ISLENDINGA  SAGA 


BOGA  TH.  xMELSTEÐ 


GEFIN  UT 


HINU  ISLENSKA  BOKMENTAFJELAGI 


ANNAÐ  BLNDl 


KALPMANNAHOFN 

PRENTCC    HJÁ    S.    L.    MÖLLER 

1910 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2009  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/slendingasaga02mels 


F  0  r  m  á  1  i. 

Over  sá.  sem  vill  rita  rækilega  um  sögiiöld  vora.  mun 
tinna  til  þess.  hvílíkum  erfiðleikum  það  er  bundið,  af  þvi  að 
það  vantar  samtíða  heimildarit  luu  hana.  Sögurnar,  sem  segja 
af  þeim  tíma,  voru  ritaðar  nálega  tveimur  öldum  síðar,  og  urðu 
sagnaritarnir  þá  að  fara  mest  eptir  arfsögn  þjóðarinnar  og  ýms- 
um  sögnum.  Eins  og  eðlilegt  er,  eru  því  margar  missagnir  í 
sðgunum,  og  margt  í  þeim  mjög  óáreiðanlegt  um  einstök  atriði. 
eins  og  missagnirnar  i  sögunum  sjálfum  og  í  einstökum  hand- 
ritum  af  sömu  sögunni  sýna  Ijóslega;  en  atburðii-  þeir,  sem 
skýrt  er  frá  í  hinum  sannsögulegu  sögum  vorum,  hafa  venjulega 
átt  sjer  stað.  Um  einstök  atvik  og  atriði  er  aptur  á  móti 
venjulega  mjög  vont  að  fá  áreiðanlega  vissu. 

Jeg  hef  getið  um  margar  missagnir,  bæði  í  meginmálinu  oy: 
neðanmáls,  svo  að  lesendurnir  gætu  sjeð  þær,  en  mjög  opt  hef 
jeg  þó  orðið  að  sleppa  þeim,  því  að  bók  þessi  hefði  annars 
orðið  altof  löng.  Af  sömu  ástæðum  hef  jeg  sjaldan  getið  um 
skiptar  skoðanir  vísindamanna  á  ýmsum  einstökum  atriðum, 
nema  í  fyrsta  kaflanum  um  elstu  stjórnarskipun  landsins.  t*ar 
varð  varla  hjá  því  komist  i  jafnitarlegri  sögu  sem  þessari.  því 
að  skoðanir  þeirra  manna,  Konrads  Maurers  og  Vilhjálms  Fin- 
sens,  sem  mest  og  best  hafa  ritað  um  það  efni,  voru  mjög  sund- 
urleitar;    en  á  frásögn  þeirra  hafa  ýmsir  menn,    sem  ritað  hafa 


IV  Formáli. 

uin  stjóniarskipun  landsins  í  fornöld,  aðallega  bygt  frásögu 
sina.  Það  voru  því  niiklar  og  sjerstakar  ástæður  að  geta 
uni  þær. 

Bindi  þetta  hefur  koniið  út  í  fjórum  heptuni,  og  hafa  þau 
verið  prentuð  jafnóðuni  og  jeg  hef  ritað  þau.  En  af  því  leiðir 
að  jeg  niundi  nú  hafa  komist  sumstaðar  öðru  vísi  að  orði.  en 
raun  er  á  orðin.  Jeg  skal  t.  a.  m.  benda  hjer  á  fyrirsögnina 
fyrir  þessu  bindi,  orðið  „þjóðveldi",  sem  jeg  hef  notað  um  tím- 
aim  frá  930  til  1264,  eins  og  venja  hefur  verið  nú  um  hálfa 
öld.  Það  orð  á  í  raun  rjettri  eigi  vel  við,  af  því  að  Island  var 
á  þeim  tíma  mörg  smá  ríki,  „goðorð",  en  þjóðveldi  er  ungt 
orð,  sem  hefur  verið  búið  til  um  annað  stjórnarskipulag  en  það, 
sem  var  með  forfeðruin  vorum  í  fornöld.  Höfðingjarnir,  einkan- 
lega  goðarnir,  en  ekki  þjóðin,  rjeðu  mestu,  enda  eru  goðorði  n 
í  fornöld  köUuð  ríki,  en  Island  alt  var  aldrei  nefnt  því  nafni, 
heldur  „land"  eða  „Island".  Hin§  vegar  má  altaf  breyta  þessn, 
ef  hið  forna  stjórnarskipulag  kann  að  verða  Ijósara  fyrir  mönn- 
um  við  það,  eða  ef  það  kann  að  geta  komið  í  veg  fyrir  það, 
að  menn  blandi  saman  nútíðarskipulagi  þjóðveldis  við  hið  forna 
stjórnarskipulag  á  Islandi  og  tengi  við  það  hugmyndir  og  hug- 
tök.  sem  voru  eigi  til  í  þá  daga.  t*ess  ber  að  gæta,  að  rjettar- 
skoðanir  manna  breytast  mjög  mikið  eins  og  annað  i  mannlífinu, 
þá  er  um  langan  tíma  er  að  ræða.  Einnig  er  það  rjettast  að 
nota  sömu  nöfnin  sem  Islendingar  sjálfir  notuðu  á  þeim  tímum, 
þá  er  það  er  hægt. 

rótt  bók  þessi  sje  vísindaleg,  hef  jeg  reynt  að  gera  hana 
svo  úr  garði,  að  hver  greindur  alþýðumaður  geti  auðveldlega 
lesið  hana.  En  sökum  þess  hef  jeg  stundum  skýrt  ítarlegar 
ýms  atriði.  en  jeg  hefði  annars  gert,  ef  bókin  væri  ætluð  vís- 
indamönnum  einum,  en  eigi  almenningi  líka.  Fyrir  því  hef  jeg 
t.  a.  m.  skýrt  frá  útbreiðslu  kristninnar  norður  eptir  löndum 
áður  en  hún  kom  til  íslands,  því  að  um  það  er  ekkert  rit  tii 
á  islensku. 


Formáli.-  V 

Rjettritunin  á  bindi  þessu  er  eigi  að  öUu  leyti  samkvæni 
og  veldur  því  tvent,  ósanikvæmni  sú,  sem  er  almenn  í  rjett- 
ritun  landsmanna.  og  að  bindið  er  prentað  á  löngum  tíma.  Jeg 
bið  góða  menn  að  virða  slíkt  á  betri  veg. 

Vinur  minn.  próíessor  Finnur  Jónsson.  hefur  lesið  aðra 
próförk  á  bindi  þessu  og  gefið  mjer  margar  góðar  bendingar. 
Jeg  þakka  honum  kærlega  fyrir  hvorttveggja. 

Kaupmannaliöfn.  17.  júní  1910. 

Bogi  Th.  Melsteð. 


Efnisskrá 


ísland  sjálfstætt  ríki.    Pjóðveldið 1—571 

Inugangur 3 — 7 

Fyrsta  tímabil.     Söguöldin  930—1030 8—570 

I.  Sljórnarskipunin 8 — 84 

Úlfljótslög;  upphaf  alþingis 8 

Enn  um  Ulfljótslög;  goðar,  vorþing  og  ieiðir 4() 

Lög  fórðar  gellis  og  stjórnarskipunar-breytingin  um  963 ....  60 

Fjórðungsdómar 78 

II.  Trúarbrögðin 85—130 

Ásatrúin 85 

Trú  á  sálnaverur  og  vættir 101 

Goðalífið  og  dauði  Baldurs 109 

Uppbaf  heims  og  endalok.  ragnarök      113 

Annað  líf  og  áhrif  Asatrúarinnar 119 

III.  Vígaferlin.    Merkir  menn  og  atburðir  á  fyrri  hluta  sögu- 

aldarinnar 131—259 

Blóðhefndin,  þýðing  ættarinnar 131 

Ættasögur.     Fyrslu  lögsögumennirnir 144 

EgiII  Skallagrímsson 147 

Brenna  forkels  Blundketilssonar 154 

Æfilok  Egils  Skallagrímssonar;  deilur  forsteins  Egilssonar  og 

Steinars  Önundarsonar 158 

Deilur  Pórsnesinga  og  Kjallekliuga.    I*orsleinn  surtur  og 

tímatalið 161 

Niðjar  forsteins  rauðs.     Upphaf  Laxdæla 168 

Gisli  Súrsson  og  forgrimur  goði  I*orsteiusson 174 

Snorri  goði  og  Arnkell  goði 179 

Miðfirðingar.     Miðfjarðar-Skeggi  og  Kormákur   ........     187 

Valnsdælir ^ 190 

Skagfirðingar 195 

Eyfirðingar 198 

Reykdælir á08 

Mývetningar  og  Ljósvetningar  .    . 213 

Voi)nfirðiiigar 219 

Hrafnkell  Freysgoði 227 


VIII  Efnisskrá. 

Siðumenn 230 

Vígið  við  Sandhólaferju.     Rangæingar 233 

(iunnar  Háinundarson  og  Njáll  Porgeirsson.    Hallgerður  lang- 

brúk 240 

Árnesingar 250 

Aðstaða  Islands  við  íinnur  lönd 253 

IV.   Landafundir  íslendinga 260—290 

Fundnr  Grænlands  og  landnám.     Landsmenn  kristnaðir    .    .    .  260 

Fundur  Vínlands  eða  Norður-Ameríku 274 

V.  íslendiugar  kristnaðir 291-398 

Útbreiðsia    kristninnar  og  kynni  IsJendinga  af  henni  áður  en 

kristniboð  hefst 291 

Kristniboð  Porvalds  víðförla 317 

Eptir  fyrsta    kristniboðið.      Olafur   Tryggvason    og   kristniboð 

Stefnis 332 

Krislniboð  fangbrands 351 

Frá  Islendingum  i  Noregi 367 

Kristniboð    Gissurar    hvita    og   Hjalta    Skeggjasonar.     Kristni 

lögtekin 374 

VI.  Löggjöf  og  stjórnarfar.    Fimtardómur 399—434 

Ný  lög  og  lagaþekking.     Stjórnarfarið;  afbrigði  við  lögin     .    .  399 

Fimtardómur  settur.     Hólmgöngur  afteknar 417 

VII.  Frá  siðari  liluta  sögualdarimiHr  .   " 435—570 

Hofðingjatal  á  miðri  söguöldinni.    Lögsögumennirnir 435 

Skógarmenn,  útilegumenn  og  ránsmenn.     Hólmverjar    ....  440 

Borgfirðingar    .    . 447 

Björn  Hitdælakappi 457 

Fall  Víga-Styrs  og  Heiðarvíg 4.59 

Snorri  goði  og  Eyrbyggjar 467 

Niðjar  Pórðar  gellis.     Laxdælir  og  Guðrún  Ósvífrsdóttír  .    .    .  475 

Vestfirðingar 493 

Húnvetningar.     Grettir  Asmundarson 501 

Skagfiröingar 512 

Eyfirðingar,  Guðmundur  hinn  ríki  og  Einar  fveræingur.  Svarf- 

dælir 515 

fingeyingar 528 

Austfirðingar 531 

Njáisbrenua.     Siðumenn,  Rangæingar  og  Arnesingar 537 

Aðstaöa  Íslands.     Ólafur  Haraidsson  og  ísleudingar 558 

Mannanöfn 572 

Skammstafanir 592 

Prentvillur ,.    .    .  595 


ÍSLAND  SJALFSTÆTT  RIKI 
fJÓDVELDID 


Inngangur. 


0**11  saga  íslendinga  skiptist  i  tvo  höíiiðhluti: 
Hinn  fyrri  heí'st.  þá  er  menn  tóku  að  byggja  landið  og* 
settu  þjóðveldi  á  stoln.   og  endar  þá   er  það  leið  undir  lok 
á  árunum  1262—1264.    Þá  var  Ísland  sjálfstætt  riki. 

Hinn  siðari  hluti  sögu  vorrar  nær  yfir  allan  þann  tima. 
sem  liðinn  er  siðan  landsmenn  gengu   undir  Noregskonung. 

Báðir  þessir  hlutir.  eða  aðalkaflar.  skiptast  aptur  í 
tímabil. 

Landnámsöldin  er  inngangur  að  fyrri  hlutanum,  Sturl- 
ungaöldin  að  hinum  siðari.  Landnámsmenn  komu  til  lands- 
ins  úr  ýmsum  áttum.  Á  milli  þeirra  var  ekkert  samband, 
en  sameiginlegt  mál,  sama  þjóðerni,  samskonar  endurminn- 
ingar  og  sama  trú  að  þvi  er  flesta  þeirra  snerti,  tengdi  þá 
saman.  Peir  námu  allir  eitt  og  hið  sama  land.  úti  í  regin- 
hafi,  langt  fjarri  öllum  öðrum  löndum.  Náttúran  sjálf  beuti 
þeim  því  á  og  innri  nauðsyn  bauð  þeim  að  bindast  fjelags- 
skap,  stofna  riki  og  gerast  ein  þjóð.  Með  þessu  hefst 
þjóðarsaga  Islendinga 

En  sagan  skiptLst  einnig  í  ytri  og  innri  sögu.  Hin 
ytri  saga  skýrir  aðallega  frá  hinum  ytri  viðburðum.  ófriði 
og  deilum.  Meginþátturinn  í  henni  er  venjulega  um  deilur 
og  vopnaviðskipti  við  aðrar  þjóðir.  L-ílendingar  eiga  á  þjóð- 
veldistimanum  nálega  enga  ytri  sögu  í  eiginlegum  skilningi. 
af  því  að  þeir  áttu  mjög  lítið  í  deiluin  við  aðrar  þjóðir. 
Fjarlægð  landsins  hindraði  það.  TJthafið  var  varnargarðiu' 
þess.     Ytri  .saga  vor   er  þvi  aðallega   um  þá  viöbuiði.  seiu 

1* 


4  Inugaiigur. 

gerast  í  laiulinu  sjálfu,  uni  stofnun  ríkis  og  um  breytingar 
á  stjórnarskipun  þess,  um  trúarskiptin  og  um  innbyrðis 
tleihu'  og  endalok  þjóöveldisins.  Hin  innri  saga  lýsir  lög- 
gjöfinni,  fyrirkomukigi  þjóöfjelagsins  og  hag  þjóöarinnar  í 
öllum  greinum. 

Hjer  verður  fyrst  skýrt  frá  hinni  ytri  sögu  þjóð- 
veldisins.  og  til  þess  að  hafa  gh'jggara  yfirlit  yfir  hana,  er 
henni  skipt  í  tímabil.  Fyrst  er  söguöldin  frá  i)30  til  1030. 
Pk  myndast  og  festist  stjórnarskipun  hmdsins  eptir  Uhljóts- 
lögum.  Pau  eru  endurbætt  optar  en  einu  sinni,  og  .stjórnar- 
skipunin  kemst  í  þaö  horf,  sem  hún  lijelt  lengi  síöan.  Heið- 
inni  trú  er  liafnað  og  kristin  trú  er  í  lög  tekin.  Fjör  og  lifs- 
þróttur  ólgar  í  æðum  landsmanna.  Margir  merkir  og  ágætir 
menn  eru  uppi.  Mikið  af  sögu  þjóðarinnar  er  um  einstaka 
menn  og  ættir.  Him  er  sundudaus  i  mörgum  þáttum,  sem 
renna  stundum  saman  á  alþingi.  A  þessum  tima  gerast 
flestir  þeir  atburðir,  sem  Islendinga  sögur  segja  frá.  og  þvi 
er  tímabil  þetta  kallað  söguöld. 

Næsta  tímabilið  er  lijer  nefnt  friðaröld.  f*að  nær  frá 
1030  til  1118,  og  hefst  þá  er  ný  kynslóð  er  komin  á  legg 
eptir  að  ki'istni  var  lögtekin.  Vopnaglamrið  hættir  og  sög- 
ununi  fækkar,  en  almennur  friður  reunur  upp  í  landinu. 
Pá  er  mikið  unnið  i  þarfir  friðarins  og  kristinnar  trúar, 
sem  engar  sögur  fara  af.  Kirkjur  eru  reistar,  landsmenn 
fræddir  um  kristna  trú.  biskupsstólar  settir  og  skólum  komið 
á  fót  handa  kennimönnum.  Hinir  mestu  slœrungar  landsins 
eru  þá  meðal  kennimanna.  Peir  eru  þjóðlegir  og  margir 
þeirra  höfðingjar.  Saga  landsins  verður  nú  frenuu'  ein  heild 
en  áður,  og  biskuparnir  eru  riðnir  við  flesta  atburði. 

Hinn  sami  norræni  frægðarandi  lifir  ávalt.  Hin  besta 
skemtun  manna  eru  forn  kvæði  og  sögur,  sem  maður 
sagði  manni.  Mikill  fróðleikur,  skáldskapur  og  lög,  sögur, 
sagnir  og  ættartölur  lifir  á  vörum  þjóðarinnar.  En  nú  hafa 
islenskir  kennimenn  lært  að  rita  og  kent  þá  list  frá  sjer. 
Landsmenn  taka  þvi  að  rita  upp  lögin  (1117—1118)  og  að 
setja  saman  þær  sögur  og  ættartölur,  sem  þeir  gátu  yfir 
komist.  Pk  Iiéfst  það  tímabil,  sem  nefnt  hefur  verið  ritöld 


Inngangur.        "  5 

(frá  1118  til  12(»0).  sökum  þess  að  ritstöif  nianna  einkenna 
þann  tinia  niest.  og  bókagerðin.  seni  þá  hófst  á  Islandi,  er 
svo  merkileg.  Landsmenn  eru  duglegir  og  hagur  þeirra  er 
enn  venjulega  i  blóma.  I  lok  12.  aldar  fer  þó  hið  upphaf- 
lega  jafnvægi  á  milli  höfðingjanna  að  færast  nokkuð  úr  lagi, 
af  þvi  að  goðorðin  ganga  að  erfðum  og  þau  má  selja  og 
afhenda  eptir  vild,  svo  að  sami  maðurinn  getur  eigna.st 
mörg  goðorö.  Nokkrum  höfðingjum  tekst  þvi  í  lok  aldar- 
innar  að  ná  undir  sig  tveimur  eða  þremur  goðorðum,  og 
þá  er  kemur  fram  á  13.  öldina  fer  ójöfnuðurinn  vaxandi.  A 
þennan  hátt  hverfur  jafnvægið,  og  völdin,  sem  voru  áður 
aðallega  í  höndum  hjer  um  bil  50  manna,  komast  i  hendur 
fárra  manna,  og  þeir  leggjast  i  deilur  út  af  þeini.  Jafn- 
framt  þessu  spillist  siðferði  manna  og  erkibiskupinn  í  Niðar- 
ósi  lætur  þá  svo  til  sin  taka  um  kirkjumál  á  Lslandi,  að 
alvarlegar  deilur  hefjast  á  milli  kennimanna  og  leikmanna 
eptir  1200. 

Við  ófriðinn  vex  fjandskapur  meðal  manna.  Höfðingj- 
arnir  verða  blindir  af  metorðagirnd.  heipt  og  hatri.  Peir 
hlýða  engum  innlendum  dómi.  en  fótum  troða  landslögin. 
í*eir  verja  kröptum  sinum  til  þess  að  fullnægja  valdafýst 
sinni  og  yíirvinna  mótstöðumenn  sina.  landa  sina.  en  um 
velferð  og  framtíð  landsins  .skeyta  þeir  þá  eigi.  Noregs- 
konungur  .sætir  nú  lagi  og  beitir  þeim  hverjum  á  móti  öðr- 
um,  uns  hann  nær  yfirráðum  yfir  landinu. 

Fi'aman  af  13.  öld  blómgast  bókmentirnar.  Friðsemdar- 
mennirnir  halda  áfram  ritstörfum  sinuni.  og  ritstörf  eru  þá 
orðin  ýmsum  landsmönnum  eiginleg.  En  ófriðurinn  dregur 
úr  þeim,  þá  er  álíður.  hnekkir  þeim  eins  og  atvinnu- 
vegum  landsins  og  öðru  nýtu  og  góÖu  i  landinu.  Pó  eru 
ritin,  sem  samin  eru  á  þessum  tíma,  hið  merkasta,  sem 
gert  er.  En  samt  er  timabil  þetta,  frá  1200  til  12()4.  eigi 
kent  við  þau,  heldur  við  Sturlunga.  eina  af  þeim  fjórum 
ættum,  sem  mestu  ræður  og  einna  mestan  þátt  á  i  ófriön- 
uni,  og  kallað  Sturlungaöld.  Hinar  skaðvænu  ró.stur  og 
deilur  einkenna  niiklu  meira  þennan  tima  en  bókmentirnar. 


6  Iiingaiigur. 

og  hafa  enn  stærri  afleiðingar  i  för  nieð  sjer  fyrir  lands- 
nienn.     Vegna  þeirra  missa  þeir  sjálfsforræði  .sitt. 

Innri  saga  íslendinga  skipti.st  eigi  á  sama  hátt  í 
timabil  sem  liin  ytri.  Innri  sögu  þjóöveklisins  er  haganleg- 
ast  aÖ  lýsa  i  einni  heild.  Ef  henni  væri  skipt  i  fjögur  tima- 
bil,  yrði  ómögulegt  að  komast  hjá  ýmsum  endurtekningum. 
Henni  verður  þvi  lýst  í  einu  lagi,  þá  er  ytri  siigunni  er 
lokið. 

Saga  íslendinga  á  þjóðveldistimanum  er  að  ýnisu  leyti 
mjög  merkileg,  eigi  að  eins  fyrir  oss  sjálfa,  heldur  og  fyrir 
aðrar  germanskar  þjóðir.  Stofnun  ríkis  á  Islandi  niá  heita 
einstakur  viðburður  í  sögu  germanskra  þjóða.  Hvernig  það 
atvikaðist  er  yfirleitt  allvel  kunnugt,  en  menn  vita  eigi 
greinilega,  hvernig  önnur  þjóðfjelög  á  miðöldunum  mynd- 
uðust,  þvi  að  það  gerist  áður  en  sannar  sögur  byrja. 

Landnámsmennirnir  höfðu  allmikla  reynslu  að  byggja  á, 
bæði  úr  Noregi  og  vestan  um  haf.  Par  höfðu  margir  Norð- 
menn  dvalið  alllengi,  kyqst  keltneskum  þjóðum  og  staðið  í 
stórræðum.  t*ar  höfðu  þeir  sett  nýlendur  á  .stofn  og  fengiö 
reynslu  og  þekkingu,  sem  eflaust  hefur  koiiiið  sumuni  þeim 
niönnum,  sem  fóru  þaðan  til  Islands,  að  einhverjum  notum. 
En  dæmi  Pórólfs  Mostrarskeggs  og  Ulfljóts  sýnir  hins  vegar 
best,  hve  stjórnvitrir  þeir  menn  voru  og  hvaða  reynslu  þeir 
höfðu,  sem  konm  beint  frá  Noregi,  og  hve  vel  þeir  kunnu 
að  laga  forna  reynslu,  fornan  sið  og  stjórnvenjur  eptir  nýj- 
um  ástæðum.  Hið  nýja  ríki,  sem  Úlfljótur  og  allir  landsmenn 
settu  á  stofn.  stóð  í  rúmar  þrjár  aldir,  þrátt  fyrir  það  þótt 
enginn  yfirstjórnandi  væri  skipaður  i  þvi  til  þess  að  gæta 
laganna,  hafa  framkvæmdarvald  á  hendi  og  halda  lands- 
mömium  innan  vjebanda  laganna.  fetta  sýnir  best,  hve 
stjórnarlögum  landsmanna  var  vel  fyrir  komið  og  hve  mikla 
virðingu  þeir  báru  fyrir  lögum  og  landsrjetti,  þar  sem  hver 
átti  að  gæta  rjettar  síns  sjálfur,  og  hið  persónulega  frelsi 
var  svo  mikið.  Peir  brutu  að  visu  opt  lög  hver  á  öðrum, 
en  þeir  viku  um  langan  aldur  eigi  frá  þeim  grundvelli,  sem 
stjórnfrelsi  þeirra  hvildi  á,  frá  jafnvægi  því,  sem  var  á  milli 
goðanna,    þeirra   höfðingja,   sem  höfðu   landsstjórnina  aðal- 


Innuiingur.  "  7 

lega  íÁ  hendi.  Eí'  ójöfniiðiir  einhvers  og  yfirgangur  keyrði 
frani  úr  öllu  hóíi,  þá  risu  nienn  upp  og  skárust  í  leikinn. 
Ef  einhver  vilcU  fyrirgjöra  írelsi  landsins  eða  misbjóða  þvi. 
sem  mönnum  var  helgast  og  kærast,  þá  gátu  menn  fengiÖ 
svo  mikinn  viöbjóð  á  slikum  mönnum,  að  þeir  vildu  eigi 
við  þá  eiga,  og  eigi  selja  þeim  lifsnauðsynjar. 

Hið  íslenska  þjóðfjelag  er  lítið.  svo  fáment  og  fátækt, 
að  það  er  eitt  hiö  minsta  þjóðfjelag,  sem  til  er  á  jörðunni. 
I  fornöld  var  það  líka  fánient  og  fátækt.  þótt  það  að  vísu 
væri  aö  tiltölu  miklu  rikara  og  fjöhnennara  i  samanburði 
við  önnur  skyld  þjóðíjelög  og  riki  en  það  er  nú  á  dögum. 
því  að  öðrum  þjóðuni  hefur  farið  margfalt  meira  frani  á 
siðari  öldum  en  Lslendingum.  En  íslen.ska  þjóðfjelagið  var 
þó  nógu  stórt  til  þess  að  blómgast,  lifa  sínu  eigin  lííi,  varð- 
veita  fornan  norrænan  anda  og  fá  heimsþýðingu  í  sogu 
miðaldanna.  PaÖ  var  af  þvi  að  þetta  litla  þjóðfjelag  átti 
[)á  aö  tiltölu  níjög  marga  ágæta  menn,  menn  af  göfgu  kyni. 
sem  höfðu  staðið  í  stórræðum  og  höfðu  hfsskoðun  dugandi 
manna.  t*eir  voru  vanir  að  stjórna  og  að  vinna,  og  höfðu 
líingun  til  að  láta  til  .«in  taka  og  h'ita  nýt  verk  liggja  eptir 
sig.  í*að  voru  menn,  sem  hugsuðu  um  frægð  og  frama.  og 
höfðu  vit  og  hugsun,  þrek  og  þrótt  til  þess  að  inna  andleg 
stórvirki  af  höndum.  sem  hafa  veriö  þeim  og  allri  islensku 
þjóðinni  til  sóma.  Peir  lijeldu  jafnt  uppi  frægðarverkum 
feðra  sinna  sem  virðingu  sjálfs  sin.  I*eir  lifðu  eigi  í  að- 
gjörðarleysi  og  ómensku,  en  sóttu  mannfundi  og  leituðu 
sjer  frama  og  þekkingar  i  öðrum  lönduni.  Lif  þeirra  var 
sögurikt.  sjóndeildarhringur  þeirra  viður,  þvi  að  þeir  höfðu 
ávalt  athafnir  og  afrek  annara  þjóða  til  samanburðar  við  sin 
eigin.  Paö,  sem  þeir  sáu  fegurst  og  nytsamast  hjá  öörum 
þjóðum,  ritlistina,  tóku  þeir  i  þjónu.^u  .sina  til  þess  að  halda 
uppi  virðingu  og  frægð  forfeðra  sinna.  eigin  sögu  sinni. 
Sómatillinningin  var  svo  rík,  aö  margur  góður  drengur  kaus 
lieldur  aö  láta  lítið,  en  lifa  við  smán  og  bera  bleyðiorð. 
f*eir  vildu  vera  menn  og  voru  það. 


Fyrsta  tímabil.    Söguöldin. 

930  1030. 


I.   Stjórnarskipunin. 
Ulfljótslög;  upphaf  alþingis. 

Fáir  viöburðir  i  sögii  Islendinga  eru  svo  merkir  (»g  þýð- 
ingarmiklir  sem  setning  Úlfljótslaga,  því  að  þá  eign- 
uðust  landsmenn  fyrst  sameiginleg  lög,  og  með  þeim  var 
sett  ríki  á  stofn  á  Islandi.  í*að  náði  yíir  alt  landiö.  og  var 
óháð  öðrum  rikjum  eða  útlendum  höfðingjum.  Með  LJIíljóts- 
lögum  var  alþingi  sett  á  stofn  og  frá  þeim  tíma  „höfðu  allir 
menn  ein  lög  hér.á  landi",  eins  og  segir  í  nokkrum  forn- 
ritum  vorum.^) 

En  þvi  miður  skýra  fornrit  vor  að  eins  stuttlega  frá 
Úlíljótsh'ígum  og  stofnun  alþingis.  í*etta  gerðist  hjer  um  bil 
tveim  öldum  áður  en  menn  tóku  að  i'ita  sögur  hjer  á  landi, 
svo  eðhlegt  varað  þá  hefði  gleymst,  hvernig  það  atvikaðist 
aö  Úlfljótur  fór  til  Noregs  að  semja  lög  handa  landsmönnum, 
hvort  hanu  sjálfur  átti  upptökin  að  því  eða  aðrir,  hvort  lög 
hans  voi'u  samþykt  mótmælalaust  eða  með  breytingum  o.  s. 
frv.  Engar  nákvæmar  frásagnir  af  þessu  og  setningu  alþingis 
eru  iiii  kunnar.  Einnig  er  það  eðlilegt  að  tjlfljótslög  gleymd- 
ust  og  að  mönnum  sje  litið  kunnugt  um  efni  þeirra  og  inni- 
hald.     f*au  voru  aldrei  rituð  upp.  og  það  var  eins  og  sams 


\)  Hksb.  268/9.5:  Flat.  I.  -249:  Þórðar  s.  hr.  93:  Mb.,  ísl.  T.  :m. 


L'lfljótslitg  og  heiniildari-iliii.  9 

konar  kraptiir  væri  i  þeim  fólginn  sem  i  frækorni,  er  niikið 
og  fagnrt  trje  vex  upp  af.  Upp  af  Úlfljótslögnni  óx  öll  hin 
nierka  þjóðveldislöggjöf  íslendinga,  en  þau  runnn  sjálf  saman 
vib  löggjötina.  svo  að  eigi  varð  hægt  að  greina  þau  frá  henni. 
íslendingar  gerðn  mikið  á  meðan  þeir  voru  sjálfstæð  þjóð 
til  þess  að  halda  uppi  lagaþekkingu  i  laudinu;  en  það  var 
hin  þágildandi  löggjöf,  Úlíljótslögin  —  eða  það.  sem  var 
eptir  af  þeim  —  með  öllum  áorðnum  breytingum  og  nýjum 
lögum.  er  þeir  Ijetu  segja  upp  á  alþingi  og  nánm  þar  og  í 
heimahúsum  af  lögfróðum  mönnum  og  varðveittu.  þangað 
til  þeir  rituðu  þau  upp  á  12.  öld. 

Viðburðirnir  eru  einnig  misjafnlega  vel  lagaðir  til  þess 
að  festast  i  minni  manna.  Hreystiverk,  frægar  ferðir  og 
aðrir  atburðir,  sem  urpu  einhverri  frægð  á  einstaka  menn. 
geymdust  best.  enda  lögðu  menn  i  þá  daga  langmesta  stund 
á  að  halda  uppi  afreksverkum  einstakra  manna.  bæði  sinum 
og  ættmanna  sinna  og  annara.  Aö  fara  utan  og  semja  Ir>g 
handa  landinu  og  fá  landsmenn  til  þess  að  samþykkja  þau, 
var  eins  viðfrægt  verk  eins  og  að  berjast  „einn  við  átta,  en 
við  ellifo  tysvar".  f*ess  vegna  var  verki  Úlfljóts  haldið  uppi 
eins  og  bardaga  Egils  Skallagrimssonar,  en  sá  er  munurinn, 
að  sagt  er  nákvæmlega  frá  Vermalandsferð  Egils  og  ölluní 
atvikum  við  bardaga  hans,  en  af  ferð  Ulfljóts  segir  ekki  nje 
atvikum,  þá  er  alþiugi  var  sett.  Mönnum  þótti  engin  skemtun 
að  sliku  i  samanburði  við  sögu  af  hreystiverkum.  Pað  þurfti 
einnig  meiri  og  um  fram  alt  annan  andlegan  þroska  og  áhuga. 
þekkingu  og  umhugsun  til  þess  að  skýra  frá  lögum  og  fyrir- 
komulagi  þjóðtjelags,  en  vigum  og  hreystiverkum ;  fyrir  því 
gat  frásögn  um  innihald  laga,  sem  úr  gildi  voru  gengin,  eigi 
gengið  eins  auðveldlega  á  meðal  manna  eins  og  sögur  af 
frægðarverkum. 

Ari  liinn  fróði  Porgilsson  skýrir  i  íslendingabók  stutt- 
lega  frá  IJlfljótsIögum  og  upphati  alþingis.  Enn  frennh'  er 
skvrt  fi'á  þvi  í  tveimur  Landnámuhandritum.  Hauksbók  og 
Melabók  hinni  yngri,^)   Porsteins   þætti   uxafóts    og  Pórðar 


M  Ldn.  7  5.57-r)ð;  Hksb.  2(>S/95-r)  sl.r.  Hksl..  hls.  .'.ori:  Isl.  I.  :«4— 3B. 


\{)  SöguöldÍM. 

sögu  hreöii,^)  og  er  þar  faiið  svo  likmii  oröuni  uni  þetta, 
að  telja  má  líklegt  að  írásögnin  í  þessuni  fjóruni  ritum  eigi 
uppruna  sinn  að  rekja  til  einnar  lieimildar.  Konrad  Maurer, 
sem  liefur  ritað  ítarlegast  og  best  um  lieimildir  þessar."^)  ætlar 
að  þær  eigi  allar  ásamt  frásögn  Ara  liins  fróða  uppruna  sinn 
að  telja  til  íslendingabókar  hinnar  eldri  eptir  Ara,  en  það  er 
þó  heldur  ólíklegt.  Hin  eldri  bók  Ara  er  nú  fyrir  löngu  týnd, 
svo  eigi  er  hægt  að  leiða  fullnaðarrök  að  þessu :  en  eptir  þvi, 
sem  Ari  segir  sjálfur  i  formálanum  fyrir  íslendingabók  hinni 
yngri,  liefur  eldri  bókin  ekki  verið  itarlegri  um  sögu  og 
löggjöf  íslands  en  hin  yngri.  heldur  þvert  á  móti.  Aptur  á 
móti  voru  ættartöhn-  og  konungaætir  í  eidri  bókinni.  Peim 
slepti  Ari  úr,  er  hann  ritaöi  yngri  bókina  upp  eptir  hinni 
eldri,  en  hann  jók  því  við,  er  honum  varð  síðan  kunnara 
um  ýms  atriði  i  sögu  íslendinga. 

Auk  þessara  heimildarrita  geta  flestir  hinir  elstu  annáiar 
vorir  um  stofnun  alþingis  eða  un)  Úlfljótslög.  en  á  þeim  er 
í  raun  rjettri  ekkert  að  græða  í  þessu  atriði. 

Frásögn  Ara  hins  fróða  er  áreiðaniegnst,  það  sem  hún 
nær,3)  en  hin  frásögnin  getur  eigi  verið  rjett  að  öllu  leyti. 
Bæði  er  þar  blandað  saman  Úlfljótslögum  og  skiptingu  lands- 
ins  í  fjórðunga,  og  svo  er  þar  einnig  sagt  að  menn  hafi  verið 
„valdir  til  at  geyma  hofanna  at  viti  ok  réttlæti",  en  f)að 
getur  eigi  verið  rjett.*)  Hof  og  goðorð  voru  eigi  tekin  af 
eigendum  þeirra,  þá  er  alþingi  var  sett  eða  landinu  skipt  i 
fjórðunga,  en  það  hefði  orðið  að  gera,  ef  þetta  væri  rjett, 
og  fá  þau  í  hendur  hinum  vitrustu  og  bestu  mönnuní,  ef 
þeir  höfðu  þaú  eigi  áður.  Hins  vegar  getur  verið,  að  í 
sumum  hlutum  landsins  hafi  verið  svo  margir  goðar  og  svo 
mörg  hof,  að  velja  hati  orðið  á  milli  þeirra,  og  ákveða, 
hverjir    goðar   skyldu    verða   hluttakandi  i  stjórn  og  löggjöf 


')  Flat.  I.  201/249;  fórðar  s.  hr.  l/9:i  4.  -)  Dic  (Jiiellenzeuguis.se 
íiher  das  erste  Landrechl  und  uber  die  Ordiiung  der  Bezirksverfassung 
des  islandischen  Freistaates.  Munchen  1869.  '')  Shr.  V.  Finsen,  Den 
opr.  Ordning  aí'den  isl.  Frist.  Institutiouer  hls.  31  o.  ef.  *)  Sbr.  Maurer, 
Die  Entsfehung  d.  Isliínd.  Staats  hls.  16.');  Upphaf  allsherjarríkis  á  Is- 
landi  hls.  149. 


Heimildarritin.    Uinjótur.  11 

landsins.  og  hvaða  hof  skyldii  veröa  höfuðhof.  Pað  liggur 
i  hhitarins  eðh.  að  þeir  hafa  þá  einkum  orðið  fyrir  kjöri. 
seni  niest  áttu  undir  sjer  og  höföu  fylgi  fle.stra  manna,  og 
að  hof  þeirra.  er  kjörnir  voru,  urðu  höfuðhof.  Einnig  er 
rangi  í  sömu  grein.  þar  sem  sagt  er  að  goðarnir  skyklu 
»stýra  sakferli".  Pað  gerðu  þeir  ekki  og  er  þarna  hlandað 
málum  við  það.  er  átti  sjer  stað  löngu  siðar.  þá  er  landið 
var  komið  undir  konung.^) 

Pá  er  íshmd  var  víða  bygt  orðið.  fólksfjöldinu  óx  og 
Tiðskiptin  ukust.  tóku  landsmenn  að  sakna  þess.  að  þeir 
áttu  engin  sameiginleg  lög  til  þess  að  fara  eptir.  Hinum 
vitrustu  mönnum  varð  þaö  þá  Ijóst,  að  svo  bi'iið  mátti  eigi 
standa  til  lengdar.  ef  alt  skyldi  fara  með  feldu.  Landsmenn 
urðu  að  eignast  sameiginleg  lög  og  dóma  111  þess  að  dæma, 
hvað  lög  væri  uni  mál  manna.  Hvort  landsmenn  hafa  rætt 
þetta  málefni  alment  á  milli  sin.  er  nú  eigi  kunnugt.  því  að 
af  þvi  segir  alls  ekkert.  Hins  vegar  er  þaö  líklegt.  og  sumt 
bendir  á  að  svo  hati  verið.  Pá  er  koiuið  var  með  hin  nýju 
lög  til  landsins.  vorn  meun  fljótir  að  samþykkja  þau:  þeim 
var  tekið  eins  og  gesti,  sem  allir  áttu  von  á  og  töldu  sjálf- 
sagt  að  taka  vel  við.  Einn  af  hinum  helstu  landnámsmönn- 
um  fór  til  Noregs  til  þess  að  taka  .«iaman  landslíig  handa 
mönnum.  Hann  hjet  Ulfljótur  og  átti  heima  austiu-  i  Lóni.*) 
Hann  hafði  þá  verið  i  kringum  '20  ár  hjer  á  landi,  svo  að 
hann  hefur  verið  töluvert  kunnugur  landinu  og  kunnur  á 
meðal  landnámsmanna.  Hann  mun  hafa  farið  af  Hörðalandi 
til  ísland.-í.  þvi  að  þaðan  var  hann  ættaður.  Ari  hinn  fróði 
segir  að  hann  hati  verið  -maþr  austrœnn".  en  það  þýðir 
eigi    annað    en    norrænn.    nor.^kur   eða    frá    Noregi.^)     Hius 


M  Shr.  V.  Fiiisen.  I.slandsk  Ret.'^liistorie.  §  ii).  A.  M.  Access.  nr.  (i. 
-1  Sjá  að  framan  I.  110.  1S8;  Ísllj.  25,  sbr.  Ldn.  ir>,áll>.  "^)  ísll).  :2/.i.  Norð- 
menn  ern  i  sögnnum  opt  kallaðir  Austmenn  á  Islandi.  í  mótsetniiifíu 
við  Vestmenn  frá  írlandi  eða  vestan  uin  haf  Austnenn  viður  i  (iráar. 
I.  UH.)  er  norskur  viður.  Menn  liafa  stundum  misskilið  jiessi  orð  Ara 
á  \  nisan  hátt  t.  a.  m.  í  Ausfra  1S92,  2.  ári.  nr.  :i4.  hls.  i:V).  þar  sem  Siigt 
er  að  austrænn  muui  henda  á  að  Ulfljótur  hati  verið  sivnskur  eða 
giiutskur  iið  f(íð;ir;ptl. 


l!^  Sugiiiildiu. 

vegai'  getui'  það  eigi  þýtt,  að  hann  hati  þá  koniið  fyrst  til 
I.slands  írá  Norvegi,  er  hann  Ivoni  út  nieö  lögin,  og  eigi  lýtnr 
það  heldur  að  þvi.  að  hann  hati  verið  nýkoniinn  til  landsins. 
er  hann  í'ór  að  senija  lögin.  Faðir  Ulfljóts  er  eigi  naín- 
greindur,  en  nióðir  lians  var  I'óra,  dóttir  Hörðakára,^) 
eða  Ketits  Hörðakára  Aslákssonar,  og  er  sagt  að  sú 
ætt  sje  komin  frá  fylkiskonungum.^)  Móðurbróðir  Uifljóts  var 
Porleifur  hinn  spaki  Hörðakárason,  sem  var  mestur 
lagamaður  í  Noregi  á  þeim  tímum  og  spekingur  að  viti. 
Sumir  hafa  ætlað,  að  Porleifur  hinn  spaki  liaíi  eigi  verið  til 
nenia  i  imyndun  manna,^)  en  eigi  er  gild  ástæða  til  þess  að 
ætla  svo.  Sá  Porleifur  hinn  spaki,  sem  nefndur  er  á 
dögum  þeirra  Hákonar  Hlaðajarls,  Olafs  Tryggvasonar  og 
Eiriks  jarls,  var  dóttursonm'  hans.*)  Aptur  á  nióti  hefur  ein 
ósönn  .sögusögn  festst  órjettilega  við  Porleif  hinn  spaka 
Hörðakárason  og  gert  hann  að  samtiðarmanni  tíálfdanar 
svarta.  Sögusögn  síi  segir,  að  liann  gæfi  konungi  ráð,  er 
dugði,  til  þess  að  hann'  skyldi  dreyma  og  að  hann  þýddi 
siðan  draum  konungs.^)  En  liklega  hefur  sögusögn  þessi 
myndast,  þá  er  fram .  liðu  stundir  og  menn  .sáu  hve  af- 
springur  Hálfdanar  svarta  var  mikill,  og  þá  hefur  hún  verið 
heimfærö  upp  á  Porleif  liinn  spaka,  vegna  þess  að  hann  var 
kunnur  fyrir  speki  sina.  Menn  gættu  eigi  rjetts  timatals,  þá 
er  þeir  bjuggu  slikt  til,  og  höfðu  líka  litil  tæki  til  þess. 
Þorleifur  hinn  spaki  hefur  verið  nafnkunnur  maður  og  margir 
landnámsmenn,  einkum  þeir,  sem  voru  af  Hörðalandi,  liafa 
að  likindum  þekt  hann  eða  heyrt  hans  getið.  Ef  landsmenn 
hafa  i-ætt  löggjafarmál  sitt  áður,  en  Ulfljótur  fór  utan.  og 
skorað  á  hann  að  fara  eða  jafnvel  ko.sið  hann.til  fararinnar, 
mun  þeim,  .senj  til  þektu,  hafa  þótt  hann  eiga  hauk  í  horni 
við  lagasamninguna,  þar  sem  Þorleifur  hinn  spaki  var.   Lik- 


')  .Shr.  Mh.  2/Ó:  Hkr.  I.  UlHm:  Fni.s.  II,  143/287.  ^)  Hksl..  2r.S/í».ó; 
Ldn.  7/257;  Flat.  I,  201 /24í);  l^'.rðar  s.  lir.  1/93.  »)  Munch,  Hist.  I,  40<S. 
566.  715;  II,  62;  Maurer,  Isl.  50  og  V.  Finsen,  Deu  opr.  Ordn.  af  Fris+. 
Instit.  36.  virðist  jafnvel  vera  á  skoðun  Munchs;  sbr.  cinnig  Guðbr.  Vig- 
fús.son,  Corpus  poeticum  horeale  II.  497.  *)  Hkr.  I,  S/240;  Fms.  II, 
172/58;  III.  264/2.5—6;  Hallfr.  6/97—9,  11/112—13;  shr.  Fiimur  .Tónsson. 
Arkiv  VI,  146-47.  )  Hkr.  I.  7/94. 


Ulttjótiir  og  l^orlt'il'iir  liiiiii  sj^aki.  13 

lega  hefiir  Ulfljótiir  sjálfur  einnig  verið  kunnur  fyiir  laga- 
íi'óMeik  og  hyggindi.  áður  en  hann  fór  utan.  Hann  var  þá 
orðinn  aldraður  niaöur.  I  Hauksbók  segir  aö  hann  haíi  þá 
veriö  ..60  að  alth'i".  i  Porsteins  þætti  uxafóts  „nær  öO"  og 
i  Melabók  ..nær  hálfsextugr  at  aldri''.  Eptir  því  hefur  hann 
veriö   niilli  þritugs  og  fertugs,    þá  er  hann  flutti  til  íslands. 

Pá  er  Úlíljótur  kom  til  Noregs.  hefur  hann  farið  á  fund 
Porleifs  hins  spaka  nióöurbróbur  sins  og  leitaö  ráða  lijá 
honuni.  Llfljóti  sjálfum  eða  þeim  báðum  hefur  þótt  rjettast 
aö  taka  þau  lög  til  fyrirmyndar.  sem  flestir  landnámsmenn 
þektu  af  eigin  reynd,  en  það  voru  Gulaþingslög.  Urþeim 
fylkjum.  þar  sem  þau  giltu.  voru  miklu  fleiri  landnámsmenn 
en  úr  öðrum  fylkjum  í  Noregi.  þar  sem  önnur  lög  voru.  Ari 
fniði  -segir  að  lög  þau.  sem  lllfljótur  hafði  út  hingað  úrNoregi. 
..vóro  ttest  sett  at  þui,  sem  þá  v^ro  Golaþings  l^g,  eþa  ruþ 
Porleifs  ens  spaca,  Hgrþacára  sonar,  v^ro  til,  huar  viþ  scylldi 
auca  eþa  af  nema  eþa  annan  veg  setia".^ 

fótt  þess  sje  getið  i  Noregskonunga  sögum.  að  Hákon 
konungur  Aðalsteinsfóstri  (um  935— í)61)  hafi  sett  Gula- 
þing.slög  með  ráði  Þorleifs  spaka.^)  hefur  hann  þó  eigi  gert 
það  fyr.stur  manna.  Pað  þarf  varla  að  efa.  að  þau  hafi 
verið  til  áður.  En  Hákon  konungur  mun  hafa  breytt  þeim 
og  endurbætt  þau.  og  stækkað  umdæmi  Gnlaþingslaga.^) 
Aðalatriðið  í  frásögn  Ara  hins  fróða  er  því  að  öllum  lik- 
indum  alveg  rjett.  Gulaþingslög.  eins  og  þau  voru  siðast  á 
dögum  Haralds  hárfagra.  hafa  verið  notuð  til  fyrirmyndar. 
þá  er  Ulfljótslög  voru  sett  saman.  Nú  eru  þau  eigi  til. 
heldur  önnur  Gulaþing.slög   mikhi   yngri.     Efnið   i   þeim   er 


1)  Islb.  2/5  -')  Agr.  ójSSi:  Hkr.  I  11/182;  01.  s.  s.  10;9:  sbr.  Hertz- 
berg.  Deu  ældste  norske  Proces  bls.  117.  ^)  Sbr.  aö  framan  I.  48; 
K.  Maurer.  Die  Entstehungszeit  d.  alteren  Gulathingslög.  bls.  9:  Graa- 
gaas  |í  Ersch  u.  Grubers  Encyklopadie)  bls.  18;  De  nordgermanske  Rets- 
kiklers  Historie  bls.  13.  Maurer  ætlar  að  Gulaþingslög  sjeu  eldri  en  frá 
dögum  Hákonar  konungs.  fað  er  eigi  ólíklegt  að  forleifur  hinn  spaki. 
sein  var  í  ráðum  með  Hákoni  konungi,  haíi  átt  upptökin  að  sumum 
þeim  breytingum,  sem  þá  voru  gerðar  á  Gulaþingslögum.  og  að  haim 
hafi  fyrst  fundið  að  þau  þurftu  að  yinsu  leyti  l)reytinga  við,  þá  er  haim 
ihugaði  þau  ásamt  l'ltljóti. 


14  Söguíddin. 

niestiiiegnis  frá  fyni  hluta  12.  aldar,  og  þau  hafa  veri& 
rituð  upp  snemma  á  13.  öld.^)  í*að  er  þvi  óniögulegt  aö 
vita,  hvað  í  IJlíljótslögum  hefur  verið  tekið  úr  Gulaþings- 
lögum,  þar  sem  bæði  þessi  lög  eru  týnd.  og  ómögulegt  er 
að  bera  þau  saman. 

Hins  vegar  er  það  augljóst,  að  Lllíljótslög  hafa  að  ýinsu 
leyti  verið  alt  öðru  vísi  en  Gulaþingslög.  Astæðurnar  voru 
aðrar  í  Noregi  en  á  Islandi.  Annars  vegar  var  gamalt  þjóð- 
íjelag  með  stjórnarskipun  og  löggjöf,  sem  hafði  niyndast 
smátt  og  smátt  á  míirgum  öldum  og  var  sniðin  eptir  lands- 
háttum,  gömlum  venjum,  hag  og  sögu  þjóðarinnar.  Hins 
vegar  var  nýbygt  hmd,  þar  sem  alt  var  i  fæðingunni. 
Landnámsmenn  höfðu  komið  þangað  hver  fyrir  sig  með 
fjölskyldu  sina.  í*eir  höföu  slitið  hinn  gamla  þjóðfjelags- 
skap  1  Noregi,  er  þeir  fóru  að  stofna  nýtt  þjóðfjelag  í  nýju 
landi.  f*eir  urðu  auðvitað  að  laga  hið  nýja  þjóðfjelag  eptir 
þeim  ástæðum,  þörfum  og  kröfum,  sem  þar  voru  fyrir  hendi, 
og  gat  þá  stundum  verið  margs  að  gæta,  þvi  að  menn  höfðu 
flutt  til  íslands  úr  öllum  lögumdæmum  Noregs  og  einnig 
vestan  um  haf.  Landnámsmennirnir  urðu  að  búa  til  }^mis- 
legt  nýtt  og  setja  það  á  stofn.  I  Noregi  voru  t.  a.  m.  kon- 
ungar.  jarlar  og  hersar  og  margt  það,  sem  þess  konar 
stjórnarskipun  var  samfara.  A  Islandi  áttu  engir  konungar, 
jarlar  nje  hersar  að  vera,  en  þar  var  sett  þingaskipun  á  stofn, 
sem  var  bæði  viðtækari  og  fullkomnari  en  þingaskipunin  i 
Noregi.  Jafnvel  þótt  miðað  sje  við  fyrirkomulag  það,  sem 
átti  sjer  stað  i  Noregi  áður  en  Haraldur  hárfagri  braut 
landið  undir  sig,  var  þó  stjórnarskipulagið  á  Islandi  i  ýms- 
um  merkum  greinum  öðru  vísi  en  í  Noregi.  Petta  var  eðli- 
leg  afleiðing  af  þvi  að  hjer  var  um  nýtt  land,  nýja  bygð  og 
nýtt  þjóðfjelag  að  ræÖa.  Náttúran  var  þar  öðru  vísi  en  í 
Noregi.  Alt  það,  sem  landnámsmennirnir  fluttu  með  sjer 
frá  Noregi  eða  vestan  um  haf,  urðu  þeir  að  laga  eptir  lands- 
háttum   og   öðrum   ástæðum  á  Islandi   og  fella  saman  við 


*)  Fr.  Brandt,  Norsk  Retshistorie  I,  25—26;  Maurer,  De  nordgeriu. 
Retskilders  Historie  bls.  26—27;  A.  Taranger,  Den  norske  Rets  Historie  I. 
Christjania  1898.  Bls.  43. 


Lögg^jafarstarf  riíljcits.  15 

hvoittveggja.  Hinar  gönilii  skoðanir  á  löguni  og  landsrjetti. 
seni  landnámsmennirnir  liöfðu  fengið  að  erfðum  í  Xoregi, 
urðu  þeir  að  færa  i  nýjan  búning.  f*eir  urðu  að  gefa  sýsl- 
unum.  stofnunum  og  rjettarverkum  í  liinu  nií'ja  þjóðQekigi 
ný  nöfn  til  þess  að  það  gæti  átt  alveg  við  hugsunarliátt 
manna  og  aðrar  ástæður  hjer  á  landi.  Peir  urðu  að  klæða 
rjettarfarið  i  nýjan  lijúp.  Petta  hefur  Ara  fróða  verið  all- 
Ijóst.  Fyrir  því  segir  hann,  að  „flest"  i  Ulfljótslögum  hafi 
verið  sett  annaðhvorl  að  því,  sem  þá  voru  Gulaþingslög, 
eða  ráð  Porleifs  hins  spaka,  Hörðakárasonar,  voru  til,  hvar 
við  skyldi  au-ka  eða  af  nema  eða  annan  veg  setja. 
Nokkuð  af  Gulaþingslögum  mátti  nota  óbreytt;  það  var  um 
það,  sem  var  eins  eða  gat  verið  eins  á  Islandi  og  i  Xoregi. 
Aptur  á  móti  var  annað  i  Gulaþingslögum,  sem  átti  alls  eigi 
við  á  Islandi,  af  því  að  ástæður  þær,  sem  gerðu  slik  laga- 
ákvæði  nauðsynleg  í  Noregi,  voru  eigi  til  á  Islandi;  slikt  feldi 
Ulfljótur  burtu.  Sum  ákvæði  var  að  eins  hægt  að  nota  með 
þvi  að  breyta  þeim;  þau  voru  um  það,  sem  til  var  bæði  á 
Islandi  og  í  Noregi,  en  þó  á  sinn  hátt  í  hvoru  landi.  Um 
það  setti  Ulfljótur  lög  „á  annan  veg",  en  var  i  Gulaþingi. 
Pá  er  hið  þriðja,  sem  Ari  telur  fyrst  og  að  likindum  hefur 
verið  merkast  í  löggjafarstarfi  þeirra  Ulfljóts.  en  það  eru 
hinir  svonefndu  „viðaukar"  við  Gulaþingslög.  Á  íslandi  var 
þörf  á  ýmsum  lagaákvæðum.  sem  voru  eigi  til  i  Gulaþings- 
lögum.  Fyrir  þvi  jók  Ulfljótur  við  þau,  eða  með  öðrum 
orðum,  hann  bjó  til  ný  lagaákvæði  um  það,  sem  nýtt  var  1 
hinu  nýja  þjóðljelagi,  er  lögum  hans  skyldi  hlíta,  en  hafði 
eigi  verið  til  i  hinu  gamla  þjóðfjelagi.  Um  það  setti  hann 
ný  lög. 

Alt  löggjafarstarf  Ulfljóts  tók  auðvitað  töluverðan  tima. 
Hann  varð  bæði  að  kynna  sjer  vel  Gulaþingslög  og  ihuga 
itarlega,  hvernig  lög^öf.  þingum  og  dónmni  yrði  haganlegast 
fyrir  komið  á  Islandi.  Siðan  varð  hann  að  setja  saman  lög 
ura  það  og  annað  fleira,  sem  nauðsynlegt  var  fyrir  lands- 
menn,  þá  er  þeir  settu  þjóðfjelag  á  stofn.  Einnig  varð  hann 
að  læra  jafnóðum  þau  lög,  sem  hann  setli  saman,  eða  setja 
þau  svo  vel  á  sig,  að  hann  myndi  þau,  er  hann  kæmi  aptur 


16  Söguöldin. 

til  íslands,  þvi  ab  ekkert  af  þeini  var  ritað.  Að  þessu  starfi 
var  Úlfljótur  þrjá  vetur  i  Noregi.^)  En  þá  er  þvi  var  lokið, 
fór  liann  heiui  aptur  nieð  lög  sin  í  liuganum,  og  segir  Ari 
fróði,  að  ísland  væri  þá  víða  bygt  orðið.  I  Konungsannál 
og  Skálholtsannál  segir  að  Ulfljótur  kænii  927  nieð  lög  til 
íslands.^^)  Pað  er  að  visu  næsta  þýðingarlítið.  hvað  annála- 
ritarar  vorir,  seni  voru  uppi  uni  1300,  segja  um  þetta  atriði, 
þvi  að  þeir  gátu  eigi  vitað  neitt  um  það  með  vissu;  samt 
er  þaö  mjög  líklegt  aö  Ulfljótur  hafi  einmitt  komið  út  þetta 
ár  með  lögin,  þvi  aö  það  fellur  vel  við  frásögn  Ara  hins 
fróða  um  að  Hrafn  Hængsson  tæki  við  lögsögu  60  vetrum 
eptir  dráp  Eadmundar  konungs.  eöa  arið  930.-^)  En  þetta 
ártal  er  mjög  merkilegt  i  sögu  landsins,  eigi  að  eins  afþvi, 
að  þá  var  alþingi  komiö  á  stofn  og  lögsögumaður  valinn  i 
fyrsta  sinni,  heldur  og  af  því,  að  það  er  hið  fyrsta  ártal  i 
sögu  þjóðarinnar,  sem  ætla  má  lun  að  sje  alveg  áreiðanlegt. 
eins  og  Lögsögumannatal  og  timatal  Ara  hins  fróöa  sýnir. 
Pað  getur  þó  leikið  á  tveimur  eða  þremur  árum  (926—928), 
hve  nær  Úlfljótur  kom  út,  en  sje  svo  sem  líklegast  er,  að 
hann  hafi  komið  með  lögín  til  landsins  927,  þá  hefur  hann 
farið  utan  árið  924  til  þess  að  setja  þau  sanian. 

Auk  löggjafarstarfs  Úlfljóts  i  Noregi  þurfti  einnig  all- 
mikinn  undirbúning  innanlands  undir  stofnun  alþingis.  Fyrst 
og  fremst  þurfti  að  velja  stað  handa  þinginu  og  fá  menn  til 
þess  að  koma  saman  af  ölhi  landinu,  til  þess  að  samþykkja 
lögin  og  setja  alþingi  á  stofn.  Sá  maður,  sem  tókst  á  hendur 
að  velja  þingstaðinn,  hjet  Grímur  geitskör,*)  og  er  sagt, 
að  hann  væri  fóstbróðir  Úlfljóts.  Hann  kannaði  alt  Island 
,,at  ráði"  Úlfljóts,  áður  en  alþingi  var  sett,  til  þess  að  vanda 
valiö  sem  best.    Éptir  orðum  Ara  hins  fróða  að  dæma,  mun 


1)  Hksb.  268/95;    Flal.  I  201/249;    Ldn.  :«4.  -)  Anu.  IV.  V;    sbr. 

einnig  yngri  annála.  Ann.  VIII,  IX.  Ann.  X  segir  það  væri  928,  eu  þá 
er  ekkert  aö  niarka.  ^)  íslb.  3/6.  *)  í  handritum  að  Islendiugabók 
(slu-.  ísl.  I,  365)  steudur  „geitscor"  og  hefur  Gríuiur  því  optast  verið 
uefndur  geitskór,  en  það  hefur  veriö  skýrt  svo.  að  Gríiuur  hafi  verið 
Ijrattgengur  sem  geit  og  feugið  aukuefui  sitt  af  því.  Geitskör  =  geitar- 
liár.  er  líklega  rjettara. 


Grímiir  geitskör  veliir  alþingissta^.  17 

Ulfljótur  hafa  beðiö  Griiii  uiii  að  kauna  landiö,  en  eigi  er 
neitt  kunnugt  um  þaö.  livoit  liann  hefur  gert  það  áður  en 
hann  fór  utan  til  þess  að  senija  lögin.  eða  þá  er  hann  kom 
heim  aptur.  Liklega  liefur  IJlíljóti  verið  svo  Ijóst  um  ætl- 
unarverk  sitt.  áður  en  hanii  lagði  af  stað,  að  hann  hefur  þá 
verið  ráðinn  i  að  setja  eitt  aLsherjar  þing  á  stofn  handa 
öllu  landinu  með  lögum  þeim.  sem  hann  ætlaði  sjer  aö 
semja  og  setja.  Ef  svo  hetur  verið.  hefur  hann  getað  lagt 
undir  við  fóstbróður  sinn,  áður  en  hann  fór,  að  kanna  landið 
á  meðan,  en  annars  eigi.  En  Grimur  geitskör  hefur  auðsjá- 
anlega  kannað  Island  annaðhvort  á  meðan  tJlfljótur  var  er- 
lendis.  eða  þegar  eptir  heimkomu  hans.  Island  er  svo  stórt 
og  svo  seinfarið  um  það  alt.  þótt  um  bygðirnar  einar  sje 
að  ræða.  að  Grimur  hefur  tæplega  haft  nægan  tima  til  að 
kauna  landið  vel  á  einu  sumri.  Ef  hann  hefur  fVrst  byrjað 
á  þvi,  þá  er  IJlfljótur  kom  heim  aptur,  hefur  hann  tæplega 
haft  líma  til  þess,  nema  þvi  að  eins  að  IJlfljótur  hafi  komið 
úi  eigi  síðar  en  snemma  sumars  927;  og  þó  liefur  timinn 
þá  verið  naumur.  þvi  að  eigi  er  sennilegt,  að  þingstaðiirinn 
hafi  verið  ákveðinn  siðar  en  928.  Hins  vegar  bendir  þóknun 
sú  á,  seni  landsmenn  fengu  Grimi  fvrir  könnnn  landsins.  að 
hann  hafi  eigi  gert  það  fyr  en  löggjafarmálið  var  komið 
svo  langt  á  leið,  að  landsmenn  voru  gengnir  i  það.  En  það 
er  óvíst  hvort  landsmenn  hafa  gert  það  fyr.  en  Ijiíljótur 
kom  út  með  lögin. 

fað  er  þvi  ómögulegt  að  segja  með  vissu.  hvaða  ár 
Grímur  geitskör  kannaöi  landið,  enda  skiptir  það  niinstu. 
Hitt  var  þýðingarmeira  að  hann  kannaði  landið  rækilega  og 
valdi  staðinn  svo  vel  og  heppilega  að  varla  var  hægt  að 
gjöra  það  betur. 

í*á  er  þingstaðurinn  var  ákveðinn,  hefur  orðið  að  senda 
boð  út  um  alt  land  og  stefna  landsmonnum  saman  á  hann 
hið  næsta  sumar,  til  þess  að  setja  alþingi  á  stofn  og  sam- 
þykkja  lög  Úlfljóts.  Siðar  en  929  hefur  það  eigi  verið, 
og  hefur  þá  alt  orðið  að  gerast  á  einu  sumri,  Ulfljótur  að 
segja  upp  lög  sín  og  landsmenn  að  samþykkja  þau  og  læra, 
en    i   byrjun    næsta    þings   var    Hrafn    Hæugsson    kosinn 

a 


18  Síigiirihlin. 

lög.söguniaöur.  í*aö  kemur  þvi  lielilur  betur  lieim  við 
timaun,  aö  Grimur  geitskör  haíi  kannað  landiö  á  nieðan 
Úlíljótur  dvaldi  erlendis  og  að  liann  hafi  verið  búmn  að 
sjá  út  þingstaðinn,  er  tJlfljótur  kom  heim.  A  þann  hátt 
liefur  bæði  hanu  haí't  nægan  tima  til  þess  að  kauna  landiö, 
og  tJlfljótnr  til  þe.ss  aö  boða  landsmönnum  á  þing  og  segja 
upp  lög  sin,  fá  þau  samþykt  og  kenna  þau  landsmöunum 
(927—929). 

Grinnu'  geitskör  kaus  staö  handa  alþingi  á  völlum 
nokkrum  i  Bláskógum,^)  fyrir  norðan  Ölfossvatn;  það  var 
síðan  kent  við  alþingi  og  kallað  Þingvallavatn  og  vellirnir 
I*ingvöllur  eða  venjulega  Þingvellir.  Par  mætast  nú 
vegir  að  sunnan  og  austan,  norðan  og  vestan,  og  var  þegar 
auðsætt  að  staður  þessi  lá  betur  við  fyrir  fle.sta  landsmenu 
en  nokkur  annar  staður  á  laudinu  í  þá  daga  Eu  auk  þess 
ber  staður  þessi  af  flestum  öðrum  að  mikilfengri  og  fjöl- 
breyttri  fegurð  og  tign.  Par  eru  grænir  vellir  til  þess  að 
heyja  alþingi  á,  og  hamrar  og  berg  viða  í  kring  um  þá 
handa  þeim  að  stiga  upp  á,  ei'  þurftu  að  tala  til  þing- 
heimsins.  Pav  er  og  hin  mikilfenga  Almaunagjá  eins  og 
bakhjarl  eða  varnarveggur  fyrir  alt  þingiö  og  sanu-æðusalur 
handa  öllum  þeim,  sem  vildu  ráða  ráðum  sínum  eða  mæla 
vinarmálum  i  einrúmi. 

Uni  þetta  leyti  hafði  maður  nokkur,  er  átti  land  i  Blá- 
skógum  og  hjet  Pórir  kropj)inskeggi  orðið  sekur  um  morð 
þræis  eöa  leysingja,  er  Kolur  lijet.  Haun  fanst  myrtur  í 
g.já  þeirri,  sem  við  haun  er  kend  og  Kolsgjá  var  kölluð. 
Land  Póris  var  gert  upj^tækt.  og  varð  alshei'jarfje.  líklega  af 
því  að  þræll  eða  leysingi  átti  hlut  að  máli  annars  vegar. 
Laud.siueuu  lögðu  það  þá  til  alþingisneytslu,  og  hefur  það 
liklega  gerst  er  þeir  settu  alþingi  á  stofn;  fyr  gat  það  eigi 
verið.     Almenningur   átti    siðan    rjett  að  höggva  þar  við   i 


')  SJir.  að  framaii  I.  í219.  Bláskógar  niunu  hafa  tekið  uafn  af  því, 
að  þeir  hafa  verið  dökkir  eða  bláir  að  sjá  úr  fjarlægð.  Af  Lyngdals- 
heiði  hef  jeg  optar  en  einu  sinni,  er  jeg  hef  koniið  sunnan  úr  Grímsnesi, 
tekið  eptir  slíkum  hlæ  yfir  f  ingvaliasveitinni,  einkuni  dalnum  á  milli 
gjánna.  eu  þaö  fer  nokkuð  eptir  því.  hvernig  hirtau  er. 


Alþingi  sett.  11> 

skógiim  til  eldiviðar  og  annara  þarfa  um  þingtimann.  og  á 
heiöum  áttu  þingmenn  haga  handa  hestum  sínum,^) 

Öxarárannþá  út  i  Þingvallavatn  fj rir  vestan  Almann- 
agjá,  skamt  frá  Skálabrekku,  og  sjest  farvegurinn  þar  enn 
í  dag.  En  litlu  eptir  aö  alþingi  var  sett,  veittu  landsmenn 
Öxará  niður  í  Almannagjá:  myndar  áin  þar  fagran  foss  og 
fellur  um  stund  eptir  gjánni.  en  brýst  síðan  út  úr  henni 
og  rennur  um  ÞingvöII  út  i  vatnið.^)  Við  þetta  fríkkaði 
Pingvöllur  enn  meir,  en  þó  að  fegurðartilfinningin  kunni  að 
hafa  ráðið  hjer  miklu  um.  mun  þetta  þó  einnig  hafa  verið 
gert  til  þess  að  nægilegt  vatn  væri  til  við  hendina  á  sjálfum 
þingstaðnum. 

Pá  er  landsmönnum  hat'ði  verið  boðað  á  þing  við  Ölfoss- 
vatn,  komu  þeir  þar  saman,  og  þá  var,  eins  og  Ari  fróði 
segir,  „alþingi  sett  at  ráþi  Úlfliótz  oc  allra  lanz- 
manna,  þar  es  nú  es".^) 

Af  þessum  orðum  sjest  glögt,  að  allir  landsmenn  hafa 
unnið  -að  setningu  alþingis  og  að  það  mál  hefur  hlotið  að 
verða  þjóðmál  jafnskjótt  og  Úlfljótur  kom  út  með  lögin,  ef 
það  hefur  eigi  verið  orðið  það  áður.  Pá  er  þingið  var  sett. 
var  því  gefið  nafn,  að  likindum  eptir  tillögu  Ulfljóts,  og 
kallað  alþingi,  af  þvi  aö  það  var  þing  allra  landsmanna. 

Aðalstarf  hins  fyrsta  alþingis  hefur  verið  að  hlýða  á 
lög  Úlfljóts  og  saraþykkja  þau.  Ulfljótur  hefur  orðið  að 
skýra  þingheimi  frá  þeim  og  hafa  þau  yfir,  segja  þau 
upp,  svo  að  menn  gætu  ihugað  þau  og  lagt  samþykki  sitt 
á  þau  og  gert  þau  með  þvi  að  landslögum.  Hvernig  gekk 
að  samþykkja  þau,  segir  ekki.  en  liklega  hefur  það  gengið 
greitt.     Eigi    heldur   er    það  kunnugt,  hvort  IJlfljótur   hefur 


*)  íslb.  3/6.  ')  Sturl.  I,  12/á03.  fessa  er  eiimig  getið  í  eimi 
ómerku  haudriti  af  Lauduáinu,  Skarðsárbók,  A.  M.  111  fol.,  Ldn.,  12/312 
nm.  Um  farveginn  sjá  Árbók  fornleifafjelagsins  1881.  bls  22—23.  Hve 
nær  Öxará  var  veitt  niður  á  J:*iugvöll.  er  ókínmugt;  eu  búið  var  að 
|)ví  um  í>4.5.  þá  er  Sámur  .sótti  Hrafnkel  Freysgoða  og  einuig  að  gera 
brú  á  Öxará,  ef  marka  má  orð  síigunnar  um  íingvöll.  Hrafnk-  i/KX^. 
Ánni  virðist  þvi  hafa  verið  veill  þegar  epfir  stofuuu  alþingis. 
■')  íslb.  3/5.  , 


20  Siiiíuöldiii. 

getað  sagt  iipi)  öll  lög  sin  á  hinii  l'yrsta  alþingi,  en  það  er 
líklegt,  þvi  aö  ólíklegt  er  að  þau  hati  verið  svo  löng,  að 
menn  hafi  viljað  sætta  sig  við  annað.  en  að  fá  að  heyra 
þan  öll  þegar  á  hinn  fyrsta  þingi.  En  Ulfljótnr  hefur  einnig 
orðið  aö  kenna  lanclsmönnuni  lög  sin,  og  þvi  er  það  eigi 
Jiklegt  að  hann  hafi  getað  lokið  (Uln  starfi  sinu  á  einu  al- 
þingi.  nenia  þvi  að  eins  að  hann  hafi  kent  einhverjum 
mönnum  lögin  heima  hjá  sjer,  og  haiin  hati  á  þann  hátt 
búið  þá  (t.  a.  m.  Hrafn  Hæng.sson)  undir  lögsögumannsem- 
bættið.  Að  öðrum  kosti  hefur  hann  að  líkindum  orðið  að 
segja  upp  aptur  lög  .sín  á  næsta  alþingi,  og  kenna  lands- 
mönnum  þau  þá  betur.  Hve  langur  timi  hefur  gengið  til 
þessa,  er  nú  eigi  kunnugt,  en  ef  hið  fyrsta  alþingi  hefur 
konn'ð  saman  árið  927,  sem  eigi  er  ómögulegt.  þá  hafa  geng- 
ið  til  þess  þrjú  þing  als  (927—929). 

f*á  er  Úlfljótur  hafði  gefið  landinu  lög  og  landsmenn 
lært  þau,  segir  eigi  síðar  af  honum.  Annaðhvort  hefur 
hann  þá  dregið  sig  i  hlje  og  viljað  að  einhver  yngri  maöur 
tæki  viö  af  sjer,  eða  hannhefur  andast  eða  fatlast  um  vet- 
urinn  929—930;  þó  er  þess  eigi  getið.  Af  orðum  Ara  hins 
fróða.  er  hann  segir  að  Hrafn  Hængsson  tók  lögsögu  „næstr 
Ulílióti",^)  mætti  jafnvel  ráða  að  hann  hafi  verið  lögsögumað- 
ur,  en  það  hefur  hann  þó  liklega  ekki  verið  í  orðsins 
vanalegu  merkingu.  I  lögsögumannatalinu  i  Uppsalaeddu^) 
er  sagt,  að  Ulfljótur  segði  fyrstur  lög  upp  á  I.slandi  og  „at 
hans  ráþi  var  alþingi  sett".  Með  þe.ssum  orðum  hyggur  höfund- 
urinn  þó  eigi  annað  en  að  Ulíljótur  hafi  fyrstur  haft  yfir  lög 
fyrir  mönnum  á  alþingi,  þvi  að  síðan  segir  hann,  að  Úlfljót- 
ur  „hafði  eigi  laga  uppsögu  á  Islandi  svá  at  þat  sé  vitað",^) 
og  hann  telur  Hrafn  Hængsson  hinn  fyrsta  Iög.sögumann 
hjer  á  landi  eins  og  gert  er  í  nokkrum  öðrum  fornritum.*) 
í  Melabók  (A.  M.  106  fol.)  er  sagt  umÚlfljót,  að  hann  „kendi 
fyrstr  lög  á  Islandi,  ok  með  hans  ráöi  var  alþingi  sett,  en 
ekki  hafði  hann  þar  lögsögu,  svá  ritat  sé".^)   í  heiniildarrit- 

')  íslfj.  3/6.  -)  Dipl.  I,  mi  -^)  Vitað  er  ef  til  vill  ritvilla  fyrir 
ritað.  eii  aiiiiars  ])ýðir  ])að  hjer  sama  sem  liaiinugt.  *)  Eg.  23/72;  Ldn. 
3/282;  Stb.  344/217;  Mb.,  ísl.  I,  337.    ^)  ísl.  I,  337." 


Úlfljótur  var  l(>ggjati  Íslaiids.  21 

iiniim  er  eigi  gerður  svo  glöggur  niuniir  á  starti  Últljóts  og 
lögsögumannanna  sem  skvldi.  og  liefur  það  vilt  sjónir  fyrir 
mönnuni.  Úlfljótur  var  löggjafi  ianclsins,  en  liann  var 
eigi  lögsögumaður  i  sama  skiiningi  og  aðrir  menn.*) 

Ulfljótur  Iiefur  eflaust  verið  mjög  vitur  maður  og  skör- 
ungur  mikill;  að  öðrum  kosti  hefðl  hann  eigi  fyrstur  nianna 
ráðist  i  að  útvega  landinu  lög.  Ef  hann  hefur  gert  það  upp 
á  eigið  eindæmi,  s}^nir  það,  hve  mikiU  framkvæmdarmaður 
hann  hefur  verið;  en  hafi  hann  verið  kvaddur  til  þess  af 
landsmönnum.  ber  það  vitni  um.  hvilíkt  traust  þeir  hafa 
borið  til  hans. 

Ari  fróði  segir,  að  hver  maður  hjer  á  landi  hafi  fengið 
Grími  geitskör  penning  fyrir  að  kanna  alt  Island,  og  sýnir 
það  að  landsmenn  hafa  bæði  kunnað  að  meta  verk  Gríms 
og  að  þeir  hafi  litið  svo  á,  að  hann  hafi  unnið  það  fyrir  þá. 
en  eigi  fyrir  sjáifan  sig.  Aptur  á  móti  er  þess  eigi  getið 
að  þeir  hafi  greitt  Úlfljóti  neitt  fyrir  starf  hans  og  hefur 
hann  þvi  liklega  eigi  fengið  neitt.  Pað  getur  þó  varla  verið 
af  þvi,  að  þeir  hafi  skoðað  starf  hans  kostnaðarminna  eða 
þýðingarminna  en  verk  Gríms,  heldur  bendir  'það  á,  að 
Úlfljótur  hafi  farið  utan  af  sjálfsdáðum.  Pað  gat  þá  eigi 
komið  til  orða  að  greiða  honuni  neitt  fyrir  ferðina  og  starf 
hans,  fyr  en  hann  var  kominn  heim  aptur,  og  mun  hann  þá 
hafa  eytt  því,  ef  því  hefur  verið  hreyft.  Grimur  geitskör 
naut  eigi  heldur  sjálfur  fjár  þess,  sem  hann  fjekk.  heldur 
sýndi  hann  það  veglyndi  að  gefa  það  til  hofa.-) 


Lög  þau,  sem  Úlfljótur  setti,  voru  kend  við  Iiann  og 
kölluð  Ulfljótslög.  Pað  er  mikill  skaði.  að  þau  skuli  eigi 
vera  til,  þvi  að  þau  mundu  hafa  brugðið  mikilli  birtu  yfir 
sögu  þjóðarinnar  og  sýnt  oss.  hvernig  þjóðfjelaginu  var 
fyrir  komið  í  upphafi.    Ulfljótslög  hafa  þó  geymst  á  vörum 


')  Sbr.  Prjár  ritgjörðir  sendar  PáH  Melsteð.  Kain^mamiatiöfn  189:2. 
Bl.s.  .59 — 61.  í*ar  hef  jeg  áður  lálið  í  Ijós  uokkrar  hiiiar  síimu  atlmganir 
UQ1  stoíiiun  alþiugis  sem  hjer  er  skyrt  irá.     "-')  Islli.  á,ó. 


22  Söguöldin. 

lögsögumaiinanna  og  annara  lögfróðra  manna  á  meðan  þau 
voru  i  gildi,  en  smátt  og  smátt  óx  upp  mikil  löggjöf  i  land- 
inu,  og  sumt  af  Ulfljótslögum  gekk  þá  úr  gildi,  en  það, 
sem  stóð  óbreytt,  dreifðist  innan  um  löggjöf  landsins  og 
hvarf  þannig  úr  sögunni,  svo  að  nú  er  eigi  liægt  að  skilja 
lagagreinir  þær,  sem  kunna  að  eiga  upptiaf  sitt  að  rekja  til 
Ulfljótslaga,  frá  öðrum  greinum  i  þjóðveldislögum  vorum. 

Hins  vegar  má  ganga  að  þvi  visu  að  LJlfljótslög  liafa  inni- 
lialdið  ákyæði  um  alþingi  og  þá  stjórnarskipun,  sem  komst 
á  með  þeim  og  sameinaði  alla  íslendinga  i  eitt  þjóðíjelag 
og  gerði  þá  alla  að  einni  þjóð.  Frá  upphaíi  Ulfljótslaga 
er  einnig  skýrt  og  ákvæðum  þeirra  um  baug  goðanna  og 
eiöstafj  manna.^)  Þau  byrjuðu  með  lagaákvæðum  um 
landvættirnar,  rjett  eins  og  þjóðveldi.slög  þau.  sem  enn  eru 
til,  byrja  á  þvi  að  bjóða  að  allir  skyldu  vera  kristnir  hjer  á 
landi.  Hin  heiðnu  lög  hafa  eigi  .skipað  að  allir  skyldu  trúa 
á  Æsi.  Landnámsmennirnir  þoldu  aðra  trú  en  þá,  sem  var 
almenn  á  meðal  þeirra,  en  enginn  mátti  fæla  vættir  land.sins 
í  burtu;  af  þvi  leiddi  óhamingju  yflr  landið,  þar  sem  þær 
áttu  að  vernda  það  móti  hvers  konar  hættu.  Fyrir  þvi  var 
það  liið  fyrsta  ákvæði  i  Ulfljólslöguui,  að  „menn  skyldu  eigi 
hafa  liöfuðskip  i  haf,  en  ef  þeir  hefði,  þá  skyldi  þeir  af  taka 
höfuð,  áðr  þeir  kæmi  í  landssýn,  ok  sigla  eigi  at  landi  með 
gapandi  höfðum  eða  gínandi  trjónum,  svá  at  landvættir 
fælist  við". 

f*ær  setningar,  sem  eru  tilfærðar  úr  Úlfljótslögum,  skýra 
eigi  frá  því,  hvernig  alþingi  var  í  upphafi.  Að  eins  er  sagt 
að  alsherjargoðinn  hafi  helgað  alþingi  með  sömu  orðum 
sem  menn  þeir,  er  lögskil  þurftu  af  hendi  að  leysa  að  dómi, 
unnu  með  eiða  sina  að  baugi  þeim,  sem  goðarnir  varð- 
veittu;  er  sú  sögn  höfð  eptir  Pormóði  alsherjargoða  Por- 
kelssyni  mána,^)  og  eiðstafurinn  tilfærður  úr  IJIíljótsIögum, 
ef  marka  má  heimildir  þessar.  í*á  er  alþingi  var  sett  á 
stofn,  var  ákveðið  að  einn  goði  skyldi  helga  það  hvert  sumar. 


')  Ldn.  7/2.58;  Hksb.  268/95-96;  Mb.,  ísl.  I,  334—3.5;   fórðar  s.  hr. 
94.     2)  fóröar  s.  hr.  1/94;  Mb.  (yngri).  Tsl.  I,  335. 


Úlfljótslög,  alsherjargoðiiin.  ^:í 

er  þaö  kænii  saman,  og  var  liann  kallaður  alsherjargoði, 
það  er  goði  allra  landsnianna,  og  hafa  að  likindum  einhver 
ákvæði  staðið  um  hann  i  Ulíljótslögum.  Alsherjargoðinn 
þurfti  ávalt  að  vera  kominn  á  þingstaðinn,  áður  en  alþingi 
skyldi  setja.  Hinir  goðarnir  áttu  einnig  að  koma  þangað  i 
tæka  tið.  og  lá  hegning  við  því,  ef  út  af  var  brugðið,  en 
alsherjargoðinn  mátti  þó  sist  allra  manna  láta  staiída  á 
sjer.  tess  vegna  var  það  nauðsynlegt  að  liann  ætti  lieinia 
uærri  þingstaðnum  og  ætti  svo  hægt  með  að  sækja  alþingi. 
að  veðrátta  og  aðrir  farartáhnar  gætu  eigi  hindrað  hann  frá 
að  koma  í  tæka  tið.  Svo  stóð  þá  vel  á  að  eigi  gat  verið 
vandasamt  að  ákveða  hver  verða  skyJdi  alsherjargoði.  AI- 
þingi  hafði  verið  valinn  staður  rjett  við  mörkin  á  landnámi 
Ingólfs  Arnarsonar,  og  Porsteinn  sonur  hans  var  hinn  mesti 
merkismaður.  Hann  er  talinn  með  hinum  mestu  höfðingjum 
þá  á  Suðurlandi  og  hann  hafði  sett  hjeraðsþing  á  Kjalar- 
nesi.^)  Hann  hafði  fengið  nokkra  reynslu  við  þingstörf  og 
íáir  goðar  áttu  heima  jafnnærri  alþingisstaðnum  sem  hann. 
Hann  var  nú  valinn  alsherjargoði,  og  jafnframt  var  ákveðið 
að  helgun  alþingis  skyldi  fylgja  goðorði  hans.  Landsmönnum 
hefur  að  líkindum  þótt  vænt  um  að  geta  sýnt  syni  fyrsta 
landnámsmannsins  heiður  þennan,  og  einnig  vildu  þeir  meta 
það  við  hann  að  hann  Ijet  setja  þing  á  Kjalarnesi,  áður  en 
alþingi  var  sett.-)  Þorsteinn  Ingólfsson  hefur  síðan  helgað  hin 
fyrstu  alþingi,  sem  háð  voru.  á  meðan  honum  enti.st  aldur  til 
þess.  En  eptir  andlát  Iians.  litlu  eptir  940  eða  um  miðja  10. 
öld,^)  varð  forkell  máni  sonur  hans  alsherjargoði,  og  síöan 
tók  við  Pormóður  sonur  hans,  er  var  alsherjargoði  fram 
ytir  aldamótin  (1000).^) 

Alþingi  var  frá  upphali  háö  árlega  og  nnm  þvi  hafa 
verið  ákveðið  svo  i  Ulíljótslögum.  Einnig  mun  þar  hafa 
vei'ið  .sagt,  hve  snennna  alþingi  skyldi  byrja  á  sumrin.  og 
eru  þau  ákvæði  kunn  af  tilviljun  einni.  Ari  fróði  skvrir  frá 
því,  að  árið  999  Iiafi  það  verið  lögtekið  á  alþingi,  að  menn 


M  Ltln.    iól'm;  Sln-.  að   tVanian   I.  :m  o.  ef.     -)  Ml)..  Isl.  im-.  shi: 
aö  Iramau  1.510.    ^l  Sbr.  Safn  I.  ÍOO.  :m-L    *)  Ldn.  9,;iS-'.>.:   Ísl.  L  m 


-2i  ■  Sögiií'tldiii. 

skyUlii  koiiia  lil  alþingis,  er  tiu  vikur  væru  af  sumri,  en 
þangað  til  liöföu  nienn  koniið  viku  fyr  til  alþingis,  eða  þá 
er  niu  vikur  voru  af  sumri;  þaö  er  í  miðjuni  júnímánuði, 
11.  til  17  júni  eptir  því,  hve  snemma  sumarið  byrjar.  I'etta 
hefur  verið  ákvæði  Úlfljótslaga.^) 

Alþingi  var  sett  á  þórsdegi  (íimtudegi)  og  bendir  það  á, 
að  Pói'  hafi  verið  skoðaður  sem  verndargoð  þingsins  í  heiðni. 
Pað  hófst  með  þvi  að  alsherjargoðinn  helgaði  þingið, 
það  er  að  segja  lýsti  með  ákveðnum  orðum  friðhelgi  yfir  því 
innan  ákveðinna  takmarka,  er  voru  kölluð  þingmörk.^) 
Hann  nefndi  tvo  eða  fleiri  votta  að  athöfn  sinni  og  vann 
eið  „at  baugi"  og  bað  Frey  og  Njöið  og  hinn  almátka  As 
að  hjálpa  sjer  til  að  leysa  helgun  alþingis  af  hendi,  eins  og 
öll  önnur  lögskil,  sem  hann  vissi  „réttast  ok  saimast  ok  helzt 
at  lögum.')  fingmörkin  hafa  verið  ákveðin,  er  alþingi  var 
sett,  og  liggur  það  i  hhitarins  eðli  að  eigi  hefur  verið  hægt 
að  ákveða  þau  fyr  en  á  þing.staðinn  var  komið.  Ulfljótur 
hefur  því  eigi  getað  sett  önnur  ákvæði  í  lög  sín  en  almenn 
um  að  þingmörk  skyldi  .setja,  og  þingið  skyldi  helga  og 
hvernig  helgunin  skyldi  fara  fram.  Líklega  hafa  eigi  verið 
samþykt  nein  lagaákvæði  um  þingmörkin,  heldur  aö  eins 
sett  merki  til  sýnis,   þar  sem  þingmörkin  voru  ákveðin  og 


^  Islb.  7/10.  '-)  Grág.  I,  a,  44.  ^)  Eiðstafuriiin,  sem  sagt  er  að 
alslieijargoðinn  íæri  eptir,  og  hver  sá  maður,  er  Uigskil  þurfti  af  liendi 
að  leysa  að  dómi,  er  hann  rann  eið  að  baugi,  var  t>aunig:  „Nefni  ek  í 
j)at  vætti  (og  nefndi  nöfn  vottanna)  at  ek  vinn  eið  at  baugi,  lögeið, 
hjálpi  mér  svá  Freyr  ok  Njörðr  ok  hiun  ahnátki  As,  sem  ek  man  svá 
sök  [)essa  sækja,  eöa  verja  eða  vitni  l»era,  eða  kviðu,  eða  dóma,  sem 
ek  veit  réltast  ok  sannast  ok  belzt  at  lögum,  ok  öll  lögmæt  skil  af 
hendi  leysa,  þau  er  midir  mik  koma,  meðan  ek  era  á  þessu  þingi." 
Ldn.  7/2.58;  Hksb.  268/96;  Flat.  I.  201/249;  fóröar  s.  hr.  1/94;  ísl.  I.  335; 
sbr.  Glúm.  25/76.  Hinn  ahnátki  As  mun  heldur  vera  fór  en  Óðinn. 
.Sbr.  Henry  Petersen:  Nordboernes  Gudedyrkelse  og  Gudetro,  bls.  63 — 71, 
92;  Maurer,  Die  Entsteliung  bls.  157;  Upphaf  allsher)arríkis  bls.  141.  T'ó 
er  tæplega  hægt  að  vita  það  með  fullri  vissu;  má  geta  þess  að  Finnur 
.Tónsson  ætlar  að  hinn  almátki  Ás  sje  Oðinn.  Norrænir  víkingar  unnu 
á  Englandi  á  9.  öld  eiða  „at  baugi",  og  sýnir  það  að  þetta  hefur  verið 
venja  á  Norðurlöndum,  áður  en  Ulfljót.slög  voru  sett.  Maurer,  Tsl.  52; 
Steenstrup,  Normannerne  IV,  228. 


Úlfljótslög,  þingmörkin.  2.> 

landslagið  sjálft  aíiiiarkaöi  eigi  þingstaðinn  nógu  glögt. 
Hvar  þingmörkin  hafa  verið.  er  hvergi  sagt  beinlínis,  en 
landslagið  og  nokkrir  atbnrðir.  seni  skýrt  er  frá  i  .sögununK 
bendir  á,  aö  Ahnannagiá  hafi  takniarkað  þingstaðinn  að 
vestan  og  kastalarnir  á  niilli  Vallanna  og  Efrivallanna  að 
norðan.  Að  austan  hafa  þingmörkin  verið  uppi  á  hraunjaðr- 
inum.  en  að  sunnan  hefur  vatnið  takmarkað  þingstaðinn. 
Nokkrar  af  fornsögum  vorum  ^)  benda  á,  að  þingmörkin  hati 
á  síðari  hluta  10.  aldar  (um  980)  og  snemma  á  11.  öld  (1012) 
verið  þar,  sem  hjer  er  greint;  er  liklegt  að  þau  hafi  verið 
sett  þar  þegar  í  upphafi  eða  mjög  snennna.  þvi  að  náttúran 
sjálf  hefur  sett  mörkin  á  þrjá  vegu  um  alþingisstaðinn. 

Alsherjargoðinn  fjekk  e.igi  mikil  völd  á  alþingi  fram 
yfir  aðra  goða  landsins.  Pað  er  óvíst,  hvort  þau  hafa  verið 
nokkur  önnur  en  þinghelgunin.  Ef  hof  hefur  verið  á  Ping- 
völlum,  nmn  hann  hafa  styrt  þvi  og  þeim  blótum,  sem  hafa 
farið  fram  við  það;  en  nú  eru  þess  engin  merki  að  hof  hafi 
verið  þar^)  og  aldrei  er  þess  getið  að  blót  hafi  verið  haldin 
á  alþingi,  nema  þá  er  þeir  Gissur  liinn  hviti  og  Hjalti  Skeggj- 
ason  boðuðu  þar  kristni.  Pá  tóku  heiðnir  menn  það  ráð. 
að  blóta  tveim  mönnum  úr  hverjum  fjórðungi  og  heita  á 
goðin  til  þess  að  þau  Ijetu  eigi  kristni  ganga  yíir  landið. 
Pað  er  sagt,  að  þeir  hafi  valið  til  þess  hina  ver.stu  menn, 
hrundið  þeim  fyrir  björg  eða  hamra,  en  eigi  er  getið  um 
neitt  hof,  blótstall  eða  blótstein  við  það  tækifæri.-^) 


')  Reyk.  25/125:  Nj.  13()/T3(>-:il,  i:?7/732;  .sbr.  Kálund  Isl.  I.  95. 
-|  Árbók  1880—81  bls.  81.  Porsteiun  íugóifssou  hefur  aö  likiudum 
átt  hof,  áður  eu  alþiugi  var  sett,  og  verið  goði  við  það.  Faðir 
hans  var  blótmaður  og  hefur  því  líklega  reist  hof  í  Reykjavík  og  ror- 
steinn  tekið  við  því  eplir  hanu.  Eiiinig  var  um  j^etta  leyti  búið  að 
reisa  hof  á  Kjalaruesi  og  var  næst  fyrir  Porstein  að  sækja  þaugað.  ef 
hann  hefur  eigi  átt  hof  sjálfiir.  Hins  vegar  mun  torkell  máui  .>íoniu" 
hans  als  eigi  hafa  blótað  og  líklega  ekkert  hof  haldið,  sbr.  Ldu.  9/:38. 
■■)  Krist.  11/2:3;  Fms.  II,  228  2:37- :i8.  Flat.  I.  :3.'>0  444.  Maurer  ællar  að 
blótveislur  haíi  verið  halduar  á  alþiugi,  Die  Entslehuug  bls.  149.  sbr. 
bls.  KkS;  Upphaf  bls.  1:34.  sbr.  bls.  1.52.  Björn  M.  ÖUen  virðist  vera  á 
sömu  skoöun.  sbr.     Um  kristnilíikuiia  bls.  .5:3. 


2t)  SöiiuölcJiii. 

Aptur  ú  iiióti  voiu  ýms  iuikilvæg  störf  á  alþingi  þegar 
í  upphafi  fengin  i  hendur  manni,  sem  kallaður  var  lög- 
sögumaður,  og  var  sýsla  hans  sett  á  stofn  með  Ulfljótslög- 
uni.  1  þeim  hafa  því  hlotið  að  vera  einhver  ákvæði  um 
lögsögumanninn,  einkanlega  um  störf  lians,  kosningu  og 
kjörtíma. 

Lögsögumaðurinn  var  hinn  þýðingarmesti  maður  á  al- 
þingi ;  hann  svaraði  til  alþingisforsetanna  og  lagasafnanna 
nú  á  dögum,  en  alsherjargoðinn  til  ráðherrans  einungis  á 
þeirri  stundu,  er  hann  setur  þingið  f  að  er  efasamt  hvað 
Uhljótur  hefur  haft  sjer  til  fvrirmyndar,  þá  er  hann  bjó  til 
þetta  merkilega  embætti.  Vísindamenn  hefur  greint  mjög 
á  um  það,  hvort  lögmenn  haíi  verið  til  svo  snemma  í  Nor- 
egi.  Sú  skoðun  hefur  verið  ahiienn  meðal  Norðmanna  aö 
lögniannsembættin  í  Noregi  haíi  fyrst  verið  sett  á  stofn  af 
Sverri  konungi.^)  Aptur  á  móti  hefur  Konráð  Maurer  leitt 
mikiivæg  rök  að  þvi,  að  frá  þeim  finia,  er  sönn  saga  hefst  í 
Noregi  og  riki  kenist  þar  á  stofn,  liaíi  verið  nokkurs  konar 
opinberir  sýslunarmenn,  sem  höföu  þau  störf  á  hendi  að 
skýra  frá  lögum  og  rjetti  á  þinguni  og  veita  úrskurði  um 
efasöm  lagaatriði,  þá  er  dómendur  æsktu  þess.  Pessir  menn 
voru  nefndir  lögmenn  og  þeir  áttu  einnig  að  hafa  orð  fyrir 
bændum  á  þingum,  þá  er  þurfti  að  tala  aivarlega  máli 
þeirra  gagnvart  konungi  eða  mönnuni  hans.^)  Hins  vegar 
hefur  Ebbe  Hertzberg  sannað  að  lögmenn  voru  til  i  Noregi 
fyr  en  menn  alment  hafa  ætlað;  liyggur  hann  að  þeir  hafi 
koniið  upp  á  11.  öld,  þá  er  konungsvaldið  hafði  fengið  fulfa 
festu  og  nauðsynlegt  varð  fyrir  bændur,  sem  áttu  að  dæma 
um  mál  á  þingum,  að  lögfróðir  menn  Ijetu  uppi  skoðun  sína 
um  þau.     Hann  felst  eigi    algjörlega  á  kenningu   Maurers, 


\)  R.  Keyser,  Norges  Stats- og  Retstbríatniug  bls.  247— 4S;  Muncli, 
Norges  Beslírivelse  l)ls.  11:  Hist.  IV,  189;  Fr.  Brandt.  Lauges  Norske 
Ticlsskrilt  (Christjania  18.51—52)  V,  lOf)— 107.  -)  K.  Maurer,  í  Kritische 
Vierteljahresschrift  X,  bls.  374—81;  Die  Entstehungszeit  der  alteren 
Gulaijingslög  bls,  16.5—69  (í  Abhaudlungen  der  Muuchner  Akadeniie,  I. 
Classe,  XII.  Bd.,  III.  Abth.);  Das  Alter  des  Gesetzsijrecheramtes  iu 
Norwegen  (Festgabe  zu  Dr.  Ludwig  Arndt,  Munchen  1875). 


LTJfljótslög.  lögsögiimaður  og  lögnienn.  27 

og  segir  að  „lögmenn"  þeh\  sem  riefndir  ern  á  Gulaþingi 
934,  merki  að  eins  lögfróða  menn  eða  lagamenn,  enda  þýði 
þetta  orð  svo  eptir  upprima  sínum.  I  islenskum  sögum 
þýðir  lögmaður  lagamaður,  lögfróður  maður.^)  Islendingar 
hafa  því  einnig  orðið  að  mynda  nýtt  orð,  til  þess  að  gefa 
formanni  rjettarfars  síns  það  nafn,  sem  störfum  hans 
hæíl3i.2) 

Sumir  rjettarsögufræðingar  ætla  að  lögmannssýslanir 
hafi  verið  til  hjá  flestura  eða  öllum  germönskum  þjóðum. 
þótt  hún  hafi  heitið  ýmsum  nöfnum.^)  Vilhjálnuu'  Finsen 
hefur  af  orðalagi  því  eða  ræðusniði,  sem  er  á  fornuni  dön.sk- 
um  land.slögum,  bæði  Sjálandslögum  Valdimars  og  Eiriks. 
og  hinum  skánsku  lögum,  dregið  þá  ályktun,  að  þau  hafi 
verið  sögð  upp,^)  Maurer  ætlar  þó,  að  eigi  .sje  hægt  að 
sanna,  að  lögmenn  hafi  verið  í  Danmörku  á  þeim  tima.  sem 
heimildarrit  eru  til  um.  en  eigi  sje  ómögulegt,  að  þeir  hafi 
verið  til  i  fvrndinni."')  Aptur  á  móti  er  alkunnugt,  að  lög- 
menn  voru  til  í  Svíþjóð,")  og  fyrir  vestan  haf  voru  einnig 
lögmenn.') 

Störf  lögmanna  eða  lögmannssý.slanin  mun  hafa  verið 
svo  kunn  þegar  snennua  á  10.  öld,  að  liklegt  er  aö  Ulfljótur 
haíi  haft  eitthvað  til  fyrirmyndar,  þá  er  hann  setti  lögsögu- 


1)  Nj.  1/1,20/79,  21,80,  22/86,  27/1U5,  50/2.52,  109,570,  135/724,  138^733 
—36,  142/779,  142/783-85;  EyrJ).  12/13:  Lax.  25/89;  V.-Ljót.  1/1.55;  Grág. 
I  a.  209;  slir.  Eg.  56/192.  I  Kristni  sögu  12/28  þýðir  orðið  líigmaður 
líklega  sama  sem  lögsögumaöiir;  þó  getur  þar  verið  átt  við  lagamenn 
almeut.  ^)  E.  Hertzberg,  Den  ældste  uorske  Proces  bls.  156—77.  Sbr.  G, 
Storm,  Sigurd  Ranessöns  Proces  (1877)  bls.  65—68.  *)  Richard  Schröder. 
Lehrbuch  der  deutschen  Rechtsgeschichte  (Zweite  Aufl.  1894)  l)ls.  22. 
43,  171—72  og  223;  H.  Brunner,  Deutsche  Reclitsgeschichte  I  (1887)  bls. 
110-11,  150— .54,  sbr.  287.  ^)  V.  Finsen.  De  islandskc  Love  i  Frislats- 
tiden  (í  Aarboger  for  nord.  Oldkh.  1873)  bls.  116 — 20:  Deii  opr.  Onhi  af 
den  isl.  Frist.  Institut.  174 — 76  nm,  Sbr.  Rosenberg.  /NordJioernes 
Aandsliv  H,  82 — 83;  Joh.  Steenstrup,  Normaunerne  IV.  205—6.  ^)  K. 
Maurer,  Das  angebliche  Vorkommen  des  Gesetzsprecheramtes  in  Dane- 
mark.  í  Sitzungsberichte  der  königl.  bay-  Akademie  der  Wisseustliatten 
1887.  bls.  363—399.  «)  Sbr.  (Snorri  Sturlusoii.)  Hkr.  TI.  77  135-80  145. 
^)  Steenstrup,  Norm.  IV,  195—204. 


28  SögiK'ildiii. 

iiiannssýslanina  á  stofn,  en  hann  liefur  eigi  fylgt  neinni 
fyrirmyncl  i  blindni.  Hann  sá  að  störfum  slilís  manns  lilaut 
að  verða  ööru  vísi  háttað  á  Ishmdi,  en  i  Noregi  eða  i  Svi- 
þjóð.  í*ess  vegna  gaf  hann  manni  þessum  á  Islandi  nýtt 
nafn,  seni  var  sniðið  eptir  störfum  hans,  og  kallaði  hann 
lögsögumann,  því  að  aðalstarf  hans  var  að  segja  upp 
lögin  fyrir  ahnenningi  á  þingi,  bæði  gömul  og  ný,  til  þess 
að  varðveita  þau  og  halda  uppi  þekkingu  á  þeim  í  iandinu. 
Einnig  átti  hann  að  segja  hvað  lög  væri,  er  hann  var  spurð- 
ur  að  þvi.  Hann  var  eins  og  lifandi  lögbók  landsmanna, 
af  þvi  að  lögin  voru  eigi  rituð  upp.  Hann  var  formaður 
lögrjettunnar  og  gegndi  ýmsum  formannsstörfum  á  alþingi. 
Hins  vegar  þurfti  lögs.ögumaðurinn  auðvitað  eigi  að  tala 
máli  bænda  við  konung  á  þingum,  eins  og  lögmennirnir 
gerðu  i  Svíþjóð.^)  Um  slíkt  gat  eigi  verið  að  ræða  á  Is- 
landi.  Hvernig  þetta  var  i  Noregi,  þá  er  Úlfljótur  fór  þangað, 
er  eigi  kunnugt.  P*ó  virðast  lögmennirnir  hafa  verið  tals- 
menn  bænda  og  úr  flokki  þeirra,  þá  er  þeirra  getur  fyrst.^) 
í  Svíþjóð  var  einn  lögmaður  i  hverri  deild  landsins;  Tiund- 
aland  var  t.  a.  m.  eitt  lögmannsdæmi.^)  Fyrir  vestan  haf 
Voru  lögniennirnir  nokkrir  saman,  íjórir,  sex  eða  tólf,  og 
unnu  allir  saman  sem  einn  maður  eða  dómur.^)  I  Noregi 
virðast  hjgmennirnir  einnig  hafa  verið  nokkrir  saman,  því 
að  þar  er  jafnan  talaö  um  þá  i  fleirtölu  og  alla  sem  einn 
mann.'')  En  þá  er  Sverrir  konungur  hafði  gert  lögmennina 
að  konunglegum  embættismönnum,  gegndu  þeir  störfum 
sínum  hver  fyrir  sig  sem  sjálfstæðir  embættismenn. 

Lögmennirnir  í  Noregi  heimtu  inn  sektir  þær,  sem 
bændur  fengu.''')  f*eir  áttu  að  gefa  úrskurð  um  hvað  lög 
væri,^)  en  dæma  eigi,  þótt  úr.skuröur  þeirra  væri  lagöur  til 


')  Hkr.  II,  77/13.5.  -)  Storm.  Sit-urd  Ranessöns  Proees  bls.  68; 
Maurer,  Das  Alter  des  Gesetzsprectieramtes  in  Norwegen,  bls.  43  o.  ef. 
^)  Hkr.  II,  77/13.5,  79/140;  sbr.  Maurer,  Das  Alter  bls.  9  o.  ef.  *)  Steen- 
strup,  Norm.  IV,  Í96— 99.  °)  Eg.  56/192;  Storm,  Sigurd  Ranessöns  Pro- ' 
ces  11,  18,  6.5—66;  N.  g.  L.  V,  421-22.  '')  Hertzberg.  Den  norske  Pro- 
ees  l)ls.  165—67;  Maurer.  Das  Alter  bls.  25-26,  57.  ')  Hertzberg,  S.  st. 
163;  Maurer,  S.  st.  29;  Storm.  Sigurd  Ranessöns  Proces  67. 


Úlfljótslög-.  lötisöiíiima^uriiiii.  29 

grunclvallar  við  dóminn  og  hlyti  [iví  aö  liafa  áhrif  á  úr.slitin. 
Petta  nægir  til  þess  að  sýna.  að  .störfum  lögmannanna  í 
Noregi  var  öðru  visi  háttað  en  störfum  lögsögumannsins  á 
Islandi. 

Lögmannsstöríin  munu  hvergi  liafa  verið  arfgeng  að  iög- 
um,  en  þó  gengu  þau  stundum  að  erfðum  i  einstaka  ættum. 
Forfeður  Porgnýs  logmanns  á  Tiundalandi  höfðu  verið  lög- 
menn  hver  á  fætur  öðrunK  og  tleiri  dæmi  eru  líunn.  sem 
sýna  að  lögmannsstörfin  hafa  stundum  gengið  frá  föður  til 
sonar.^)  Á  íslandi  var  lögsögunjaðurinn  kosinn  til  þriggja 
ára,  og  mátti  endurkjósa  hann;  var  það  opt  gert,  einkum  á 
söguöldinni  og  má  vera  að  þeir  hafi  þá.  verið  kosnir  um 
lengri  tíma,  því  að  þá  höfðu  flestir  þeirra  lögsöguna  á  hendi 
á  meðan  þeim  vanst  aldur  til,  frá  því  að  þeir  höfðu  verið 
kosnir  í  íyrstu;  gæti  þvi  verið  að  lögsögumennirnir  hafi 
upphaflega  verið  kosnir  til  að  gegna  lögsögu  æíilangt.  en 
ekkert  er  um  það  kunnugt.  Á  síðari  hluta  11.  aldar  og 
fyrri  hluta  12.  aldar  voru  fjórir  menn  af  sömu  ættinni  lög- 
sögumenn,  Gunnar  hinn  spaki  og  sonur  hans  og  tveir  sonar- 
synir,  en  ekki  tóku  þeir  viö  lögsögu  hver  af  öðrum,  heldur 
voru  aðrir  menn  jafnan  lögsögunienn  í  milli  þeirra;  er  þvi 
auðsætt,  aö  þeir  hafa  verið  kosnir  af  þvi  að  þeir  hafa  notið 
tráusts  manna,  hvort  sem  það  hefur  verið  sökum  kunnáttu 
þeirra  1  lögum  eða  af  öðrum  ástæðum.  Um  1200  vildi  svo 
til  í  fyrsta  sinni  að  sonur  tók  við  lögsögu  eptir  föður  sinn. 
en  síðan  tók  við  maður  af  annari  ætt.^) 

Aðalstörf  alþingis  á  dögum  þjóðveldisins  vorii  að  setja 
lög  handa  landsmönnum  og  dæma  um  mál  þeirra.  Alþingi 
hlýtur  því  þegar  í  upphafi  að  hafa  fengið  hæði  löggjaf- 
arvald    og    dómsvald,   en  af  þvi  segir  ekki    i   heimildar- 


M  Hkr.  II,  78/136.  sbr.  Fms.  IX,  9Í/334.  I  löarinamiatalinii  á  Vest- 
ur-Gautlandi.  aptan  við  elsta  handritiö  at  loguin  Vesfur-Gauta.  (H.  .")9  i 
kgl.  I)ókasaininu  í  Stokkliólmi),  er  þe.ss  opt  g:etið  að  sonur  tók  við 
lögmannassyslu  eptir  fTtðiir  siiin.  sbr.  .Sveriges  ganila  Lagar  (utg.  al' 
CoIIin  och  Schlvler)  I.  29r)-'297.     -)  Saln  11,  2-3,  19-2:.. 


30  Söguiiklin. 

lilimiim,  hvernig  því  var  fyrir  komið.  Pó  er  mjög  þýöingar- 
miki?)  aö  vita  þaö,  þvi  að  hjer  er  að  ræða  um  meginþættina 
í  stjórnarskipun  landsins. 

Hjer  um  bil  einum  mannsakh'i  eptir  að  Ulfljótslög  voru 
sett,  var  gerð  breyting  á  þeim  e])tir  tiilögum  Pórðar  gellis, 
og  er  þá  getið  um  clómnefnu  og  h'^grjettuskipan.^)  Dómnefna 
þýðir  skipun  eða  nefning,  sem  goðarnir  höfðu  á  hendi, 
á  dómurum  í  dóm  á  alþingi,  og  lögrjettu.skipan  sæti  goð- 
anna  í  lögrjettu.  Dómurog  lögrjetta  eru  nefnd  viðþetta  tækifæri 
sem  tvent  ólíkt,  en  eigi  sem  eitt  og  hið  sama,  og  einnig  eru 
þau  nefnd  á  þann  hátt  sem  þau  bæði  hafi  verið  til  áður,  en 
nýmæli  Þórðar  gellis  komst  á.  En  sje  svo  aÖ  bæði  sjerstakur 
dómstóll  og  lögrjetta  hafi  verið  til,  þá  er  fórður  gellir  bar 
fram  lagatillögur  sínar  (um  963),  þá  má  einnig  telja  víst,  að 
þau  hafi  verið  sett  á  stofn  með  LJlfljótslögum  uni  leið  og 
alþingi  var  sett. 

Af  gjörðum  alþingis  fyrst  eptir  stofnun  þess  er  lítið 
kunnugt.  Pó  er  þess  getið  að  það  hafl  samþykt  ein  lög  á 
þeim  tíma,  sem  lijer  ræðir  um  (930—963),  eða  áður  en  þvi 
var  breytt.  í*að  voru  lög  Þorsteins  surts  um  tímatal- 
ið,  sem  voru  samþykt  um  955. ^)  Ari  hinn  fróði  segir,  að 
„hann   leitaþi   þe.ss   ráþs    at  logbergi,^)  at  et  siaunda  huert 

')  íslb.  .518.  ^)  Sbr.  Safn  T.  336,  321 :  Gísla  Brynjólfsson,  Andvari 
VI,  1.Í8— .59,  og  Finn  .Jónsson.  Islb.  2ú,  er  setur  lög  þessi  uni  950.  Vil- 
bjíUniur  Finsen  telur  lögin  um  sumarauka  frá  árunum  970—981,  en 
lærir  engin  röli  fyrir  því  (Fristat.  Institut.  bls.  34).  fetta  getur  eigi  verið 
r.jett.  f  ótt  sagt  .sje  að  f  orlvell  máni  hati  ráðið  til  þess  að  lögtalía  tillögu 
torsteins  surts,  þarf  hann  eigi  að  hafa  verið  orðinn  lögsögumaður  þá. 
K.  Maurer  ætlar  að  lög  þessi  sjeu  eldri  en  lög  Pórðar  gellis,  Die  Ent- 
stehung  bls.  149,  ath.  4,  Upphaf  bls.  134,  ath.  .5,  Island  50.  Guðbr. 
Vigfússou  telur  forstein  surt  hafa  dáið  um  960,  Safn  I,  225,  226,  235— 
36.  Líkt  ætlar  Kr.  Kálund,  Lax.  bls.  LIII.  og  benda  allar  heimiidir  á 
að  svo  hafi  verið.  forsteinn  surtur  er  fæddur  í  lok  9.  aldar;  sjá  um 
hann  íslb.  4/6-7;  Cod  1812,  4to  Gam.  kgl.  Samling  bls.  7-8  (ísl.  I, 
385);  Ldn.  12/98-9,  18/116,  23/131;  Mb.,  ísl.  I,  3.50;  Ldu.^  36/2Í0;  Eyrb. 
7/9;  Lax.  6/11,  10/23—4,  17/48—9,  18/49— .50.  ^)  Hver  maður,  sem  vildi 
koma  á  nýjum  lögum,  gat  komið  fram  með  tillögu  um  það  að  Lög- 
bergi.  sbr.  Pál  Briem,  Tímarit  h.  ísi.  Bókmfjel.  VI,  216;  en  lögrjettu- 
menn  urðu  síðan  að  skipa  lögrjettu  og  samþykkja  tillöguna,  svo  að  hún 
yrði  að  lögum. 


Úlfljótslöii.  lö^gjafarvald  oíí'  »lóinsvald.  3i 

sumar  .sc\vlldi  aiika  vico,  oc  freista,  livé  þá  hlýddi".  Ping- 
heiiiiiii'  tók  vel  tillögu  Porsteins  surts  og  var  hún  þegar  í 
lög  leidd  „at  ráþi  Þorkels  niána  oc  annarra  spacra  nianna".^) 
Porkell  niáni  hefur  þá  veriö  alsherjargoði  og  nuni  hann 
hafa  niælt  nieð  tillögu  Porsteins  surts  í  lögrjettu  og  ráðib 
til  þess  að  lögleiða  hana;  fynr  því  niun  hann  vera  nefndur, 
en  ekki  af  þvi  að  hann  væri  oröinn  lögsöguniaöur.  Pað 
varð  hann  fyr.st  seinna,  en  eigi  var  rainni  ástæða  til  þess 
að  nefna  hann  fyrir  það,  er  hann  studdi  tillöguna,  heldur 
þvert  á  móti. 

Af  þessu  má  .sjá  að  alþingi  hefur  samþykt  lög  á  meðan 
það  var  eins  og  Ulfljótur  hafði  sett  það  í  fyrstu.  og  að  goðar 
landsins  (alsherjargoðinn)  hafa  tekið  þátt  1  samþykt  þeirra. 
Pað  eru  allar  likur  til  þess  að  lög  þessi  hafi  verið  samþykt 
i  lögrjettu  og  að  goðarnir  hafi  þá  átt  þar  sæti,  úr  þvi  að 
eins  goða  er  sjerstaklega  getið  við  samþykt  þeirra. 

Einnig  er  skýrt  frá  nokkrum  máluni,  sem  fóru  til  al- 
þingis  um  miðja  10.  öld  og  voru  dæmd  þar;  bera  þau  vitni 
um  að  alþingi  hefur  þegar  í  upphafi  dæmt  mál  manna. 
Um  945  sótti  Sámur  Bjarnason  á  alþingi  vigsmál  á  hend- 
ur  Hrafnkeli  Freysgoða.  Par  var  þá  settur  dómur  að 
lögbergi  og  dæmdi  hann  Hrafnkel  sekan.^)  Einnig  getur 
sagan  þess,  að  Hrafnkell  hafi  áður  átt  i  niálum  við  menn  á 
alþingi  og  borið  jafnan  sigur  úr  býtum.  Vegna  þess  voru 
flestir  ófúsir  á  að  veita  Sámi  liÖ.  Hrafnkell  var  kunnur  að 
ójafnaði;  hann  var  vanur  aö  hleypa  upp  dómnum  fyrir 
mótstöðumanni  sínum  og  hrekja  hann  með  ofurefli  liðs  af 
málinu.^)  Annað  mál  var  einnig  dæmt  á  alþingi  áður  en 
lög   fórðar  gellis  voru  samþykt.     Pað  var  brennumálið  frá 


')  Íslb.  4/7.  -')  Hi-afnk.-  4,11.3—17.  i^u>  var  eiiii  v\úiv  Grágas  a.> 
setja  dóma  að  lögbergi,  en  málum  var  lýst  aö  liigbergi  og  þaöan  gengu 
goðar  og  dómendur  með  líigsögumanni  fremstum  í  flokki,  en  lögsögu- 
maður  rjeð  hvar  hver  dómur  skyldi  sit.ja,  Grág.  I  a,  4.5,  '•>%  svo  að  J^etta 
er  eigi  ómögulegt.  En  líklega  er  hjer  nokkur  ónákvæmni  og  blandað 
lugbergi  við  dóminn,  af  því  að  þaðan  gengu  dómcndur  i'if  lil  rnðningar. 
')  Hrafnk.'*  3/108,  4/114.  Orðið  dómur  er  i  llrafnkels  sögu  ymist 
haft  í  eintölu  eða   í   tteirlölu.  þótt  |)á  hafi  eigi  verið  nen>a  einn  dómur 


:}:2  Söguöklin. 

Örnólfsdal,  er  Póröui'  sjálfur  sótli  á  liendur  Tungu-Oddi:  er 
þá  getiö  uin  dóma  á  alþingi,  að  vísu  í  sögu,  sem  er  eigi 
áreiðanleg  aö  öllu.^)  Einnig  er  þess  getið,  að  Pórður  gellir  iiafi 
áður  átt  1  deilum  á  alþingi  við  Tungu-Odd  um  þrælsgjöld, 
er  dæmdust  á  liendur  Oddi.^)  Enn  fremur  má  nefna  mál 
gegn  E^'steini  Mánasyni,  sem  Askell  goði  Eyvindarson 
stefndi  til  alþingis,  ogannað  gegn  Hánef  um  sauðatöku.  seni 
Steingrimur  Örnólfsson  fór  meö  til  alþingis  og  var  Hánefur 
gjörður  sekur.^)  Pað  er  eigi  sagt  neitt  nánar  frá  niálum 
þessum  á  alþingi,  svo  að  þau  sanna  aö  eins  að  málum  var 
stefnt  til  alþingis  og  að  þar  voru  þau  dænid  eða  gert  um 
þau:  eigi  er  lieldur  vist  hvaða  ár  þau  voru,  en  iíklegt  er 
aö  þau  hafi  gerst  um  960  eða  rjett  áður  en  nýmæli  Pórðar 
gellis  voru  lögtekin. 

Pdr  sem  skýrt  er  frá  IJlfljótslöguin  i  Hauksbók,  segir  að 
goðarnir  „skyldu  nefna  dóma  á  þingum"  og  i  Porsteins 
þætti  uxafóts  er  einnig  sagt  aö  „þeir  skyldu  dómnefnur  eiga 
á  þingum"^)  Petta  getur  eigi  þýtt  annað  en  að  goðarnir 
skyldu  nefna  menn  i  dóma  á  alþingi  og  vorþingum,  en  eigi 
er  hægt  að  taka  fylliiega  ínark  á  þessu,  af  því  að  fjórðunga- 
skiptingu  landsins  er  í  báðum  ritum  þessum  blandað  saman 
við  Úlfljótslög,  og  höfundum  þeirra  hefur  eigi  verið  vel 
kunnugt  um  hina  fornu  stjórnar.skipun  landsins.'') 


á  alþingi.  Ástæðan  til  þess  mun  aðallega  vera  sú,  að  mestallan  l>.jóð- 
veldistímann  voru  fjórir  dómar  eða  fleiri  á  aiþingi,  og  því  tiefur  opt 
verið  talað  um  dóma  í  fleirtölu.  Söguritarinn  hefur  notað  mállýðskuna, 
eu  eigi  atliugað  þetta,  og  ef  til  vill  eigi  lieldur  vitað,  að  einungis  gat 
verið  um  einn  dóm  að  ræða  á  alþingi  í  u]ipliafi,  áður  en  fjórðungsdómar 
voru  settir.  Annars  er  eintölu  og  fleirtölu  stunduiu  blandað  saman, 
þá  er  um  fjórðungsdóma  er  að  ræða,  ílungv  ,  Bps  I,  77,  og  sýnir  það  að 
menn  atliuguðu  eigi  ávalt,  hvort  dómarnir  voru  einn  eða  fleiri,  eða  fóru 
eigi  nálivæmum  orðum  uni  það.  En  þetta  getur  einnig  bent  á,  hve 
uáið  samband  mönnum  fanst  vera  á  milli  fjórðungsdómanna  og  að 
menn  hafi  skoðaö  þá  sem  eiua  heild.  ^)  íslb.  5/7—8;  Hæns.  14/172; 
15/177.  '')  Hæns.  11/162.  «)  Reyk.  :3/15,  5/24.  ^)  Hksb.  268/96;  Ldn.  7/259; 
Flat.  I.  201/249.  °)  Vilhj.  Finseu  ætlar  þó  að  þetta  bendi  eflaust  á,  að 
sjerslakur  dómur  hafi  verið  á  alþingi  þegar  frá  upphafi.  Frist.  Institut. 
l)ls.  94. 


Ulfljótslög,  lögrjettan.  33 

f  ótt  þess  sje  hvergi  getið,  hvernig  löggjafarvaldinu  og 
dómsvaldinu  hafi  upphaílega  verið  f\  rir  komið  á  alþingi,  má 
þó  telja  alveg  vist,  að  allir  þingheyjendur  hafi  eigi  haft  það 
á  höndum,  heldur  að  eins  litill  hluti  þingmanna,  er  til  þess 
var  kvaddur.  Svo  var  það  nokkru  siðar,  þá  er  sögurnar 
segja  meira  af  alþingi,  og  svo  var  það  einnig  á  lögþingunum 
i  Noregi.  í  Úlfljótslögum  hafa  hlotið  að  standa  einhver 
ákvæði  um  það.  hverjir  skyldu  hafa  löggjöf  landsins  og 
dómsvaldið  á  hendi.  Par  hefur  að  líkindum  bæði  verið 
ákveðið,  hversu  margir  menn  skyldu  hafa  löggjafarvaldið  á 
hendi  og  hvernig  dóm  skyldi  skipa  til  þess  að  dæma  um 
mál  landsmanna. 

Á  hinum  norsku  lögþingum  ætla  menn  að  til  hafi  verið 
lögrjetta  um  það  leyti  sem  ísland  bygðist,  og  að  hún  hafi 
haft  bæði  löggjafarvald  og  dómsvald  á  hendi.^)  í  hinum 
eldri  Gulaþingslögum  og  eldri  Frostaþingslögum  er  t.  a.  m. 
nefnd  lögrjetta.^)  Orðið  „lögrétta'*  er  myndað  af  að  „rétta 
lög",  sem  að  eins  kemur  fyrir  í  íslenskum  ritum,^)  enda 
átti  lögrjettan  á  íslandi  að  rjetta  lögin,  þ.  e.  koma  rjettum 
oröum  að  þeim,  endurbæta  þau  og  bera  upp  „nýmæli"  eða 
tillögur  til  laga  og  samþykkja  þær.  Lögrjetta  þýðir  því  löggjaf- 
arstarf.  Liklega  hefur  orðtækið  að  rjetta  lög  og  verið 
notað  i  Noregi,  af  þvi  að  lögrjetta  var  þar  einnig;  en 
norskir  vísindamenn  segja,  að  það  þýði  að  skýra  lögin,  eða 
með  öðrum  orðum,  að  segja,  þá  er  eitthvert  rjettaratriði  lá 
fyrir  eða  mál  var  fyrir  dómi,  hvað  væri  lögmæt  skýring  á 
ákvæðum  laganna  um  það  atriði,  sem  dæma  átti  um,  og  hvað 
væri  eðlileg  þýðing  þeirra.^)  I  lögrjettunum  norsku  hafa  að  lik- 
indum  setið  36  menn.  I  Egils  sögu  er  þess  getið,  að  hersarnir 


*)  Keyser,  Efterl.  Skrifter  11, 1,  bls.  170;  Aschehoug,  Statsforfatuingeu 
i  Norge  og  Daumark  iudtil  1814.  bls.  63;  Sars,  Hist.  I,  221:  V.  Fiuseu, 
De  isl.  Love  i  Fristatstideu  (Árb.  f.  uord.  Oldkh.  1873)  bls.  70.  -')  N.  g. 
L.,  l  266/88,  2/127-28.  ')  Sbr.  Grag.  IIL  644;  N.g.L.,  V.  423;  Fritzuers 
Ordbog,  2.  udg.  uudir  orðinu  lög;  Guðbr.  Vigfússon,  leelaudic— Engl. 
Dictiouary  undir  rétta;  V.  Finseu,  De  isl.  Love  i  Fristatstiden,  .>S— 61. 
■*)  Sbr.  É.  Hertzberg.  N.  g.  L.  V,  424  og  Fritzuer,  s.  st.  oröið  lög: 
ennfr.  Maurer,  Die  Rechtsrichtung  des  iilteren  isl.  Rechts.  Muucheu 
1887.    bls.  132  o.  ef. 

3 


34  Söguöldin. 

úr  Firðafylki,  Sygnafylki  og  Hörbafylki  nefndu  þrennar 
tylftir  í  dóm  á  Gulaþingi  til  þess  að  dæma  um  mál  manna  ^) 
I  Landslögum  Magnúsar  lagabætis  er  ákveðið  að  lögrjettumenn 
skuli  vera  þrennar  tylptir  manna.^)  Eins  er  sagt  í  Járnsíðu, 
að  þrjá  menn  skuli  nefna  í  lögrjettu  úr  þingi  hverju,  en 
þingin  voru  þá  tólf/*)  Af  þessu  liafa  nienn  ályktað,  að 
þrennar  tylftir  manna  liaíi  átt  sæti  fyr  á  öldum  í  lögrjett- 
unum  á  lögþingunum  Pó  liafa  sumir  ætlað,*)  að  lögrjettu- 
mennirnir  hafi  verið  fleiri  á  Frostaþingi,  en  eigi  mun  vera 
gild  ástæða  til  þess  að  halda  það.^)  Lögrjettan  átti  að 
„dæma  lög  um  þau  mál",  er  skotið  var  tjl  lögþingsins;  hún 
átti  einnig  að  ákveða,  hvað  vera  skyldi  lög  um  þau  atriði. 
sem  fyrir  kunnu  að  koma,  og  engin  ákvæöi  voru  um 
i  lögbókinni.*')  f*á  bjó  hún  til  ný  lagaákvæði  og  sam- 
þykti  þau,  en  allar  þær  samþyktir,  sem  hún  gerði,  voru  í 
dómsformi,  og  því  voru  þær  kallaðar  dómar.  Löggjafar- 
valdið  og  dómsvaldiö  hjá  norsku  lögþingunum  var  eigi  að- 
greint  reglulega;  norsku  lögrjetturnar  voru  því  aðallega 
dómstólar,  en  þær  gátu  tekið  ályktanir  með  dómi  og  sam- 
þykt  lög  með  því  að  dæma  að  einhver  ákvæði  skyldu  vera 
lög.')  Fyrir  því  er  lögrjettan  á  Gulaþingi  kölluð  dómur  í 
Egils  sögu. 

Lögrjettan  á  alþingi  hefur  eflaust  verið  sett  á  stofn 
með  IJIfljótsIögum,  og  Úlfljótur  hefur  að  öllum  líkindum 
tekið  hugmyndina  úr  Gulaþingslögum,  en  þeirri  lögrjettu, 
sem  hann  stofnsetti  á  alþingi,  hefur  eflaust  verið  öðru  visi 
háttað  að  ýmsu  leyti  en  n'orsku  lögrjettunni. 

Úlfljótur  hefur  orðið  að  ákveða  í  lögum  sínum,  hverjir 
af  landsmönnum  skyldu  fá  löggjafarvaldið  og  dómsvaldið  í 
hendur  og  þingheimur  siðan  að  leggja  samþykki  sitt  á  það 
eins  og  annað  í  lögum  hans.     Eins  og  nærri  má  geta  hefur 

')  Eg.  56/187-88.  ^)  N.  g.  L.  II,  3/14,  sbr.  Hertzberg,  Den  ældste 
norske  Proces,  bls.  120.  ^)  Járnsíða  (Havniæ  1847)  3/4,  2/2.  *)  Asche- 
houg,  Statsíbrfatningen  i  Norge,  bls.  62—63;  Brandt  i  Langes  tidsskrit't 
V,  104—105.  ^)  N.  g,  L.  I,  2/127,  sbr.  Hertzl)erg,  Den  ældste  norske 
Proces  121  —  123;  hann  ætlar  að  texti  laganna  sje  rangur,  og  mun  þaQ 
rjett  vera.  ®)  N.  g.  L.,  I,  2  128.  ')  Aschehoug,  Statsforfatningen  i  Norge, 
bls.  65;  Hertzberg,  Den  ældste  norske  Proces  116,  177. 


Úlfljótslög,  lögrjettan.  35 

það  verið  vandasamt  verk.  Metnaður  og  rígur  var  mikill  í 
mönnum.  Margir  vildu  vera  metorðamenn  og  ná  einhverj- 
um  völdum  undir  sig,  en  jafnframt  vöruðust  landsmenn  það 
sem  heitan  eld,  að  nokkur  maður  skyldi  fá  svo  mikil  völd  i 
hendur.  að  hann  gæti  fengið  yfirráð  yfir  landsmönnum. 
Margir  .stóðu  að  ílestu  leyti  svo  likt  að  vigi.  að  erfitt  var  að 
greina  á  milli  þeirra.  I'að  hafa  varla  verið  færri  en  um 
400  sjálfstæðir  bændur,  meiri  og  minni  höfðingjar,  sem  velja 
varð  á  milli.  Reglubundin  lijeraðastjórn  var  enn  eigi  komin 
á  i  landinu,  nema  ef  til  vill  í  einstaka  sveitum.  Bygð  lands- 
ins  var  enn  svo  ung,  að  landsmenn  ahnent  höfðu  þá  eigi 
eignast  leiðtoga  í  neinu,  nema  i  trúarmáhmi,  þar  sem  nokkrir 
helstu  mennirnir  höfðu  reist  hof.  Hofseigendurnir  voru 
goðar  við  hofin  og  „prestar"  þeirra  manna,  sem  að  hofunum 
sóttu.^)  Sökum  þess  fengu  þeir  smátt  og  smátt  meiri  áhrif 
og  álit  hver  i  hjeraði  sínu  en  flestir  aðrir  menn.  Pað  var 
því  eðlilegt,  að  þeir  yrðu  einkum  fyrir  vaH.  þá  er  ákveðið 
var,  hverjir  skyldu  ráða  mestu  um  löggjöf  landsins  og  mála- 
lyktir  manna,  og  að  þeir  fengju  þá  sæti  í  lögrjettu.  K. 
Maurer  hefur  þó  talið  líklegast,  að  goðarnir  sjálfir  hafi  eigi 
i  fyretu  fengið  sæti  í  lögrjettu,  heldur  hafi  þeir  nefnt  menn 
1  hana.^)  Sú  skoðun  byggist  á  því,  að  goðarnir  hafi  þegar 
á  landnámsöld  verið  samskonar  veraldlegir  höfðingjar  sem 
hersarnir  i  Noregi,  og  .stjórnað  hjeruðum  líkt  og  smáein- 
valdshöfðingjar,  en  það  er  nú  .sannað  að  svo  var  eigi.^)  Ef 
þeir  hefðu  eigi  fengið  sæti  i  lögrjettu  með  Úlfljótslögum.  þá 
hefðu  þeir  eigi  fengið  aðalvöldin  i  hendur,  heldur  einmitt  þeir 
menn,  sem  þeir  nefndu  i  lögrjettu.  Peir  hefðu  þá  eptir 
skoðun  Maurers  orðið  bæði  löggjafar  og  dómendur  landsins; 
en  goðarnir  hefðu  þá  að  eins  fengið  skipunarrjett  eða  kosn- 
ingarrjett,  en  engin  veruleg  völd.  og  er  það  harðla  ólíklegt. 
Pá  hefði  það  eigi  komið  fram,  að  þeir  stóðu  næstir  kosningu. 
og  þá  hefðu  þeir  að  líkindum  einnig  átt  erfitt  með  að  ná 
aðalvöldunum  undir  sig  um  963,  ef  þau  voru  komin  i  hendur 


»)  Sjá  að  framau  I,  292—297.  '-)  Die  Enlstehung  bls.  151.  m.  17«; 
Upphaf  lils.  136-37.  147.  159:  Island  :>1.  r,7,  62.  ■')  Sbr.  aö  framau  I. 
297-304. 

3* 


36  Söguöldin. 

annara.  I*ess  er  eigi  heldur  neinstaðar  getið,  að  goðarnir 
liaíi  þá  fyrst  náð  sæti  i  lögrjettu,  nje  látið  dómsvaldið  þá  af 
iiendi,  ef  þeir  liafi  setið  í  lögrjettu  og  liaft  það. 

Pað  er  livergi  sagt  neitt  um  það,  live  margir  goðar 
liaíi  upphaflega  fengið  sæti  i  lögrjettu,  en  mjög  liklegt  er  að 
þeir  hafi  verið  36,  svo  að  lögrjettan  hafi  verið  skipuð 
þrennum  tylftum  manna  eins  og  lögrjettan  á  Gulaþingi. 
Tala  goðanna,  þá  er  landinu  var  skipt  i  fjórðunga,  bendir 
einnig  á  að  svo  hafi  verið.  Landsmenn  vildu  þá  auðsjáan- 
lega  að  einungis  36  goðar  ættu  sæti  í  lögrjettu,  af  því  að 
þeir  munu  hafa  verið  vanir  við  þá  tölu  áður  í  lögrjettu. 
Þvi  varð  eigi  við  komið,  af  því  að  við  skiptingu  landsins  í 
fjórðunga  urðu  goðarnir  í  Norðlendinga  fjórðungi  tólf,  og 
þá  varð  að  gæta  jafnvægisins  á  milli  fjórðunganna.  f*að 
getur  verið,  að  goðarnir  hafi  eigi  verið  fleiri  en  svo,  þá  er 
alþingi  vai'  sett  á  stofn,  að  ákveða  hafi  mátt.  að  þeir  skyldu 
allir  eiga  sæti  í  lögrjettu  og  jafnvel  hafi  orðið  að  setja  ein- 
hver  ný  hof  á  stofn  í  sumum  hjeruðum  landsins  til  þess  að 
fylla  töluna,  ef  það  hefur  þótt  nauðsynlegt,  að  allir  hinir 
eiginlegu  lögrjettumenn  væru  hofgoðar,  svo  að  þeir  yrðu 
hæfilega  margir  til  þess  að  skipa  lögrjettu.  Pó  hefur  þjóð- 
fjelagið  eigi  sett  hof  á  stofn,  heldur  hafa  einstakir  menn 
gert  það;  hefur  varla  verið  erfitt  að  fá  einhverja  höfðingja 
til  þess  að  reisa  hof  og  gerast  hofgoðar,  þá  er  þeir  áttu  von 
á  því  að  verða  hluttakendur  í  löggjöf  landsins  og  stjórn 
þess.  Hins  vegar  bendir  gjöf  Grims  geitskarar  á,  að  þörf 
hafi  verið  á  að  styrkja  hofin;  að  minsta  kosti  hefur  Grimi 
þótt  svo,  og  mun  það  að  likindum  hafa  staðið  i  sambandi  við 
stofnun  alþingis  og  ríkis  hjer  á  landi.  Kostnaðurinn  við 
hofshaldið  hefur  í  upphafi  verið  nieiri  en  tekjum  þess  nam. 
Bæði  voru  landsmenn  fámennir  og  eigi  er  heldur  óliklegt 
að  margir  hafi  í  fyrstu  hliðrað  sjer  hjá  að  gjalda  til  hofanna, 
enda  hafa  þeir,  sem  komu  vestan  um  haf,  verið  orðnir  þvi 
afvanir.  En  liklega  hefur  bændum  eptir  stofnun  ríkis  á  Is- 
landi  verið  með  lögum  gert  það  að  skyldu,  að  gjalda  toll  til 
hofanna,^)  en  í  fyr.stu  hafa  menn  gert  það  eptir  samkomulagi. 

1)  Sbr.  Eyrb.  4/6,  10/12;  Vápn.''  5/85—37. 


Ulfljótslög,  lögrjettan.  37 

Pótt  holin  um  þetta  leyti  þyrftu  styrktar  við,  getur  þó 
verið  að  i  sumuni  hjeruðum  landsins  hati  verið  svo  mörg 
hof,  að  allir  goðarnir  hafi  eigi  getað  fengið  sæti  i  lögrjettu. 
Pá  hefur  orðið  að  velja  um  þá;  má  ganga  að  þvi  visu 
að  þeir  hafa  orðið  út  undan,  sem  höfðu  minst  traust  á  sjer 
og  voru  minstir  fyrir  sjer  eða  óframgjarnastir,  og  hefur 
mátt  haga  því  vali  eptir  mannkostum  þeirra,  „viti  ok  rétt- 
læti". 

Pað  var  á  valdi  landsmanna,  hverjir  fengu  sæti  i  lög- 
rjettu,  þvl  að  þeir  hafa  á  alþingi  átt  atkvæði  um  þær  tillögur, 
sem  Ulfljótur  hefur  sett  í  lög  sin  um  skipun  lögrjettu  eins 
og  um  annað  i  lögum  hans.  Ef  val  hefur  verið  í  upphafi 
um  marga  goða  í  lögrjettu,  er  eðlilegt  að  ætla  að  þing- 
heimur  hafi  eigi  að  eins  ákveðið,  hve  margir  þeirra  skyldu 
sitja  1  lögrjettu,  heldur  hafi  þá  einnig  farið  fram  einhvers 
konar  kosning  á  goðum  eða  höfðingjum  i  lögrjettuna.^) 

Á  íslandi  voru  þá  eigi  til  neinir  höfðingjar  eins  og 
hersarnir  1  Firðafylki,  Sygnafylki  og  HörÖafylki,  sem  nefndu 
menn  í  dóma  eða  í  lögrjettu  á  Gulaþingi.  Pess  vegna  hlaut 
Ulfljótur  að  koma  þessu  öðru  visi  fyrir  en  það  var  1  Gula- 
þingslögum,  enda  virðist  flest  benda  á  það.  að  goðarnir  hafi 
þegar  með  Ulfljótslögum  fengið  sæti  i  lögrjettunni. 

En  þá  voru  einnig  margir  aðrir  en  goðarnir.  sem  vildu 
ná  einhverri  hhitdeild  í  löggjöf  landsins  og  meðferð  mála 
yfirleitt.  Pað  er  eigi  hekhu-  vist  að  liver  sá  maður,  sem 
viidi  ná  sæti  i  lögrjettu  upphaflega.  hafi  þurft  að  vera  liof- 
goði.  Pað  má  vel  vera  að  einstaka  stórhöfðingjar,  sem 
báru  höfuð  og  herðar  yfir  aðra  menn,  hafi  fengið  þar  sæti, 
þótt  þeir  ættu  eigi  hof.^)  Hofseignin  ein  var  eigi  einhlít 
heimild  eða  liæfileiki  til  þess  að  verða  goði  í  lögrjettu. 
Ýmsir  höfðingjar  eða  stórbændur  hafa  eflaust  þótst  eins 
færir  til  þess  að  ráða  lögum  og  lofum  eins  og  goöarnir. 
Pað  þótti  virðing  að  vera  nefndur  i  dóm  til  þess  að  dauna 
um    mái.^)     Menn  voru  bæði  vandir  að  virðingu  sinni,  þótt 


')  Sbr.  .skoðuu  Páls  Briems  í  Aiidvara  XV.  láö.  -|  Sbr.  iiokkra 
goða  litlu  síðar,  Hrafnkel  Freysgoða.  Egil  Skallagrínisson.  er  var  prím- 
signdur,  og  t*orkel  mána.     ^)  Dropl.  4/1.50 — 51. 


38  Söguöldin. 

á  annan  hátt  væri  en  á  vorum  döguni,  og  svo  metorða- 
gjarnir,  að  það  er  svo  sem  auðvitað  aö  eigi  þótti  niinni 
virðing  að  vera  umráðamaður  goðanna  i  löggjafarmálum  en 
að  sitja  i  dómi.  Pað  þótti  ytii'leitt  virðiug  að  vera  kvaddur 
til  ráða,^)  livort  sem  um  almenn  mál  var  að  ræða  eða 
málefni  einstakra  manna.  Ef  menn  voru  teknir  í  lögrjettu 
til  umráða  og  ef  dómsvaldið  var  fengið  i  hendur  sjerstökum 
dómi,  þá  fengu  miklu  fleiri  landsmenn  þátt  i  löggjöf  lands- 
ins  og  dómsvaldinu,  en  ella  var  kostur  á.  Úlfljótur  hefur 
orðið  að  taka  tillit  til  þessa,  og  reyna  að  sefa  metorðagirnd 
stórbændanna  á  einhvern  hátt,  ef  alt  átti  að  geta  farið  vel 
og  friðsamlega. 

Af  Grágás  má  sjá,  að  hver  goði  hafði  með  sjer  i  lög- 
rjettu  tvo  menn  til  umráða  og  að  menn  sátu  þar  á  þremur 
pöllum;'^)  áttu  goðarnir  sæti  á  miðpallinum,  en  umráðamenn 
hvers  goða  sátu  hjá  honum  á  hinum  pöllunum,  annar  fyrir 
framan  hann,  en  hinn  að  baki.  Pað  er  hvergi  sagt,  hve 
nær  þetta  var  lögleitt.  í  Njálu  er  þess  fyrst  getið,  þá  er 
fimtardómur  var  settur  (um  1004),  að  þrennir  pallar  voru 
umhverfis  lögrjettu,  en  þar  er  talað  um  þá  eins  og  þeir 
hafi  verið  til  áður.  Pað  er  þvi  engin  gild  ástæða  til  þess 
að  ætla,  að  goðunum  hafl  þá  fyrstveriðskipað  að  taka  umráða- 
menn ;  auk  þess  er  grein  þessi  röng  og  liklega  innskotsgrein.^) 
Pað  er  því  eigi  óliklegt  að  ákveðið  hafi  verið  þegar  i  upphafi 
með  Úlfljótslögum,  að  hver  goði  skyldi  taka  með  sjer  tvo 
menn  í  lögrjettu  til  umráða  og  að  það  hafi  verið  gert  til 
þess  að  miðla  málum,  svo  að  fleiri  höfðingjar  en  goðarnir 
einir  tækju  þátt  í  löggjöf  landsins,  og  jafnframt  til  þess  að 
lögin  yrðu  sem  best  úr  garði  gerð  af  hendi  lögrjettunnar. 
Úlfljóti  og  öðrum  hinum  vitrustu  mönnum  landsins  hefur 
mátt  vera  Ijóst,  að  alþingi  mundi  þurfa,  þá  er  stundir  liðu, 
að  setja  lög  um  hitt  og  þetta,  eptir  þvi  sem  reynslan  sýndi 
og  þörfin  krefði,  þar  sem  engin  lög  voru  til  nema  Úlfljóts- 


')  Sbr.  Hkr.  II,  125/274.  ^)  Grág.  I  a,  211—12.  «)  Nj.  97/504-505, 
sbr.  V.  Finsen,  De  islaudske  Love  i  Fristatstiden  57—58  nm.;  Frist.  In- 
stitut.  106—111:  K.  Maurer.  Die  Rechtsrichtung  des  alteren  islSndi.schen 
Reclites  133 — 34;  Finnur  .Jónsson.  Literaturhist.  II,  535,  545. 


i 


Úlfljótslög.  lögrjettau,  alþiugsdómur.  39 

lög  ein,  og  þau  gátu  eigi  verið  svo  Qölskrúðug  og  fullkoni- 
in,  að  eigi  þyrfti  við  þau  ab  bæta.  Fyrir  þvi  hefur  verið 
ákveðið,  að  lögrjettan  skyldi  eigi  fá  dómsvaldið  i  tiendur. 
heldur  skyldi  það  falið  sjerstökum  dómi,  bæði  til  þess  að 
tryggja  löggjafarvaldið  sem  best  og  til  þe.ss  að  sem  flestir 
skyldu  fá  nokkur  metorð  og  hluttöku  i  almennum  málum. 
En  goðarnir  hafa  að  likindum  þegar  fengið  dómnefnuna  i 
hendur.  og  að  því  leyti  fengu  þeir  sömu  stöðu  í  hinu  ís- 
lenska  þjóðfjelagi  sem  hersarnir  höfðu  i  Noregi,  og  urðu 
þeim  svipaðir  í  ýmsu.  Hver  goði  hefur  þá  fengið  rjett  til 
þess  að  nefna  einn  mann  i  dóm.  og  þannig  hefur  dómur. 
sem  nefndur  var  alþingisdómur^),  verið  skipaður  þrenn- 
um  tylftum  manna.  eða  jafnmörgum  mönnum  sem  goðar 
voru  í  lögrjettunni.  þá  er  him  var  komin  á  fót.  Pá  er 
getið  er  um  dóm  á  alþingi  á  fyrstu  áratugum  þe.ss.  eins  og 
skýrt  er  frá  hjer  að  framan,  virðist  það  hafa  verið  sjerstakur 
dómur,  sem  settur  hefur  verið  á  stofn  með  Úlfljótslögum. 

Kostirnir  við  það  að  eiga  sjerstaka  löggjafarsamkomu 
og  sjerstakan  dómstól  á  alþingi,  í  .stað  þess  að  fela  hvort- 
tveggja  sömu  mönnunum  á  hendur,  eru  svo  miklir  og  auð- 
sæir,  að  það  er  harðla  óliklegt  að  Ulfljótur  hafi  eigi  sjeð 
það,  þá  er  hann  sat  með  Porleifi  hinum  spaka  í  þrjú  ár 
við  að  ihuga,  hvernig  best  yrði  búið  um  löggjafarvaldið  og 
dómsvaldið  á  íslandi.  og  hvernig  helst  mætti  gera  hinum 
mörgu  göfgu  bændum  þar  i  landi  til  hæfis.  Sjerstaklega 
hlaut  það  að  liggja  í  augum  uppi,  að  landsmönnum  mundi 
falla  betur  i  geð,  að  nærri  hálft  annað  hundrað  hinna  helstu 
manna  landsins  tækju  meiri  eða  minni  þátt  i  meðferð  mál- 
efna  landsmanna, —  og  það  því  fremur  sem  allir  frjálsbornir 
bændur  gátu  á  þennan  hátt  átt  nokkurn  aðgang  að  þvi,  —  en 
að  alt  væri  lagt  i  hendurnar  á  einum  þremur  tylftum  manna, 
nema  kvaðning  þeirra  eða  nefning,  sem  goðarnir  hefðu  þá 
haft  á  hendi.  Einnig  er  það  mjög  óliklegt,  að  Ari  hinn 
fróði  hefði  eigi  getið  þess,  ef  svo  stórkostleg  breyting  hefði 
verið  gerð  á  lögrjettu  með  lögum  Pórðar  gellis,  að  dóms- 
valdið   hefði  verið  tekið  af  henni,   og  þá  hefði   fyrst  verið 

>)  Sbr.  V.  Finsen.  Fristat.  Institul.  bls.  96. 


40  Söguöldin. 

gerður  aðskilnaður  á  löggjafarvaldi  og  dómsvaldi.  Enn 
fremur  var  það  miklu  fjær  tilgangi  Pórðar  gellis  en  Úlfljóts 
að  finna  þetta  fyrirkomulag.  Ætlunarverk  Úlfljóts  var  að 
íiiuga  vel  og  rækilega  alt  stjórnarskipulag  út  i  æsar,  bæði 
eins  og'  það  var  í  Noregi  að  Gulaþingslögum  og  eins  og  það 
mátti  verða  best  og  haganlega.st  á  íslandi;  en  Pórður  gellir 
vildi  að  eins  bæta  úr  þeim  göllum  á  lögum  landsins,  sem 
hann  hafði  reynt  í  saksókn  einni  og  koma  i  veg  fyrir  að 
vandræði  hlytu.st  optar  af  þeim.  l^ótt  nú  sje  lítið  til  af 
Ulfljótslögum,  eru  menjar  þeirra  þó  svo  miklar,  að  .sjá  má 
að  þeirÚlfljótur  og  I*orleifur  hinn  spaki  hafa  athugað  alt  vel 
og  rækilega.  Að  öðruni  kosti  hefði  Úlfljóti  eigi  gengið  .svo 
greitt,  að  koma  lögum  sínum  á  og  alt  farið  svo  friðsamlega. 


Enn  um  Úlfljótslög;  goðar,  vorþing  og  leiðir. 

Auk  þess  sem  þegar  er  talið,  munu  Ulfljótslög  hafa  inni- 
haldið  ákvæði  um  goðana,  vorþing  og  leiðir,  um  rjett  manna 
og  málaferli  eða  dómsköp.^)  Vilhjálmur  Finsen  ætlar  að  í 
þeim  hafi  einnig  verið  ákvæði  um  erfðir  og  ýms  önnur  þýð- 
ingarmikil  atriði  úr  einkamálarjettinum.^)  fó  er  liklegast 
að  meginhlutinn  af  þeim  hafi  verið  um  .stjórnarskipulag 
landsmanna,  um  þing  og  dóma  og  um  vigaferli.  En  ákvæðin 
úr  Ulfljótslögum  um  .siglingar  manna  og  landvættirnar  sýna 
þó,  að  Ulfljótur  hefur  sett  lög  um  fleira  en  stjórnarskipun 
og  rjettarfar; -^)  eihnig  verður  að  gæta  að  því,  að  hann  starf- 
aði    lengur   að    undirbúningi    laga  sinna,  en  nokkur   annar 


')  Islb.  .5/8.  ^)  V.  Finsen,  Islandslí  Retshistorie.  A.  M.  Access,  (i  1). 
§  5,  bls,  37.  Munch,  Hist.  I,  .567.  ætlar  að  Ulfljótslög  hali  mestmeguis 
verið  um  stjórnarslíipun  og  stjórnarfar  landsins.  Stjórnarslíipunina  og 
meiri  hlutann  af  rjettarfars  álívæðunum  segir  hann  að  hafi  eigi  verið 
hægt  að  lána  úr  Gulaþingslögum,  og  fyrir  því  sje  Ijóst  og  skiljanlegt 
að  þeim  og  Grágás  beri  eigi  saman;  aulí  þess  hafi  hig  Islands  og  Gula- 
þingslög  breytst  síðan  um  930.     ^)  Álvvæðið  í  Grág.  la.  192;  II,  190  um 


I 


Úlfljólslög,  goðarnir.  41 

maöiir  á  dögum  þjóðveldisins  að  lagaundirbúningi,  svo 
kunnugt  sje,  og  að  liann  hafði  það  mark  og  mið  að  semja 
almenn  landslög.  Lög  Úlfljóts  hafa  þvi  hlotið  að  vera  tölu- 
vert  löng,  og  í  þeim  hafa  verið  ákvæði  um  meginatriðin  i 
stjórnarskipun  landsins  og  um  ýmislegt  fleira. 

Eins  og  fyr  er  sagt,^)  höfðu  hofsóknir  myndast  kring 
um  hofin  oggoðarnir  voru  i  fyrstu  hofprestar.  Peir  höfðu 
þá  að  eins  andlegt  vald  um  fram  aðra  heldri  bændur;  en 
ef  þeir  voru  atkvæðamenn,  stóðu  þeir  betur  að  vígi  en 
flestir  aðrir  höfðingjar  á  landnámsöldinni  til  þess  að  hafa 
áhrif  á  menn  og  ná  nokkrum  veraldlegum  víddum  undir  sig, 
en  um  það  voru  enn  engin  lög.  Nokkru  eptir  að  tJIfljóts- 
lög  voru  sett,  sýnir  sagan  það  smátt  og  smátt,  glöggar  og 
glöggar.  að  goðarnir  höfðu  fengið  allmikið  veraldlegt  vald. 
I*etta  vald  goðanna  hefur  fyrst  verið  lögákveðið  með  IJIfljóts- 
lögum.  Fyr  var  það  eigi  hægt.  En  ákvæði  þessi  hafa  tæp- 
lega  verið  margbrotin,  og  liklega  einkum  um,  hvern  þátt 
goðarnir  skyldu  eiga  i  löggjöf  landsins  og  stjórnarstörfum 
bæði  á  alþingi  og  heima  i  hjeruðum,  eða  hvernig  valdi  goð- 
anna  skyldi  vera  háttað  Nú  eru  í  Grágás  nijög  mörg 
ákvæði  um  þetta,  sem  hafa  verið  sett  smátt  og  smátt  á  þjóð- 
veldistiðinui.  Aptur  á  móti  hafa  engin  ákvæði  verið  gerð 
um  það,  yfir  hverjum  hver  goði  ætti  að  ráða,  því  að  það 
var  mönnum  á  sjálfsvald  sett  Sú  venja  var  komin  á  um 
hofsóknirnar,  að  það  skyldi  vera  eptir  frjálsu  samkomulagi 
milli  goðanna  og  hlutaðeigandi  manna,  að  hvaða  hofum 
menn  sóttu.  Eins  var  þessu  hagað  að  þvi  er  þingmensku 
snerti,  þá  er  goðarnir  fengu  veraldleg  völd,  og  gjörðust 
veraldlegir  stjórnendur  eða  höfðingjar  landsins.  Vald  þeirra, 
sýsla  eða  embætti  var  nefnt  eptir  virðingarnafni  þeirra  og 


að  þræll,  sem  frelsi  var  gefið,  skyldi  taka  liáifaii  rjett.  „er  liann  kömr 
á  jarls  jöi'ð,  en  þá  allan  ok  fnllan.  er  liaiiii  kítmr  á  koninigs  jörð''  iiniii 
vera  lír  Gnlaþingslögum,  því  að  livorki  jarls  jörð  nje  konnngsiörð  var 
á  Isjandi  á  meðaii  jirælaliald  var  almenl.  l^etla  liefnr  þvi  ef  til  vill 
komist  inn  í  Ullljótslíig  iipphaílega.  Sl>r.  V.  Fiiiseii.  De  isl.  Love  i  Fri- 
statstiden  139  nm.:  A.  Taranger,  Den  norske  rets  historie  IT.  .^.■>.  ')  Sjá 
að  framan  I.  296  o-  ef. 


42  Söguöldiii. 

kallað  goÖorð,')  en  goðorð  var  mannaforráð,^)  ríki^) 
eða  veldi'^)  yfir  þeim  mönnum,  sem  sögðu  sig  í  þing  með 
goðanum  til  þess  að  njóta  hjálpar  hans  og  verndar.  I  Grágás 
segir  að  mönnum  væri  frjálst  að  segja  sig  i  þing  með  hverj- 
um  þeim  goða,  er  menn  vildu,  og  goðinn  þurfti  eigi  heldur 
að  veita  öðrum  viðtöku  sem  þingmanni  sinum  en  þeim, 
sem  hann  vildi.'')  Petta  hefur  líklega  verið  lögákveðið  með 
Ulfljótslögum.  með  því  að  grundvöilurinn  var  áður  lagður 
að  þessu  skipulagi.  Pingmennirnir  gátu  því  valið  hvern 
þann  goöa.  sem  þeir  vildu,  og  farið  eptir  því,  sem  þeim 
þótti  best  og  haganlegast,  að  svo  niiklu  leyti  sem  vega- 
lengdin  til  hofsins  og  goðans  leyfði,  þvi  að  eigi  dugði  að 
segja  sig  í  þing  með  þeim  goða,  sem  var  svo  langt  i  burtu, 
að  hann  íjekk  enga  liðveitslu  veitt  þingmanni  sínum  gagn- 
vart  yíirgangi  ójafnaðarfullra  manna,  ef  á  lá.  Peir  goðar, 
sem  voru  vinsælastir  og  niest  traust  þótti  að,  fengu  eðlilega 
flesta  þingmenn;  en  hins  vegar  urðu  menn  stundum  að 
segja  sig  i  þing  hjá  goða,  sem  þeim  stóð  ótti  af,  ef  þeir 
bjuggu  í  nágrenni  við  hann,  og  eigi  var  hægt  að  fá  næga 
vernd  hjá  öðrum  goða,  nje  menn  voru  því  vaxnir  að  verja 
sig  sjálfir,  því  að  öðrum  kosti  gátu  þeir  átt  von  á  að  hann 
mundi  vinna  þeim  mein  á  ýmsan  hátt.  Um  Hrafnkel  Freys- 
goða  er  þess  t.  a.  m.  getið,  að  hann  þröngdi  Jökulsdals- 
mönnum  undir  sig")  Ýmsar  ástæður  gátu  því  verið  til  þess, 
að  menn  sögðu  sig  helst  í  þing  með  þeim  goða,  sem  næstur 
var.  f*ótt  goðorðin  hvildu  á  frjálsu  samkomulagi,  bjuggu  þó 
flestir  undirmenn  goðanna  i  nágrenni  við  þá  og  i  næstu 
sveitum.  Pó  var  auðvitað  eigi  sjaldan  út  af  því  brugðið, 
annaðhvort  er  vinfengi  var  svo  ríkt  með  mönnum,  eða  ein- 
hver  goði  naut  svo  mikils  trausts  hjá  sumum  mönnum,  að 
þeir  sögðu  sig  í  þing  hjá  honum.  En  til  þess  að  menn 
skyldu  eigi  leita  sjer  goða  of  langt  í  burtu,  var  svo  ákveðið 


')  Grág.  I  b.  206,  II,  47,  III.  44:  Hrafnk.'^  2/96;  Eg.  80/298.  ^)  Hrafnk.^ 
4/110  -11,  114,  10/137;  Nj.  97/497—99;  Lax.  76/283;  Eg.  81/302.  =*)  Hrafnk.'' 
9/135;  Sturl.  I  79/290,  II,  208/76,  211/80,  21.3/81,  214/82;  Fms.  X,  276/51. 
*)  Sbr.  Grág.  I  b.  206.  ")  Grág.  I  a,  137.  140,  II.  277-78,  III,  427. 
«)  Hrafnk.2  2/96. 


Ulfljótslög.  goðarnir.  4íi 

síðar,  þá  er  landinu  hafði  verið  skipt  i  fjórðunga.  að  enginu 
sk^'ldi  eiga  þingfesti  hjá  goða  i  öðrum  fjórðungi  en  þeim, 
sem  hann  sjálfur  bjó  í,  nema  það  væri  lofað  af  lögrjettu 
og  lýst  að  lögbergi.  eða  um  bygð  í  Hrútafirði  væri  að 
ræða.^) 

Pótt  ákveðið  væri.  hve  margir  þeir  goðar  skyklu  vera, 
er  hefðu  veraldleg  völd.  var  þó  eigi  öðrum  bannað  að  halda 
hof  eða  blóthús  handa  sjer  og  sinum,  enda  má  telja  víst 
að  einstaka  menn  hafa  gert  það,  svo  að  1  sumum  hlutum 
landsins  hafa  verið  fleiri  hof  en  hin  lögákveðnu.  Eptir  að 
Úlfljót.slög  voru  sett,  hafa  þvi  i  heiðni  (929-1000)  verið  til 
tvenns  kouar  hof  og  goðar.  höfuðhof  og  goðar  þeirra, 
sem  höfðu  bæði  hofþjónustu  á  hendi  og  löggjafar-  og  lands- 
stjórnarvald  (löggoðar  eða  forráðsgoðar),  og  önnur  hof,  auka- 
hof  eða  heimilishof  og  blóthús^  og  goðar  þeirra,  er 
voru  einungis  goðar  eða  prestar  við  hof  sin.  í*að  er  eigi 
líklegt  að  þess  háttar  hof  hafi  verið  mjög  mörg.  Lands- 
menn  voru  að  eins  heiðnir  í  rúma  hálfa  öld  eptir  að  ríki 
var  sett  á  stofn  og  þangað  til  kristniboð  byrjaði,  og  heiðnir 
menn  lögðu  aldrei  eins  mikla  stund  á  að  reisa  hof  eins  og 
krlstnir  menn  kirkjur,  enda  höfðu  þeir  eigi  heldur  jafnmikla 
þörf  á  hofum  sem  kristnir  menn  á  kirkjum.  Blót  heiðinna 
manna  voru  aldrei  nándarnærri  svo  tið  sem  messugjörðir 
kristinna  manna;  fyrir  þvi  áttu  þeir  hægt  með  að  sælqa  til 
hofanna.  þótt  langa  leið  væri  að  fara.^)  Mörgum  heiðn- 
um  trúmanni  hefur  þótt  nóg  að  eiga  smáskurðgoð  i  pússi  sín- 
um  til  trausts  og  dýrkunar  hverdagslega. 

Áhrif  Ulfljótslaga  á  stöðu  goðanna  hafa  verið  harðla 
þýðingarmikil.  þvi  að  með  þeim  var  grundvöllurinn  lagður 
að  þvi  veraldlega  valdi.  sem  goðarnir  höfðu,  að  þvi  er 
stjórn   landsins  snerti  á    meðan    þjóðveldið    stóð.     Aptur   á 


^)  Grág.  la,  141.  II.  278.  í  Vápu.-  12;  165  er  þe?:^  getið.  að  Porkell 
Geitissoii  átti  þiiigmenn  í  Eyjafirði  í  byrjun  11.  alilar.  uui  1(M).">:  verið 
gæti,  að  ákvæði  þessi  hafi  þá  eigi  verið  komin  á.  Sbr.  þó  á  siðari  tim- 
um  Sturl.  I,  202,  24.S.  II,  282,  (=  Bps.  I.  t>47).  '')  xMenn  vita  eigi  live 
mörg  hof  hafa  verið  í  Noregi  í  fornöld.  en  þess  má  geta  til  .>íaman- 
burðar.  að  P.  A.  Munch   hefur  æthið  að  þau  hafi  verið  töluvert  yfir  11M>. 


44  Söguöldin. 

móti  er  það  eigi  rjett,  eins  og  Maurer  hefur  ætlað/)  að  vald 
þeirra  hali  minkað  aö  því  er  hjeraðsstjórnina  snerti,  af 
því  að  fast  slvipulag  var  eigi  komið  á  hjeraðsstjórn  goðanna 
svo  suemma,  eða  hjeraðsstjórnina  yíirleitt,  nema  þá  í 
einstaka  hjeruðum.  Par  sem  goðarnir  höfðu  eigi  hjeraðs- 
stjórn  á  hendi.  áður  en  IJlfljótslög  voru  sett,  þar  gátu  þeir 
eigi  mist  hana.  Pessi  áhrif  hafa  því  veriö  misjöfn  og  farið 
eptir  því  sem  á  stóð  í  ýmsum  hjeruðum  landsins. 

I  Ulfljótslögum  hafa  enn  fremur  hlotið  að  vera  ýms 
ákvæði  um  þingaskipun  landsins;  með  þeim  hefur  fyrst 
verið  reynt  að  konia  ákveðnu  skipulagi  á  hjeraðsþingin, 
vorþing  (várþing),  og  leiðir. 

Aður  en  IJlfljótslög  voru  samin.  höfðu  tvö  hjeraðsþing 
verið  sett  á  stofn,  svo  getið  sje.^)  Landsmenn  voru  þvi 
búnir  að  fá  nokkra  reynslu  um  hjeraðsþing.  áður  en  lands- 
lögin  voru  sett,  og  sjá,  hvaða  gagn  þau  gerðu  heima  í  hjer- 
uðum.  f*að  lætur  því  að  likindum  að  Lllfljótur  og  aðrir 
landsmeun  hafi  viljað  koma  á  fót  í  helstu  hjeruðum  lands- 
ins  samskonai'  þingum  sem  þeim.  er  háð  voru  á  I'órsnesi 
og  á  Kjalarnesi.  Póíi  sögurnar  segi  þvi  miður  heldur  lítið 
af  hjeraðsþingunum,  má  þó  sjá  af  þeim,  að  þingunum  hefur 
fjölgað  bráðlega  eptir  að  tJlfljótslög  voru  sett,  og  að  þing 
voru  komin  á  stofn  viðs  vegar  um  landið.  áður  en  því  var 
skipt  í  íjórðuuga.  I  Islendingabók  er  lika  getið  um  eitt 
ákvæði  um  vígsakir.  sem  hlýtur  að  vera  úr  Ijlfljótslögum, 
og  bendir  það  á.  að  sóknarþing  eða  vorþing  hafl  verið  sett 
á  stofn  með  þeim.  Akvæði  þetta  býður  „at  vigsacar 
scylldi  sækia  á  þuí  þingi,  es  næst  vas  véttvangi".^)  I^etta 
var  um  96á,  og  er  hjer  gengið  út  frá  þvi,  að  þing  sjeu  til; 
en  með  þvi  að  ákvæði  hefur  verið  sett  í  Ijlfljótslög  um.  hvar 

Nordmændenes  ældste  Gude-  og  Helte-sagn.  Christjania  1854,  bls.  164 
— 179.  0.  Rygh  segir  í  2.  ntgáfu  af  þessari  bók.  Norröne  Gude-  og 
Helte-sagn  (1880)  að  eigi  sje  hægt  aö  seinja  neina  áreiðanlega  áætluu 
uin  jiefta  eptir  staðanöfnum.  sbr.  bls.  Hí.  *)  Die  Entstehung  íó^;  Upp- 
haf  139.  ^)  Sjá  að  framan  L  305  o.  ef.  ')  Íslb.  5/8.  Bæði  Maurer,  Isl. 
.52,  og  V.  Finsen.  Fristat.  Institut.  41 — 42,  telja  eflaust  að  ákvæði  þetta 
sje  úr  Ulfljótslögum. 


Úlfljótslög,  þingaskipunin.  45 

vígsakir  skyldi  sækja,  má  einnig  telja  vist,  að  þar  hafi  verið 
skipað  fyrir  um  sóknarþing.  sem  sækja  skyldi  málin  á.  Af 
orðum  Ara  hins  fróða,  er  hann  segir  frá  skiptingu  landsins 
i  fjórðunga,  má  lika  ráða,  að  eitt  þing  hefur  þá  verið  i 
Eyjafirði  og  annað  i  Skagafirði.  Aptur  á  móti  er  eigi  eins 
Ijóst  af  orðum  hans,  hvort  nokkurt  þing  hafi  þá  verið  háð 
fyrir  vestan  Skagafjörð  og  fyrir  norÖan  EyjaQörð.^)  Nú  er 
Húnavatnsþing  nefnt  um  950,^)  og  er  þvi  auðsætt.  að  það 
hefur  að  minsta  kosti  verið  komið  á  stofn,  áður  en  landinu 
var  skipt  i  íjórðunga.  Einnig  er  liklegt  að  þing  haíi  verið 
komið  á  fót  fyrir  norðan  Vaðlaheiði,  eins  og  síðar  skal  getið 
nánar.  Suður  i  Borgartirði  var  þá  einnig  þing  að  Pingnesi.^) 
t*á  er  getið  um  Valseyrarþing  i  Dýrafirði  á  Vestfjörðum  959. 
I*ar  var  þá  Gestur  hinn  spaki  Oddleifs.son  á  þingi.  Hann 
var  frá  Haga  á  Barðaströnd  og  var  i  búð  lijá  Porkeli  auðga: 
bendir  það  á  að  hann  hafi  eigi  sjálfur  átt  búð  á  Valseyrar- 
þingi.*)  Pannig  má  sjá,  að  þing  hafa  verið  haldin  i  hjeruð- 
um  á  öllu  landinu  að  vestanverðu  og  norðanverðu  sunnan 
frá  Reykjanesi  og  norður  að  Langanesi.  Aptur  á  móti  er 
eigi  talað  um  þing  á  Austíjörðum  fyr  en  um  980.^)  en  um 
Skaptafellsþing  er  getið  fyr,  einhvern  tima  á  árunum  960  til 
970.^)  Pingskálaþing  á  RangárvöUum  er  fyrst  nefnt  um  982^) 
og  Arnesþing  nokkru  siðar  (um  992);^)  þó  þarf  varla 
að  efa  að  þau  hafi  verið  sett  fyr  á  stofn,  en  úr  þessum 
hjeruðum  eru  mjög  litlar  sögur  frá  fyrri  helming  sögu- 
aldarinnar. 

Eigi  er  heldur  mikið  kunnugt  um  hjeraðsþing  þau,  sem 
nefnd  eru  fyrir  963.  en  svo  litið,  sem  það  er,  bendir  það  þó 
alt  á  vorþingin,  sem  eru  kunn  af  Grágás  og  enginn  efast 
imi  að  haldin  voru  eptir  963.  Hjeraðsþingin  voru  haldin  á 
vorin,  og  er  bæði  Valseyrarþing  og  Pórsnesþing  nefnt  vár- 
þing  um  eða  rjett  fyrir  960.^)   Pá  voru  einnig  dómar  á  þing- 


M  Islb.  5/8.  '-')  Vatn.  83/.53.  ')  Islb.  .^/8,  Hænsaþ.  12/167.  ■•)  Gisl.- 
Ó-6/11— 12;  Kálund  ísl.  I,  576-.577  sbr.  57:1-574,  II,  417;  Árbók  lcm 
bls.  10-15,  og  1884-lcS85.  bls.  7—10.  ')  Vápn.'  4/:32.  «)  Ldu.  11/268. 
')  Nj.  45/201.  »)  Fló  :í()  t.54,  sbr.  156.  «)  Gisl.'^  5/12;  Lax.  18/49.  sbr. 
•Gísl.*    5/11.    er  I^orkell    binn    nn(\íri    fór^arson    og    Súrssynir    riðu    nni 


46   .  Söguöldin. 

iim  þessum  til  að  dæma  um  mál  manna.  f*au  voru  sóknar- 
þing,  eins  og  segir  um  Valseyrarþing.^)  Ef  þetta  er  boriö 
.saman  við  ákvæðin  i  Grágás  um  vorþingin,  má  sjá  að  þing 
þessi  eru  þegar  komin  í  likt  horf  sem  vorþingin  og  að  þau 
tiafa  verið  sett  með  Úlfljótslögum.  I  Grágás  er  boðið  að 
vorþingin  skyldu  eigi  byrja  fyr  en  fjórar  vikur  voru  af  sumri, 
eða  i  fyrsta  lagi  7.  mai,  og  eigi  síðar  en  svo,  að  sóknar- 
þingi  væri  lokið,  þá  er  sex  vikur  væru  af  sumri,  eða  i 
síðasta  lagi  27.  mai.  Af  þvi  að  þau  voru  haldin  á  vorin, 
voru  þau  nefnd  vorþing,  og  samkomutími  þeirra  var 
ákveðinn  svo  snemma,  til  þess  að  nægur  tími  væri  til  þess 
að  fara  með  mál  sín  og  tillögur  af  þeim  til  alþingis.  Pau 
máttu  eigi  heldur  standa  lengur  en  eina  viku  og  eigi  skemur 
en  fjórar  nætur.  Pó  kendi  reynslan  að  eigi  var  hagfelt  að 
skylda  menn  til  þess  að  vera  i:jórar  nætur  á  vorþingi,  ef 
ekkert  var  að  gera.  Fyrir  þvi  var  ákveðið  að  þeim  mætti 
slíta,  er  öllum  sökum  var  lokið.  ef  þingunautar  allir  yrðu  á 
það  sáttir.'^)  Einnig  segir  í  Grágás  að  vorþingin  væru  í 
tveimur  deildum,  sóknarþing  og  skuldaþing,^)  og  er 
auðsætt  af  ákvæðinu  úr  Úlfljótslögum  um  vígsakir,  að  vor- 
þingin  hafa  þegar  frá  upphafi  að  minsta  kosti  verið  sókn- 
arþing.  En  af  því  leiðir,  að  einhver  dómur  hefur  þegar  i 
upphafi  verið  skipaður  á  vorþingum,  eins  og  annars  má  sjá 
af  sögunum. 

Einnig  er  líklegt  að  ákveðið  hafi  verið  með  Ulfljótslög- 
um,  hve  mörg  vorþing  skyldu  vera;  þó  er  eigi  hægt  að 
færa  nægar  sannanir  fyrir  þvi,  og  mögulegt  er  að  það  hafi 
farið  mest  eptir  samkomulagi  manna.  En  með  því  að  telja 
má  nærri  vist  að  Úlíljótur  hafi  orðið  að  setja  einhver  lög 
um  það.  hve  margir  menn  skyldu  eiga  sæti  1  lögrjettu,  er 
líklegt  að  hann  hafi  sett  ákvæði  um,  hve  vorþingin  skyldu 
vera  mörg,  þvi  að  goðarnir,  sem  skipuðu  lögrjettu  og  mestu 


„vár",  líklega  958,  til  Pórsne.sþings.  Orðið  sjálft  „várþing"  sannar  þó 
niinna,  en  að  þing  þessi  voru  haldin  um  vor,  því  að  eptir  965  hefði 
mátt  nota  orðið  vorþing  um  eldri  hjeraðsþing,  þótt  þau  hefðu  eigi  verið 
vorþing.  ')  íslh.  5/8;  Gísl.^  6/12.  '')  Grág.  I  a,  96.  97  sbr.  107.  «)  Grág. 
la,  102,  II,  115. 


ÚlfljótsJösr.  vorþingin.  47 

rjeðu  á  alþingi,  rjeðu  einnig  mestu  á  vorþingunum.  En  af 
því  aö  hin  uppliaflegu  ákvæði  ura  þetta  eru  eigi  til  og  af 
þvi  að  menn  vita  svo  lítið  um  þetta,  eru  skoðanir  manna 
mjög  skiptar  um  það,  hve  þingin  hafi  verið  mörg  i  upphafi. 
Konrad  Maurer  hefur  ætlað  að  hver  goði  haíi  haldið  þing 
fyrir  sig.  þangað  til  nýmæli  Pórðar  gellis  um  fjórðungaskipt- 
ingu  landsins  urðu  að  lögum;^)  en  Vilhjálmur  Finsen  ætlar 
að  tólf  vorþing  hati  verið  sett  á  stofn  með  Úlfljótslögum,  eða 
tiu,  ef  Pórsnesþing  og  Kjalarnesþing,  sem  voru  til  áður,  eru 
frá  talin.^) 

Svo  margt  bendir  á  að  hver  goði  hafi  eigi  haldið  þing 
í  upphafi  hjer  á  laudi,  að  það  má  að  minsta  kosti  telja 
það  mjög  ólíklegt,  ef  það  þykir  eigi  fullsannað.  Að  því  er 
snertir  landnámsöldina  sjerstaklega,  verður  að  visa  til  þess, 
sem  áður  er  sagt.^)  En  þá  er  kenuu'  fram  yfir  landnám, 
er  það  f.  a.  m.  auðsætt,  að  þingið  i  Pingnesi  var  eigi  þing 
einsgoða,  heldur  þing,  sem  goðarnir  úr  Borgarfirðinum  hjeldu 
i  sameiningu.  Ekkert  þing  virðist  þá  hafa  verið  háð  i  Borg- 
arfirðinum  nema  það,  en  þar  voru  þó  fleiri  goöar  en  einn. 
Ef  hver  goði  hefði  haldið  þing,  þá  hefði  átt  að  sækja  brennu- 
málið  úr  Örnólfsdal  á  þingi  Arngrims  goða,  en  eigi  á  Þing- 
nesþingi.  Arngrimur  bjó  í  Norðtungu  *)  og  hefði  þvi  átt  að 
eiga  þing  fyrir  norðan  Hvitá,  ef  hann  hefði  átt  nokkuð 
sjerstakt  þing,  því  að  þar  voru  flestir  þingmenn  hans."*)  En 
á  Pingnesi  gat  Tungu-Oddur  haldið  þing.  þvi  að  flestir  menn 
fyrir  sunnan  ána  og  fyrir  innan  Skarðsheiði  voru  þingmenn 
hans.*^)  Pó  er  liklegt  að  hann  hefði  valið  annan  stað  hent- 
ugri  fyrir  sig  og  menn  sína  en  Pingnes,  ef  hann  hefði  háð 
þing  einn  fyrir  sig  og  menn  sína.  Pingstaðurinn  var  auðsjá- 
anlega  valinn  í  miðju  hjeraði  við  Hvitá  til  þess  að  sem 
hægast  væri  að  sækja  þingið  fyrir  goða  og  þingmenn  úr 
öllu  hjeraðinu,  hvort  sem  þeir  bjuggu  fyrir  sunnan  eða 
norðan  ána. 

')  Die  Entstehung  bls.  129  o.  ef.,  165:  Upphaf  bls.  115  o.  ef..  149— 
150;  Island  bls.  101  o.  ef.,  191.  J.  E.  Sars,  Hist.  I,  fylgir  Maurer.  Björn 
M.  Ólsen  er  einnig  helst  á  þeirri  skoöun.  sbr.  Árbók  1884— lcS85  bls.  Ií2 
o.  ef.  og  Andvari  1901  bls.  145  nm.  ■*)  Sbr.  rit  hans.  Frist.  Instilul. 
bls.  79.  3)  sj;i  að  framan  I.  292  o.  ef.  ')  Hæns.  1/122,  2/125.  '')  Hæns. 
13/168.    «)  Eg.  84/316. 


48  Söguöldin. 

Pá  er  það  einkennilegt  og  bendir  eigi  á,  að  hver  goði 
hafi  haldið  þing  fyrir  sig,  að  hvergi  er  getið  um  meira  en 
eitt  þing  eða  þingsamkomu  í  hverju  þingi  (þ.  e.  þingsókn)  af 
öllum  þeim  átta  þingum,  sem  getið  er  um  fyrir  963.  Eitt 
þing  er  nefnt  í  Húnavatnssýslu,  eitt  i  Skagafirði,  eitt  í  Eyja- 
firði.  eitt  á  Vestfjörðum,  eitt  í  Þórsnesþingi,  eitt  í  Borgar- 
firði,  eitt  í  Kjalarnesþiugi  og  eitt  undir  Skaptafelli.  f  að  er 
kunnugt,  að  hofin  voru  miklu  fleiri  og  að  þrir  goðar  eru 
nafngreindir  i  sumum  þeim  hjeruðum,  t.  a.  m.  i  Eyjafirði  og 
Borgarfirði,  sem  nú  voru  talin,  og  getur  varla  annað  verið, 
en  þeir  hafi  háð  þing  i  sameiningu.  Pó  getur  verið  að  tvö 
þing  hafi  stundum  verið  háð  á  Vestfjörðum,  sökum  þess  að 
fjöll  ogfirðirgreinaalla  bygð  þar  í  sundur  og  þar  eru  engin 
stór  hjeruð,  en  samgöngur  mjög  erfiðar.  Pó  hefur  það  eigi 
tiðkast  fremur  fyrir  963  en  löngu  siðar,  því  að  i  lok  12. 
aldar  og  á  13.  öld  er  getið  um  að  þing  voru  haldin  i  Dýra- 
firði  og  í  í*orskafirði,  en  þó  eigi  samtiða  á  báðum  stöðun- 
um;  má  þvi  vera  að  menn  hafi  skipt  um  þingstaði  bæði  fyr 
og  siðar.^)  Um  Porskafjarðarþing  er  fyrst  getið  kring  um 
970  og  er  allgreinilega  sagt  af  því  litlu  síðar  (976)  i  sögu 
Gisla  Súrssonar.^)  Hve  nær  það  var  sett  á  stofn.  vita  menn 
eigi.  f*að  getur  verið  að  það  sje  eigi  eldra  en  lög  Pórðar 
gellis,  en  það  getur  líka  verið  eldra  og  stofnað  samkvæmt 
Úlfljótslögum.  far  sem  samgöngur  á  Vestfjörðum  voru  svo 
erfiðar  og  bygðin  er  svo  dreif  og  sundurlaus,  var  eðlilegt 
að  Vestfirðingar  ættu  stundum  erfitt  með  að  koma  sjer 
saman  um  einn  sameiginlegan  þingstað.  Samt  sem  áður  er 
þetta  engin  veruleg  sönnun  fyrir  því.  að  hver  goði  liafi 
haldið  þar  þing  fyrir  sig,  þvi  aö  þá  hefðu  þingin  orðið  að 
vera  þrjú. 

Til  skamms  tima  að  heita  má  var  mönnum  eigi  kunnugt 
um  að  goðar  voru  til  i  Noregi,  áður  en  Island  bygðist,  og 
að  goðarnir  á  íslandi  áttu  uppruna   sinn  að  telja  til  þeirra. 


1)  Rs,  Sturl.  II,  4/277;  Sturl.  I.  13/177,  150/m  '')  Ldu.  21/128, 
10/197;  Gísl-  27—28/73—77;  um  þingstaðiun  sbr.  Kalund,  Isl.  I,  524— 
527;  Daniel  Bruuu.  Arkæologiske  Undersogelser  pá  Island,  Kbhavn. 
1899,  bis.  28—31  (Sjerpreut  úr  Geograflsk  Tidsskrift). 


Ulfljótslög,  vor|3Íngin.  49 

Petta  hefur  sjerstaklega  valdið  því,  að  menn  hafa  ætlað,  að 
hver  goði  hafi  sett  þing  á  stofn  hjá  sjer  um  leið  og  hann 
reisti  hof.  Menn  studdu  þessa  skoðun  með  stofnun  Pórs- 
nesþings  og  Kjalarnesþings  og  skýrðu  setning  þeirra  í  sam- 
ræmi  við  hana  ^)  Að  setja  þing  á  stofn  var  talið  goðastarf, 
eins  og  t.  a.  m.  að  reisa  hof  og  blóta  goðin.  Pað  var  eðli- 
legt  að  litið  væri  svo  á  þetta,  af  þvi  að  menu  hugðu  að 
goðarnir  ættu  uppruna  sinn  að  telja  til  hersanna  og  væru 
eptirmenn  þeirra.  En  að  því  var  eigi  gætt  að  bygging  hofs- 
ins  og  setning  þingsins  á  Pórsnesi  fóru  eigi  saman,  heldur 
liðu  eigi  minna  en  tíu  ár  þar  á  milli.  Pað  voru  tvö  fyrir- 
tæki,  eða  tvær  stofnanir.  Pórólfur  Mostrarskegg  hefði  vel 
mátt  setja  þing,  þótt  hann  hefði  eigi  verið  goði,  en  nú  vildi 
svo  til  að  hann  var  trúmaður  mikill,  og  fyrir  þvi  hafði 
hann  fyrst  hugsað  um  það,  sem  þurfti  til  þess  að  rækja 
trúna.  Hins  vegar  setti  hann  Þórsnesþing  svo  snemma 
á  stofn,  að  ef  til  vill  hefur  i  fyrstu  enginn  goði  verið  þar  á 
þingi  annar  en  hann.  En  er  goðum  fjölgaði  þar  vestra, 
sóttu  þeir  I*órsnesþing.  Sumir  af  hinum  lielstu  höfðingj- 
um,  sem  námu  land  við  Breiðafjörð,  svo  nærri  JÞórsnesi  að 
þeir  áttu  hægt  með  að  sækja  þangað  þing,  höfðu  verið  lengi 
fyrir  vestan  haf,  og  voru  annaðhvort  kristnir  eða  svo  blendnir 
í ,  trúnni,  að  þeir  reistu  engin  hof.  I*að  var  þvi  fátt  um 
goða  i  fyrstu  sunnan  og  austan  til  við  Breiðafjörð.  Má  sjer- 
staklega  minna  á  helstu  höfðingjana  í  Dalasýslu.  Olaf  feilan 
og  Dala-KoII.  Ólafur  var  helstur  höfðingi  i  Dölum  framan 
af  10.  öld  og  tók  við  arfi  eptir  ömmu  sina  kristna.  Trú 
hans  mun  síðan  hafa  spillst.  Hann  mun  hafa  haft  átrúnað 
á  Kros.shóIa  og  mun  hann  hafa  látið  gjöra  þar  hörg  og  tekið 
að  blóta.  Sonur  hans  Pórður  gellir  var  leiddur  i  hörg  á 
hólunum,  er  hann  tók  við  mannviröingu  eptir  föður  sinn.^) 
Báðir  voru  þeir  feðgar  höfðingjar  miklir,  og  mun  í*órður 
hafa  verið  goði,  þótt  þess  sje  hvergi  beinlínis  getið.  Pórar- 
inn   fylsenni  sonur   hans  átti  hof  og  er  nefndur  goði  og  er 


')  Sbr.  t.  a.  m.  Maurer,  Eutstehung  bls.  126.  133—134;  Uppliaf  bl; 
112,  118—120;  Island  bls.  48.         *)  Ldn.  16/111,  19/117. 

4 


50  Söguöldin. 

liklegt  að  hann  hafi  fengið  þab  eptir  f'ööur  sinn.^)  En  þótt 
Póröur  gellir  hafi  verið  goði,  er  þó  ekkert,  seni  bendir  á  að 
hann  hafi  haldið  þing  með  Dalamönnum.  Aptur  á  móti 
virðist  hann  hafa  staðið  í  svo  nánu  sambandi  við  Pórsnes- 
þing.  að  varla  þarf  að  efa,  að  það  hefur  verið  vorþing  hans, 
áður  en  hann  bar  upp  nýmæli  sitt.  Hann  var  mágur  Þór- 
steins  þor.skabíts  Pórólfssonar  Mostrarskeggs,  og  hann  setti 
fjórðung.-íþing  Ve.stfirðinga  á  vorþingisstað  Pórsnesinga. 
Einnig  gerði  liann  um  deihu-  f  órsnesinga  og  Kjalleklinga, 
en  þó  virðist  hann  eigi  hafa  verið  á  þingi,  þá  er  þeir  börð- 
ust.^)  Einnig  er  það  eptirtektavert  að  Kjalleklingar  fara  að 
ölki  sem  sjálfstæðir  höfðingjar,  en  eigi  eins  og  þeir  væru 
þingmenn  I'orsteins  þorskabits,  þótt  þeir  .sæki  þing  það, 
sem  faðir  hans  hafði  sett.  Skógstrendingar  og  A.slákur  úr 
Langadal  ^)  eru  eigi  heldnr  taldir  með  þingmönnum  í*or- 
steins,  þótt  þeir  sjeu  á  þingi.  Peir  koma  þar  líka  fram 
sem  óháðir  menn  gagnvart  honum,  en  um  þingmenn  f*or- 
steins  og  vini  er  sagt  að  þeir  börðust  með  honum.^)  I 
nánum  tengdum  við  Kjalleklinga  var  Pormóður  landnáms- 
maður  og  goði  á  Rauðkollsstöðum.  Hann  var  tengdasonur 
Kjallaks  hins  gamla  í  Bjarnarhöfn.'')  Pormóður  hefur  að 
likinduni  sótt  t*órsne.sþing,  því  að  kunnugt  er,  að  þangað 
sóttu  flestir  Hnappdælir  vorþing  síðar  á  10.  öld.^)  Alt  þetta 
nægir  til  þess  að  sýna,  að  það  muni  eigi  vera  rjett,  að 
draga  þá  ál^^ktun  út  af  hofi  þvi  og  þingi,  sem  Pórólfur 
Mostrarskegg  setti,  að  hver  goði  hafi  átt  þing  fyrir  sig  og 
hofsóknarmenn  sina  við  hof  sitt.  Hjeraðsþingum  má  eigi 
blanda  saman  við  blótfundi  eða  „messugjörð"  heiðinna 
manna. 

Af  Kjalarnesþingi  er  færra  kunnugt  en  af  Pórsnesþingi, 
en  um  upphaf  þess  num  þó  likt  farið  og  um  Pórsnesþing. 
Pað  mun  eigi  hafa  verið  sett  um  leiö  og  hof  var  reist.  IngóJfur 
var  mikill  trúmaður  og  því  er  allliklegt  að  hann  haíi  reist 
hof,    þótt  þess  sje   eigi  getið.     En   fyrir  því  vita  menn  eigi 


1)  Kr.  s.,  Bps.  I,  2/6;  í'orv.  þ.  4/42-4:}.  -)  Eyrb.  10/11:  Ldn.  12/98. 
^)  I  byrjun  11.  aldar  er  getið  um  fórarin  goða  í  Langadal.  Lax.  67/2Í6. 
*)  Eyrl).  9/10.        ")  Ldn.  6/79,  11/96.        ^)  Sbr.  Eyrb.  56/103-6. 


Úlfljótslög,  vorþingin.  51 

með  vissu,  hvort  Porsteinn  Ingólfsson  hefur  fengið  hof  eða 
goðorð  að  erfðum;  það  er  hvergi  sagt  að  hann  hafi  verið 
goði  áður  en  Úlfljótslög  voru  sett  og  alþingi  hófst,  en  það 
er  eigi  óliklegt.  Um  trú  hans  er  ekkert  kunnugt,  en  hann 
gat  vissulega  sett  þing  á  stofn,  þótt  hann  hafi  eigi  verið  hof- 
goði.^)  Til  þess  að  geta  gert  það,  þurfti  hann  einungis  að 
vera  greindur  maður,  höfðingi  og  skörungur  til  framkvæmda, 
og  það  var  hann  auðsjáanlega.  Að  þingi  f  orsteins  hurfu 
nokkrir  aðrir  höfðingjar  úr  næstu  sveitum;  er  mjög  liklegt 
að  einhverjir  af  þeim  hafi  verið  hofseigendur  og  goðar,  eink- 
um  þá  er  leið  að  lokum  landnámsaldarinnar.  Synir  Helga 
bjólans  voru  heiðnir  og  munu  hafa  reist  hof.  Einn  þeirra, 
Porgrimur,  var  goði,  ef  nokkuð  má  marka  Kjalnesinga 
sögu.^)  Refur  hinn  gamli,  sonur  landnámsmannsins  i  Brvnju- 
dal,  hefur  ef  til  vill  verið  goðorðsmaður.  Hann  er  nefndur 
svo  i  einni  sögu,  sem  að  visu  er  eigi  áreiðanleg,  en  getur  þó 
verið  rjett  um  atriði  þetta.^)  Refur  hefur  að  likindum 
sótt  Kjalarnesþing,  sem  varð  vorþing  manna  við  Faxaflóa 
sunnanverðan,  þá  er  landslög  voru  sett.  En  Kjalarnesþing 
hefur  tæplega  breytst  mjög  mikið  við  það,  nema  ef  til  viil 
að  þvi  er  dómnefnu  snertir.  Enginn  veit,  hvernig  dómur 
var  skipaður  þar  upphaflega,  en  eptir  930  hefur  hann  verið 
skipaður  eins  og  á  hinum  vorþingunum. 

Þá  er  alt  er  athugað,  verður  það  Ijóst,  að  forfeður 
vorir  hafa  i  upphafi  eigi  sett  hof  og  þing  jafnsnemma  á 
stofn  á  íslandi.  Ymsir  menn  reisa  hof,  án  þess  þó  að  setja 
þar  nokkuð  þing.  Hotin  reistu  menn  heima  á  bæjum  sínum. 
Pingin  voru  sett  siðar,  þar  sem  haganlegast  þótti  fyrir  þing- 
heyjendur.  Að  þessu  leyti  er  það  einkennilegt  og  eptirtekta- 
vert,  að  þingstaðirnir  voru  þvi  nær  ávalt  annars  staðar,  en 
þar  sem  hof  voru  reist.  Að  eins  ein  undantekning  er  kunn 
frá  þe.ssu.  Það  er  Þórsnesþing.  Pað  var  i  upphafi  iiáð  á 
hofstað,  áður  en  það  var  flutt  inn  i  nesið,  þar  sem  siöan 
heitir  Pingvellir.^) 


*)  Ekki  mun  Úlfljótur   liafa  verið  goði   og  haun  setli  þó  alþingi  á 
slofn.  '^)  Kjal.  5  4(H-4(tí.  =•)  Harö.   23,72.  *)  Eyrh.  10  11-lá; 

shr.  um  vorþingi^staðinn  Kálund,  Is.l.  I,  4:W— 4:í8,  440-444;  Árhók  KSSá 

4* 


52  Söguöldin. 

Bæði  sögurnar  og  þingatala  sú,  sem  ákveðin  var  um 
963,  sýna  að  þingin  voru  þegar  í  upphaíi  eigi  nærri  eins 
mörg  og  hofin  eða  goðorðin.  Pórður  gellir  hefur  eðlilega 
reynt  að  halda  sjer  sem  næst  við  þann  þingafjölda,  sem 
áður  var.  Pað  var  engin  ástæða  fyrir  hann  að  fækka  þing- 
unum,  og  eigi  er  heldur  líklegt,  að  hann  hefði  í  hendings- 
kasti  getað  fengið  menn  til  þess  að  leggja  niður  þing  sin, 
ef  þeir  hefðu  átt  þau.  Auk  þess  var  slikt  als  eigi  tilgangur 
hans.  Hann  viidi  hindra  að  menn  þyrftu  að  fara  i  ókunn 
þing  að  reka  rjettar  síns  og  að  annar  málsaðili  hefði  aJlan 
hag  á  sina  hönd.  Pað  .skipti  hann  þvi  litlu,  hvort  hjeraðs- 
þingin  voru  fleiri  eða  færri.  Að  minsta  kosti  'gátu  þau 
vandræði,  sem  hann  vildi  bæta  úr,  eigi  orðið  meiri  þótt 
þingin  hefðu  verið  smá  og  mörg,  heldur  þvert  á  móti.  Einn 
goði  gat  aldrei  orðið  utanhjeraðsmönnum  jafnhættulegur 
með  mannafla  sínum  sem  þrir  goðar  með  liði  sínu,  ef  þeir 
snerust  öndverðir  við  utanhjeraðsmönnum  á  vorþingum. 
Fyrir  því  virðist  flest  benda  á  það,  að  ákveðið  hafi  verið  i 
IJlfljótslögum  að  vorþingin  skyldu  vera  tólf,  ef  nokkuð 
ákvæði  hefur  verið  um  það  gert.  Hins  vegar  er  eigi  hægt 
að  sanna  þetta  algjörlega;  sum  af  þeim  rökum,  sem  Vil- 
hjálmur  Finsen  hefur  leitt  að  þessu  og  tekið  góð  og  gild, 
eru  í  raun  rjettri  litilsvirði  að  því  er  atriði  þetta  snertir.^) 
I  Hauksbók  ^)  og  Porsteins  þætti  uxafóts,^)  1  Melabók,*)  og 
í^órðar  sögu  hreðu'^)  eru  þingin  talin  þrjú  í  hverjum  fjórð- 
ungi  eða  tólf  als;  en  þetta  þarf  als  eigi  að  vera  af  þvi  að 
þingin  hafi  verið  tólf,  áður  en  landinu  var  skipt  í  fjórðunga. 
Mönnum  hefur  verið  tamt  að  tala  um  þrjú  þing  í  fjórðungi 
hverjum,  án  þess  að  taka  Norðlendingafjórðung  undan,  og 
fyrir  þvi  getur  þetta  verið  orðað  svo.  Goðorðin  norðlensku 
voru  fjórðungi  skerð,  og  sökum  þess  urðu  norðlensku  þingin 
það  einnig.    f*au  höfðu  þvi  eigi  meiri  rjettindi  eða  gildi  á 


bls.  93-96,  102-105;  Gröulauds  hist.  Mindesmærker  I,  520—525.  Coll- 
ingwood  and  Jón  Stefánsson,  Saga-steeds  of  Icelaud,  bls.  89,  96  o.  ef. ; 
þeir  hafa  fyrstir  rithöfuuda  sjeð,  hvar  þiugið  var  háð.  ')  Sbr.  Fristat.  Insti- 
tut.  bls.  69-76.  2)  Ldn.2  268/96.  ^)  Flat.  I.  201/249  og  Fms.  III,  1/105. 
*)  ísl.  I,  334.        ^)  Pórð.  hr.  1/94. 


Úlfljótslög,  Torjjingin.  53 

alþingi,  en  þrjú  þing  önnur  eða  þótt  þau  sjálf  hefðu  veríð 
einu  færra.  Petta  konist  algjörlega  inn  í  meðvitund  þjóð- 
arinnar,  svo  að  það  mun  hafa  þótt  óþaríi  að  geta  ávalt 
um  að  þingin  væru  fjögur  í  NorðlendingaQórðungi  og  goð- 
arnir  þar  því  tólf,  með  þvi  að  það  var  þýðingarlaust  á  al- 
þingi  og  niönnum  var  það  kunnugt,  svo  að  eigi  þurfti  að 
óttast  að  menn  misskildu  þetta  á  meðan  fjórðunga  og  þinga- 
skipun  Pórðar  gellis  var  í  fullu  gildi.  En  er  þetta  var 
komið  inn  i  meðvitund  þjóðarinnar,  festist  það  einnig  i 
málinu,  og  komst  meðal  annars  1  heimildarrit  þau,  sem  áðan 
voru  talin.  Auk  þess  eru  heimildarrit  þessi  svo  ung,  að  eigi 
niá  nieta  gildi  þeirra  mikils  um  þetta.  Höfundar  þeirra  eða 
ritarar  eru  svo  ókunnugir  hinum  upphaflega  lögum  um  þing 
landsins  og  skiptingu  þess  í  Qórðunga,  að  i  Hauksbók  og 
Porsteins  þætti  segir,  að  landinu  haíi  verið  skipt  í  fjórðunga, 
þá  er  Ulfljótur  setti  lög  sín.  í  Melabók  segir  að  það  hafi 
verið  gert  um  daga  Pórðar  gellis.  I  fórðar  sögu  er  eigi 
sagt,  hve  nær  það  var  gert;  þó  veit  ritari  hennar  að  fjórð- 
ungaskiptingin  er  yngri  en  Ulfljótslög.  En  það  segir  í  öllum 
þessum  ritum,  að  þrjú  þing  „skyldu  vera"  í  hverjum  fjórð- 
ungi,  og  er  það  rjett.  Svo  átti  það  að  verða.  Söguriturum 
eða  afriturum  um  og  eptir  1300  hefur  varla  verið  hægt  að 
skýra  þetta  nánar,  þvi  að  þeir  hafa  hvorki  haft  tæki  til 
þess  nje  þekkingu.  I  þá  daga  hugsuðu  menn  einnig  mjög 
lítið  um  að  kynna  sjer  skipulag  þjóðfjelaga  og  framþróun 
þeirra. 

Petta  orðalag  kemur  einnig  glögglega  i  Ijós  í  Grágás; 
má  sjerstaklega  geta  hjer  um  ákvæðin  um  dómnefnu  i  Qórð- 
ung.sdóm,  af  því  að  V.  Finsen  styður  skoðun  sina  mest  við 
þau.     Akvæði  þessi  hljóða  svo: 

„f*at  er  mælt  í  lögum  várum,  at  vér  skulum  fjóra  eiga 
tjórðungsdóma.  Skal  goði  hverr  nefna  mann  1  dóm.,  er  fornt 
goðorð  hefir  ok  fult.  Enn  þau  eru  full  goðorð  ok  forn.  er 
þing  váru  þrjú  i  fjórðungi  hverjum,  enn  goðar  þrír  i  þingi 
hverju;  þá  váru  þing  óslitin''.^)    Af  því  að  hjer  er  að  ræða 

M  Grág.  I  a,  :38. 


54  Söguöldin. 

uni  nefnii  á  mönnum  i  fjórðungsdóma,  sem  voru  fyrst 
settir,  þá  er  búið  var  að  skipta  landinu  i  íjórðunga,  geta 
þessi  lagaákvæði  eigi  verið  eldri  en  fjórðungs- 
dómarnir  og  eigi  átt  við  eldri  tíma  en  stofnunartima 
dómanna.  Hjer  er  þvi  eingöngu  miðað  við  þá  þingaskipun, 
sem  komin  var  á,  þá  er  fjórðungsdómarnir  voru  settir,  þaö 
er  við  þrettán  þinga  skipunina  (frá  um  963),  og  þær 
breytingar,  sem  urðu  síðan  á  þingunum,  er  þau  slitnuðu 
eða  skiptust  i  sundur,  þá  er  einstaka  menn  tóku  upp  ný 
goðorð  (íimtardómsgoðorðin)  eða  slíta  fjelagsskap  við  hin 
fornu  þing.  eins  og  t.  a.  m.  Porsteinn  úr  Hafursfjarðarey 
gjörði.^)  Af  þvi  að  hin  fornu  goðorð  i  Norðlendingafjórðungi 
voru  fjórðungi  skerð  við  dómnefnuna,  sökum  þess  að  þau 
voru  fjórðungi  fleiri  en  goðorðin  í  hinum  íjórðungunum,  eru 
þing  fullra  goöorða  og  fornra  talin  þrjú  i  fjórðungi  hverj- 
um,^)  og  hefur  eigi  þótt  nauð.syn  að  taka  þarna  fram  þá 
undantekningu,  sem  átti  sjer  stað  um  goðorðin  og  þingin 
á  Norðurlandi.    Petta  getur  þvi  ekki  verið  næg  sönnun  fyrir 


1)  Eyrb.  50/105.  ^)  Grág.  I  a,  211.  Sbr.  Björn  M.  Olseu,  And- 
vari  1901  bls.  146 — 149.  Dr.  Olseu  skýrir  þar  skerðingu  goðorðanna  í 
Norðlendingafjórðungi  rjett  og  greinilega,  en  er  hanu  segir  að  skiln- 
ingur  V.  Fiuseus  á  þessum  stað  í  Grágás  „geti  með  eugu  móti  verið 
rjettur.  því  að  í  houuin  felst  sú  mótsíign,  að  þing  liafi  verið  þrjú  „í 
fjórðungi  hverjum",  áður  eu  landinu  var  skipt  í  fjórðuuga.  áður  euu 
uokkrir  fjórðuugar  voru  til!"  (Andvari  1901,  bls.  145),  þá  er  þetta  eigi  rjett 
skilið  hjá  dr.  Ólsen.  Eins  og  kuuuugt  er,  eru  þiug  á  íslandi  eldri  en 
fjórðungaskiptingin,  en  landnámin  t.  a.  m.  eru  líka  eldri  en  fjórðunga- 
skiptiugiu  og  enu  þá  eldri  en  þingin.  fó  er  í  Lauduámu,  sem  var  rituð 
á  lá.  og  13.  öld,  á  sömu  öldum  sem  þjóðveldis  lögin  voru  skrásett, 
talað  um  lauduám  í  fjórðuugi  hverjum,  „áður  eun  uokkrir  íjórðungar 
voru  til."  fað  verður  að  gæta  að  því.  að  fjórðuugaskiptingin  var  hin 
fyrsta  staðlega  skipting  á  Islaudi  næst  eptir  smáskiptiugu  þá,  sem 
gerð  var  eptir  eign  manna,  þá  er  landið  bygðist,  og  að  hún  var  um 
langan  aldur  hin  eina  staðlega  skipting  samkvæmt  stjórnarskipuu  lands- 
ius,  sem  til  var.  Auk  þessa  var  fiórðuugaskiptingin  handhæg  og  ein- 
föld,  er  um  alt  landið  var  að  ræða.  Allir  gátu  skilið  hana  og  muuað, 
og  hún  var  þvi  brátt  uotuð  mjög  mikið  af  laudsmönnum  bæði  í  ræðu 
og  riti.  A  12.  og  13.  öld,  þá  er  hiuar  foruu  bókmentir  vorar  blómguð- 
ust,  höfðu  menn  enga  aðra  staðlega  stórskiptingu  á  laudinu  að  miða 
við,  eu  fjói'ðungaskiptinguua.  Ef  eigi  var  nóg  að  nefna  bygðarnafn,  þá 
var    fjórðuugaskiptingin    uotuð    eða    landshlutirnir    og    áttirnar.      Menn 


Úlfljótslög.  vorþingin.  55 

því  að  lá  þing  og  36  goðorð  haíi  verið  á  öllu  landinu  á 
meðan  lög  Úlfljóts  voru  óbreN'tt,  þótt  vera  kunni,  að  nokkur 
bending  i  þá  átt  sje  fólgin  1  þessum  stað.  Akvæðið  um  að 
hve)-  goði  nefnir  mann  í  dóm,  mun  semsje  að  öllum  líkind- 
um  eiga  uppruna  sinn  að  rekja  til  Úlfljótslaga,  og  sýnir  það 
þá  að  36  menn  hafa  upphaflega  setið  i  dómi  á  alþingi,  og 
að  þeir  menn,  goðarnir,  sem  þá  fengu  sæti  i  lögrjettu,  hafi 
verið  36,  jafnmargir  dómendunum,  sem  þeir  nefndu.  Með 
því  að  sögurnar  sýna,  að  þingin  i  sumum  iijeruðum  lands- 
ins  hafa  fyrir  árið  963  verið  þrisvar  sinnum  færri  en  goð- 
orðin.  benda  þessar  tölur  einnig  á  að  þiugin  hafi  átt  að 
vera  tólf. 

Svipað  þessu  er  farið  um  fleiri  staði  í  Grágás,^)  en  þeir 
sýna  þó  fvrst  og  fremst.  hve  ríkt  var  haldið  jafnvægi  á  milli 
fjórðunganna. 

Pannig  bendir  allmargt  á  að  vorþingin  hafi  átt  að  vera 
tólf,  áður  en  iandinu  var  skipt  í  fjórðunga,  og  að  svo  haíi 
verið  ákveðið  í  Ulfljótslögum.  en  hins  vegar  verður  að  gæta 
að  þvi,   að   við  marga  og  mikla  örðugleika  hefur  verið  að 


iniðuðu  í  fornöld  við  þá  skiptingu  laudsins,  sem  þá  átti  sjer  stað,  eins 
og  vjer  miðum  við  hina  núverandi  skiptingu.  Vjer  segjum  t.  a.  m.  að 
Skáltiolt  sje  í  Arnessýslu  og  Kristnes  í  Ej-jafjarðarsýslu,  og  þó  eru 
bæir  þessir  nokkrum  öldum  eldri  en  sýslurnar.  Sýsluskiptingin  myndað- 
ist  upp  úr  hiuni  fornu  þingaskiptingu,  er  varð  staðarleg  eptir  að  ný 
landslög  voru  sett  seint  á  13.  öld.  En  vjer  miðum  nú  sýslur  við  ömt. 
rjett  eins  og  forfeður  vorir  raiðuðu  þingin  við  fjórðunga,  og  segjum  t. 
a.  m.  að  Arnessýsla  sje  í  Suðuramtinu  og  Eyjafjarðarsýsla  í  Norðuramt- 
inu,  þótt  sj'slurnar  sjeu  miklu  eldri  en  amtaskiptingin.  Og  mikið  má 
það  vera,  ef  menn  liafa  eigi  á  vorum  dögum  sagt  að  sú  eða  sii  sýsla 
væri  í  einhverju  af  ömtum  landsins,  þótt  um  eldri  tíma  væri  að  ra^ða 
en  1770,  þá  er  landinu  var  fyrst  skipt  i  ömt.  Líkt  gerðu  forfeður 
vorir,  er  þeir  töluðu  um  þing.  feir  miðuðu  þau  við  fjórðungana  og 
sögðu  t.  a.  m.  að  Pórsnesþing  væri  í  Vestfirðingatjóröungi.  Kjalarnesþing 
í  Sunnlendingafjórðungi  eða  að  þr;)ú  þing  voru  í  fiórðungi  hverjum, 
þólt  þingin  væru  eldri  en  fjórðungarnir.  Af  þessu  mun  þaö  nú  orðið 
l.jóst  að  vel  má  tala  ura  þing  í  fjórðungum,  þótt  um  eldri  tiraa  sje  að 
ræða  en  um  963,  og  að  slíkt  sannar  als  eigi,  eius  og  dr.  Olsen  hefur 
ætlað,  aðstaðursá  í  Grágás,  sem  hjer  ræðir  um,  geti  eigi  att  við  þinga- 
skipun    landsins    fyrir    9H3.  ')  V.  Finsen   telur  þessa  staði  i  Frislat. 

Institut.  bls.  71-76. 


56  Söguöldin. 

eiga,    þá    er    til    framkvæmdanna   kom.     Pað    er   með    öllu 

ókunnugt,  live  greiðlega  hefur  gengið  að  koma  vorþingunum 

á  stofn;    en    það   er  eigi  liklegt,    að  þau  liafi   öll  komist  á 

jafnskjótt  og  þegar  í  stað,  lieldur  liaíi  þau  flest  verið  sett  á 

næsta  áratug  eptir  að  Úlfljótslög  voru  samþykt.      A  Kjalar- 

nesi  og  f*órsnesi,  þar  sem  þing  voru  áður  komin  á  fót,  liefur 

fyrirtiöfnin  að  likindum  eigi  verið  mikil.    En  landið  er  stórt 

og  strjálbygt,  og  vegaleysi  var  um   alt  land.    f*að  lilaut  að 

vera   til   liindrunar.    Landsmenn    liafa  því  varla  allir  verið 

fljótir  á  .sjer.     Auk  þess  vantaði  þá  löglilýðni,  sem  nauðsyn- 

leg  er  til  þess  að  geta  alment  framkvæmt  tilskipanir  íljótt 

og  vel.    Enginn  var  tieldur  skipaður  til  þess  að  liafa  eptir- 

lit   nieð   þvi,    að   þing   væru   stofnuð    um  alt  land.     Engin 

framkvæmdarstjórn    var  skipuð    i    landinu  og  fyrir  því 

lilaut   framkvæmdin    mest    að  vera  komin   undir  einstökum 

mönnum  og  frjálsu  samkomulagi.    Til  þess  að  koma  á  öllum 

vorþingunum  þurfti  því  nokkurn  tima.     Pað  varð  að  ílmga 

livar   liaganlegast    væri    að    setju    þau.     Goðarnir   og    aðrir 

liinir  lielstu  menn  liafa  oröið  að  koma  sjer  saman  um  það, 

þvi  að  ekki  er  liklegt  að  menn  liafi  tekið  ákvæði  um  það  á 

alþingi,  þá  er  Úlfljótslög  voru  samþykt,  enda  hefur  þá  verið 

nóg    annað    að    gera.     f  að    má    þvi   ætla,   að  það  hati  eigi 

gengið   als   staðar  jafngreiðlega   að  koma    vorþingunum  á. 

Sumstaðar  hafa  menn  að  likindum  átt  erfitt  með  að  koma 

sjer  saman  um  þingstaðinn  og  ef  til  vill  skiptst  í  tvo  flokka 

og  sett  tvö  þing  í  staðinn  fyrir  eitt  að  byrja  meö.     Um  929 

voru  goðarnir  eigi  fleiri  en  svo  að  nóg  hetur  verið  að  láta 

36   goða    fá    sæti    í  lögrjettu.    Pk  hafa  menn   einnig  viljað 

hafa  tólf  þing,  en  reynslu  vantaði  og  fólkinu  fjölgaði,  og  þá 

hefur    goðorðunum    einnig   fjölgað.     Ef  til  vill   hafa  menn  i 

fyrstu  hugsað  að  nóg  væri  að  hafa  eitt  þing  á  Austfjörðum 

eins   og    í   Vestfjörðum,    en    reynslan    sýndi    annað,    þá    er 

mannsaldur  var  liðinn  og  landinu  var  skipt  i  fjórðunga.   Pa. 

hefur   í   flestum   hjeruðum   landsins  verið  komin  regluleg 

skipun  á  vorþingin,   en  hvort  þau  voru  þá  tólf  eða  þrettán 

eða  jafnvel   fjórtán,  vitum  vjer  eigi  með  vissu.     Pau  hafa 

eins  vel  getað  verið  þrettán  eins  og  tólf,   þótt  einungis  36 


Úlfljótslög,  vorþing  og  leiðarþing.        •  57 

goðar  sætu  i  lögrjettu.     En    i    strjálbygðustu  hlutum   lands- 
ins  hafa  þingin  eðlilega  einna  seinast  náð  fulh*i  festu. 

Fjórðungaskiptingin  lagði  nokkur  bönd  á  nienn,  og  þau 
gátu  valdið  því,  að  þingin  urðu  að  vera  þrettán  eptir  það, 
þótt  áöur  heí"ði  niátt  komast  af  með  tólf  þing.  Ur  Norður- 
Pingeyjarsýslu  máttu  menn  t.  a.  m.  fyrir  963  sækja  þing  í 
Sunnudal,  en  eptir  fjórðungaskiptinguna  gátu  menn  það 
eigi.  Pað  getur  því  verið  að  eigi  hafi  verið  nema  sjö  eða 
átta  goðar  á  Austurlandi,  þá  er  landslögin  voru  sett,  en  tiu 
eða  ellefu  á  Norðurlandi.  og  hefur  þá  mátt  jafna  það  þannig, 
að  hægt  var  að  binda  tölu  goðanna  í  lögrjettu.  eða  lögrjettu- 
mannanna  við  þrennar  tylftir.  eins  og  menn  voru  vanir  við 
úr  Gulaþingslögum.  A  meðan  landið  var  ein  heild,  var  þetta 
yíirleitt  hægra  viðfangs,  en  eptir  fjórðungaskiptinguna  þurfti 
að  gæta  jafnvægisins  á  milli  fjórðunganna,  og  það  olli 
erfiðleikum,  af  þvi  að  Norðlendingafjórðungur  var  lang- 
stærstur. 

Leið,  leiðarþing  eða  haustþing  voru  ásamt  vor- 
þingum  og  alþingi  nefnd  skapþing,  þ.  e.  hin  venjulegu  eða 
hin  löglegu  þing.  A  leiðum  átti  að  skýra  frá  þeim  lögum, 
sem  samþykt  voru  á  alþingi,  svo  að  þau  yrðu  öllum  kunn 
út  um  bygðir  landsins.  I'ær  geta  því  eðlilega  eigi  verið  eldri 
en  alþingi  og  eigi  settar  fyr  á  stofn  en  nieð  Ulfljótslögum. 
Hins  vegar  var  tekið  að  halda  leiðir  áður  en  nýmæli  Pórðar 
gellis  um  varnarþing  manna  voru  i  lög  tekin,  svo  að  þær 
eru  eigi  settar  með  lögum  hans  Fyrir  950  er  getið  um  leið 
i  Vatnsdæla  sögu,  en  með  svo  almennum  orðum,  að  hæpið 
er  að  draga  ályktun  út  af  þeim  um  setningu  leiðarþinga.^l 
Aptur  á  móti  er  Ljósvetningaleið  nefnd  um  960.-)  og  sökum 
þess  niá  telja  víst  að  leiðir  hafi  verið  háðar  um  miðja  10. 
öld.  Nú  er  það  eigi  kunnugt  að  nein  lög  hafi  verið  sett 
um  stjórnar.skipun  landsins  frá  því  að  Úlfljótslög  voru  sett 
og  þangað  til  nýmæli  t*órðar  gellis  komu  til  sögunnar. 
Fyrir  því  má  hafa  það  fyrir  satt,  að  leiðir  eigi  uppruna  sinn 


M  Vatn.  27/43.         ')  Reyk.  l-2/5h 


58  Söguöldin. 

að  rekja  til  Úlfljótslaga.  I  hinuiii  fornu  norsku  lögum  er 
þó  livergi  getið  uni  leið,  en  í  landslöguni  Magnúsar  lagabætis 
er  hún  nefnd/)  og  hafa  Norðnienn  að  líkindum  tekið  hana 
upp  eptir  íslendinguni.'^)  Úlfljótur  virðist  þvi  eigi  hafa  haft 
neitt  sjer  til  fyrirmyndar  i  Gulaþingslögum,  og  ákvæðin  um 
leið  hafa  þvi  verið  ein  af  þeim  nýjungum,  sem  hann  setti  í 
lög  sín.  f*að  er  einnig  mjög  eðlilegt  að  Úlfljóti  skyldi  hug- 
kvæmast  að  setja  á  fót  leiðarþing.  í*au  skipa  autt  rúm  í 
stjórnarskipun  hans  og  bæta  hin  þingin  upp.  Úlfljótur  hefur 
sjeö  það,  þá  er  hann  íhugaði.  hvernig  auðveldast  væri  að 
kunngjöra  almenningi  lög  þau,  sem  alþingi  samþykti,  og 
annað  markvert,  er  þar  gerðist  og  þjóðinni  reið  á  að  fá  að 
vita.  Hann  hefur  þá  sjeð,  að  þetta  varð  að  kunngjöra  fyrir 
þeim  mönnum,  sem  eigi  gátu  sótt  alþingi,  á  þingum  heima 
i  hjeruðum.  og  ákveðið,  að  goðarnir  skyldu  halda  þau,  þá 
er  þeir  væru  komnir  heim  af  alþingi,  á  sumrin  eða  á  haustin. 
Leiðarþing  voru  haldin  í  júli  eða  í  ágúst.  og  voru  nefnd 
haustþing,  annaðhvort  af  þvi  að  stundum  var  tekið  að  líða 
að  hausti,  þá  er  þau  voru.  haldin,  eða  öllu  heldur  i  mótsetn- 
ingu  við  vorþingin.  Að  IJIfljótur  er  höfundur  leiðarþing- 
anna.  styikir  einnig  mjög  þá  skoðun,  að  hann  hafi  fyrstur 
sett  lög  um  vorþingin  og  reynt  með  lögum  að  koma  einu 
skipulagi  á  þau.  Hann  er  því  höfundur  að  allri  þingaskipun 
landsins.  nema  fjórðungsþingunum. 

Pótt  landslög  væru  sett,  má  þó  eigi  ætla  að  alt  hafi 
þegar  fallið  i  Ijúfa  löð,  sem  lögin  buðu,  og  það  komistþegar 
á  fót.  Pað  var  auðvitað  miklu  hægra  fyrir  lanctsmenn,  að 
.samþykkja  góÖ  lög,  sem  einn  eða  tveir  menn  höfðu  samið 
og  lagt  fyrir  þá,  en  að  framkvæma  þau  svo  að  i  lagi  væri, 
og  koma  á  öllum  þeim  stofnunum,  þingum  og  dómum,  sem 
lögin  skipuðu.  Hin  fornu  lög  sýna  það  líka  sjálf,  að  Islend- 
ingar  i  fornöld  voru  snjallir  að  setja  itarleg  og  nákvæni  lög 


1)  N.  g.  L.  II  7/18.  2|  siji.  Maurer.  Entstehung  173;  Upphaf  157. 
Úr  þjóðveldislögum  vorum  hefur  leið  verið  tekin  upp  í  hin  nýju  lög 
á  13.  öld,  sjá  Járnsíðu  .5/7  og  Jónsbók  7/12. 


Clfljótslög,  þingaskipunin.  59 

11  m  næiTÍ  alt,  sem  fyrir  gat  komið  í  þjóbfjelagi  þeirra.  En 
fornsögurnar  sýna  það  einnig,  að  þeir  voru  einrænir  og  ein- 
ráðir.  að  þeir  sáust  lítt  fyrir  og  voru  fljótir  til  þess  að 
brjóta  lögin.  Peir  voru  vanir  að  fara  eptir  geðþótta  sínum, 
en  óvanir  samvinnu. 

Einstaka  menn,  sem  voru  duglegir  og  harðfengir,  gátu 
jafnvel  þröngt  nágrönnum  sínum  til  þess  að  gerast  undir- 
menn  sinir.  Metorðagjarnir  menn  gerðu  það  stundum  eins 
og  Hrafnkell  Freysgoði.  Hann  gerði  það  tvisvar  að  sagt 
er;  í  fyrra  sinnið  um  það  leyti  sem  Ulfljótslög  voru  sett, 
en  í  hið  síðara  sinn  um  eða  laust  fyrir  miðja  10.  öld.  I 
fyrra  sinnið  átti  hann  hof,  í  síðara  .sinnið  eigi.  Fyrra  goðorð 
hans  virðist  hafa  verið  löglegt,  hið  síðara  aptur  á  nióti 
ólöglegt,  enda  aflaði  hann  sjer  þá  þingmanna  auð.sjáanlega 
til  þess  að  geta  hefnt  sín  og  náð  aptur  fyrra  goðorðinu  og 
fyrri  virðingu.  Pótt  hann  væri  þá  hættur  að  blóta  og  ætti 
eigi  hof,  gat  hann  þó  aflað  sjer  þingmanna.^)  Sýnir  dæmi 
hans  að  eigi  var  nauðsynlegt  að  eiga  hof  eða  vera  hofgoði 
til  þess  að  ná  undir  sig  mannaforráðum.  Duglegir  menn 
gátu  aflað  sjer  þingmanna  sökum  vinsælda  og  hreysti  og 
annara  mannkosta,  þótt  þeir  væru  eigi  löggoðar  eða 
forráðsgoðar;  en  svo  eru  hjer  nefndir  þeir  goðar,  sem 
áttu  .sæti  i  lögrjettu  og  höfðu  löggjöf  og  landsstjórn  á  hendi. 
Dæmi  upp  á  þess  konar  menn  var  Arnkell  goði  Pór- 
ólfsson.  Hann  var  hofgoði  og  mun  hafa  tekið  upp  goðorð 
sitt  eptir  að  landinu  var  skipt  i  fjórðunga,  því  að  hans  getur 
á  Þórsnesþingi  á  árunum  um  980—992.  Aðrir  menn  af 
öðrum  ættum  áttu  þá  hin  löglegu  goðorð  í  f*órsnesþingi, 
svo  að  hann  hefur  eigi  getað  verið  löggoði.  Hann  átti 
marga  „þingmenn",  en  háði  þó  eigi  neitt  sjerstakt  þing, 
heldur  sótti  hann  Pórsnesþing,  sem  honum  lá  næst  að  sækja, 
og  var  það  varnarþing  hans.^) 

Pannig  gátu  við  og  við  komið  fyrir  ýms  afbrigði  frá 
stjórnarskipun  landsins,  og  er  hæpið  að  leiða  almenn  stjórn- 


i)Hiafnk.'^  2/ím— 97.  7/126.        ')  Eyrb.  12/13-14.  16  19,  19/31,  27/45. 
31/55,  35/64  sbr.  Lá^u  9/89—90. 


60  Söguöldin. 

arskipimarákvæði  iit  af  þeim;  en  þau  sýna  að  menn  vorii 
eigi  svo  löghlýðnir  sem  skyldi,  og  leyfðu  sjer  stundum  að 
bregða  út  af  lögunum;  enda  er  sitt  hvað,  lögin  eða  fram- 
kvæmd  þeirra. 


Lög  Þórðar  gellis  og  stjórnarskipunarbreytingin 

um  963/) 

Stjórnarskipun  Lllfljóts  stóð  óbreytt  hjer  um  bil  þriðjung 
aldar.  í*á  varð  þingdeila  mikil  á  milli  þeirra  Pórðar 
gellis  Ólafssonar  feilans  frá  Hvammi  í  Dölum  og  Odds 
s o  n  a  r  Ö  n  u n  d  a  r  b r  e  i  ð  s k  e gg s.  Hann  var  kallaður  T u  n g  u- 


*)  Lög  Pórðar  gellis  eru  venjulega  talin  frá  árinu  96.5,  því  að  svo 
hefur  Guðbrandur  Vigfv'isson  ársett  þingdeilur  Pórðar  gellis  og  Tungu- 
Odds  og  setuingu  tjórðungsdóma,  sbr.  Safn  I,  321—23,  496.  Arið  er  þó 
alveg  óvíst  og  hefur  Guðbr.  Vigfússon  valið  þetta  ár,  af  því  að  Ann. 
IV  og  V  telja  það  dauðaár  þeirra  Tungu-Odds  og  í'órðar.  Nú  er  það 
eigi  rjett,  að  minsta  líosti  eigi  að  því  er  Tungu-Odd  snertir,  og  ætlar 
Guðbrandur  því  að  .þeir  hali  deilt  það  ár.  Brennuna  setur  hann  svo 
árið  áður  (964),  Safn  I,  321—23,  496.  Allir  hinir  bestu  annálar  setja 
hana  árið  962.  Ann  I.  II.  IV,  V.  VII.  I*eir  eru  að  vísu  eigi  áreiðanleg 
heimild  um  svo  gamlan  viðburð,  en  þó  hefur  eigi  verið  færð  nein  veru- 
leg  ástæða  fyrir  þvi.  að  víkja  frá  þessu  ártali  þeirra.  Eptir  Hænsa- 
fóris  sögu  telvur  Blundketill  upp  hey  lijá  fóri  á  einmáuuði.  í*á  er 
leið  að  sumri,  fer  forvaldur  Tungu-Oddsson  að  noi'ðan  á  fund  föður  síns, 
en  gengur  þá  í  mál  Hænsa-fóris  og  brennir  Blundkelfil  inni  (Hæns. 
5/134,  7/143).  Á  vorþingi  reynir  Pórður  gellir  að  sækja  málið,  en  það 
mistekst ;  hann  feí'  með  það  til  alþingis  og  ber  þar  upp  nýmæli  sin: 
gerist  það  alt  á  sama  sumri  eptir  sögn  heimildarritanna  (962).  Tímatal 
Guðbr.  Vigfússonar  um  þetta  er  af  handahóíi  og  íjórðungsdómana  setur 
haun  sama  ár,  en  þeir  hafa  fyrst  verið  settir  fám  árum  síðar.  fess 
vegna  mun  vera  fult  eins  rjett  að  ársetja  lög  Pórðar  gellis  962  eða  963,  ef  alt 
hefur  eigi  gerst  á  einu  ári,  sem  96.5  Ef  lögin  hafa  veriö  samþykt  962, 
hafa  menn  fyrst  getað  tekið  að  framkvæma  þau  vorið  eptir.  Ef  lögin 
um  að  nýmæli  skyldi  segja  upp  á  næstu  þremur  sumrum,  áður  en  þau 
fengju  varaulegt  gildi  í  löggjöf  landsins  hafa  þá  verið  komin  á.  hefur 
orðið  að  bíða  lengur.  en  það  er  eigi  líklegt,  að  þau  hafi  verið  sett  svo 
snemma. 


Lög  fórðar  gellis.  61 

0  d  d  u  r  eptir  landuámi  föður  síns  eða  afa  ^)  og  var  goði  fyrir 
sunnan  Hvitá  í  Borgarfirði.^)  Ari  hinn  fróði  segir  svo  frá 
að  Porvaldur,  sonur  Odds,  hafi  verið  með  Hæsna-t^óri  að 
brennu  f  orkels  Blundketilssonar  i  Örnólfsdal,  en  I^órður 
gellir  varð  höfðingi  að  sökinni,  af  því  að  Hersteinn 
Porkelsson  Blundketilssonar  átti  Pórunni  systurdóttur  hans. 
Hún  var  dóttir  Helgu  Ólafsdóttur  feilans  og  Gunnars 
Hlifarsonar.^)  En  þeir  Porvaldur  Oddsson  voru  sóttir  á 
þingi  því,  er  var  i  Borgarfirði,  á  þeim  stað,  er  siðan  er 
kallað  fingnes.  „Pat  vóro  þá  Ipg,  at  vigsacar  scylldi 
sœkia  á  þui  þingi,  es  uæst  vas  véttvangi".  En  þeir 
börðust  þar  og  mátti  þingið  eigi  heyjast  að  lögum. 
f*ar  fjell  I'órólfur  refur,  bróðir  Álfs  i  Dölum,  úr  liði  Pórðar 
gellis.  En  síðan  fóru  sakirnar  til  alþingis,  og  börðust  þeir 
þar  þá  enn:  þá  fjellu  menn  úr  liði  Odds.  Hæsna-f*órir  varð 
sekur  og  drepinn  síðan,  og  fleiri,  þeir  er  voru  að  brennunni. 
„f  á  talþi  Pórþr  geller  tolo  umb  at  I^gbergi,  hvé  illa  monn- 
om  gegndi  at  fara  i  ócunn  þing  at  sœkia  of  víg  eþa  harma  sína, 
00  talþi,  huat  h^nom  varþ  fyrer,  áþr  hann  mætti  þui  máli 
til  laga  coma,  oc  quaþ  ýmissa  vandræþi  mondo  verþa,  ef 
eigi  réþisc  bœtr  á.  þá  vas  landino  scipt  í  fiórþunga,  suá  at 
iii  urþu  þing  í  hueriom  fiórþungi,  oc  scylldo  þingonautar 
eiga  huar  sacsócner  saman,  nema  i  Norþlendinga  fiórþungi 
v()ro  iiii,  af  þuí  at  þeir  urþu  eigi  á  annat  sátter.  þeir,  es 
fyr  norðan  v<)ro  Ayiafi^rþ,  villdo  eigi  þangat  sœkia  þinget, 
00  eigi  í  Scagafiprþ,  þeir  es  þar  vpro  fyr  vestan,  en  þó 
soylldi  ÍQmn  dómnefna  oc  Iggrétto  scipon  ýr  þeira  fiórþungi, 
sem  ýr  einom  hueriom  ^þrom.  en  síþan  v^ro  sett  fiórþungar 
þing".*) 

Petta  hafði  Ari  hinn  fróði  eptir  IJlfhjeðni  lögsögumanni 
Gunnarssyni;  hann  var  lögsögumaður  1108  til  llHiogsonur 
Gunnars  hins  spaka  lögsögumanns.  Hann  hefur  að  líkindum 
þegar  í  æsku  haft  gott  tækifæri  til  að  kynnast  lögum  lauds- 


')  Sbr.  að  framan  I,  117  og  iMb.  Ldn.-  244.  ')  Eg.  84,316.  ^)  Eg. 
79/294;  Lax.  7/16;  Ldn.  19/116.  í  Hænsa-fóris  sögu  10/157— .59,  11/161 
er  hún  kölluð  furíðr  en  eigi  Pórunn.  *)  íslb.  .5/7—8;  sbr.  Ldn.'  268/96: 
Melab.  ísl.  L  :«4;  Pórö.  s.  hr.  1/94;  Porst.  uxaf.,  Flat.  I  201,249. 


62  Söguöldin. 

ins,  og  hefur  verið  nijög  vel  að  sjer  í  þeim,  enda  er  stundum 
vitnað  til  lians.^)  Tveir  synir  Úlfhjeðins  urðu  siðar  lögsögu- 
menn  og  virðist  lögspeki  hafa  legið  i  ættinni.  En  Ari  mun 
einnig  hafa  haít  frásagnir  um  þetta,  seni  hafa  gengið  i  ætt  hans. 
Hann  var  sjálfur  fimti  maður  frá  Pórði  gelli  í  beinan  karllegg. 

Af  viðburðum  þeim,  sem  ollu  því  að  Pórður  gellir  kom 
með  nýmæli  sitt,  segir  miklu  nákvæmar  í  Hænsa-f*óris  sögu, 
en  henni  ber  eigi  saman  við  Ara  i  ýmsum  atriðum;  er  flest 
eða  alt  sannara  hjá  Ara,  þar  sem  þeim  ber  á  milli.^) 

Eptirmálið  eptir  Porkel  Blundketilsson  átti  að  sækja  á 
næsta  þingi  við  Örnólfsdal  og  var  það  í  Pingnesi  íyrir  sunnan 
Hvitá  í  Borgarfirði.  Hersteinn,  sonur  í*orkels  Blundketils- 
sonar,  var  hinn  rjetti  aðili  málsins,  en  sökum  mágsemda 
tókst  að  fá  Pórð  gelli  til  þess  að  taka  það  að  sjer  og  verða 
„höfðingi  at  sökinni"  eins  og  Ari  segir.  Pórður  fór  með 
tvö  hundruð  manna  og  ætlaði  að  sækja  málið  á  Pingnes- 
þingi,  en  Tungu-Oddur  hafði  .safnað  sveitungum  .sinum  að 
sjer  og  hafði  nær  fjögur  hundruð  manna;  varði  hann  Pórði 
vað  á  Hvítá,  og  sló  þar  i  bardaga  með  þeim;  fjellu  fjórir 
menn  af  Pórði,  en  einn  af  Oddi,  og  varð  Pórður  frá  að 
hverfa  við  svo  búið.-'')  f^órður  fjekk  þannig  að  kenna  á  því, 
hve  erfitt  það  gat  verið  að  fara  i  ókunn  þing  að  sækja  mál, 
og  fyrir  þvi  vildi  hann  koma  i  veg  fyrir  að  aðrir  kæmust  í 
samskonar  vandræði. 

Það  var  harðla  eölilegt  að  ákveðið  væri  í  Úlíljótslögum, 
að  vígsmál  skyldi  sækja  á  þvi  þingi,  sem  næst  var  vettvangi.^) 
Mestar  likur  voru  til  að  þar  mundi  verða  hægast  að  fá  sanna 
vitneskju  um  vig  og  verknað  allan;  en  hins  vSgar  höfðu 
engin  ákveðin  takmörk  verið  sett  á  milli  þinganna,  sem 
eigi  v^r  heldur  hægt,  því  að  þau  voru  bundin  við  menn,  en 
eigi  við  landamerki.  Það  var  því  eigi  gott  að  miða  við 
þau.     En    nú    kom    það   í  Ijós,  hve  erfitt  og  hættulegt  það 


')  íslb.  :3/6:    Grág.  I  a.  122,  123.  ')   Sbr.   K.  Maurer,  Úber  die 

llænsa-fóris  saga  (í  Abliandl.  d.  k.  bayer.  Alíademie  1871);  sbr.  einnig- 
ac^  framan  I.  120;  V.  Finsen,  Fristat.  Institut.  bls.  39  o.  ef;  Björn  M. 
Ólsen,  Aarb0ger  f.  n.  Oldkh.  1905,  bls.  63-80.  ^)  Hæns.  13/168-170. 
*)  sbr.  V.  Finsen,  Fristat.  Institut.  bls.  41. 


Lög  fórðar  gellis.  63 

var  íyrir  inenn  að  fara  i  fjarlæg  þing  tíl  þess  að  reka  rjettar 
síns,  þvi  að  hjeraðsbúar  gátu  nieð  tiægu  móti  dregið  saman 
ofurefli  liðs  og  varnað  ókunnum  mönnum  að  ná  rjetti  sín- 
um.  Á  annari  eins  vigaöld  og  söguöldinni  var  þetta  tiættu- 
legt,  og  það  þvi  frenuir  sem  engin  framkvæmdarstjórn  var 
til.  og  hver  einstakur  maður  átti  að  leita  rjettar  síns 
sjálfur. 

Til  þess  að  ráða  bót  á  þessu,  var  varnarþingslögunum 
breytt.  Landinu  var  skipt  í  fjóra  Qórðunga,  þannig  að  þrjú 
þing  skyldu  vera  i  hverjum  íjórðungi.  nema  i  Norðlendinga- 
tjórðungi.  Par  urðu  þingin  fjögur.  af  þvi  að  Norðlendingar 
urðu  eigi  á  annað  sáttir.  Þeir  er  voru  fyrir  norðan  Eyja- 
fjörð.  vildu  eigi  sækja  þing  þangað.  og  eigi  í  Skagafjörð, 
þeir  er  þar  voru  fyrir  ve.stan.  I  hverju  þingi  .skyldu  vera 
þrjú  goðorð  og  eitt  höfuðhof  i  hverju  goðorði.  í*eir,  er 
bjuggu  í  sama  þingi,  voru  þingunautar,  og  skyldu  eiga  varn- 
arþing,  „saksóknir"  saman  á  vorþingi  í  þingsókn  sinni:  en 
þeir,  sem  voru  fjórðungsmenn^)  saman.  en  áttu  þó  heima 
sinn  i  hverju  þingi,  skyidu  eiga  varnarþing  .saman  á  fjórð- 
ungsþingi.  En  ef  menn  sinn  úr  hverjum  íjórðungi  áttu  í 
málaferlum,  þá  var  alþingi  varnarþing  þeirra. 

Breytingar  þær,  sem  gjörðar  voru  á  stjórnarskipun  lands- 
ins  með  lögum  Pórðar  gellis,  eru  svo  merkilegar,  að  lijer 
verður  að  skýra  nákvæmar  frá  þeim,  og  er  glöggast  að 
halda  sömu  röð,  sem  Ari  fróði  hefui',  því  að  öll  rannsókn 
um  lög  Þórðar  gellis  verður  að  hvila  á  frásögn  hans.  Hann 
telur  skiptingu  landsins  i  íjórðunga  fyrst. 

Fjórðungaskiptingin  var  hin  fyrsta  .staðarlega 
skipting.  sem  gerð  var  á  Islandi  i  .sambandi  við  stjórnar- 
skipun  þess,  því  að  goðorða-  og  þinga-skiptingin  var  eigi 
staðarleg.  Landamæri  voru  ákveðin  á  niilli  fjórðunganna 
og  þeiin  gefin  nöfn  Pau  voru  dregin  af  áttunum  eptir  legu 
fjórðunganna  i  landinu  og  ibúunum  i  hverjum  landshluta, 
eða  i  einhverju  hina  helsta  hjeraði  í  Qórðungi  hverjum. 

Nöfn  Qórðunganna  voru  þessi: 

»)  Grág.  II,  856. 


64  Söguöldin. 

Austfirðingafjórðungur, 
S  u  n  n  1  e  n  d  i  n  g  a  f j  ó  r  ð  u  n  g  u  r  e  ö  a  R  a  n  g  æ  i  n  g  a  f j  ó  r  ð  u  n  g  u  r , 
Vestfirðingafjórðungur  eða  Breiðfirðingafjórðungur, 
og    Norðlendingafjórðungur    eða    Eyfirðingafjórð- 
ungur.^) 

Austfirðingafjórðungur  náði  norðan  frá  Helkunduheiði  á 
Langanesi  ^)  alla  leið  suður  um  Austurland  að  Jökulsá  á 
Sólheimasandi.^)  Pk  tók  við  Sunnlendingafjórðungur  og 
náði  hann  eigi  lengra  eptir  lögum  í*órðar  gellis,  en  að 
Botnsá,  er  fellur  i  Hvalfjarðarbotn.  Að  vísu  hefur  það  verið 
aHmikið  vafamál,  hvar  landamærin  hafa  verið  á  milli  Sunn- 
lendingafjórðungs  og  Vestfirðingafjórðungs  og  skoðanir  manna 
skiptar  um  það,^)  en  hinn  elsti  þingstaður  í  Borgarfirði,  sem 
um  er  getið,  var  á  Pingnesi  fyrir  sunnan  Hvitá,  skamt 
þaðan  sem  Grímsá  fellur  í  hana.^)  Par  átti  Pórður  gellir 
að  sækja  brennumálið  eptir  Porkel  Blundketilsson,  og  þá  er 
hann  hafði  fengið  fjórðungaskiptinguna  i  lög  tekna,  var 
Pingnes  syðsti  þingstaðurinn  í  Vestfirðingafjórðungi.  I^að 
er  því  ómögulegt,  að  íjórðungamörkin  hafi  verið  fyrir  norðan 
þingstaðinn,  því  að  þá  hefði  hann  orðið  fyrir  utan  fjórð- 
unginn.  Nokkru  síðar  var  þingið  flutt  upp  undir  Pinghól 
eða  Valfell,  sem  er  líklega  hið  sama,  upp  með  Gijúfrá,  og 
sótti  þá  þangað  þing  Tungu-Oddur  og  þingmenn  hans,  sem 
voru  flestir  fyrir  sunnan  Hvítá.*')  Síðan  var  vorþing  Borg- 
firðinga  flutt  í  Stafholtsey  við  Þverá,'')  er  það  var  síðan 
kent  við  og  kallað  Pverárþing.  I*ar  var  það  háð  um 
langan  aldur.  Pangað  sóttu  menn  vorþing  úr  öllum  Borgar- 
firði  bæði  sunnan  Hvitár  og  norðan;  er  auðsætt  að  allir  þessir 
þingstaðir  hafa  verið  valdir  þannig,  að  hægt  væri  fyrir 
nienn  úr  öllu  hjeraðinu   beggja   megin  við  Hvitá  að  sækja 

')  íslb.  5/8,  10/16;  Nj.  66/309,  103/544,  97/505,  138/736;  Grág.  I  a,  19, 
II,  22,  264,  III,  20.  2)  L(jii    1^237.    F,^^g.  x,  311/114;    Eirsp.  352/460; 

Flat.  III,  271/215.  Sbr.  að  framan  I,  177-178;  Kálund,  Isl.  II,  190—91, 
193,  427.  «)  Ldn.  13/273.  *)  Sbr.  Maurer,   Island   bls.  155—156; 

Kálund,  Isl.  I,  .331—337;  Sigurður  Vigfússon,  Árbók  1886  bls.  35-41, 
sem  hefur  víða  farið  eptir  bók  Kálunds  án  þess  þó  að  nefna  hana. 
"■)  íslb.  .5/8;  Ldn.  18/115;  Hæns.  12/167.  «)  Eg.  81/301-306,  84/316; 
Gunnl.  2/193,   sbr.  Kálund,  Isl.  I,  367—370.         ')  Dipl.  I,  180. 


J.ög  fórðar  gellis.  tjórðiingaskii)tingin.  65 

þing  þangað.  Brjef  eitt  frá  Í2á6  um  ostatoll  til  Viöeyjar- 
klausturs  bendir  einnig  á  að  Kjalarnesþing  hafi  snemma  á  13. 
öld  verið  talið  að  ná  norður  að  Botnsá.^)  Pá  er  fjórðunga- 
skipunin  var  gerð,  fengu  þau  þing.  seni  voru  yst  i  liverjum 
íjórðungi,  föst  landamæri  þeim  megin,  sem  vissi  að  íjórð- 
ungamótunum,  og  var  Kjalarnesþing  eitt  af  þeim  þingum. 
Hins  vegar  er  Hvitá  i  Borgarfirði  svo  mikið  vatnsfall.  að  liún 
ásamt  sjálfum  firðinum,  er  liún  fellur  í,  skiptir  lijeraöinu  i 
tvent,  svo  að  menn  hafa  löngu  fyrir  daga  Ara  hins  fróða 
tekið  að  tala  um  land  og  sveitir  i  Borgarfirði  fyrir  „sunnan'' 
Hvitá  og  fyrir  „vestan"  hana.  Sumum  hefur  ef  til  vill  þótt 
óviðfeldið  að  kalla  alt  land  suður  að  Botnsá  Vesturland,  en 
að  Hvitá  skiptir  hjeraðinu  í  tvent  og  að  landið  fyrir 
sunnan  hana  var  kenl  við  „suður"  og  landið  fyrir  norðan 
ána  við  „vestur",  hefur  þó  mest  stutt  að  þvi  að  menn  tóku 
að  setja  takmörkin  niilli  Suður-  og  Vesturlnndsins  við  Hvítá. 
I*fessi  greining  hefur  fyrst  komið  upp  i  hjeraðinu  .sjálfu  og 
á  Vesturlandi,  þar  sem  menn  hafa  ávalt  kent  landið  fyrir 
sunnan  Hvitá  við  suður  og  sveitirnar  fyrir  norðan  ána  við 
vestur  og  Vesturland.  Á  þetta  benda  ýms  orðatiltæki  i  sög- 
irnum,^)  og  einnig  skrá  Ara  hins  fróða  um  nöfn  nokkurra 
presta  kynborinna  íslenskra.  frá  1143.^)  Par  telur  hann  40 
presta  og  fer  eptir  áttunum  og  setur  takmörkin  milli 
siiðurs  og  vesturs  auðsjáanlega  við  Hvítá,  því  að  hann 
telur  Pál  prest  Sölvason  i  Reykholti  „suðr'-  á  landinu.  en 
Orm  prest  Koðránsson  og  Einar  prest  Skúlason  ..vestr". 
Orniur  var  af  kyni  Gilsbekkinga  og  líklega  prestur  aö  Gils- 
bakka,  en  Einar  var  af  ætt  Mýramanna  (Skallagríms)  og 
hefur  liklega  verið  að  Borg  á  Mýrum.  þá  er  hann  dvaldi 
hjer  á  landi.  Hjer  er  i  raun  rjettri  ekki  að  ræða  um  nein 
fjórðunga    takmörk,    heldur   um    suðurhluta    og    vesturhluta 


')  Dipl.I,  496.  -)  Sbr.  ..fyrir  sunnan  Borgarfjurð"  Eg.  28,90.  28,91: 
Ldn.  19/58:  ..fyrir  sunnan  Hvítá"  Eg.  8:}  309.  84,316:  Ldn.  1/65;  Heið. 
^"2:  Hæns.  13,168,  13,169:  ..fyrir  vestan  Hvífá"  Eg.  28  92  shr.  Hæns. 
13/169—170.  »)  ísl.  L  '^^  ásanit  eptirinynd  af  sUránni  i  liaiulritinu 

sjálfu  nr.  1812.   4to   i    (ianiniel   kgl.  Sauíiing  i  kgl.  bókasafninu  i  Kaup- 
nKuniahöfn;  Dipl.,L   180— 194. 

5 


(í(»  •  S("iiiuril(l/ii. 

landsins  Landskigið  og  tiaglegt  niál  lielnr  ráöiö  lijer  niestu, 
og  það  orðiö  niilvlu  áln'ifanieira,  seni  tiökaðist  i  fjölbygðu 
lijeraði,  en  viö  Hvalljörð,  þar  seni  undirlendi  og  bygð  er 
litil. 

Borgartjörðurinn  er  mikið  lijerað.  Hann  liggur  svo 
sunnarlega  á  V^estnrlandinu  og  fjallgarðarnir,  sem  skilja 
haim  l'rá  Breiðatjaröardölum,  eru  svo  miklir,  að  mönnuin 
fanst  hann  eigi  talinn  með,  þá  er  Vestíirðir  voru  nefndir 
eða  jafnvel  Vesturland.  Petta  var  svipað  því,  sem  átti  sjer 
stað  í  Ansttirðingafjórðungi.  Enginn  taldi  sveitirnar  fyrir 
sunnan  Vatnajökul  nieð  Anstljörðum,  þá  er  þeir  voru  nefndir. 
I  Austfirðingaljórðungi  voru  bæÖi  Austfirðir  og  Siða,  en 
svo  iijetu  i  fornöld  einu  nafni  allar  sveitir  að  sunnanverðu 
við  allan  Vatnajökul.  Pæv  voru  skoðaðar  sem  siöa  á  Vatna- 
jOkli.i) 

Landslagið  á  Vestfjörðum  og  við  Breiðatjörð  er  svo 
ólikt  hinu  breiöa  lijeraði  Borgarfirði,  að  aliur  Vestfirðinga- 
fjóröungur  varð  tveir  landshlutir  í  meðvitund  manna.  Einnig 
voru  aðrir  menn  og  aðr^r  ættir  ráðandi  í  Borgarfirði  en 
viö  Breiðafjörð  og  i  Vestfjörðnm.  I  Borgarfirðinum  voru 
þrjú  goðorð  og  eitt  þing,  en  á  13.  öld  verður  hann  nálega 
sem  eitt  ríki  fyrir  sig.  Eptir  vig  Snorra  Sturlusonar  eign- 
aði  Hákon  konungur  Hákonarson  sjer  hann.  Pk  er  skýrt 
er  frá  viðskiptum  hans  og  Islendinga,  er  Borgaríjörður  nefnd- 
ur  sjerstaklega;  eigi  að  eins  landslagið  heldur  og  stjórnar- 
íarslegar  ástæður  valda  þvi,  að  liann  er  þá  skoðaður  sem 
heild  fyrir  sig.  En  þó  er  Ijóst,  ef  rjett  er  að  gáð,  að  allur 
Borgarfjörðurinn  er  þá  einnig  talinn  með  Vestfirðingafjórð- 
ungi.^^) 

f*ótt  landslagiö  og  stjórnarskipunin  hafi  valdið  því,  að 
Borgarljörðuriim  var  opt,  einkum  á  13.  öld,  skoðaður  sem 
heild    í'yrir    sig,    hefur  þó  hið  daglega  niál  aðallega  valdið 

')  íslb.  2/5,  7/í)  og  11,  11/18;  Ldii.  6/8á;  Eyrb.  13/13;  sjá  eiiinig-  þar 
seni  Síða,  Siðu-Hallur  og  Síöumenn  eru  nefndir  i  Nj.,  Ldn,  Austíirðinga 
s<-.guni,  Sturl.,  Bps.  og  Anli.  IV,  1264.     Sbr.  Kálund,  Isl.  II,  312. 
-)  Sturl.  I.  32/82.  39/23.5,  II.  246/146,  317/250,  327/260,  Sturl.'  II  a,  26/320; 
Eirsp.  352  4.59-460;  Fnis.  X,  311/114. 


Lög  Póröar  gellis,  þingaskipunin.  ()7 

þvi,  að  höfundar  Landnániii  settii  takmörkin  á  milli  Sunn- 
lendinga-  og  Vesttiröinga-fjóröungs  við  Hvítá.  Peir,  sem 
sögðu  fyrir  og  rituðu  uni  landnám  að  vestanverðu  á  öllu 
Islandi,  voru  allir  úr  sveitunum  sunnan  við  Breiðafjörð  og 
úr  Borgarfirði  (Ari  hinn  fróði,  Brandur  prior  hinn  í'róði, 
Styrmir  fróði,  Sturla  fórðarson),  beint  úr  þeim  hjeruðum, 
þar  sem  mönnum  var  tamast  að  tala  um  „vestr"  og  „suðr"  i 
sambandi  við  Hvítá  i  Borgaríirði. 

Af  þessu  er  það  Ijóst,  að  Vestfirðingafjórðungur  náði  á 
dögum  þjóðveldisins  frá  Botnsá  um  allan  Borgarfjörð,  Breiða- 
íjörð,  Vestfirði  og  Strandir,  að  Hrútafirði  og  Hrútafjarðará. 
Pá  tók  við  Norðlendingafjórðungur  austur  að  Helkunduheiði 
á  ofanverðu  Langanesi. 

Næst  fjórðungaskiptingunni  telur  Ari  þingin.  Pau 
urðu  þrjú  i  hverjum  fjórðungi,  nema  i  Norðlendingafjórð- 
ungi.  Par  urðu  þau  fjögur,  af  þvi  að  hann  var  stærstur  og 
íjölmennastur,  og  einkanlega  sökum  þess  að  fjallgarðarnir 
skipta  honum  i  fern  bygðarlög  eöa  íjórar  deildir.  í*að  er 
auðsætt  af  frásögn  Ara,  að  mönnum  hefur  þótt  sjálfsagt  að 
þing  væru  i  Skagafirði  og  Eyjafirði.  Bygðin  var  þar  svo 
mikil  og  hjeruð  þessi  svo  rík,  að  annað  hefur  eigi  þótt  til- 
tækilegt.  Eigi  var  heldur  auðvelt  að  sækja  eitt  þing  úr 
hjeruðum  þessum,  því  að  fjöllin  á  milli  þeirra  eru  svo 
mikil.  En  með  því  að  þingin  áttu  að  vera  einungis  þrjú,  i 
fjórðungnum,  var  leitað  til  við  „þá,  er  fyrir  norðan  voru 
Eyjafjörð**  að  .sækja  þangað  þing,  en  þeir  vildu  það  eigi.  og 
eigi  vildu  þeir  heldur  sækja  þing  í  Skagafjörð,  „er  þar  voru 
fyrir  ve.stan".  Húnvetningar  höfðu  þá  sett  vorþing  hjá 
sjer  ^),  svo  að  eðlilegt  var  að  þeir  vildu  eigi  afnema  það, 
og  fara  að  sækja  þing  um  langa  leið  og  torsótta  austur  til 
Skagafjarðar.  Hins  vegar  var  als  eigi  hægra  fyrir  Ping- 
eyinga  að  sækja  þing  i  Eyjafjörðinn,  en  Húnvetninga  i 
Skagatjörðinn,  heldur  þvert  á  móti,  og  þeir  höfðu  þvi 
mikilvægar   ástæður   til   þess   að    neita   þvi.    Pó  var  helst 


>)  Vatn.  :«/.5:í;  sbr.  Safn  I,  379,  4%. 


6S  •  Söguöldin. 

ætlast  til  að  þeir  gæfu  eptir,  og  num  ástæöan  til  þess  hafa 
verið  sú,  að  bygðin  var  þar  tiltölulega  niinst.  En 
Pingeyingar  vildu  eiga  sjálfir  þing  fyrir  sig,  og  allir  lands- 
nienn  Ijetu  þá  undan  þeim:  er  það  eptirtektavert,  að  þeir 
kusu  heldur  allir  að  vægja  til  við  einn  hluta  landsins,  en 
að  eiga  það  jafnvel  á  hættu.  að  fjórðungaskipunin  kæmist 
eigi  á  eða  að  Þingeyingar  tækju  sig  út  úr  fjelagsskap  við 
landsmenn.  Petta  sýnir,  hve  sjálfræðisandinn  var  rikur  og 
hve  miklu  lagi  menn  urðu  að  beita  til  þess  að  koma  á  ein- 
um  lögum  um  land  alt.  En  það  getur  líka  bent  á,  að  þing 
hafi  verið  komið  á  stofn  fyrir  norðan  Vaðlaheiði,  og  að 
Pingeyingar  hafi  meðfram  sökum  þess  haldiö  því  svo  fast 
fram,  að  þeir  ættu  þing  sjálfir  og  eigi  þótst  skyldugri  til 
þess  að  leggja  niður  þing  sitt  fremur  en  aðrir,  og  að  lands- 
menn  haíi  þá  fundið  að  öll  sanngirni  mælti  með  þvi,  að  þeir 
fengju  að  halda  þingi  sínu.') 

Sumir  hafa  ætlað  að  ekkert  þing  hafi  \  erið  háð  fyrir  norðan 
Vaðlaheiði,  áður  en  stjórnarskipunarlög  E*órðar  gellis  voru 
sett,^)  en  eigi  hafa  verið  leidd  næg  rök  að  þvi,  hvorki  með 
nje  móti,  svo  að  það  er  óvíst.  Pótt  líklegt  .sje  að  svo  hafi 
verið  ákveðið  i  Ulfljótslögum,  að  einungis  tólf  vorþing  skyldu 
vera  á  öUu  landinu,  niá  þó  vel  vera,  að  þing  hafi  verið  háð 
fyrir  norðan  Vaðlaheiði  einhvern  tima  á  hinum  næsta 
mannsaldri  eptir  að  þau  voru  sett.  Svo  reghibundin  varð 
þingaskipunin  eigi  á  þeim  tíma.  Af  sögunum  má  .sjá,  að 
tveir  goðar  voru  svo  snemma  uppi  þar  i  sveitum.  að  þeir 
máttu  heyja  þar  vorþing.  Pað  voru  þeir  Áskell  goði 
Eyvindarson  að  Hvanmii  i  Aðalreykjadal  og  Lj  ótur  hof- 
goði  að  Pverá  í  Laxárdal.^)  Pað  er  eigi  óliklegt  að  þar 
hafi  verið  fleiri  goðar  fyrir  963,  þótt  það  sje  eigi  kunnugt. 
Arnsteinn  goði^)  og  Porgeir  Ljósvetningagoði  voru 

')  Björn  M.  Olsen  ætlar  ati  sainhandit"^  í  frásögn  Ara.  Isll).  öS,  syni 
að  landsnienn  iir  þremnr  fjórðunguin  lamlsins  hafi  reynt  að  fá  Norð- 
lendinga  til  að  leggja  niður  eitt  af  þeini  fjóruni  þingum.  sem  þar  hafa 
verið  komin  á  stofn  fyrir  nymæli  Pórðar  gellis  Tímarit  Bókmíjel.  XV, 
1-28—29.  ■-)  V.  Finsen,  Fristat.  Institut.  80—81:  Páll  Briem.  Andvari 
XV,  133  3)  Reyk.  1/2,  5/26-27,  7/32.  *)  Ldn.  20/235,  sbr.  Ljósv. 
4/123-24,  126. 


Lí»g  fórðar  gellis.  þingaskipunin.  69 

töluvert  yngri  en  þeir  Aslvell.  í*ó  er  eigi  ómögulegt  að 
þeir  liali  verið  orðnir  goöar  fvrir  1>63.  Pess  er  getið  að 
Reykdælir  hjeldu  fund  að  Pverá  hjá  Ljóti  og  var  þar  Áslíell 
goði.  Hvaða  ár  það  var,  er  óvi-st;  en  þá  var  harður  vetur. 
og  fyrir  þvi  hafa  suniir  ætlað,  að  það  hati  verið  óaldarvetur 
sá,  sem  getið  er  um  í  þann  tima.  er  Haraldur  konungur 
gráfeldur  fjell,  og  árfærður  hefur  verið  l)7á  eða  976.^)  f*að 
er  þó  rjettara  að  ársetja  fall  Haralds  konungs  969  eða  970.^) 
og  hefur  ef  til  viU  niikið  harðæri  verið  þá.  En  annars  voru 
mikil  harÖindi  á  rikisárum  Haralds  gráfelds  og  hefur  þetta 
að  líkindum  verið  einhvern  harðan  vetur  þá,  eða  á  árunum 
um  eða  rjett  eptir  960.  Pað  er  óvíst,  hve  nær  Áskell  dó, 
en  þetta  virðist  hafa  verið  nokkrum  árum  fyrir  víg  hans. 
Liklega  hefur  hann  fallið  frá  um  970.^)  I  Reykdæla  sögu  er 
einnig  skýrt  frá  þvi  að  Askell  goði  hafi  sótt  Vaðlaþing,  og 
þvi  hefur  Páll  Briem  ætlað  að  ekkert  þing  hafi  verið  til  fyrir 
norðan  Vaðlaheiði.^)  En  nokkru  fyr  i  Reykdælu  er  getið 
um  Ljósvetningaleið,  og  .sýnir  það  að  menn  fyrir  norðan 
Vaðlaheiði  áttu  leiðarþing  fyrir  sig;  er  þá  næsta  liklegt  að 
þeir  hafi  einnig  átt  vorþing,  Ljósvetningaleið  sóttu  nokkrir 
menn  úr  Eyjafirði:  þar  var  Steingrimur  Örnólfsson 
með  mönnum  .sinum  og  Eyjólfur  Valgerðarson,  er  var 
goði  i  Eyjafirðinum.^l  Hestaat  það,  sem  háð  var  á  Ljós- 
vetningaleið,  mun  hafa  dregið  Eyfirðinga  til  þess  að  sækja 
þangað;  sjálfir  áttu  þeir  þá  leiðarþing.")  Eins  má  vera  að 
einhver  önnur  erindi  hafi  komið  Áskeli  goða  til  þess  að  riða 
á  Vaðlaþing,  þótt  það  hafi  eigi  verið  þing  hans  i  raun  og 
veru,  og  er  þetta  eigi  næg  sönnun  fyrir  þvi,  að  ekkert  þing 
hafi  verið  til  fyrir  norðan  Vaðlaheiði.  Goðar  og  höfðingjar 
gátu  sótt  önnur  þing,  en  þeirra  eigin,  ef  þeir  vildu  og  ef 
enginn  varnaði   þeim  þess.    enda  er  þess  stundum  getið  að 


1)  Lsl.  L  3:Í3;  Auu.  L  IL  IV.  V.  -'j  ^jjj-jj  j  ^.^ö:  .-^hr.  G.  Slorui. 
Norges  Historie,  í  Salmonsens  Kouversationsleksikou  XIII.  617.  P.  A. 
Munch.  Hist  11,  868  telur  dauöaár  Harakls  ;>6.->.  ^)  Sbr.  Safn.  I.  4(M). 
Páll  Briem  telur  tlauða  hans  eiuhvern  tima  um  ÍM).í.  Andvari  XV.  1-2-2. 
')  Reyk.  1.5/73:  Andvari  XV,  133.  -)  Reyk.  1-2  .M.  12/.V..  ')  Reyk. 
13,6(1. 


~{)  Söguöldiu. 

þeir  komii  á  önnur  þing  í  kynnisför  eða  til  þess  að  reka 
einhver  erindi.^)  Börkur  hinn  digri  sótti  t.  a.  m.  í*or.ska- 
íjarðarþing  t>76,  og  þó  mun  hann  hafa  farið  með  hálft  goðorð 
fórsnesinga  á  þeim  árum.^)  Ilhigi  hinn  svarti  á  Gilsbakka 
í  Hvitársiðu  kom  á  I'órsnesþing  (um  980)  og  deildi  þar  um 
mund  og  heimanfylgju  Ingibjargar  Asbjarnardóttur,  konu 
sinnar 


3\ 


Ef  Pingeyingar^)  hefðu  í  fyrstu  átt  þing  að  sækja  i  Eyja- 
fjörð,  þá  hefði  mátt  stefna  málum  þeirra  þangað.  Sjer- 
staklega  heföi  það  verið  freistandi  fyrir  Eytirðinga,  er  þeir 
áttu  i  málum  við  Pingeyinga,  því  að  langhægast  var  fyrir 
þá  að  sækja  mál  á  Vaðlaþingi.  En  þá  er  Steingrímur  Örn- 
ólfsson  á  Kroppi  í  Eyjatirði  tók  við  sauðaþjófnaðarmáli  af 
Hrafni  á  Lundarbrekku  í  Bárðardal  á  hendur  Hánef  1 
Oþveginstungu,  Ijet  hann  Hrafn  stefna  Hánef  um  sauðatökuna 
til  alþingis,  en  eigi  til  Vaðlaþings.'^)  Petta  gerðist  nokkru 
áöur,  en  Á.skell  reið  á  Vaðlaþing,  og  bendir  það  á,  að  annað- 
hvort  hafi  átt  að  sæ^kja  Hánef  fyrir  norðan  Vaðlaheiði  eða 
á  alþingi  og  því  haíl  Steingrímur  kosið  að  láta  málið  fara 
til  alþingis.  Petta  bendir  þvi  á  að  þing  hati  þá  verið  komið 
á  stofn  fyrir  norðan  Vaðlaheiði. 

Eins  og  segir  í  Grágás  og  víðar  1  fornritunum  voru  þrír 
goðar  i  hveiju  þingi.  í  Eyjafirði  voru  á  miðri  10.  öld  þrjú 
goðorð.  Par  voru  þá  goðar  Eyjólfur  Ingjaldsson  að 
Pverá  hinni  efri.  Eyj  ólfur  Valgerðarson  á  Jórunnarstöðum 
og  Álfur  eða  Ljótólfur  úti  í  Svarfaðardal.  Ef  þeir  As- 
kell  goði  og  Ljótur  hefðu  átt  vorþing  saman  með  eyfirðsku 
goðunum  i  Eyjatiröi,  hefðu  fimm  goðar  oröið  i  einu  þingi, 
og  gat  það  eigi  átt  .sjer  stað  eptir  skoðun  Vilhjálms  Finsens 
á  LJlfljótslögum,  og  mun  það  rjett  vera.  Goðorðafjöldinn  í 
Eyjafirði  og  fyrir  norðan  Vaðlaheiði,  sem  enginn  viröist  hafa 

')    Gísl.^   5  11-1^2.  •^)    Gisl.2   ^llim-ló.  ^)    Eyrb.    17/19—20; 

Gunnl.  5/21.5.  *)  fetta  orð  er  notaö  nin  þá  menn.  sem  bjuggu  fyrir 

norðan  VaMalieiði,  eða  i  þeini  sveituni,  seni  nú  liggja  undir  t'ingevjar- 
sýslu.  þótt  það  væri  als  eigi  til  á  þeim  tíma,  sem  lijer  ræðir  um.  feir 
áttu  þá  ekkert  sameiginlegt  nafn.  en  voru  kendir  við  þær  bygðir.  er 
þeir  bjuggu  í.  Svo  var  það  þá  um  alt  land.  eða  menn  voru  kendir  við 
Itæi  eða  ættfeður.        '")  Reyk.  .5/23-24. 


J.nji-  túrt^ar  gellis.  þinga^kipuiiiii.  71 

athugað  í  þessu  sanibantli,  synir  þvi  beilega  að  þing  hati 
verið  sett  á  stofn  fyrir  norðan  Vaðlaheiði.  áöur  en  landinn 
var  skipt  i  fjórðunga. 

Pingeyingar  hafa  þvi  sjáltir  átt  þing,  [^á  er  landinu  var 
skipt  í  fjórðunga,  og  eigi  viljað  leggja  það  niður  nje  sækja 
langar  leiðir  vorþing  i  Eyjafjörð.  Landsmönnum  þótti  rjett- 
ast  að  leyfa  þeim  það,  og  fyrir  þvi  var  það  nú  ákveðið  með 
lögum,  að  þrettán  þing  skyldu  vera  á  öllu  landinu. 
Pingatala  þessi  var  auðsjáanlega  sniðin  svo  nákvæmlega 
sem  hægt  var  eptir  þeim  þingafjölda,  sem  hafði  verið  áður. 
Og  eptir  þetta  voru  það  lög  á  meðan  þjóðveldið  stóð.  að 
þingin  skyldu  vera  þrettán.  þótt  einstaka  sinnum  væri  út  af 
þvi  brugðið  þegar  á  söguöldinni.  Mikil  brögð  urðu  þó  eigi 
að  þvi  fyr  en  þá,  er  leið  að  lokum  þjóðveldisins.  og  011 
stjórnarskipun  landsins  færðist  úr  lagi. 

Pingin  eru  hvergi  nafngreind  i  þjóðveldislögunum.  en 
þar  er  boðið  að  gefa  vorþingunum  nafn;^)  voru  þau  venju- 
lega  kend  við  þann  stað,  sem  þau  voru  háð  á.^)  Af  sög- 
unum  má  sjá,  hvað  flest  þingin  hafa  heitið;  einnig  eru  þau 
talin  i  Járnsiðu  og  Jónsbók.^)  Flest  þeirra  hafa  verið  nefnd 
hjer  að  framan.  þá  er  skýrt  hefur  verið  frá  upphati  þing- 
anna,  en  til  þess  að  yfirlitið  yfir  vorþingaskipun  land.sins 
verði  sem  glöggast,  er  rjett  að  nefna  þau  hjer  öll  og  helstu 
vorþingstaðina  að  þvi  leyti,  sem  þeir  hafa  eigi  verið  nefndir 
áður;  en  þó  verða  menn  að  gæta  þess  að  þingaskiptingin 
er  persónuleg  en  eigi  staðarleg,  svo  aö  menn  úr  tveim  þing- 
um  bjuggu  opt  hverjir  innan  um  aðra  i  sömu  sveitinni. 

í  Sunnlendingafjórðungi  var R  a  n g  æ  i  n  g a  þ  i  n  g  eða  R  a  n  g- 
árþing  austast.  í*ar  háðu  menn  vorþing  að  Pingskálum 
ofarlega  á  Rangárvöllum  við  ytri  Rangá,  og  var  þaö  nefnt 
Pingskálaþing.^)    Pá  var  Árnesþing  og  var   þingstaður 


^)  Grág.  la.  97,  108.  Að  eiiis  Árnessþingsókn  og  Kangiieingaþinir- 
sókn  eru  nefndar  i  einu  handrifi.  A.M.,  347  fol.  (Belg»lalsl)«'>k)  (irág.  11). 
246.  2.^1.  2)  Maurer,  Isl.  160.  ■')  Járn.  2  2;  ,11).  2  H.  *)  Nj.  45  201. 
t>4;297.  66/305.  68,314,  106/.525.  107  .').56;  sbr.  Kálund.  Isl.  218—220:  Safn 
II,  .549—5.52;  Árhók  lSSS-1892,  Ms.  .54— .59.  Árbók  1S9S  Ms.  13-14  (me^ 
uppdrælti). 


7í2  Söguöldin. 

í  Árnesi  eða  öllu  heldur  hjá  þvi  austur  við  Pjórsá.^)  Er 
það  eptirtektavert,  að  sá  staður  er  eins  vel  valinn  fyrir 
nienn  úr  Holtununi  eins  og  fyrir  Arnesinga;  getur  verið, 
að  menn  hafi  eigi  viljað  setja  vorþingið  mjög  nærri  alþingi. 
Vestast  var  Kjalarnesþing,  sem  háð  var  i  fyrstu  á  Kjal- 
arnesi.  Sögurnar  nefna  eigi  þingstaðinn,  en  Kjalnesinga 
saga  segir  að  það  haíi  verið  suður  við  sjó.^)  Síðar  var  það 
á  Pingnesi  við  Elliðavatn.^) 

I  Vestfirðingafjórðungi  var  I^verárþing  syðst,  þá 
í*órsnesþing  og  Porskafjarðarþing  nyrðst;  hefur  verið 
skýrt  nokkuð  frá  þeim  áður. 

I  Norðlendingafjórðungi  var  Húnavatnsþing^)  vestast, 
og  var  þingið  háð  að  í^ingeyrum:'^)  þá  Hegranesþing,*^) 
er  haldið  var  í  Hegranesinu  að  norðaustanverðu,  skamt  fyrir 
norðan  bæinn  Garð;^)  þá  Vaðlaþing  eða  Vöðlaþing 
og  var  þingstaðurinn  lijá  Kaupangi;^)  þá  Eyjarþing  eða 
I^ingeyjarþing  nyröst  og  austast.  Pað  var  lengi  háð  i 
f  ingey  í  Skjálfandafljóti  og  tók  nafn  eptir  henni.^) 

I  Austfirðingafjórðungi  var  Sunnudalsþing  ^")  nyrðst. 
þáMúlaþing  eða  KiðjaféHsþing,  sem  háð  var  að  Ping- 
múla.  Um  vorið  987  tóku  bændur  af  Sunnudalsþing  og  var 
það  siðan  að   minsta   kosti   stundum   háð  á  sama   þingstað 


')  Fló.  30/154;  sbr.  Káluud.  Isl.  1, 19,5— 197,  11409;  Arbók  1888—1892 
l)ls.  60-61,   Árbók  1894  bls.  11—1.5  (ineð  uppdrætti).  ^)  K.jal.  2/404. 

')  Sbr.  Kálund,  Isl.  I,  19-20,  .59—60;  Maurer,  Germania  XXIV,  97-98; 
irbók  iaSO-1881,  bls.  6.5,  Árbók  189.3,  bls.  24-27,  Árbók  1903,  bls. 
31  —  33.  D.  Bruun.  Fortidsminder  og  Nutidshjem  paa  Island,  Kbbvn. 
1897,    bls.  230-233.  ')  íslb.  .5/8;    Vatn.  33/53  sbr.  29/49,  37/61:  Ldn. 

4  181,  .5/184;  Hallfr.  3/87,  10/109-11.  '=)  Heið.  64;  Kalund,  Isl.  II,  29 
— 30;  D.  Bruun,  Arktpologiske  Undersogelser.  Kbhvn.  1899,  bls.  36. 
'')  Glúm.  14/42,  24/7.3-4;  Ljósv.  25/224—27/234;  Reyk.  26/127;  Grett. 
72/2.53-54.  ')  Sbr.  Kálund,  ísl.  II,  77—79  sbr.  421-422;  Árbók  1888 

—  1892  bls.  110—117;  Árbók  1901  bls.  20-23;  D.  Bruun,  Fortidsminder 
og  Nutidshjem  226—229,  Arkæol.  Undersogelser  pa  Island.  Kbhvn. 
1899,  bls.  31—35.  ^^)  íslb.  5/8;   Glúin.  25/76,  27/82,   sbr.  Ldn.  13/209. 

Ldn.-  252;  Ljósv.  10/146,  14/168.  18/180:  Reyk.  15/73—67.  Kalund.  Isl. 
II,  125 — 128;  D.  Biuun,  Foi'tidsminder  og  Xutidshjem  bls.  223— 26,  Arbók 
1901.  bls.  16-17.  «)  Reyk.  27/136,  29/140-41.     Kálund.  Isl.  H,  1-55- 

1.56,  425;  Arbók  1895  bls.  8—9;  D.  Bruun,  Fortidsminder  og  Nutidshjem 
bls.  221-223.  ")  Vápn.2  4/32,  4/40,  13/.52,  13/57.  Kálund,  Isl.  II,  197, 
241:  Safn  II,  469;  Árbók  1893  bls.  .58-59. 


Lög  fórðar  gelli?.  þrettáii  þing.  73 

sem  Múlaþing.^)  Pó  er  einnig  getið"  um  Krakalækjar- 
þing,  sem  var  innarlega  i  Hróarstimgii,  vestan  megin  við 
Lagarfljót.-)  og  einnig  um  Lambanessþing,  .sem  enginn 
veit  með  vissu  hvar  liefur  verið,  en  kunnugir  menn  ætla  þó 
að  iiaíi  verið  nærri  Krakalækjarþingi.-^)  A  þessum  stöðum 
liefur  vorþing  einlivern  tima  verið  liáð,  og  getur  annaðlivort 
verið  að  goðar  þeir  eöa  eptirmenn  þeirra,  seni  áður  tiáðu 
þing  1  Sunnudal,  liafi  liáð  þarna  þing,  eða  vorþingið  liafi 
verið  flutt  um  lirið  frá  Múla.  Eptir  að  Sunnudalsþing  var 
afnumið,  fiafa  þingin  á  Austfjörðum  verið  háð  i  bygðunum 
viÖ  Lagarfljót,  stundum  sitt  á  livorum  stað.  en  optast  þó 
bæði  á  sama  stað  að  f*ingmúla.  Fyrir  því  varð  þar  að  eins 
eitt  þing,  Múlaþing,  þá  er  ný  lög  voru  leidd  inn  i  landið. 

Syðst  i  Austfirðingafjórðungi  var  Skaptafellsþing  og 
var  þingstaðurinn  að  Skaptafelli.^) 

Eins  og  fyr  hefur  verið  getið.  var  viðar  skipt  um  þing- 
staði  en  í  Múlasýslum.  Vorþingin  átti  að  halda,  þar  seni 
venja  var  til.  en  það  mátti  breyta  um  vorþingisstað.  ef 
goðarnir  komu  sjer  saman  um  það,  og  sögðu  þingmönnum 
sinum  það  á  leið.  feir  gátu  og  afnumið  vorþing  á  einum 
stað  og  háð  þau  tvö  saman,  ef  þeir  allir  urðu  á  það 
sáttir,  en  þeir  áttu  að  biðja  um  leyfi  til  þess  af  lögrjettu 
og  segja  það  upp  að  lögbergi.'')  Leiðarþiugin  voru  háð  á 
sama  þingstað  sem  vorþingin,  nema  goðarnir  fengju  leyfi 
til  annars  af  lögrjettu.*^) 

Pótt  það  tækist  eigi  að  skipta  landinu  .svo  i  fjórðunga, 
að  jafnmörg  goðorð  og  þing  yrðu  i  hverjum  fjórðungi.  vildu 


')  Dropl.-  8  1.56;  Fl.jótsd.  6.  y-2,  9.j;  Vápn.'-  13/64.  Safn  II,  483,  464; 
Kalniul,  Isl.  II.  2U-243,  sbr.  233  og  26.'):  Maurer.  Isl.  1112;  Árbók  1893. 
iils.  33 — 3.'):  D.  Brnun.  Ved  Vatnajölíuls  Xordrand  (S.jerprent  lir  Geo- 
grafisl<  Tidsskrift  191)2)  bls.  2.  17.  ')  Dropl.-  4,149-,  sbr.  Safn  II.  463 
sbr.  472.  Árbók  1893,  bls.  47-49.  f  ingbnfði  er  þar  við  Krakalæk ; 
þar  var  haustþing.  Dropl.-  S/l.'>6,  9/iri8— 1.')9  sbr.  Safn  II.  iiM.  46.5; 
Kahuid,  Isl.  II.  -205-6.  ')  Dropl.'-'  13/166;  Safu  II,  467:  Kalund.  Isi. 
II,  206,  242  sbr.  Árbók  1896  bls.  27.  ')  Ldn.  11;2()8.  13/273;  N.j.  116/993; 
Kalund.  Isl.  II.  291.  Um  þingin  .sbr.V.  Finsen.  Fristat.  Institut.  83-88: 
-Maurer.  Isl.  101-102.        ')  Grág.  I  a.  107—8.        '')  Grág.  I  a,  111. 


74  Söííiiöltliii, 

nienn  þó  gæta  þess.  aö  jafnrjetti  vröi  á  niilli  allra  íjórðung- 
anna,  og  aö  enginn  þeirra  skyldi  ráöa  meira  á  alþingi  en 
annar.  Við  þetta  atriöi  lijeltlu  allir  landsmenn  fast,  og  fyrir 
því  var  ákveðiö.  að  dómnefna  og  lögrjettuskipun 
skyldi  vera  jöfn  úr  Norðlendingatjórðungi  sem  lir  liverjum 
liinna  fjóröunganna.^)  Allir  tólf  goðarnir  úr  Norðlendinga- 
íjóröungi  fengu  sæti  i  lögrjettu,  en  úr  liinum  fjórðungunum 
áttu  þeir  niu  goðar,  sem  fóru  með  goðorð  full  og  forn,  að 
hafa  með  sjer  einn  mann  úr  liverju  þingi,  svo  að  tólf  menn 
eignuðust  lögrjettusetu  úr  fjórðungi  hverjum.^)  Hin  fornu 
goöorð  i  þessum  þremur  íjórðungum  landsins  voru  þvi 
aukin  þriðjungi,  til  þe.ss  að  goðarnir  úr  hverjum  fjórð- 
ungi  yrðu  jafnmann.sterkir  í  lögrjettu  sem  Norðlendingar,  eða 
norðlensku  goðorðin  voru  fjórðungi  skerð  í*au  voru  að 
öllu  jöfn  niu  fornum  og  fullum  goðorðum  úr  hinum  fjórö- 
ungum  landsins.  Að  þessu  lúta  orð  Grágásar,  þar  sem  segir: 
„En  forn  goðorð  Norðlendinga  öll  ero  fjórðungi  skerð  at 
alþingisnefno  við  full  goðorö  önnor  öll  á  landi  hér",  í*að 
er  að  segja,  tólf  hin  fornu  goðorð  i  Norðlendingafjórðungi 
fengu  eigi  fleiri  sæti  í  lögrjettu,  en  hin  níu  fornu  goðorð  1 
hverjum  hinna  íjórÖunganna.  Með  því  að  allir  goðarnir  úr 
Noi'ðlendingatjórðungi  hafa  viljað  sitja  í  lögrjettu,  var  eigi 
hægt  að  koma  fullum  jöfnuði  á  milli  fjórðunganna.  nema 
með  því  að  láta  goðana  úr  hinum  íjórðungunum.  taka  mann 
með  .sjer  úr  hverju  þingi  í  lögrjettu.^) 


^)  Tslb.  .5/8.  -  ^)  Grág.  I  a,  211.  ■')  Við  |iettu  á  setning  nokkur  í 
innskotsgrein  einni,  sem  er  í  flestum  liandritum  af  Hænsa-Þóris  sögu 
og  er  að  mestu  leyti  tekin  úr  Islendingahók,  en  lireytt  nokkuð  og 
rangfærð.  og  svo  er  setningu  þeirri,  sem  lijer  ræöir  um,  bætt  viö;  ]iú 
má  vera  að  ln'm  hafi  upphaflega  staðið  i  Isléndingabók.  sbr.  Björn  M. 
Ólsen  í  Aarb.  f.  nord.  Oldklr  1905.  bls.  77-78.  fá  er  sagt  hefur  verið 
frá  fjórðungaskiptingunni  og  að  þingin  hafi  orðið  íjögur  í  Norölendinga- 
f)órðungi.  segir  að  „])ó  skyldi  jöfn  dómnefna  á  alþingi  ór  þeirra  fjórð- 
imgi  .'^em  úr  einhverjum  (lörum".  en  siðan  er  l)ælt  við  þessum  eptir- 
tektaverðu  orðum.  sem  eigi  eru  kunn  úr  öðrum  ritum:  ,,af  ])ví  skal  einn 
maðr  þaðan  sitja  fyrir  forráðsgoðorð,  at  þeir  goðar  vildu  allir  setiö 
hafa"  Hæns.  14/173.  Setning  þessi  mun  eiga  við  jögrjettuskipunina, 
enda  eru  allir  ásáttir  ura  það.  En  menn  hafa  skilið  þessi  orð  svo 
sem  þau  lylu  að  því,  að  þrír  menn  voru  teknir  auk   goðanna  úr  hverj- 


Lög  fór^ar  gelli.*.  dúiniietna  og  lögrjettuskipiin.  7.'> 

Alþiiigisnefna  kemur  aö  eins  fyrir  á  þessum  eina  stað 
]  lögrjettuþætti,  sem  tilfærður  var.  Villijálmur  Finsen  segir 
að  það  þyði  dómnefna.  eins  og  augljóst  er,  en  við  lögrjettu 
geti  það  eigi  átt.  af  þvi  að  goðarnir  áttu  sæti  i  henni  og 
voru  eigi  nefndir  í  liana^)   f*eir  Guðbrandur  Vigfússon^)  og 

uin  landsfjórðungi  að  austan.  sunnan  og  vestan,  af  þvi  að  allir  goðarnir 
af  Xorðurkndi  vildu  sitja  í  lögrjettu.  Veldi  það,  eða  ,.liið  ímyndaða 
goðorð"  eins  og  Maurer  kemst  að  orði,  seni  þessir  þrír  menn  iir  liverj- 
um  aftiinum  þremur  fiórðungum  landsins  fengu.  hafa  menn  því  hugsað 
sjer  að  haíi  verið  nefnt  foriáðsgoðorð,  Maurer,  Die  Quellenzeugnisse. 
hls.  8-2—83;  V.Finsen.  Fristat.  Institut.  hls.  77—78.  Shr.  Fritzner.  f>rd])og. 
orðið  forráðíígoðorð;  A.  Heusler,  Zwei  Islander-Geschichten.  Berlin  18U7 
hls.  X.  Menn  þessir  hefðu  þá  átt  að  heita  forráðsgoðar.  ?eir  „réðu  lögum  ok 
lofum"  í  lögrjettu  að  sinum  hlut  eius  og  goðarnir,  Grág.  I  a.  :211.  Orðið 
forráðsgoðorð  kemur  hvergi  fyrir  nema  á  þessum  eina  stað.  og  er  að 
minsta  kosti  efasamt.  hvort  rjett  hefur  verið  af  ritara  Hænsa-fóris 
sögu  að  nota  það  þannig.  því  að  hinir  uíu  menu  úr  þremur  fjórðungum 
landsins  höfðu  eigi  einu  sinni  að  nafninu  til  nein  goðorð.  og  eru  eigi 
nefndir  goðar  i  Grágás.  Ef  þetta  er  rjett,  verður  það  að  styðjast  við 
það,  að  menn  þessir  voru  til  forráða  með  goðuuum  í  lögrjettu.  V.  Fin- 
sen  er  eigi  heldur  ánægður  með  skýringu  þessa,  Hann  hyggur  að  for- 
ráðsgoði  sje  ef  til  vill  sá  goði.  er  þinghelgi  á,  og  að  hann  hafi  þá  átt 
að  helga  þingið.  segja  upp  nýmæli  á  leið  Grág.  I  a,  112  og"  ef  til  vill 
velja  þessa  þrjá  menn  (..ekki-goðana")  í  lögrjettu,  shr.  Isl.  Retshistorie. 
§  -29:  afritið  bls.  195-96,  og  Fristat.  Institut.  bls.  78.  aths    1. 

I  sambaudi  við  þetta  verður  að  gæta  þess.  að  i  Hæus.  6/142  er 
orðið  „forráðsmaðr"  hafl  ura  goða^,  þar  sem  Hænsa-Pórir  segir  við 
Tungu-Odd:  „þú  ert  forráðsmaðr  heraðsins".  fetta  orð  er  myudað  eins 
og  forráðsgoðorð,  ogafþvi  mætti  ætla  að  forráðsgoðorð  væri  eigianuuð 
en  goðorð,  löglegt  goðorð.  sem  gaf  goða  siuum  rjett  til  forráða  jteirra. 
sem  löggoðar  höfðu  hæði  á  alþingi  og  heiina  i  hjeruðum.  Hin  um- 
rædda  setning  í  Hæns.  þýðir  þá  að  eins  þetta:  Allir  tólf  goðarnir  iir 
Xorðleudingafjórðungi  vildu  sitja  i  lögrjettu,  og  ,.af  því  skal  einn  maðr 
þaðan  sitja  fyrir  forráðsgoðorð",  þaö  er  að  segja  fyrir  „hvert  fornt  goð- 
orð  ok  fult".  Söguritarinn  hefur,  ef  svo  er,  viljað  skýra  frá  því  með 
oröum  þessum.  hvernig  á  þvi  stæði,  að  tólf  goðar  sátu  i  lögrjettu  iir 
Xorðlendingafj<'»rðungi.  Enginn  þeirra  vildi  gefa  upp  rjettiun  til  þess  að 
sit.ja  þar.  Forráðsgoðorð  er  þá  notað  eins  og  ..fornt  goðorð  og  fult",  til 
aðgreiningar  frá  fimtardómsgoðorðunum  eða  yngri  goðoiðiim,  sem  eigi 
höföu  forráð.  „Paðan"  ætla  jeg  að  eigi  við  „ór  þeirra  fjnrðungi"  og  svo 
ætlar  Fiunur  Jónsson  eiunig.  Ef  það  er  rjetl,  getur  það  eigi  átt  við  „or 
einhverjum  öðrum",  og  þá  er  með  orðinu  „forráðsgoðorö"  átt  við  goð- 
orðin  í  Xorðleudingafjórðungi;  en  þá  mun  skýring  þessi  vera  rjett, 
M  Fristat.  Institut.  78  og  (irag.  III.  .')S2.  ')  fcel.-engl.  Dicliouary.   al- 

iiiugisuefna. 


"<■>  Söiiuí'ildiii. 

Björn  Ólsen  *)  ætla  að  alþingisnefna  bindi  i  sjer  lögrjettu- 
skipun  líka,  og  færir  Olsen  þau  rök  aö  þvi,  að  hvert  ein- 
stakt  goðorð  úr  þreniur  tjórðunguni  landsins  var  þriðjungi 
aukiö  að  lögrjettuskipun.  Að  orð  þetta  stendur  i  lögrjettu- 
þætti  bendir  þó  helst  á,  að  það  nuuii  eiga  við  lögrjettu- 
skipan  lika.  Goðarnir  úr  þreuuu*  íjórðungum  landsins  .,höfðu'* 
niu  nienn  með  sjer  i  lögrjettu,  og  vorn  þeir  nefndir  af 
þeim,  þótt  það  orö  sje  eigi  notað.  Sömuleiðis  voru  umráða- 
menniruir  nefndir  af  goðunum  og  mönnum  þeim,  sem  þeir 
höfðu  með  sjer  i  lögrjettu,  þótt  orðið  að  „skipa"  sje  haft 
um  þá,  af  því  að  talað  er  um  sætin  í  lögrjettu.^) 

Eptir  skiptingu  landsins  i  fjórðunga  fengu  þvi  48  menn 
sæti  á  luiðpallinum  í  lögrjettu  auk  lögsögumannsins,  og  % 
menn  meó  þeim  til  umráða,  með  því  að  hver  goði  og  hver 
hinna  níu  mauna  skyldi  skipa  tveimur  af  þingmönnum  sin- 
um  í  lögrjettu  meö  sjer,  öðrum  f^^rir  sjer  en  öðrum  á  baki 
sjer.-^)  Með  lögsögumanninum  sátu  nú  145  menn  als  i  lög- 
rjettu. 

Um  dómnefnuna  var  þess  gætt  eigi  síður  en  um  lögrjettu- 
skipunina,  að  hún  jrði  jöfn  úr  öllum  fjórðungunum.  Liklega 
hefur  verið  einn  dóniur  á  alþingi,  þá  er  nýmæli  Póröar 
gellis  voru  samþykt,  og  þrennar  tylptir  manna  setið  í  hon- 
um,  og  hefur  þvi  hver  goði,-er  hafði  fornt  goðorð  og  fult, 
nefnt  mann  i  hann,  nema  norðlensku  goðarnir  tólf.  Peir 
nefndu  allir  niu  menn  i  dóminn,  liklega  þannig,  að  tveir 
dómendur  voru  uefndir  úr  hverju  þingi  og  einn  að  auk  lir 
einu  þeirra  til  skipta,  eða  eptir  ástæðum  eða  eptir  hlutkesti. 
f*á  er  fjórðungsdómarnir  komust  á  fót  litln  síðai-,  nefndi 
hver  goði,  „er  fornt  goðorð  hefir  ok  fult",  mann  í  dóm;  „en 
þau  eru  full  goðorð  ok  forn,  er  þing  váru  iii  i  fjórðungi 
hverjum,  eun  goðar  iii  i  þingi  hverju".^)  Tólf  goðar  í  Norð- 
Iendiugafj(')rðungi  fengu  eigi  meiri  dómnefnu  en  níu  goðar 
úr  öðrum  fjórðungum  landsins.  Markmiðið  var  að  allir 
fjórðungarnir  væru  jafnir,  og  með  þvi  að  hin  fornu  goðorð 


1)  Andvan  1901.  bls.  148.         ')  Grág-.  I  a,  :>1 1—^12.       ^'|  Grág.  s.  st. 
*)  Grág.  I  a,  38. 


Lög  fór^ar  gellis.  tjúröungsþingin.  77 

Norölendinga  voru  íjórðungi  .-keið  að  alþingisnefnu.  þuifti 
eigi  að  miða  við  annað  en  þrjú  þing  í  fjórðungi  liverjum  og 
þrjá  goða  í  þingi  hverju. 

Hins  sania  jafnvægis  á  milli  tjórðunganna  er  einnig 
gætt,  þá  er  ínntardóniurinn  var  settur.^)  Aptu)-  á  móti  er 
það  auðsætt,  að  goðarnir  nefndu  á  liverju  vorþingi  jafn- 
marga  menn  i  dóm,  og  að  tólf  goðar  á  Norðurlandi  nefndu 
að  því  leyti  fleiri  menn  i  vorþingisdóma  sem  þeir  og  vor- 
þÍDg  þeirra  voru  fleiri  en  i  liverjum  liinna  fjórðunganna. 
Petta  hallaði  á  engan  hátt  jafnrjetti  á  milli  fjórðunganna, 
heldur  varð  að  fullnægja  fyrirmælum  iaganna  um  vorþingin 
og  vorþingisdómana.  en  þau  voru  hin  sömu  um  þau  öll. 

Á  alþingi  komu  menn  saman  úr  öllum  ijórðungum 
landsins;  þar  varð  þvi  að  gæta  jafnrjettis  á  milli  íjórðung- 
anna,  og  að  enginn  þeirra  yxi  á  annars  kostnað.  En  annais 
staðar  gat  eðlilega  eigi  verið  um  shkt  að  ræða.  Til  þess 
þvi  að  koma  jöfnuði  á  milli  fjórðunganna  við  dómnefnuna. 
voru  norðlenskugoðorðin  fjórðungi  skerð.  en  við  lögrjettu- 
skipunina  var  hvert  goðorð  i  hinum  þremur  íjórðungum 
landsins  þriðjungi  aukið.  í'annig  varð  Jöfn  dómnefna 
ok  lögrjéttuskipon"  úr  öllum  Ijórðungum  landsins.  eins  og 
Ari  fróði  segir.  og  kemur  það  heim  viö  Grágás  að  heita 
má.-) 

Ari  hinn  fróði  endar  frásögn  sina  af  nýmælum  Pórðar 
gellis  með  þvi  að  segja  .siöan  váru  sett  fjórðungarþing". 
Pað  er  þó  efamál.  hvort  þau  hafa  verið  sett  i  öllum  Qórð- 
ungum  landsins.  Þórður  gellir  setti  fjórðungsþing  handa 
Veíitíirðingum  á  Pórsnesi.  þar  sem  vorþingið  var  haldið: 
skyldu  menn  þangað  til  .sækja  um  alla  Vestfjörðu.^)  Eigi  er 
neitt  kunnugt  um  Qórðungsþing  þetta.  nema  ef  víg  Vjebjarnar 
Sygnakappa  hefur  ger.^t  þar.^)  Hann  vá  Grímólf  mág  sinn  i 
Unaðsdal  hjá  Grimólfsvötnum  og  fyrir  það  var  hann  veginn 


')  Grág.  I  a,  77.  '')  V.  Finscn.  Frislat.  Institut.  bls.  77  segir  aí> 
Grágás  sje  eigi  samkvæni  íslendingab<>k  að  því  er  lögrjettnskiiiunina 
snertir.  en  það  er  hún  þó.  neina  a^  nafninu  einu.  ')  Eyrl).  10  1-2.  sbr. 
Ldn.  13  98.  ")  Sbr.  aö  frainan  L  14:>-14(>. 


78  Söguöldin. 

og  þrír  menn  aðrii';  segir  i  Sturlubók,  að  það  haíi  gerst  á 
Ijóröungsþingi  á  Þórsnesi,  en  í  Hauksbók,  aö  það  væri  á 
Pingeyrarþingi  i  Dýralirði  og  er  eigi  hægt  að  segja  með 
vissu,  hvort  rjettara  er.^)  Af  fjórðungsþingum  i  hinuni 
íjórðungum  landsins  er  hvergi  neitt  sagt,  svo  að  menn  vita 
eigi,  hvort  þau  öll  hafa  nokkurn  tima  verið  sett  á  stofn, 
nema  að  því  leyti  seBi  Ari  segir  það  í  ahnennum  orðum. 
Eigi  er  heldur  neitt  kunnugt  um,  hvernig  þeim  var  háttað, 
en  þó  niá  telja  sjálfsagt,  að  allir  goðarnir  úr  fjórðungnum 
haíi  átt  að  sækja  fjórðungsþingið;  hafa  þá  níu  goðar  verið 
á  hverju  fjórðungsþingi  nema  i  Norðlendingaíjórðungi,  þar 
sem  þeir  voru  tólf. 

í  Grágás  eru  fjórðungsþingin  að  eins  nefnd  einu  sinni, 
og  sagt  að  fjórðungsmenn  allir  eigi  þar  saman  sóknir,  „þá 
er  þau  eru  liöfð".-')  Pessi  orð  sýna  að  þau  hafa  eigi  verið 
háð  að  staðaldri,  enda  eru  þau  eigi  talin  með  venjulegum 
þingum,  skapþingunum.  Ef  það  er  rjett,  sem  Ari  segir,  að 
tjórðungsþing  hati  verið  sett,  þá  hafa  þau  skjótt  dottið  úr 
sögunni,  eflaust  af  þvi  að  þau  hafa  reynst  óþörf,  er  fjórð- 
ungsdómar  voru  komnir  á  fót  á  alþingi,  en  dómþing  voru 
til  áður  i  hjeruðum,  þar  sem  vorþingin  voru.^) 


Fj  órðungsdómar. 
Fám  árum  eptir  að  landinu  var  skipt  i  fjórðunga  eru 
fjórðungsdómar  nefndir  í  fyrsta  sinn.  Pað  er  i  Njáls 
sögu,  þá  er  Mörður  gigja  sótti  Hrút  um  fjemál  Unnar  dóttur 
sinnar  og  lýsti  því  i  „fjórðungsdóm  þann,  sem  sökin  átti 
i  at  koma"  (um  969),  og  tveim  vetrum  siðar,  er  Gunnar  á 
Hliðarenda  gekk  að  „BreiðfirÖingadómi  ok  bauð  Hrúti 
at   hlýða  til  eiðspjalls  sins"   (um  971).^)    Frá  stofnun  þeirra 


1)  Ldn.   29/150;  SH)     149/173;    Hksb.    120/48.  -)    Grág.    II,   356. 

')  Sbr.  V.  Finsen.    Fristat.    Institut.  43—45.  *)  Nj.    8/35,    24/95;   sbr.  . 

Safn  I,  321.  496. 


Fjórðungsdóinar.  79 

ei'  hvergi  sagt,  og  þvi  hafa  siimir  ætlað,  að  þeir  hafi  verið 
settir  á  stofn  með  lögum  Pórðar  gellis.^)  Ari  telur  þá  eigi 
nieðal  þeirra  breytinga.  sem  þá  voru  gerðar,  en  getur  þó 
uni  dómnefnu,  svo  að  sjá  má  af  orðum  hans,  að  dómur 
hefur  verið  á  alþingi.  f*að  er  augljóst  að  fjórðungsdómar 
geta  eigi  verið  eldri  en  fjórðungaskiptingin,  en  hins  vegar 
hljóta  þeir  að  vera  komnir  algjörlega  á  fót  nokkrum  árum 
áður  en  fimtardómurinn  var  settur,  Pað  getur  verið  að 
höfundur  Njálu  hafi  í  fyrsta  sinn,  er  hann  nefnir  fjórðungs- 
dóma,  nefnt  þá  fyr  í  sögu  sinni,  en  þeir  voru  í  raun  rjettrí 
settir  á  stofn,  af  þvi  að  þeir  eru  aðallega  sá  dómur,  sem 
dæmdi  um  þau  mál,  sem  sagan  segir  af  og  gengu  til  dóms 
á  alþingi;  en  þó  er  eigi  líklegt,  að  það  geti  munað  miklu. 
A  þvi  er  semsje  enginn  efi  að  fjórðungaskipunin  hefui-  valdið 
því,  að  fjórðungsdómar  komust  á.  En  það  er  eigi  liklegt, 
að  þeir  hafi  verið  settir  þá  þegar,  bæði  af  því  að  Ari  nefnir 
þá  eigi,  og  af  þvi  að  þá  var  ákveðið  að  setja  ijórðungsþing. 
E*eir  hafa  því  komist  á  litlu  siðar.  Goðarnir  og  þingheyj- 
endur  yfirleitt  hafa  brátt  sjeð  að  eigi  var  hagfelt  að  eiga 
Ijórðungsþing,  með  þvi  að  þrenns  kouar  þing  voru  til  áður. 
Menn  hefðu  þá  orðið  að  eiga  oplar  i  þingreiðum  en  hægt 
var,  og  of  mikiU  tími  gengið  til  þess  frá  vorönnum.  Alþingi 
var  nauðsynlegt  og  þangað  komu  menn  úr  öllum  fjórðung- 
um  landsins.  f*að  var  þvi  hagfeldara  fyrir  þá,  sem  voru 
tjórðungsmenn  saman.  að  eiga  þar  saksóknir  saman.  en  aö 
sækja  sjerstakt  fjórðungsþing  til  þess.  Pess  vegna  hefur 
þótt  hagkvæmara  að  heyja  dóm  á  alþingi  fyrir  hvern  fjórð- 
ung,  en  á  .sjerstöku  fjórðungsþingi,  þvl  að  það  hlaut  að  vera 
allmiklum  erfíðleikum  bundið  fyrir  þá,  sem  bjuggu  fjarri 
tjórðungs  þingstöðunum. 

Fjórðungsdómarnir  hafa  þvi  aðallega  verið  settir  til 
þess  að  koma  i  veg  fyrir  að  heyja  þyrfti  fjórðungsþing.  þvi 
að  menn  sáu  brátt,  hve  ertitt  það  var  eins  og  á  stóö.  En 
auk   þess    voru    aðrar   ástæður,    sem  gátu   stutt   að  stofnun 

')  Baldvin  Einarsson  i  Juridislv  Tidsskrift  XXII.  4:3.  47;  Maurer. 
Entstehung  Itö;  Upphaf  147;  Isl.  .').'»— 56;  (íuMtrandur  Vigfússon,  Safn 
I,  323. 


80  Söguöldin. 

þeirra.  Máliinuni  num  hafa  fjölgað  á  alþingi  bæði  af  því 
að  land.sniönnuni  fjíilgaöi  og  einnig  af  því  aÖ  varnarþings- 
skykkmni  var  breytt.  Alþingisdónun'inn  liefur  þvi  fengið 
nieira  að  gera  en  áður,  ef  til  vill  nieira,  en  liægt  hefur 
verið  að  komast  yfir  á  þingtimanum,  og  fyrir  þvi  gat  dóm- 
urinn  tekiÖ  upp  þaÖ  ráð  að  skipta  inálunum  þannig  á  milli 
sin,  að  dómendur  úr  hverjum  fjórðungi  dæmdu  i  sameiningu 
mál  úr  fjórðungi  sinum.  A  þennan  hátt  mun  alþingis- 
dómurinn  hafa  orðið  Ijórar  deildir.  ein  úr  liverjum  lands- 
fjórðungi  og  handa  honum.  og  fiórðungsdómarnir  myndast.^) 

Fjórðungsdómunum  voru  geíin  nöfn  og  lijetu  þeirAust- 
f  i  r  ð  i  n  g  a  d  ó  ra  u  r,  R  a  n  g  æ  i  n  g  a  d  ó  m  u  r  eða  S  u  n  n  1  e  n  d  i  n  g  a  - 
dómur,  Breiðfirðingadómur  eða  Vestfirðingadómur 
og  Norðlen  dingadómur.  Hver  fjórðungsdómur  átti  að 
eins  að  dæma  mál  úr  þeim  l^jórðungi,  sem  hann  var  kendur 
við;  Austfirðingadómur  t.  a.  m.  átti  að  dæma  mál  úr  Aust- 
firðingafjórðungi.^)  Petta  .sýnir  að  fjórðungsdómarnir  hafa 
fengið  það  lilutverk,  sem  Pórður  gelHr  ætlaði  fjórðungsþing- 
unum,  og  að  þeir  hafa.  komið  í  staðinn  fyrir  þau  og  al- 
þingisdóminn. 

I  Grágás  segir  um  dómnefnuna  í  fjórðungsdómana  fióra, 
að  liver  goði  skuli  „nefna  mann  i  dóm.  er  fornt  goðorð 
hefir  ok  fuk.  Enn  þau  eru  full  goðorð  ok  forn,  er  þing 
váru  þrjú  i  íjórðungi  hverjum,  en  goðar  þrir  i  þingi  hveiju. 
Pá  váru  þing  óslitin.  Ef  goðorð  eru  smæra  deild,  ok  skulu 
þeir  svá  til  skipta=  er  hlut  hafa  af  fornum  goðorðum,  at  svá 
.sé  nefnt  sem  nú  er  talit.  f*á  eru  íjórðungsdómar  fullir".^) 
Eins  og  hjer  segir,  voru  allir  fjórðungsdómar  full.*;kipaðir, 
þá  er  hver  goði, ,  er  hefur  fornt  goðorð  og  fult,  hafði  nefnt 
mann  í  d(nn.  Siðan  segir  á  sama  stað,  að  goöi  hver  skal 
„nefna  sinn  þriðjungsmann  i  dóm",  og  „setja  niðr  dómanda 
sinn"  í  hamraskarð.  ef  hann  vill  dóm  nefna.  Hjer  er  als  staðar 
talað  um  dómendur  i   eiiitölu,   svo  sem  hver  goði  hefði  að 


')  Sbr.  V.  Finsen.  Frisfat.  Institut.  94-96.  ■')  Grág.  I  a.  40—42. 

93.  100.  KIJ.  m.  175.  Ib.  57;  II.  386;  N.j.  143/790.     Sbr.  V.  Finsen.  Fri- 
stat.  Institut.  17-21.       ^)  Grág.  I  a.  38. 


Fjórðungsdómar.  ,     81 

eins  nefnt  eiun  mann  í  dóni.  Sama  er  að  segja  þá  er  talað 
er  um  dómaútfærslu.  ?á  átti  lögsögumaður  og  „goðar  at 
ganga  með  dómendr  sína"  út  frá  lögbergi,  og  „skal  goði 
setja  niðr  dómanda  sinn".  þar  sem  lögsögumaður  ákvað  að 
„dómr  skyldi  sitja".^) 

Eptir  þessu  hafa  einungis  níu  menn  setið  í  tiverjuni 
fjórðungsdómi,  og  á  þeirri  skoðun  voru  allir  fram  til  1845.-) 
Pá.  Ijet  Páll  amtmaður  Melsteð  ^)  þá  skoðun  i  Ijós,  að  dóm- 
endur  fjórðungsdómanna  mundu  liafa  verið  36  og  bygði 
liann  það  meðal  annars  á  því.  að  36  dómendur  hefðu  setið 
i  vorþingisdómunum;  fyrir  þvi  væri  ólíklegt  að  færri  menn 
hefðu  skipað  fjórðungsdómana,  sem  voru  yfirdómar  vor- 
þingisdómanna  í  vefangsmálum,  enda  væri  það  venja  í  Grá- 
gás  að  þrennar  tylftir  dæmdu  mál  manna  á  þingum.  Einnig 
væri  þess  getið  i  Njálu,^)  að  ,.þrennar  t\'Iptir  í  íjórðungi 
hverjum''  hefðu  setið  i  fjórðungsdómum.  Nokkru  síðar  konist 
Konrad  Maurer '')  að  söniu  niðurstöðu,  og  þekti  hanu  þó 
eigi  þá  skoðun  Páls  Melsteðs;  hafa  síðan  ýmsir  íslenskir 
visindamenn  og  rithöfundar  fallist  á  þessa  skoðun.  -)  í 
annan  stað  hefur  Vilhjálmur  Finsen ")  fylgt  fram  hinni  eldri 


*)  Grág.  I  a,  38—39,  45.  '-)  Sbr.  Jón  Eiríksson  í  Aruesens  Is- 
landske  Rettergang  bls.  315 — 16;  Baldvin  Einarsson,  .Juridisk  Tidsskrifl 
XXII,  37-38;  Dahlmann,  Geschichte  von  Danemark  II,  212,  217,  aths. 
4;  Keyser.  Efterladte  Skrifter  II,  I,  bls.  274;  Munch.  Hist.  II.  1.56. 
**)  Nýjar  athugasemdir,  Reykjavík  1845.  BIs.  108—110.  *)  Kaupmanna- 
hafnarútgáfuuni  1772,  98/1.50.  Nú  er  þessi  staöur  öðru  vísi  í  útgáfu 
Konráðs  Gíslasonar  og  Eiríks  .Jónssouar  af  Njálu  1875,  97/.502,  og  segir 
ekkert  um  dómendatölu  í  fjórðungsdúmum.  Utgefendurnir  hafa  farið 
eptir  einu  handriti,  A.  M.  162,  B  fol.  (merkt  í  útg.  C  o).  sem  er  eitthvert 
liið  elsta  handrit  af  Njálu,  frá  um  1280,  sbr,  Finnur  Jónsson,  Litteratur- 
hist.  II,  525;  Kálund.  A.  M.  Katalog  (um  1300);  Nj.  II.  678-680.  771—772. 
7s:i.  5)  Eutstehuug  (1852).  bls.  177—178.  Maurer.  hefur  siðau  haldið 
skoðun  þessari,  sbr.  Quellenzeugnisse  iiber  d.  erste  Landrecht  und  íiber 
d.  Bezirksverfassuug  d.  island.  Freistaates.  bls.  80-82.  1(M»— 101:  Island. 
bls.  174—175;  Germania  XXIV,  101;  Upphaf  bls.  160—161.  ")  Sbr. 
Gisli  Brynjólfsson.  Ný  Fjelagsrit  XIII.  110;  Guðbr. Vigfiisson,  Safn  I, 
323,  Iceland.-engl.  Dictionar}-,  undir  véfang;  reklor  Jón  torkelsson.  Vík- 
verji,  Reykjavik  1873,  bls  98  o.  ef.;  Páll  Melsteð,  Vikverji  1873.  bls.  103: 
Arnljútur  Olafsson.  Víkverji  1874,  bls.  93.  ')  Sbr.  Om  de  islandske 
Love  i  Fristatstiden.  bls.  74—76.     Víkvcrji  1973.    bls.  154—155.    og    ein- 

6 


82  Söguöldin. 

skoðun  og  leitt  mörg  rök  og  líkur  að  þvi,  að  einungis  niu 
dóniendur  hafi  verið  i  hverjum  fjóröungsdómi.  Jafnframt 
hefur  hann  sýnt  að  engar  þær  ástæður,  sem  færðar  hafa  verið 
fyrir  því  að  dómendur  i  fjórðungsdómum  hafi  verið  36,  eru 
fullgildar.  f*ó  hefur  honum  eigi  tekist  að  skýra  fyllilega 
eina  þeirra  nje  hrinda  henni,  en  það  er  um  tölu  dómenda 
i  fjórðungsdómum  og  vorþingisdómum,  þá  er  gengið  var  til 
vefangs.  Ætlar  hann  að  þar  muni  vera  ritvilla  í  handritinu 
Konungshók  af  þjóðveldislögunum. 

I*á  er  dómendur  gátu  eigi  orðið  allir  ásáttir  um,  hvernig 
dæma  skyldi  um  eitthvert  mál,  áttu  þeir  að  vefengja  það, 
þ.  e.  kveða  upp  tvo  andstæða  dóma  í  málinu.^)  í  fjórðungs- 
dómum  skyldu  eigi  færri  ganga  til  vefangs  en  sex  dóm- 
endur,^)  og  er  það  hæíileg  tala,  er  dómendur  voru  níu,  enda 
var  nóg  að  sex  dómendur  sætu  í  fjórðungsdómi  til  þess  að 
dóniar  hans  væru  löglega  dæmdir.^)  En  um  vorþingisdóma 
er  einnig  sagt,  aö  eigi  skuli  færri  ganga  til  vefangs  en 
sex,*)  og  eru  það  undarlega  fáir  dómendur,  er  þeir  voru  36. 
Með  þvi  að  þar  er  visað  til'  ákvæðanna  um  vefang  i  tjórð- 
ungsdomi,  og  sagt  að  „fara  svá  at  vefangi  sem  i  alþingis 
dómi",  ætlar  Finsen,  að  endurminningin  um  þau  hafi  valdið 
þvi  að  ritari  Konung-sbókar  hafi  skrifað  tölu  vefangsdóm- 
endanna  „vi".-'') 

Pað  getur  vel  verið  að  tilgáta  þessi  sje  rjett,  en  hún  er 
þó  engan  veginn  fullnægjandi.  Sennilegra  er  að  reynslan 
haíi  kent  niönnum,  þá  er  fram  liðu  stundir,  að  setja  dóm- 
aratöluna  svona  lágt.  í*að  má  ganga  að  því  visu  að  vor- 
þingin  hafa  verið  misjafnlega  sótt,  eins  og  alþingi  og  önnur 
þing  eða  mannfundir,  enda  þótt  menn  hafi  venjulega  sótt  þau 
vel.  Harðæri  og  ýmsar  aðrar  ástæður  gátu  að  höndum 
boriö  og  hindrað  menn  hópum  saman  frá  að  sækja  þing, 
þrátt  fyrir  löglega  skyldu  til  þess.  I  sumum  hlutum  lands- 
ins  kann  því  einstaka  sinnum  að  hafa  komið   fyrir,   að  vor- 

kanlega  Fristat.  Institul.,  bls.  12—29.  ')  Sbr.  Grág.  III,  691— 61>3; 
Fristat.  Institut.  22—24;  f  rjár  ritgjörðir  tileinkaöar  Páli  Melsteð,  Kmhöfn. 
1892,  bls.  72-73.  ')  Grág.  I  a,  7-5.  =*)  Grág.  I  a,  53,  74,  75.  ")  Grág. 
la.  101.        ')  Grág.  III,  693;  Fristat.  Instit.  22.  aths.  5. 


Fjín-öungsdómar.  83 

þing  hafi  verið  svo  illa  sótt,  að  eigi  hafi  mátt  heyja  það  að 
lögum,  nema  ef  ákvæðin  um  dómsskipunina  væru  mjög  rúm. 
Einstök  atvik  hafa  þvi  getað  gert  það  nauðsynlegt,  að  kröf- 
urnar  væru  settar  svo  litlar  sem  framast  mátti  verða,  til 
þess  að  hægt  væri  að  skipa  löglegan  dóm  á  vorþingunum, 
þótt  þau  kynnu  að  verða  illa  sótt.  Eptir  að  fjórðungsdóm- 
arnir  voru  komnir  á  fót,  og  landsmemi  tóku  að  venjast  þvi, 
að  sex  dómarar  dæmdu  mikilvæg  mál,  og  þeir  sáu  að  það 
fór  vel,  hlaut  það  að  verða  Ijóst,  að  einnig  mætti  komast 
af  með  sexmanna  dóm  á  vorþingum,  ef  eigi  væri  kostur  á 
að  fá  þar  fleiri  menn,  til  þess  að  skipa  dóminn.  Pá  er 
reynslan  sýndi,  að  stundum  gat  veriö  nauðsynlegt,  að  slíkt 
væri  leyíilegt,  er  mjög  eðlilegt  að  lögunum  væri  breytt  i  þá 
átt  að  þaðyrði  heimilt;  en  það  er  auðsjeð  að  ákvæði  þetta, 
eins  og  þaö  er  orðað  í  Grágás,  er  eigi  eldra  en  frá  þeim 
tima,  þá  er  menn  voru  orðnir  vanir  við  fjórðungsdómana  (á 
fyrri  hluta  11.  aldar).  Hins  vegar  var  eigi  nieira  að  le^fa 
þetta,  en  að  lofa  að  slíta  vorþingi,  áður  en  það  hafði  staðið 
hinn  skemsta  tíma,  sem  lögákveðinn  var.  Vorþing  átti  eigi 
að  vera  skemra  en  fjögra  nátta  þing,  nema  lofs  væri  að 
beðið  i  lögrjettu,')  en  þó  mátti  slíta  þvi  fyr  án  lofs  frá  lög- 
rjettu,  ef  allir  þingunautar  urðu  á  það  sáttir  og  öllum  þeim 
sökum  var  lokið,  er  búnar  voru  til  þings.^)  Reynslan  hefur 
kent  mönnum  að  eigi  voru  ávalt  nóg  mál  til  þess  að  þinga 
um  i  fjóra  daga  á  vorþingunum.  Fyrir  því  hefur  það  verið 
leyft  í  eitt  sinn  fyrir  öll  að  slita  þeim  heldur,  en  að  neyða 
menn  að  dvelja  þar  til  einskis  gagns. 

Ef  alþingisdómurinn  hefur  skiptst  i  fjórar  deildir  eða 
fjórðungsdóma,  eins  og  V.Finsen  ætlar^)  og  liklegt  er,  verður 
það  bæði  vel  skiljanlegt  og  eðlilegt,  að  dómendurnir  voru 
einungis   niu    i   hverjum    íjórðungsdómi.     Hins  vegar    hefði 


^)  Grág.  I  a,  96.  ^l  Grág.  I  ;i.  97.  ^)  Maurer  segir  eiunig  aö 

hinuin  æðsta  dómi  haíi  verið  sliipl  í  fernt.  til  þcss  að  tlyta  tVrir  mál- 
unum.  af  því  a?>  þiugtimiuu  var  sliiltur.  en  í  raun  rjettri  a'llar  hann  a^ 
fjórir  fjórriimgsdómar  hafi  veriö  seltir  (um  9B5)  í  stað  lOgrjettu  að  dænia 
mál  maiiua.    Entstehung  bls.  17.^.  Uppliaf  158—159,  Island  5.5 — .56. 


6* 


84  Söguöldiu. 

dóniendafjöldinn  á  alþingi  orðið  nálega  óeðlilega  mikill,  ef 
tólf  tylftir  manna  hefðu  setið  í  fjórðungsdómunum. 

Pá  er  fjórðungsdómarnir  voru  settir,  liafði  alþingi  og 
stjórnarskipun  landsins  að  heita  má  komist  i  það  horf,  sem 
hi'm  lijelt  siðan  um  mestallan  þjóðveldistimann,  að  undan- 
teknum  þeim  breytingum,  sem  siðaskiptin  og  setning 
fimtardómsins  höfðu  i  för  með  sjer. 


II.    Trúarbrögðin. 

Asatrúin. 

Eins  og  fyr  er  sagt/)  vorii  langflestir  af  landnámsmönnun- 
um  heiðnir  og  trúðu  á  guði  þá,  sem  Æsir  eru  nefndir, 
en  sumir  þeirra  voru  kristnir  og  nokkrir  goðlausir  eða 
vantrúaðir.  Hin  fyrstu  lög  landsins  bera  það  með  sjer.  að 
heiðin  trú  var  algjörlega  ráðandi,  þá  er  þau  voru  sett,  þvi 
að  ekkert  tillit  er  tekið  i  þeim  til  kristinnar  trúar.  Hinir 
kristnu  landnámsmenn  voru  þá  flestir  andaðir  og  niðjar  þeirra 
snerust  allir  til  heiðiunar  trúar,  nema  niðjar  Ketils  fíflska. 
Asatrúin  fjekk  því  löghelgi  með  Ulfljótslögum  og  varð 
þjóðtrú  landsmanna,  líkt  og  kristin  trú  eptir  kenningu 
Lúthers  er  það  nú  á  dögum.  Asatrúin  var  siðan  drottnandi 
trú  i  landinu  þangað  til  að  hún  varð  að  vikja  fyrir  kristn- 
inni  á  siðasta  ári  hinnar  tíundu  aldar.  Tveir  hinir  fyrstu 
mannsaldrar  af  söguöldinni  eru  þvi  blómaöld  Ásatrúarinnar 
á  íslandi;  fyrir  því  ber  nú,  þá  er  stjórnarskipun  landsins 
hefur  verið  lýst,  að  segja  nokkuð  af  henni,  áður  en  lengra 
er  haidið.  Trúin  einkennir  og  markar  meira  eða  minna 
hugsanir  manna  og  gjörðir.  Hugsunarháttur  og  lif  lands- 
manna  á  söguöldinni  verður  eigi  skiiið  til  hlitar,  nema  nieö 
þvi  að  gera  sjer  nokkra  grein  fyrir  trú  þeirra  og  skoðun 
þeirra  á  lifinu  og  heiminum. 

Asatrúin  var  margra  alda  gömul,  þá  er  Island  bygðist, 
og  hafði  þá  víða  orðið  að  víkja  undan  fyrir  kristninni.  Að  upp- 
runa  og  eðli  var  hún  sameiginleg  fyrir  flestar  hinar  germöusku 


*)  Sbr.  að  framan  I,  286  o.  ef. 


86  Söguöldin. 

þjóðir,  en  hún  fjekk  aldrei  neina  eina  ákveðna  skipun, 
búning  eða  forin,  seni  yrði  sanieiginlegt  fjrir  allar  germanskar 
þjóðir.  í*að  var  eigi  svo  mikiö  sem  hiin  væri  alveg  eins  hjá 
hinum  norrænu  þjóðum,  og  hún  er  harðla  ólík  hjá  þeim 
germönsku  þjóðum,  sem  fjarskyldar  eru.  Asatrúarmenn  áttu 
enga  lærða  pre.stastjett,  sem  kendi  mönnum  trúarfræði;  fyrir 
þvi  komst  trú  þeirra  eigi  í  svo  fast  horf  sem  ella  mundi, 
og  ákveðnar  trúarsetningar  mynduðust  eða  geymdust  eigi. 
Auk  þess  breytast  öll  trúarbrögð  meira  eða  minna  með  vaxandi 
mentun,  að  minsta  kosti  hinn  ytri  búningur,  þótt  kjarninn 
haldi  sjer  óbreyttur  eins  og  1  kristindóminum.  Asatrúin  tók 
ýmsum  breytingum,  áður  en  hún  barst  með  landnámsmönn- 
unum  til  íslands,  en  hvernig  þær  breytingar  hafa  verið,  vita 
menn  eigi  mikil  deili  á. 

Einungis  þrírÆsir,  Týr,  Óðinn  og  f*ór,  voru  að  minsta 
kosti  frá  6.  öld  sameiginlegir  guðir  allra  germanskra 
þjóða,  og  Frigg  ein  af  Ásynjum.  Aptur  á  móti  voru 
aðrir  guðir  einungis  norrænir,  svo  sem  Heimdallur, 
Ullur  og  Loki,  Baldur,  Hænir  og  Lóðurr,  eða  að  eins 
norsk-íslenskir  svo  .sem  Bragi,  Víðarr  og  Váli,  og 
ým.sar  Ásynjur  (Sif,  Gefjun,  Iðunn).  Tý  nefndu  hinir 
fornu  Germanar  Tin  eða  Zin,  en  það  er  sama  nafnið 
sem  DyáHS  hjá  Indum,  Zeits  hjá  Grikkjum  og  Ju-piter  (upp- 
haflega  Dju-piter)  hjá  Rómverjum.  í  Austurlöndum  var  Týr 
Ijósguð  eða  himinguð  eða  dagföður,  og  á  nafn  hans  rót 
sína  að  rekja  til  afgamals  indo-evropeisks  o'rðs,  div,  sem 
þýðir  að  lýsa;^)  en  hjá  hinum  herskáu  Germönum  var  Týr 
herguð,  og  eptir  honum  nefndu  þeir  þriðja  dag  vikunnar, 
sem  Rómverjar  höfðu  helgað  herguð  sinum  (dies  Martis, 
Týsdagur).  Óðin  nefndu  f*jóðverjar  Wodan  (á  fornháþýsku 
Wuotan),  sem  komið  er  af  indo-evropeiskri  rót  vá ,  að 
blása,  en  Pór  nefndu  þeir  Donar,  og  er  nafn  hans  rakið  til 
orðsins  tan  i  sanskrít,  er  þýðir  að  dynja,  en  af  sömu  rót 
er  tonare  (aö  þruma)  og  tonitrus  (þruma)  i  latínu.  Pá  er 
Germanar  þýddu  latnesku  daganöfnin,  nefndu  þeir  fimta 
dag  vikunnar,    sem    á   latinu   heitir  dies  Jovis  (dagur    Ju- 


^)  Sbr.  E.  Mogk,  í  Gruudriss  der  germ.  Philologie.    2.  litg.  III,  313. 


Ásatrúin,  heimildirnar.  87 

piters),  Pórsdag  (á  þýsku  Donnerstag)  og  þýddu  Jupiter 
með  í*ór. 

Nokkra  vitneskju  uni  liinar  elstu  trúarhugmyndir  Norð- 
urlandabíia  má  fá  af  ýnisum  fornleifum,  sem  finnast  i 
jörðu,  af  Iiaugum  og  dysjum,  og  úr  nokkrum  latínskum  og 
griskum  sagnaritum.  A  nokkrum  riinasteinum  eru  áletr- 
anir,  sem  gefa  áreiðanlegar  upplýsingar  um  Asatrúna,  það 
sem  þær  ná,  en  þær  eru  að  eins  fá  orð.  Rúnasteinarnir 
allir  hinir  eldri  eru  úr  heiðni,  og  hið  sama  er  að  segja  um 
kvæði  norsku  skáldanna  á  9.  og  10.  öld^)  og  islensku 
skáldanna  á  10.  öld  og  flest  Eddukvæðin.  Pessi  fornu 
kvæði  eru  hinar  einu  heimildirúrheiðni,  sem  skýra  allnákvæm- 
lega  frá  Asatrúnni,  en  þau  I\  sa  henni  aðallega  eins  og  hún  var 
í  Noregi  og  á  íslandi.  Af  þeim  má  sjá  á  hvaða  stigi  hún 
stóð  á  9.  og  10.  öld,  á  víkingaöldinni,  nokkru  áður  en  kristn- 
in  barst  til  Norðurlanda  og  var  þar  i  lög  tekin. 

Frá  vikingaöldinni  eru  einnig  nokkur  minnismerki. 
úthöggnar  myndir  á  steinum  á  Norður-Englandi  (t.  a.  m. 
Gosforthkrossinn  á  Kumbralandi)  og  i  Mön,  en  þær  eru  eptir 
kristnaða  menn.  Sama  er  að  segja  um  kvæði  íslenskra 
skálda  á  fyrsta  mannsaldri  11.  aldar,  því  að  vikingaöldin 
varir  jafnlengi  á  íslandi  sem  söguöldin. 

Yngri  heimildarrit  eru  önnur  kvæði  islenskraskálda 
á  fyrstu  öldum  kristninnar  (11.— 13.  öld),  Edda  Snorra 
Sturlusonaj-,  allar  islensku  fornsögurnar,  Saga 
Adams  frá  Brinium  og  Danasaga  Saxa.  Af  öllum 
ritum  þe.s.sum  má  fá  mikla  og  glögga  þekkingu  um  trú 
Norðurlandabúa;  en  meö  þvi  að  þau  eru  flest  islensk,  er 
það  i  raun  rjettri  einungis  goðafræði  Norðmanna  og  Islend- 
inga,  sem  nienn  þekkja  nákvæmlega,  enda  eru  að  heita  má 
eigi  heldur  til  nein  slík  heimildarrit  að  goðafræði  annara 
germanskra  þjóöa. 

Snorri  Sturluson  ritaði  fyrstur  manna  norræna  goða- 
fræði.     Edda   hans    er   goðafræði    og   óðfræði.     Hvergi    er 


')  Um  guðina  í  kvæöum  þessum  sjá:  Finnur  Jóusson.  Myliske 
forestillinger  i  de  ældste  skjaldekvad  i  Arkiv  í'.  nord.  filologi  IX.  t>ls. 
1-22. 


88  Söguöltlin. 

Asatrúnni  í  fornum  ritum  lýst  svo  ítarlega  sem  i  Snorra 
Eddu  og  fór  hann  mest  eptir  íbrnum  kvæðum,  Eddukvæð- 
unum,  einkum  Völuspá,  en  bætti  þó  nokkru  við  bæði  eptir 
þjóðtrú  manna  og  munnmælum,  svo  að  sumt  er  nú  eigi 
kunnugt  af  öðrimi  Jieimildum  en  Snorra-Eddu.^) 

Snorri  segir  aÖ  Æsir  sjeu  tólf:^)  af  goðaætt,  og  er  Oðinn 
æstur  þeirra  og  elstur.  Hann  heitir  Alföður,  af  þvi  að 
hann  er  faðir  alh'a  goða  og  manna,  og  aldaföður,  af  þvi 
að  hann  er  aldanna  faðir.  „Hann  ræðr  öllum  hlutuni"  og 
önnur  goð  þjóna  honum  svo  sem  börn  föður.^)  En  þótt 
hann  sje  „stýrandi  himins  ok  jarðar",  er  hann  þó  eigi  ein- 
ráður  um  alt.  Okunnugt  vald,  sköpin,  forlögin,  hefur  úthlut- 
að  vöklunum  og  haldið  sjálft  miklu  af  þeim.  Hinar  göfgu 
örlaganornir,    Urður,   Verðandi    og   Skuld   koma   úr 


^)  Eptir  daga  Snorra  rituðu  engir  goöafræði  fyr  eu  á  siðari  ölduui. 
A  19.  öld  hafa  menn  ritað  hverja  goðafræðina  á  fætur  anuari,  eiukuin 
síðau  Gruudtvig,  Fiuuur  Maguússou  og  Jácob  Griinm  höfðu 
riðið  á  vaðið.  Eiuuig  hafa  mjög  margir,  eiukum  þýskir  vísiudameuu, 
ritað  ritgjöröir  um  ýms  atriði  í  goðafræöiuui  og  um  Eddukvæðin  eða 
eiustök  atriði  í  þeim.  Hjer  er  .auðvitað  eigi  rúm  nje  þíirf  að  vitna  til 
ahra  slíkra  rita.  Að  eius  skulu  uefud  uokkur  hiu  helstu  rit  um  goða- 
fræði  forumauna  yfirleitt,  eöa  um  einstaka  þætti  eða  kafla  úr  heuui: 
N.  M.  Peterseu,  Nordisk  Mythologi  2.  udg.  Kbh.  1863.  Heury  Pe- 
tersen,  Om  Nordboernes  Gudedyrkelse  og  Gudetro  i  Hedenold,  Kbh. 
1876.  Karl  Morteusen,  Nordisk  Mythologi,  Kijh.  1898.  P.  A.  Munch, 
Norröue  Gude-  og  Heltesagn,  2.  udg.  Christjauia  1880.  Viktor  Ryd- 
l>erg.  Uudersðkniugar  i  germauisk  Mythologi.  .Stockholm  1886—89.  J. 
Grimm.  Deutsche  Mythologi,  4.  Ausg.,  Berlin  1878.  Kourad  Maurer, 
Die  Bekehruug  des  uorwegischeu  Stammes  zum  Christenthum,  I— H, 
Muuchen  18.55—56.  E.M  ogk,  Germ.  Mythologie,  í  Gruiidrissdergerm.Philo- 
logie,  2.  Aufl.,  og  sjerstök,  Strassburg  1898.  Golther,  Handbuch  der 
germ.  Mythologie,  Leipzig  1895.  Elard  Hugo  Meyer,  Germauisclie 
Mythologie,  Berlin,  1891.  Paul  Herrmauu,  Nordiscbe  Mythologie, 
Leipzig  1903.  S.  Bugge,  Studier  over  uord.  Gude-  og  Hellesagus  Op- 
riudelse,  Christiauia  1881— 89;  H,  biud.  Helgedigteue.  Kbh.  1896.  H.  S. 
Vodskov,  Sjæledyrkelse  og  Naturdyrkelse,  Kbh.  1890 — 97.  A.  Leb- 
mann,  Overtro  og  Trolddom  fra  de  ældste  Tider  til  vore  Dage,  I— IV, 
Kbh..l893— 96.'  A.  Olrik,  Om  raguarok,  í  Árböger  f.  uord.  Oldkyudig- 
hed,  1902.  H.  F.  Feilberg,  Jul,  Í-II.  Kbh.,  1904—5.  Á  íslensku  hefur 
enginn  á  vorum  döguui  ritað  goðafræíi,  seui  hægt  sje  að  telja.  ^)  Suorri 
uotar  opt  töluna  lólf  og  þrir  i  Eddu  siuni.  ^)  Sn. — e.  2/10—11,  5,13, 
19/25.     Um  Oðiu  sbr.  Vafþrúðuismál,  Grimnismál  og  Baldursdrauma. 


Oðinn.  89 

sal  einum  fögriim,  sem  er  undir  Yggch-asils  aski  við  Urðar- 
brunn,  og  skapa  mönnum  aldur  og  ákveða  hvað  á  daga 
þeirri  skuli  drifa  ^)  I^ær  eru  umboðsmenn  eða  fulltrúar  hins 
ókunna  vakls.  En  Óðinn  hefur  ýms  mikilvæg  einkarjettindi. 
Hann  einn  ræður  sigri  og  kýs  þá  á  vigveliinum,  sem  hann 
vill.  enda  væri  eigi  hægt  fyrir  Óðinn  að  ráða  ríkjum  og 
þjóðum,  siðan  ófriður  kviknaði  i  heiminum,  ef  hann  hefði 
eigi  þennan  rjett.  Hann  er  yfirdómari  eða  „forseti"  í  dómi 
þeim,  sem  Æsir  heyja  daglega  við  Urðarbrunn,  þá  er  þeir 
dæma  dána  menn.^)  Hann  dæmir  menn  eptir  hugarfari 
þeirra  og  verkum.  Hann  fyrirgefur  veikleika  körlum  seni 
konum.  en  hórkarla,  lygara,  meinsærismenn,  níðinga  og 
helgidómsspellvirkja  dæmir  hann  „varga  í  vjeum". 

Óðinn  á  stað  þann  á  himnum,  sem  Valaskjálf  heitir. 
Goöin  gerðu  sal  þennan  og  þöktu  skiru  silfri.  I  honum  er 
Hliðskjálf.  hásæti  Óðins.  Pá  er  haun  setst  í  það,  .sjer 
liann  um  alla  heima  og  hvers  manns  athæfi.^)  Hann  á  tvo 
hrafna,  er  lieita  Huginn  og  Muninn.  I  dagan  sendir  hann 
þá  að  fljúga  um  heim  alian,  og  koma  þeir  aptur  að  dögurð- 
armáli.  Peir  setjast  þá  á  axlir  honum  og  segja  honum  oll 
tiðindi,  er  þeir  sjá  og  lieyra.^)  En  Óðinn  lætur  sjer  þetta 
eigi  nægja.  Hann  er  viskuguð  og  aflar  sjer  vísdóms  með 
eigin  rannsókn  og  sýn.  Hann  fer  víða  um  lönd  og  freistar 
margs.  Svo  mikið  leggur  hann  í  sölurnar  til  þess  að  afla 
sjer  vits  og  vísinda,  að  liann  lætur  auga  sitt  að  veði  til 
Mímis  fyrir  drykk  af  visdómsbrunni  hans.^)  I  Vafþrúðnis- 
málum  er  Oðni  lýst  sem  hinum  visasta  guði.  Hann  segir 
þar  .sjálfur: 

Fjölð  ek  fór 

fjölð  ek  frei.staðak 

fjölð  ek  of  reynda  regin. 

þá  er  hann  ræddi  um  viö  koiui  sina.  aö  hann  vildi  vita, 
hvort  Vafþrúðnir  jötunn    væri    alvitur.     Hann    hugsar    mjög 


'I  Vsp.   20,4-;   Sne.-e.    14/21.  -)    Gríin.    29—30,82,    Sn.-e.    14  21. 

^)  Sn.-e.  8/16,  16/23-24.         ')  Grim.  20  79:  Sii.-c    37.39.         ^)  Vsp.  28/5; 
Sn.-e.  14/20-21,  sbr.  Hkr.  I,  7  18-19. 


90  Söguöklin. 

um  hag  mannanna,  og  gerir  mikið  til  þess  að  greiða  fyrir 
|)eim  og  auka  þekkingu  þeirra  og  hyggindi.  Hann  gefur 
mönnum  heilræöi  og  lífsreghu'  eins  og  Hávamál  (mál  hins 
Háva,  þ.  e.  Oðins)  bera  vitni  um.  Hann  kennir  mönnum 
íþróttir  meö  rúnum  og  Ijóðum.  Hann  fann  rúnarnar  og 
varð  þá  að  leggja  á  sig  þunga  þraut,  eins  og  hann  sjálfur 
segir  i  Hávamálum: 

Veit  ek  at  ek  hekk 

vindgameiöi  á 

nætr  allar  niu, 

geiri  undaðr 

ok  gefinn  Óðni, 

sjalfr  sjalfum  mér, 

á  þeim  meiði, 

er  mangi  veit 

hvers  hann  af  rótum  renn. 
Við  hleifi  mik  sœldu 

né  við  hornigi ; 

nýsta  ek  ]iiðr, 

nam  ek  upp'  rúnar. 

œpandi  nam, 

fell  ek  aptr  þaðan. 
Pá  nam  ek  frævask 

ok  fróðr  vesa 

ok  vaxa  ok  vel  hafask; 

orð  mér  af  oröi 

orðs  leitaði 

verk  mér  af  verki  verks  leitaði.^) 
Óðinn  er  því  hinn  mesti  rimameistari  og  „galdrasmiðr".^) 


^)  Vísur  þessar  eru  óljósar.  f  aö  er  talað  um  að  Óðinn  hafi  hangið 
í  trjenu,  og  verið  merktur  eða  lagður  geiri;  |)að  eru  tákn.  Vísuorðin 
„geiri  undaðr  ok  gefinn  Oðni,  sjálfr  sjálfum  mér"  minna  á  krossfestingu 
frelsarans  (Sbr.  Bugge,  Studier) ;  Eiríkur  Magnússon  ætlar  þ\i  að  þeim 
sje  hætt  inn  i  vísuna  (sbr.  Yggdrasill  bls.  21).  En  af  þessum  viöburð 
hefur  heimstr;jeð  feugið  nafnið  Yggdrasill  =  Oðius  gálgi;  drasiU  er 
eiginlega  hestur,  en  gálgi  er  kallaður  hestur.  Vindgameiði  =  vind- 
blásnum  viði,  Yggdrasilsaski.  Sœldu  =  svöluðu;  mjer  var  hvorki 
svalað  með  mat  nje  drykk.  Nýsta  ek  =  eg  rannsakaði,  eg  leitaði  fjrir 
mjer  niður  á  við.     Fell  ek  =  eg  fell  aptur  niður  af  trjenu.  ^)  Háv. 

138-145/60-62;  Baldrs  dr.  4/135;  Hkr.  I,  7/19. 


Oðinn.  91 

Rún  þýðir  upphaflega  rannsókn, "  launung  eða  leyndar- 
mál,  þekking,  en  rúnar  heitir  einnig  norrænt  stafróf,  rúna- 
stafróf,  og  er  í  Sigurdrífumálum  talað  um  margskonar  rún- 
ar.^)  Snemma  tóku  menn  að  skoða  einstaka  rúnastaíi  sem 
galdratákn  og  urðu  þá  rúnastafirnir  töfrastafír  i  hugmynd 
manna.  f*á  urðu  rúnarnar  „rammar"  og  Oðinn  ram- 
göldróttur. 

Oðiun  var  einnig  skáldskaparguð.  Skáldskapargáfuna 
hugsuðu  menn  sjer  sprottna  af  töfradrykk.  Sá  drykkur  var 
mjöður,  og  höfðu  dvergar  tveir  búið  hann  til  úr  blóöi 
Kvasis,  hins  vitra.sta  manns,  sem  getið  er  um  i  goða  sögum, 
og  úr  hunangi.  Hver,  sem  drakk  af  miói  þessum,  varð 
skáld  eða  fræðamaður.  Pennan  drykk  fjekk  Suttungur 
jötunn  í  föðurbætur,  en  Óðinn  hætti  lifi  sinu  og  sótti  drykk- 
inn  til  Asgarðs  og  miðlaði  siðan  goðum  og  mönnum  af 
honum.  Hann  sveik  þá  Gunnlöðu  Suttungsdóttur  til 
þess  að  ná  drykknum,  og  ásakaði  hann  sig  sjálfur  siðar  fyrir. 
að  hann  hefði  brugði.st  trausti  hennar  og  grætt  hana.^) 

Oðinn  var  herguð  og  var  kallaður  valföður,  þvi  aÖ 
ó.skasynir  hans  eru  allir  þeir,  er  i  val  falla.^)  Hann  var  og 
nefndur  herjaföður^)  og  sigföður  og  fleiri  nöfnum,  sem 
minna  á  þennan  eiginleika  guðdóms  hans;  einnig  nefna 
skáldin  hann  opt  i  sambandi  við  orustur  og  hernað.  Orusta 
er  nefnd  veður  Oðins  eða  gnýr  hans.  en  sverð  eldur  Oðins. 
Hann  vaun  „fólkvíg  fyrst  i  heimi",  og  kendi  mönnum  fylk- 
ingaskipun  og  orustuaðferð.'')  Hann  vekur  víg  og  eggjar 
höfðingja  hvern  móti  öðrum.'^)  Hann  sendir  valkyrjur  til 
orustu  hverrar  til  að  kjósa  feigð  á  menn  og  ráða  vigum  og 
sigri,^)  þvi  að  hann  var  einnig  dauðaguð.  AUir  þeir.  sem 
íjellu  fyrir  vopnum,  fóru  til  Óðins  í  ValhöH  og  áttu  þar 
góða  æfi  með  honum. 

Oðinn  var  tignarlegur,  þá  er  hann  var  með  Asum  og 
Einherjum,   eða  tók   eigi   á    sig    dulargervi.     Segir  Snorri  i 


')  Sigrdr.  6-19/2á9-231.  ^-)  Háv.  1(13— 110/.5.5-Í6;  Sn.-e.  1/72—74. 
3)  Sn.-e.  19/2.5:  Hkr.  I,  9/21-22.  ')  Grím.  lt>/79:  Hyndl.  23  152.  ")  Vsp. 
24/Ó;    Reg.  20—23/217.  ")  Hárb.  24/100.  40/102.  ')  Hákin.  Hkr.  1. 

32/219-22;  Sn.-e.  3.5/37. 


92  Söguöldin. 

Ynglinga  sögu,  þar  sem  hann  telur  Óbinn  þjóðliöfðingja 
mikinn  og  merkan,  og  ramgöldróttan,  að  hann  hafi  veriö  svo 
fagur  og  göfuglegur  álitum,  þá  er  hann  sat  nieð  vinum  sín- 
um,  að  öllum  hló  hugur  við:  en  í  orustum  sýndist  óvinum 
hans  hann  ægilegur.^)  Hann  hafði  gullhjálm  á  höfði  og 
geirinn  Gungni  i  hendi,  þá  er  hann  reið  hesti  sínum 
Sleipni  lopt  og  lög.^)  Sá  hestur  var  alira  hesta  bestur, 
grár  að  lit  og  hafði  átta  fætur.  Hann  var  undan  Svaðil- 
fara.  hesti  bergrisa  nokkurs,  og  Loka  Laufeyjarsyni.^) 

Stundum  kom  Oðinn  gangandi,  þá  er  hann  birtist  mönn- 
um.  Hann  var  þá  aldraður  ásýndum  og  einsýnn,  síðan 
hann  misti  augað.  Hann  var  hár  vexti,  í  feldi  blám  og  með 
miklu  skeggi,  og  hafði  síðan  hatt  á  höfði.*) 

A  ferðum  sínum  nefndist  Oðinn  ýmsum  nöfnum  og 
merkja  mörg  þeirra  eiginleika  hans,  en  atburðir,  sem  gerð- 
ust  á  ferðum  hans,  liggja  til  sumra  heita  hans.  Oðinn  átti 
als  nöfn  svo  mörgum  tugum  skipti ;  ^)  bera  þau  vitni  um, 
hve  mikið  menn  hafa  hugsað  um  hann  og  hve  fjölhæfur 
hann  var.  Suni  af  nöfnum  Oðins  eru  svo  einföld,  að  þau 
munu  vera  gefin  honum  af  alþýðu  manna,  og  eru  sniðin 
eptir  því,  sem  menn  hugsuðu  sjer  hann.  Sum  nöfnin  eru 
skáldleg  og  líklega  búin  til  af  skáldum. 

Óðinn  var  örlátur  mjög.  Hann  gaf  mönnum  gull  og 
vopn,  sigur  og  skáldlist,  mælsku  og  mannvit.^) 

Óðinn  neytti  eigi  matar.  Pá  vist,  er  á  borð  hans  er 
borin,  gefur  hann  úlfum  tveimur,  er  hann  á  og  heita  Geri 
og  Freki.  Sjálfur  lifði  hann  á  víni,  og  er  það  honum  bæði 
matur  og  drykkur.')  Hann  og  Sága  á  Sökkvabekk 
„drekka    um   alla  daga  glöð  úr  gullnum  kerum".^)    Líklega 


1)  Hkr.  I,  6/17.  •-)  Su.-e.  50/63,  17/85,  33/97—98.  ^)  Qy^^^^  ^^,<^^. 
Vegt.  2/135;  Hyndl.  40/160;  Sn.-e.  14/21,41/41—43,  48/.58.  Eiríkur  Magn- 
ússon  hefur  leitt  ýms  rök  að  því,  að  hinn  áttfætti  hestur  Oðins  sje 
vinduriun,  sbr.  Yggdrasill,  Oðins  hestr.  Reykjavík  1895  bls.  47  o.  ef. 
Sjálfur  var  Óöinn  eiunig  vindguð,  sbr.  E.  Mogk,  Grundriss  III,  333 — 37. 
*)Grím.  Sæm.-e.  76;  Hkr.  I,  64/377—79.  *)  Mörg  nöfn  Óðins  eru  talin 
í  Grímnismálum  46—54/85—88,  sbr.  Sn.-e.  19/25—26;  Finnur  .Jónsson. 
Odin    og    Tor,    i  Arkiv  f.  nord.  filol.  XVII,  229  o.  ef  «}  Sbr.  Hyndl. 

2-3,152;  Vsp.  29/5.        ')  Grím.  19/79;  Sn.-e.  37/39.        *)  Grím.  7/77. 


Óðinn.  FriííR  02r  ttuT.  93 


'eg 


er  Sága  nafn  á  Frigg,  þótt  Snorri  telji  hana  eina  af  Asynj- 
nm.  Sökkvabekkur  minnir  á  Fensal.  bii.stað  Friggjar.  því 
að  þýðing  þeirra  orða  er  svipuð;  bendir  Sökkvabekkur  á, 
er  sólin  rennur  undir  á  kveldin  niður  í  sæinn,  eins  og  mönn- 
um  virðist  á  vesturströndum  Norðurlanda  og  viða  á  Is- 
landi.i) 

Enginn  guð  meðal  Ása  var  svo  fjölhæfur  sem  Oðinn: 
í  skapferli  hans  eru  inargir  eiginleikar.  í*ess  vegna  er  eríitt 
að  lýsa  honum  nieð  fám  orðum  og  skilja  hann  til  fulls. 
Sem  vísdómsguð  og  stjórnandi  heimsins  var  hann  opt  hugs- 
andi  og  hafði  stundum  þungur  áhyggjur  sökum  velferðar 
guða  og  manna.^) 

Kona  Oðins  lijet  Frigg  Fjörgvinsdóttir  eða  Fjörg- 
ynsdóttir.  Hún  var  nefnd  Frija  á  fornháþýsku  og  Frig 
á  engilsaxnesku.  Nafn  hennar  er  komið  af  x^rijá  í  sanskrit, 
sem  þýðir  húsfreyja.  Af  henni  fjekk  sjötti  dagur  vikunnar 
nafn  og  var  kallaður  frjádagur  (á  fornháþýsku  friatag,  á 
engilsaxnesku  frigedag,  á  dönsku  Fredag).  Sá  dagur  var 
helgaður  ástargyðjunni  meðal  Rómverja  (dies  Venerisj. 
Frigg  var  ástagyðja  eða  iijúskapargyðja,  og  með  þvi  að  hún 
var  hin  móðurlega  jörð,  var  hún  einkanlega  verndargyðja 
hjúskaparins  og  heimilisins,  gyðja  kvenna.  Hún  var  æst 
Asynja  og  frá  þeim  Oðni  var  hin  goðkynjaða  ásaætt  kom- 
in.^)  Frigg  vissi  f}TÍr  örlög  manna,  þótt  hún  segði  þau  eigi; 
hún  reyndi  á  ýmsan  hátt  að  h.jálpa  mönnum  og  forða  þeim 
frá  háska.*) 

Frægastur  barna  þeirra  Óðins  og  Frig^ar  var  fórr 
eða  Asaþórr.  Móðir  hans  er  í  Snorra-eddu  ^)  kölluð  Jörð. 
og  er  það  heiti  Frig^ar.  Hún  er  sem  jarðgyðja  einnig  nefnd 
Hlöðyn  og  Fjörgyn,  þá  er  talað  er  um  Pór.*')  Pór  er 
fremstur  Asa  næst  eptir  Oðin  og  sterkastur  aUra  goða  og 
manna.  Hann  á  þar  ríki,  er  frúðvangar  (þ.  e.  .styrkleik- 
ans  vangar  eða  lönd)  heita.  en  hull  hans  heitir  Bilskirnir 
I  henni  er  sagt  að  sje  .ö40  gólfa  og  ætla  sumir.  að  svo  sje 


H  Sn.-e.  34/35.  ')  Sbr.  Baldrs  drauma  og  Sn.-e.  48  .■>()— 60.  'l  Sn.-e. 
8/16,  34/35.  *)  Lokas.  íí>  117;  Sn.-e.  lí>  55,  34; 35- 36.  •)  Sn -e.  35  37. 
«)  Vsp.  56/10. 


94  Söguöldin. 

talið,    af   því    að    540    dyr   voru    á  Valhöll,  og  hjer  sje  því 
blandaö  iiiálum  milli  hallnanna.^) 

Pórr  átti  hafra  tvo,  Tanngnjóstur  og  Tanngrisnir, 
og  reiö;  draga  hafrarnir  reiðina  og  ekur  Þórr  um  lopt  og 
láð:  var  hann  af  því  nefndur  Oku-Pórr.  Hann  ók  svo 
hart,  að  „björg  brotnuðu, 

brann  jörð  loga"; 
alt   loptið   leiptraði   þá    af  eldingum,  og  hvert  reiðarslagið 
rak    annað.     Pórr  var   þrumuguð,    hreinsaði   loptið    og    gaf 
frjóvgandi  regn. 

í*órr  á  líka  þrjá  kostgripi;  einn  er  hamarinn  Mjölnir, 
er  hrimþursar  og  bergrisar  kenna,  þvi  að  hann  hefur  lamið 
margan  haus  á  feðrum  eða  frændum  þeirra.  Annar  gripur 
hans  eru  megingjarðir,  er  hann  spennir  um  sig,  og  vex 
honum  þá  ásmegin  að  hálfu.  Priðji  gripurinn  erujárn- 
glófar,  sem  hann  notar,  er  hann  grípur  hamarsskaptið. 
Pórr  vann  svo  mörg  stórvirki,  að  enginn  er  „svá  fróðr",  aö 
telja  kunni  þau  öll.'^)  Mörg  tíðindi  eru  sögð  frá  honum  i 
Snorra  eddu  og  þrjú  Eddukvæði  eru  uni  hann.  Auk  þess 
er  eitt  kvæði  af  þeim  báðum  Oöni  og"  Pór,  Hárbarðsljóð. 
Peir  þreyttu  þar  með  sjer;  varð  Oðinn  drjúgari,  enda  virðist 
skáldið  halia  á  Pór  og  henda  gaman  að  honum. 

Pórr  neytti  afls  síns  og  styrkleika  til  þess  að  verja  Mið- 
garð,  guði  og  menn.  Hann  er  nefndur  „Miðgarðs  véurr" 
eða  verjandi  Miðgarðs  og  Ásgarðs.^)  Hann  átti  þvi  mjög 
opt  í  einvígum  og  baráttu  við  jötna,  hrimþursa  og  bergrisa. 
Hann  var  góðgjarn  og  mildur,  hreinn  í  lund,  en  nokkuð 
bráður;  þá  er  hann  reiddist,  hvesti  hann  augun  svo  öllum 
bauð  ógn  af.  Hann  var  dýrkaður  mjög  mikið,^)  eflaust  af 
þvi  að  menn  trúðu  mjög  á  mátt  hans  og  að  hann  hjeldi 
verndarhendi  yfir  mönnum.  t  órshamar  var  verndarmerki; 
ætla  menn  að  gjört  hafi  verið  hamarsmerki,  þá  er  hjón  voru 


')  Grím.  24/80;  Sn.-e.  20/26—27,  sbr.  V.  Rydberg,  Fadernas  Guda- 
saga,  Stockholin  1887,  bls.  34,  208;  E.  Mogk,  Mythologie,  Grundriss 
III,   3.58.  '')  frkv.  21/126;    Sn.-e.  20/26—27.  '')  Vsp.  56/10;    Su.-e. 

4/80.      ^)  Sbr.  Henry  Petersen,  Nordboernes  Gudedyrkelse  og  Gudetro. 
I>ls.  33  o.  ef. 


fórr,  Týr  og  Heiindallur.  95 

vígð  saman.  til  JDess  að  vernda  hji'iskapinn  og  hið  nýja 
heimili.^l  Liklega  heí'ur  Pórr  verið  iim  hrið  aðalguö  flestra 
germanskra  þjóða.  Menn  hugsuðu  sjer  venjulega  Pór  álits 
sem  mikinn  mann  vexti,  herðibreiðan  og  sterklegan,  á  niann- 
dómsaldri,  sjaldan  sem  ungling.^)  Hann  var  heldur  Ijós  á 
hár  með  rauðleitt  skegg. 

Pá  má  nefna  Tý,  sem  fyr  er  nefndur.  Hann  er  djarf- 
astur  og  best  hugaður;  hann  ræður  mjög  sigri  í  oru.stum  og 
var  því  gott  fyrir  hreystimenn  að  heita  á  hann.  Sem  mark 
um  djarfleik  hans  má  geta  þess  að  haun  þorði  að  leggja 
hönd  sína  aö  veði  1  munn  Fenrisúlfsins,  þá  erÆsir  lögðu  á 
hann  fjöturinn  Gleipni.  En  er  Æsir  vildu  eigi  ley.sa  hann, 
beit  hann  af  höndina,  og  er  Týr  síðan  einliendur.  Ekki  er 
Týr  kallaðm'  sættir  manna.^)  Týr  var  litið  dýrkaður  á  þeim 
tima,  sem  lijer  ræðir  um.  Nýir  guðir  voru  konmir  til  sög- 
unnar  og  einn  þeirra  í  hans  stað  að  því  er  himininn 
snerti. 

Heimdallur,  hviti-áss,  er  mikill  og  heilagur.  Hann 
er  Ijósguð  eða  sóhirguð  eins  og  nafn  hans  s\^nir  (þ.  e.  sá  er 
lýsir  yíir  heiminum);  hann  er  þvi  i  raun  og  veru  hinn  sami 
guð  og  hinn  forni  himinguð  Týr.  Hann  er  að  eins  nefndur 
í  norskum  og  islenskum  heimildarritum.^)  Heimdall  báru  að 
syni  niu  me\^*ar,  er  allar  voru  systur.  Tennur  hans  voru  af 
gulli  og  heitir  hann  þvi  Gullintanni.  Hann  býr  við  Bif- 
röst  að  Himinbjörgum  og  er  vörður  goða  og  gætir  brúar- 
innar  fyrir  bergrisum.  Hann  þarf  miuni  svefn  en  fugl.  Hann 
sjer  jafnt  nótt  sem  dag  hundrað  rasla  frá  sjer.  Hann  heyrir, 
er  gras  vex  á  jörðu  eða  ull  á  sauðmii  og  alt  það,  sem 
hærra  lætur.  Hann  hefur  lúöur  þann,  er  Gjallarhorn 
heitir,  og  heyrist  blástur  hans  í  alla  heima.°) 

Norðurlandabúar   hugsuðu  sjer  aðra  guði  eða  guða  ætt 


1)  frkv.  30/127-5S,  sl)r.  H.  Petersen,  S.  st.  bls.  .57;  mnrs-  hainars- 
iuerki  eru  til  á  steinuin;  menn  hárii  smáa  Pórshamra  sjer  til  heilla, 
verndar  og  prýðis.  '■')  Shr.  Sn.-e.  47/."»4.  *)  Sn.-e.  ;24/!2t);  Sigrdr. 

n/2-29:    sbr.    Lokasennu    113,   37-40/119,    Hyiniskviðu    4-7  106,    33/111. 
*)  Sbr.  E.  Mogk.   Mythol..    Grumh-iss  HI,   317  ')  Grim.  13/78,    sbr. 

Rígsþulu;  Sn.-e.  2f5;30. 


96  Suguöldin. 

jafnframt  Ásum.  Peir  hjetu  Vanir,  og  er  það  nafn  líklega 
skylt  fornsaxneska  orðinu  u-ánam,  sem  þýðir  sólarljós  eða 
dagsbirtu.  Vanir  voru  vænir  ásýndar  (þ.  e.  vel  skapaðir,  fríð- 
ir;  vænn,  sá,  sem  maður  væntir  góðs  af;  þar  af  kemur  að 
vænn  þýðir  góður,  duglegur),  og  rjeðu  yfir  iiinum  mildu  og 
frjóvgandi  kröptum  náttúrunnar,  Ijósi  og  sólarliita.  I^eir 
voru  guðir  auðlegðar  og  frjóvsemi.  En  auðurinn,  gullið 
iiefur  mi.sjöfn  álirif  á  menn:  það  vekur  ágirnd  og  ófrið  og 
dregur  lireysti  úr  mönnum.  Slíkt  likaði  hinum  herskáu 
Ásum  illa,  og  lenti  þeim  því  í  ófrið  við  Vani.  Segir  í  Völu- 
spá  að  Gullveig  (=  gullsins  kraptur)  hafi  komið  til  Asa: 
hún  var  völva,  líklega  af  jötnaætt,  og  hafði  ill  áhrif,  enda 
drápu  Æsir  hana  og  brendu,  en  hún  lifnaði  við  aptur  og 
gekk  svo  þrisvar  („þrysvar  brendu,  þrysvar  borna").  I*ó  er 
þetta  óljóst,  og  hefur  það  því  verið  skilið  á  ýmsa  vegu.  En 
ófriður  kviknaði  upp  milli  Asa  og  Vana  og  segir  svo: 

Fleygði  Óöinn 
ok  i  fólk  of  skaut, 
þat  vas  enn  fólkvíg 
fyrst  í  heimi; 
brotinn  vas  borðveggr 
borgar  ása, 
knáttu  vanir  vígspá 
völlu  sporna. 

Vanir  unnu  sigur  og  var  þá  friður  saminn  og  gislar  seldir 
af  beggja  hálfu.  Vanir  Ijetu  þá  til  Ása  hina  ágætustu  menn 
sina,  Njörð  hinn  auðga  og  Frey  son  hans,  og  voru  þeir 
með  Ásum  síðan.  Peir  nutu  sömu  virðingar  sem  Æsir  sjálfir 
og  eru  taldir  með  þeim.^) 

Goðasngnir  þe.s.sar  fela  i  sjer  forna  trúarbragðasögu, 
og  benda  á,  hvernig  hin  heiðnu  trúarbrögð  hafa  breytst. 

Vanir  voru  norrænir  guðir,  eri  kunnir  einnig  meðal 
lágþýskra  þjóðflokka  og  dýrkaðir  af  þeim.^)    Aptur  á  móti 


')  Vsp.  ál-24/4— 5;  Su.-e.  1/71.  shr.  Hkr.  I  4/12—13.      ^)  Sbr.  Ner- 
thus  Irjóvseiiiisgyðju,  sem  Tacitus  segir  í  bók  sinni  Germania,  40.  kap  , 


I 


Vaiiir.  Njörður,  Freyr  og  Freyja.  97 

vorii  Æsir  hinir  gömlii  guðir  Germana  og  höfón  fvlgt  þeim 
frá  upphafi  vega  þeirra,  alla  leið  til  íslands. 

Njörður  býr  á  himni.  þar  sem  Xóatún  heitir.  Hann 
ræður  fyrir  göngu  vinds  og  stillir  sjó  og  eld;  á  hann  skal 
heita  til  sæfara  og  veiða.  Hann  er  auðugur  og  fjesæll  og 
gefur  þeim  auð  landa  eða  lausafjár,  sem  á  hann  heita. 
Eptir  að  hann  kom  til  Ása,  fjekk  hann  konu  þá.  er  Skaði 
heitir,  dóttir  Pjassa  jötuns.  Hún  vill  búa  á  fjölhnn 
uppi,  í  Prymheimi  sem  faðir  hennar.  en  Njörður  vill  vera 
nær  sæ.  Svo  lauk  að  Skaði  fór  á  skíðum  upp  á  Qall  og 
bygði  i  frymheimi:  skýtur  hún  dýr  og  er  öndurdis.^) 

Njörður  átti  tvö  börn,  Frey,  sem  fyr  ej'  nefndur,  og 
Freyju  dóttur.  Hún  fór  með  föður  sínum  og  bróður  til 
Ása.  Pau  systkin  eru  fögur  álitum  og  máttug.  „Freyr 
er"  segir  Snorri  ,.hinn  ágætasti  af  Ásum"  og  ræður  hann 
fyrir  regni  og  skini  sólar  og  jarðargróða;  á  hann  er  gott  að 
heita  til  árs  og  friðar.  Hann  ræður  og  fjesælu  manna.  Freyr 
hjet  Yngvi  öðru  nafni  og  var  hann  því  stundum  nefndur 
Yngvifreyr,  Uppsala  konungar  og  norskir  konungar  töldu 
ætt  sina  til  hans.  Ættmenn  hans  voru  kallaðir  YngHngar. 
Nafn  Yngva  var  lengi  haft  í  ætt  hans  fyrir  tignarnafn.^) 

Freyja  er  ágætust  af  Ásynjum.  Hún  á  bæ  þann  á 
himni,  er  Fólkvangur  heitir,  og  sal  mikinn  og  fagran.  er 
Sessrúmnir  heitir.  Hvar  sem  hún  riður  til  vigs,  á  hún 
hálfan  val,  en  hálfan  Óðinn.^)  Hún  á  reið,  er  hún  ekur  í 
og  ganga  kettir  fyrir.  Á  Freyju  er  gott  að  heita  til  ásta. 
Hún  er  gipt  manni  þeira,  er  Oður  heitir,  og  elskaði  hann 
mjög.  En  hann  fór  i  braut  og  situr  hún  grátandi  eptir;  eru 
tár  hennar  rautt  gull.  Síðan  fór  hún  að  leita  hans  og  gaf 
hún  sjer  þá  ýms  heiti,  er  hún  fór  með  ókunnum  þjóðum;  er 
Gefn,  Mardöll  (haf  lýsandi?)  og  Vanadís  merkust  þeirra. 
Freyja  átti  hið  ágæta   Brísingamen.     Af  nafni  hennar  er 


aö  dýrkuð  hafi  verið  á  eyju  nolcliurri  í  úlsti'uum.  Xerthus  og  Njörör 
er  .^ama  naíiiiö.  og  hafa  menn  ef  til  vill  hugsað  sjer  þau  systkini,  sbr. 
Lokas.  36/118—19,  líkt  og  Frey  og  Freyju.  "  ')  Sn.-e.  22  28.'  -)  Su.-e. 
23/29;  Hkr.  I,  10/23  (Ynglinga  saga).  sl.r.  Ynglingalal  Þjóðólls  hins  hvin- 
verska.        ^)  Grim.  14/78. 


98  Söguöldin. 

tignarnafii   ríkra   kvenna,   sem   erii   kallaðar  frúvur,    frúr.^) 
Hún  var  fjölkunnug  og  kendi  fyrst  seið  nieð  Asum.^) 

Aptur  og  aptur  bættust  við  nýir  guðir,  og  voru  þeir 
einungis  dýrkaöir  á  Noröurlöndum.  Hinn  ágætasti  af  guðum 
þessum  var  Baldur  (=  herra,  liinn  sterki,  á  engilsaxnesku 
healdor),  sonur  Oðins  og  Friggjar.  Af  honum  er  að  eins 
gott  að  segja.  Hann  er  bestur  allra  og  hann  lofa  allir.  Hanii 
er  svo  fagur  álitum  og  bjartur,  að  lýsir  af  honum;  eitt  gras 
er  svo  hvítt,  að  jafnað  er  við  brár  hans,  og  nefnt  Baldurs- 
brá.  Baldur  er  vitrastur  Asanna,  fegurst  talaður  og  líkn- 
samastur,  en  sú  náttúra  fylgir  honum,  aö  enginn  dómur 
hans  má  haldast.  Bústaður  hans  er  á  himni  og  heitir 
Breiðablik  og  má  þar  ekki  óhreint  vera.^) 

8onur  Baldurs  og  Nönnu  Nepsdóttur  konu  hans  heitir 
Forseti.  Hann  á  sal  þann  á  liimni,  er  Glitnir  heitir, 
Hann  er  rjettlætisguð  og  sættir  alla,  sem  koma  til  hans  með 
sakarvandræði^) 

Bragi  heitir  einn  Asa.  Hann  er  skáldskaparguð.  mál- 
snjall  og  orðfinmr.  Hann .  er  spakur  og  kann  mest  af 
skáldskap;  af  honum  er  bragur  kallaður  skáldskapur.  Kona 
hans  er  Iðunn.  Hún  varðveitir  i  eski  sinu  epli  þau.  sem 
goðin  skulu  bíta  á,  þá  er  þau  eldast,  og  verða  þau  þá 
ung  ^) 

Pá  eru  enn  þeir  Höður,  sem  Snorri  segir  að  sje  blind- 
ur,  Víðarr  hinn  þögli,  sem  er  sterkastur  næst  Pór,  Váli, 
sonur  Oðins  og  Rindar,  og  Ullur,  sonur  Sifjar  og  stjúp- 
sonur  Pórs.  Hann  er  veiðiguð  og  bogmaður  svo  góður  og 
skíðfær,  að  enginn  .má  keppa  við  hann.'')  Flestir  þeir  Æsir, 
er  nú  voru  taldir,  eru  aö  eins  nefndir  i  norrænum  ritum  og 
er  líklegt  að  sumir  þeirra,  svo  sem  Bragi,  Váli  og  Víðarr, 
sjeu  að  eins  norskir  og  islenskir  guðir.  Sumir  ætla  aö 
Bragi  sje  jafnvel  Bragi  hinn  gamli  Boddason,  skáldið, 
og  hafi  hann  eptir  dauöa  sinn  orðið  guð  í  hugmyndum 
manna. 


^)  Sn.-e.  23/29,  34/35,  sbr.  Lokasennu.  frymskviöu,  Hyndluljó^. 
2)  Hkr.  L  4/13,  10/24.  •')  Gríin.  12/7S;  Sn.-e.  21/27.  ")  Grím.  15/78; 
Sn.-e  31/31.  ■')  Sn.-e.  2.5/30,  sbr.  Grím.  44/85  og  Lokasennu.  ")  Sn.-e. 
27-30/31:  Valjir.  51/73:  Grím.  17/79. 


Baldur  og  a(>rir  Æsir,  Loki  og  börn  hans.  99 

Pá  má  nefna  hjer  Loka  Laufeyjarson,  því  að  hann 
yar  með  Asum  og  er  talinn  með  þeim.  Hann  var  sonur 
Fárbauta  (þ. e.  sá  er  slær  eða  veldur  fári)  jötuns,  en  er  venju- 
lega  kendur  við  móður  sina  og  kallaður  Laufeyj  arson.  Hann 
er  af  jötnaætt  í  báðar  ættir.  Hann  er  friður  sýnum,  illur  í 
skaplyndi,  en  óvenjulega  slægvitur  og  mjög  Qölbreytinn  að 
háttum.  Hann  tekur  nákvæmlega  eptir  öllu  og  er  óvenjulega 
glöggur  að  sjá  höggstað  á  mönnum.  Svo  illa  er  hann  þokk- 
aður  að  sumir  kalla  liann  „rógbera  Asanna'",  „frumkveða 
flærðanna  ok  vamra  aHra  goða  ok  manna".  Hann  kom  Ás- 
um  jafnan  i  vandræði,  en  þeir  þoldu  hann  lengi,  bæði  af  þvi 
að  Oðinn  hafði  í  fyrndinni  veitt  honum  viðtöku  og  gengið  i 
fóstbræðralag  við  hann,^)  og  af  því  að  Æsir  þóttu.st  eigi 
mega  vera  án  hans,  þvi  að  hann  leysti  þá  opt  aptur  úr 
vandræðunum  með  vjelráðum  sínum.^)  Loki  var  oröhákur 
svo  mikill  að  enginn  af  goðunum  mátti  við  honum  i  veisl- 
unni  hjá  Ægi,  þá  er  sló  í  deilu  með  þeim. 

Kona  Loka  heitir  Sigyn  og  sonur  Nari,  en  með  gýgi 
einni  i  Jötunheimum,  sem  Angurboða  hjet,  átti  Loki  þrjú 
börn,  Fenrisúlfinn,  Jörmungaud  eða  Miðgarðsorm- 
inn  og  Hel.  Goðin  vissu  af  spádómum,  að  þeim  mundi  standa 
mikið  óhapp  af  systkinum  þessum,  og  þvi  kastaði  Oðinn 
orminum  í  úthafið,  og  óx  hann  þar  svo,  að  hann  liggur  i 
miðju  hafinu  um  lönd  öll  og  bitur  í  sporð  sjer.  Hel  kastaði 
Oðinn  eptir  því,  sem  Snorri  segir,  i  Niflheim,  og  gaf  henni 
vald  3'fir  níu  heimum.  Ulfinn  fteddu  Æsir  upp  heima.  En 
hann  óx  niikið  hvern  dag.  og  varð  svo  ægilegur  að  Týr  einn 
hafði  djarfleik  að  ganga  til.  að  gefa  honum  mat;  allar  spár 
sögðu  einnig  að  hann  mundi  verða  goðunum  til  skaöa.  og 
fyrir  því  rjeðu  þau  af  að  binda  hann.  Ulfurinn  braut  af 
.sjer  tvo  fyrstu  fjötrana,  Læðing  og  Dróma,  en  hiun  þriðji 
hjelt.  Hann  hjet  Gleipnir  og  var  dvergasmiði.  Hann  var 
gerðar  af  dyn  kattarins,  skeggi  konunnar,  rótum  bjarg.-íin.<, 
sinum  bjarnarins,  anda  tisksins  og  fugls  hráka.  Fjöturinn 
var  sljettur  og  mjúkur  sem  silkiræraa,  og  vildi  úlfurinn  eigi 


>)  Lokas.  9/11.5.        ■')  Sn.-e.  32/31-2. 


100  Söguöldin. 

láta  leggja  hann  á  sig,  fyr  en  Týr  lagði  hægri  hönd  sína  i  niimn 
hans  aö  veði  um  að  þetta  væri  falslaust.  En  því  meir  sem 
úlfurinn  spyrndi  við  og  braust  um,  þvi  harðara  og  .skarpara 
var  bandið.  Pá  hlógu  aliir  Æsir  nema  Týr:  hann  Ijet  hönd 
sina.^) 

Asynjur  telur  Snorri  eigi  færri  en  Æsi,  og  er  Frigg, 
sem  var  elst  þeirra  og  æst,  þegar  nefnd;  einnig  Freyja  og 
löunn.  Frigg  var  i  fyrstu  kona  Týs  og  hefur  farið  likt  um 
hana  og  Tý,  að  af  henni  myndast  í  hugum  manna  nokkrar 
gyðjur.  Sumar  Asynjur  eiga  uppruna  sinn  að  rekja  til 
hennar  og  þar  á  meðal  þær.  sem  taldar  eru  i  þjónustu 
hennar,  Fulla,  Gná  og  Hlín.  Fulla  fer  laushár  með  gull- 
band  um  höfuðið,  og  bendir  það  á  bjarta  himingyðju.  Hún 
ber  eski  Friggjar,'^)  gætir  .skóklæða  hennar  og  veit  launráð 
með  iienni.  Gná  reið  lopt  og  lög  Hófvarpni  hesti  sinum, 
þá  er  Frigg  sendi  hana  með  erindi  sin  út  um  heima,  en 
Hlín  er  verndargyðja  þeirra  manna,  er  Frigg  vill  forða  frá 
háska.  Pá  er  Eir  lækni.sgyðja,  Sj  öfn,  ástagyðja,  er  snýr 
hugum  karla  og  kvenna  til  ásta,  Lofn,  hin  milda  árnaðar- 
gyðja,  er  fær  leyfi  af  Alföður  eða  Frigg  til  þess  að  konur  og 
karlar  megi  giptast  þrátt  f^TÍr  allar  hindranir,  Vár,  trygða- 
gyðja,  sem  hlýöir  á  eiða  og  einkamál  kvenna  og  karla, 
Vör,^)  viskugyðja,  vitur  og  .spurul,  svo  að  hún  veit  alt, 
Syn  (sj^njunargyðja),  varnargyðja  á  heimilum  og  þingum, 
Snotra,  viskugyðja  og  snyrti  eða  háttprýði.sgyðja,  Gefjun, 
mær,  er  framliðnar  meyjar  þjóna,  og  er  him  eins  og  æsku- 
gyðjan  Iðunn  norsk-íslensk.^) 


^)  Sn.-e.  33/32—3-5.         -)  Eskimær  Friggjar,  Gríni.,  inngangiun,  bls. 
7(>.  ")  Um  Vár  og  Vör,   sbr.  Finn  .Tónsson,  í  Árböger  f.  uord.  Old- 

kyndighed  1898,  bls.  3.52—53  *)  Lokasenna ;  Sn.-e.  34/.3.5-36.  Gefjun 
meyjagyðja  er  öunur  koua  en  Gefjuu  sú,  er  plægði  Sjáland  frá  Gylfa. 
Hún  var  faraudi  koua  og  átti  böru  meö  jötui  uokkrum  í  Jötunheiminn. 
Einhver  afritari  unm  liafa  ætlaö  að  húu  væri  sama  konan  sem  meyja- 
gyðjan,  nafna  hennar,  og  þ\i  bætt  við  að  hún  væri  „afása-ætt",  eu  eigi 
getur  Suorri  þess  í  Ynglinga  sögu.     Su.-e.  1/181;  Hkr.  I,  .5/15—16. 


Ásynjur;  sálnaverur  og  vættir.  Kll 


Trú  á  sálnaverur  og  vættir. 

Forfeður  vorir  trúðu  á  margt  fleira  en  Æsi  og  Vani. 
Peir  hugðu  að  til  væru  ýmsar  verur  i  ýmsum  myndum, 
manna  eða  dýra,  í  einhverjum  likamsmyndum,  sem  þeir 
þektu  eða  höfðu  heyrt  getið  um,  því  að  í  þá  daga  gátu 
menn  enn  siður  en  nú  liugsað  sjer  lif  án  likama.  Sumar 
þeirra  hugðu  þeir  vera  margfalt  stærri  en  menska  menn, 
en  sumar  miklu  minni.  Sumar  þeirra  hugðu  þeir  vera 
skylda  goðunum  og  mjög  máttugar,  en  sumar  voru  1  þjón- 
ustu  goðanna  og  að  flestu  likar  menskum  mönnum.  Aðrar 
voru  ólíkar  goðum  og  mönnum  og  svarnir  óvinir  guða  og 
manna. 

Umheimurinn  og  hiö  daglega  líf  hefur  aðallega  áhrif  á 
hugarfar  manna. 

I  umheiminum  hafa  menn  þegar  á  bernskuskeiði  mann- 
kynsins  orðið  varir  við  ýms  náttúruöfl,  seni  enginn  ræður 
við  nje  skilur.  Menn  reyna  að  skýra  þau  fyrir  sjer  með  þvi 
að  hugsa,  að  æðri  verur  bi'ii  i  náttúrunni  og  valdi  náttúru- 
viðburðunum.  Svo  taka  menn  að  trúa  þvi  að  öll  náttúran 
sje  full  af  lifandi  verum.  Trúin  á  vættir  (náttúru- 
vættir)  sprettur  aðallega  upp  af  þessu. 

I  daglegu  lifi  kynnast  menn  dauðanum.  Hann  kemur  á 
hvert  heimili.  undantekningarlaust  til  allra  manna.  Pannig 
hefur  það  gengið  frá  alda  öðli.  En  tæplega  num  nokkur  sú 
þjóð  vera  til,  sem  trúir  því  að  sálin  slokkni,  þótt  likaminn 
deyi.  Pær  trúa  á  ódauðleika  sálarinnar.  í*essi  trú  hefur  i 
fyrstu  myndast  af  þvi  að  þeir,  sem  eptir  lifa,  finna  að  hinu 
dauði  líkami  hefur  mist  eitthvað,  sem  er  enn  i  sjálfum  þeim.  og 
þeir  þykjast  verða  varir  við  þetta  i  náttúrunni  i  kring  um  sig, 
þá  er  loptið  andar,  bærist  eða  hreylist,  rjett  eins  og  menn 
gera  á  meðan  þeir  lifa.  Peir  setja  a  n  d  v  a  r  a  loptsins  í  samband 
við  anda  eöa  önd,  og  imynda  sjer  aö  andi  mannsins  yru- 
gefi  að  eins  likamann,  þá  er  hann  deyr,  og  fari  út  i  loptið. 
Pannig  myndast  sú  trú,  að  loptið  .sje  fult  af  öndum.  dauðra 


102  Söguöldin. 

manna  sálum,  sálnatrúin.  Menn  ímynda  sjer  einnig  að 
salin  geti  tekið  á  sig  mannsmvnd,  verið  sýnileg  eða  ósýni- 
leg  eptir  atvikum,  og  að  hún  geti  yfirgefið  likamann  i  lifanda 
lifi,  á  meðan  maður  sefur,  og  hvarflað  um  víða  eða  farið  i 
ýmsa  hami,  en  líkaminn  liggi  þá  sem  dauður  eptir.^)  Petta  þótt- 
ust  menn  sjá  af  draumum,  sem  opt  er  getið  um  i  Islendinga 
sögum.  I'á  er  menn  dreymdu  varga  eða  griðunga,  refi  eða 
fugla,  þóttust  menn  sjá  þar  sálir  manna  eða  hugi  vina  sinna 
eða  óvina,  mannahugi,  í  ýmsum  dýralikjum. 

Trú  á  sálnaverur  og  náttúruvættir  hefur  verið  til  frá 
aldaöðli;  sömuleiðis  trúin  á  sólarguð,  Ijósguð  eða  himinguð. 
í*ess  konar  trú  er  eldri  en  trúin  á  marga  máttuga  guði,  er 
heyja  dóma  yfir  mönnum  og  stjórna  öllu.  Sú  trú  myndast 
að  eins  hjá  þeim  þjóðum,  sem  hafa  náð  töluverðum  andleg- 
um  þroska. 

Hvergi  kemur  sálnatrú  forfeðra  vorra  Ijósar  fram  en  í 
trú  þeirra  á  fylgjur.  Sú  trú  er  einkennileg  fyrir  Norð- 
menn  og  íslendinga.  Peir  trúðu  þvi  að  .sálin  væri  fylgja 
manns  á  lifsleiðinni,  frá  vöggunni  til  grafarinnar,  og  með 
því  að  hún  gat  yfirgefið  likamann  og  farið  í  nýjan  ham, 
var  hún  einnig  nefnd  hamingja.  Gagnstæðið  á  milli  sálar 
og  líkama  var  svo  ríkt  i  huga  þeirra,  að  þeir  hugðu  að  sál- 
in  gæti  skilið  við  likamann  og  fylgt  honum  sjálfstæð,  eða 
jafnvel  farið  sinna  ferða.  Upphaflega  er  fylgja  sama  sem 
hugur;  mannahugir,  sem  getið  er  um  í  sögunum,  eru  fylgjur.^) 
I'ær  birtust  mönnum  í  draumi  ^)  og  stundum  i  vöku,'^)  i 
sinni  eigin  mynd  eða  í  dýralikum,  og  voru  dýrin  eptir  skap- 
lyndi  manna,  eins  og  fylgjan  sjálf.  Höfðingjar  og  merkis- 
.  menn  eða  hreystimenn  áttu  „rammar"  fylgjur:  þeim  fylgdu 
birnir,  griðungar  eöa  uxar,  ernir  eða  úlfar,  ef  um  dýrshami 
er  að  ræða.  Slægum  mönnum  og  brögðóttum  fylgdu  refir. 
Fjlgjurnar  fóru  á  undan  mönnum:  einstaka  menn,  sem  voru 


')  Vatn.  12  22;  Hkr.  I.  7/18.  -)  Háv.  (ísf.)  20/46;  fórð.  38;  sbr. 

,,svá  segir  mér  hugr  um"  FIó.  8/126  og  „ekki  vel  segir  mér  hugr  um" 
Harö.  5/13,  8/19,  11/33.  ^)  Gísl.  14/32,  33/92-93;  Vahi.  36/58,  42,67—68: 
Ljós.  21/198;  Vápn.«  13/53-4;  Dropl.^  10/160;  Nj.  23/93,  62/283-8.5. 
')  Lax.  67/247. 


Fylg,jur  og  disir.  103 

skygnir  eða  ófreskir.  sáii  jjær.^)  Fylgjan  var  verndarandi 
JDess  manns.  er  átti  liana,  og  hún  var  óvinveitt  óvinuni 
lians.-)  Trúin  á  fylgjurnar  sem  verndaranda  varð  nieð 
tinianuni  svo  rik,  að  menn  ætluðu  að  eigandi  fylgjunnar 
gæti  Ijeð  hana  öðrum.  Rikir  menn  og  hamingjusamir  eða 
giptudrjúgir  gerðu  það  stuudum.  Olafur  Tryggvason  „lagði 
til  giptu"  sína  við  Hallfreð  vandræðaskáld,  er  hann  sendi 
hann  til  Upplanda.-^)  Ólafur  Haraldsson  „lagði  til"  með 
Hjalta  Skeggjasjni  „hamingju  sína",  þá  er  hann  fór  með 
Birni  stallara  til  Svíþjóöar.'^)  Við  slik  tækifæri  er  fylgja 
venjulega  kölluð  hamingja  eða  gipta,  og  hugsuðu  menn 
sjer  hana  þá  sem  konu,  er  verndaði  mann,  enda  er  fylgja 
stundum  nefnd  fylgjukona.'^)  En  það  var  eigi  nóg  með 
það.  að  hún  verndaði  einn  einstakan  mann,  heldur  gerðist 
hi'm  ættarfylgja.  og  verndaði  mann  fram  af  manni  i  sömu 
ættinni.*')  Hún  var  þá  orðin  alveg  sjálfstæð  sálarvera.  sem 
lifir  kynslóðir  og  flytur  frá  einum  til  annars.  Pk  er  eigandi 
hennar  deyr,  veiur  hún  sjer  bústað  hjá  öðrum  í  ættinni, 
enda  þótt  i  annað  land  sje  að  fara.  Hamingja  Vigfús  hersis 
fór  frá  Noregi  og  tók  sjer  bústað  hjá  Viga-Glúmi  E.vjólfs- 
syni  dóttursyni  hans.')  Hallfreður  vandræðaskáld  vildi  eigi  i 
banalegu  sinui  á  skipi  sinu  hafa  íylgju  sina  með  sjer  inn  i 
annað  líf  og  sagði  í  sundur  öllu  við  hana.  Porvaldur  bróðir 
lians  vildi  eigi  taka  við  henni.  en  Hallfreður  ungi  sonur 
hans  tók  við  henni  og  var  hún  þvi  kyr  i  ættinni.*)  Pá  er 
kristnin  var  boðuð  á  Islandi,  kom  sú  skoðun  í  Ijós,  að  menn 
gætu  skipt  um  fylgjur,  er  menn  tóku  mjá  trú.  Hallur  af 
Siðu  Ijet  Pangbrand  skíra  sig  með  þvi  skilyrði,  að  erkieng- 
illinn  jMikaei  væri  framvegis  fylgjuengill  hans.'') 

Skyldar  f^igjunum  voru  disirnar,^^)  spádisir,  eða 
draumkonur.'^)    Pær  voru    eiginlega    sem  frjálsar  fylgjur 

i|  Nj.41/173:  Ldn.  5,289;  Fms.  III.  5,113- U;  sbr.  tilvitnanir  Í3.  aths. 
á  undanfarandi  bls.  ^)  Ljós.  30,244:  Frns.  11.  195;  {=  Flat.  I.  335,420). 
»)  Hallfr.  6,97.  *}  Hkr.  II.  <>9;10ti— 7.  ''\  Vatu.  24,39.  26,43:    N.j. 

58/26:3:  Lax.  67/247;  Hallfr.  11/114.  -^)  Vatn.  36/58;  Fnis.  II.  195;  Dr. 
forst.  Síð.  233-35.  ')  Ghun.  9/26-27.  »)  Hallfr.  11/114.  ^)  Nj.  1UO;530. 
1«)  Nj.  96/494.  Fms.  II.  215,192—197,  Glúm.  6/16.  >')  Gisl.  21/56.  23,61 
—62.  29/79,  32/86—33/93;  Dr.  Porst.  Síð.  233-235. 


104  Sr)guöldin. 

og  eigi  bundnar  viö  vissa  menn ;  þó  er  getiö  um  þær  í  sög- 
unum  sem  ættarfylgjur.  ?ær  lijálpa  mönnum,  og  líkjast  þá 
nornum  eða  valkyrjum,  enda  eru  þær  stundum  nefndar  dísir, 
svo  sem  i  Krákumálum,  er  þær  bjóða  Ragnari  loðbrók  til 
Valhallar. 

Nornirnar  voru  hinar  máttugustu  og  merkustu  sáhia- 
verur,  sem  getið  er  um  i  goðafræði  vorri,  því  að  þær  rjeðu 
forlögunum  og  sköpuðu  mönnum  aldur  og  mátti  enginn 
hindra  það.^)  Forlaga-  eða  örlaganornirnar  þrjár  Urður, 
Verðandi  og  Skuld  hafa  verið  nefndar  áður.  Nöfn  þeirra 
eru  eigi  mjög  gömul.  Pær  eru  fyrst  nefndar  i  Völuspá,  i 
vísu  einni,  sem  mun  vera  skotið  inn  i  hana.^)  Urður  er  elst 
þeirra  og  þýðir  það  nafn  i  upphafi  forlög.  örlög,  sköp,  og 
nær  hún  því  yfir  alt  hugtakið  örlaganorn. 

Sambandið  milli  nornanna  og  guðanna  er  eigi  fyllilega 
Ijóst,  en  þó  virðast  guðirnir  hafa  orðiö  að  lúta  skapadómi 
þeirra.  Pær  voru  óháðar  guðunum  og  áttu  störfum  að 
gegna  bæði  með  guöum  og  mönnum.  Meðal  guðanna  voru 
þær  viðhaldandi  afl.  í'ær  tóku  hvern  dag  vatn  úr  Urðar- 
brnnni  og  með  aur  þann,  er  liggur  um  brunninn,  og  jusu 
yfir  askinn,  hið  mikla  heimstrje,  sem  kent  er  við  Yggdrasil, 
til  þess  að  limar  hans  skyldu  eigi  „trjena  eða  fúna";  en  i 
mannheimi  komu  þær  til  hvers  barns,  er  fæddist,  og  sköp- 
uðu  aldur  þess.^)  En  af  því  að  ójafnt  þótti  skipt  milli 
manna  og  sumir  fengu  gott  lif  og  rikulegt,  en  sumir  þvert 
á  móti,  skiptu  menn  nornunum  i  góðar  nornir  og  illar. 
Hinar  góðu  nornir  eru  vel  ættaðar  og  skapa  góðan  aldur, 
en  illar  nornir  valda  ósköpum  þeim,  er  menn  verða  fyrir. 
Kemur  það  stundum  fyrir  að  menn  kvarta  undan  því  að 
nornirnar  sjeu  grimmar  og  illar.^)  I  nánu  sambandi  við 
þetta  hefur  myndast  sögnin  um  uppruna  nornanna.     Sumar 


*)  Urðar  orði  kveðr  eugi  niaðr.  Fjölsvm.  47/351-  ^)  Finnur  Jóus- 
son.  Litteraturhist.  I.  13.5—36,  sbr.  einnig  S.  Bugge,  Sæmundar-edda  bls. 
33—41.  «)  Sbr.  H.  Hund.  I,  2-3/179.  *)  Eg.  24/73  (Kveldúlír:  ,,uorn 
erom  grimm");  Sigkv.  sk.  7/248.  Aptur  á  móti  segir  Einar  Orkueyjajarl 
aö  nornir  skiptu  rjett  milli  sín  og  Hálfdauar  háleggs,  þá  er  hann  tjekk 
hefut  sín  á  honum  og  drepið  hann.     Hkr.  I,  30/142. 


Nornir.  valkyijur  oa;  álfar.  10.^ 

þeirra  vorii  af  ásaætt,  siiniar  af  álfaætt,  sumar  af  dvergaætt 
eins  og  segir  í  Fáfnismáluni : 

Sundrbornar  mjök 

liygg  ek  at  nornir  sé, 

eigut  þær  ætt  saman ; 

sumar  eru  áskungar 

sumar  álfkuugar 

sumar  dœtr  Dvalins.^) 
Forlagatrúin  var   mjög   sterk  á  söguöldinni,  og  kemur 
það  jafnan  í  Ijós  í  sögunum,  að  alt  sje  áður  ákveðið  og  að 
„eigi  megi  við  sköpum  sporna'*,   eins  og  liaft  er  eptir  Ingi- 
mundi  gamla  I^orsteinssyni.^) 

Menn  tiugsuðu  sjer  nornirnar  sem  meyjar,  og  sama  er  að 
•segja  um  valkyrjurnar.  Pær  eru  ft'iðar  sýnum,  ungar  og 
fagrar.  búnar  brynju,  með  lijálm  á  höfði,  skjöld  á  hlið  og 
leiptrandi  spjót  i  hendi.  Eðli  þeirra  er  bæði  guðdómlegt  og 
mannlegt,  þvi  að  sumar  þeirra  giptast  menskum  mönnum, 
frægum  hetjum.  og  eiga  börn  nieð  þeim  (Sváfa  Eylima- 
dóttir  i  Helgakviðu  Hjörvarðssonar,  Sigrún  Högnadóttir  i 
Helgakviðum  Hundingsbana  (Völsungakviðum),  Sigurdrifa  í 
Sigurdrifumálum).  Sumar  þeú^ra  eru  konungadætur.  Annars 
eru  valkyrjurnar  í  þjónustu  Oðins  og  eru  því  nefndarÓðins 
meyjar.  Hann  sendir  þær  til  orustu  hverrar  að  kjósa  feigð 
á  menn  og  ráða  sigri.  Pær  riða  þá  lopt  og  lög,  og  er 
yngsta  örlaganornin  í  broddi  fylkingar,  þvi  að  nornirnar 
ráða  forlögum  i  orustum  seni  endrarnær,  en  Skuld  er  val- 
kyrja.  I  Valhöll  ganga  valkyrjur  fyrir  beina  og  bera  Ein- 
herjum  öL^) 

Vættir  eru  álfar,  dvergar  og  jötnar,  og  landvættir. 

Alfarnir  bygðu  einn  stað  á  himnum,  semÁlfheimur 

heitir.    Peir  voru  svo  fríðir  sýnum.  að  þeir  þóttu  fegri  en 

sól,    og   voru    því    nefndir   Ljósálfar.     í   Eddukvæðunum 

er   opt   getið    um    álfa   ásamt  Asum.^)     Peir  voru    i    veislu 


•)  Fáfu,  Viim;   Vsp.  19—^0/4;    Sn.-e.  Iir2l--H,    1.5/23.         -)  Vatu. 
15/2G,  sbr.  „eigi  má  sköpunum  renua"  Harð.  35/106.  ^)  Grim.  36/83; 

Su.-e.  3.5/36-.37.  *)  Vsp.  48/S:   Skírn.  7;91;   Grím.  4/77:  Háv.  160/63: 

Alv.  10/130  og  optar. 


106  Söguöldin. 

Ægis.^)  í*eir  voru  æöri  og  niáttngri  en  menn,  þótt  þeir 
væru  eigi  svo  niáttugir  seni  Æsir  og  Ijtu  þeim.  Er  sagt 
að  guöirnir  hafi  i  upphafi  geíið  Frey  Alfheim  að  tannfje.^) 
Ljósálfunum  var  vel  til  guða  og  manna,  en  Snorri  Sturluson 
getur  um  aðra  álfa,  seni  búa  niðri  i  jörðunni  og  heita 
Dökkálfar.  I'eir  eru  svartari  en  bik  og  enn  ólíkari  Ljós- 
álfuni  i  reynd  en  sjón.'^) 

Dvergar  bjuggu  i  steinum  og  i  moldu.  Peir  voru  litlir 
vexti  og  Ijótir,  en  vitrir  og  völundar  mestu,  f'eir  voru  að 
sögn  Völuspár  skapaðir  úr  blóði  og  beinum  Ymis,  en  að 
sögn  Snorra  höfðu  þeir  kviknað  í  holdi  hans,  eða  í  mold- 
unni  og  niðri  í  jörðunni,  svo  sem  maðkar  í  holdi.  Peiv 
voru  þá  maðkar,  en  af  atkvæði  guöanna  fengu  þeir  maun- 
vit  og  mannsliki.  Pá  er  þess  er  gætt,  að  jörðin  var  sköpuð 
af  líkama  Ymis,  má  heita  að  sögnum  þessum  beri  saman  um 
uppruna  dverganna.*) 

Jörðina  hug.suðu  menn  sjer  kringlótta  og  að  mestu 
leyti  flata;  fyrir  því  kallar  Snorri  Sturluson  hana  „kringlu 
heimsins".  Utan  um  hana  var  útsærinn  og  var  ófært  að 
komast  yfir  hann.  Hinminum  var  hvolft  yfir  jörðina  og  var 
hann  með  fjóruni  skautum.  Undir  þeini  stóðu  dvergarnir 
Austri  og  Vestri,  Norðri  og  Suðri,  sinn  undir  hverju 
horni  og  hjeldu  himninum  uppi.  Yst  á  jörðunni,  á  ströndunum 
við  úthafið  voru  Jötunheimar.'')  Pav  bygðu  jötnar,  berg- 
risar  og  hrímþursar.  feir  voru  voðalega  stórir  og  sterkir, 
og  þvi  engum  menskum  mönnum  likir  að  afli  og  vexti.  Peir 
táknuðu  hin  æðisgengnu  öfl  og  veldi  náttúrunnar,  að  sínu 
leyti  eins  og  álfarnir  og  dvergarnir  merktu  hið  yndislega, 
milda  og  snildarlega  í  riki  náttúrunnar.  Allar  jötnaættir 
áttu  uppruna  sinn  að  telja  til  Ymis  jötuns,  en  er  Borssynir, 
Oðinn  og  bræður  hans,  drápu  hann  og  sköpuðu  jörðina  og 
heiminn  úr  honum,  druknuðu  allir  hrímþursar  i  blóði  hans, 
nema  Bergelmir  einn  og  kona  hans;  eru  síðan  allar  jötna- 
ættir  komnar  frá  þeim.^) 

1)  Lokas.,  upph.  bls.  113,  2/114.  -)  Grím.  o/77.  ^)  Sn.-e.  lfi/28. 
*)  Vsp-  9-16/2—3;  Sn.-e.  13/19—20.  ^)  Vafþr.  20—21/67—68;  Grím.  40- 
41/84-85;  Vsp.  5/1-2;  Sn.-e.  7/14-15.        «)  Vaflu-.  35/70;  Sn.-e.  6/14. 


Dvergar,  jötnar  og  landvættir.  107 

Jötnar  og  þursar  voru  illir/)  og  hinir  verstu  óvinir 
guða  og  manna.  Peir  voru  stórslíornir,  og  hræðilegir  ásýnd- 
ar,  líkt  og  hin  hrikalega  náttúra,  sjávarhanirar,  hamrabjörg 
og  háfjölliu,  sem  þeir  bygðu.  Að  sama  skapi  voru  konur 
þeirra.  og  voru  þær  vanalega  neíndar  gýgjar;  þó  kom  fyrir 
að  konur  af  jötnaætt  voru  fagrar,  svo  sem  Skaði  Pjassa- 
dóttir  og  einkum  Gerður  Gymisdóttir,  sem  Freyr  varð 
mest  ástfanginn  af.^) 

Jötnarnir  unnu  eigi  mentun  nje  friðsamlegum  störfum. 
Peir  voru  opt  fremur  einfaldir,  en  stundum  virðast  þeir 
eigi  hafa  verið  svo  illir  eins  og  segir  í  Snorra-eddu.  Peir 
þoldu  venjulega  eigi  að  sjá  sólarljós  og  áttu  að  þvi  leyti 
sammerkt  við  dvergana. 

Landvættirnar  ímynduðu  menn  sjer  að  byggju  i 
hæöum  og  hólum,  hömrum  og  fjöllum.-^)  Pær  hjeldu  vernd- 
arhendi  yfir  landi  og  landsmönnum.^)  Upphaf  Úlfljótslaga^) 
sýnir,  hve  mikið  traust  landsmenn  báru  til  þeirra  og  hve 
alvarlega  menn  trúðu  á  þær.  Fyrir  þvi  var  harðlega  bann- 
að  að  fæla  þær  eða  styggja."^)  Einna  ítarlegast  er  landvættum 
lýst  í  Heimskringlu,  þá  er  skýrt  er  frá  því  að  Haraldur  konung- 
ur  Gormsson  ætlaði  að  fara  herferð  til  íslands  og  sendi 
þangað  fjölkunnugan  mann  i  hamförum  til  þess  að  njósna. 
Hann  fór  1  hvalsliki.  Pá  er  hann  kom  til  landsins,  fór  hann 
norður  fyrir  landið  að  austanverðu.  Hann  sá  að  fjöll  öll  og 
hólar  voru  fullir  af  landvættum,  sumt  stórt,  en  sumt  smátt. 
Pá  er  hann  kom  fyrir  Vopnafjörð,  fór  hann  inn  á  fjörðinn 
og  ætlaði  á  land  að  ganga.  En  þá  fór  ofan  úr  dalnum  dreki 
niikill  og  fylgdu  honum  margir  ormar,  pöddur  og  eðlur.  og 
bljesu  eitri  á  hann.  Hann  lagðist  þá  1  brott  og  vestur  meö 
norðurlandi  fyrir  Eyjafjörö.  Hann  fór  inn  eptir  firðinum. 
en    þar   kom    á    móti  honum  fugl  svo  mikill.    að  vængirnir 


')  Sn.-e.  4/1.3.  -)  Sbr.  Skírnisniál;    Sn.-e.   36/37—38.         %  Fms. 

II,  21.5/197;  Hkr.  I,  33/316.  *)  Ldn.  12/-271.  ")  Ldn.  7/258;  Sjá  hjer 
aö  framan,  bls.  22.  ")  Sania    Inigsunin    kemur    í    Ijós    hjá    fórólfi 

Mostrarskegg  og  í'orsteini  þorskabil.  er  þeir  bnnnuöu  míinnum  að  ganga 
til  álfreka  á  fórsnesi.  Eyrb.  4/7,  Í>,1().  Álfrek  er  |)a(>,  sem  rekur  álfa  i 
burtu.    Meiin  hugðu  að  þeir  niundu  tælast  óbreinindi. 


108  Söguöldin. 

tóku  i'it  fjöllin  beggja  vegiia,  og  fjöldi  annara  fugla  bæði 
stórir  og  smáir.  Hann  fór  braut  þaöan  og  vestur  um  landið 
og  svo  suöur  á  Breiöafjörð,  og  stefndi  þar  inn  á  fjörð.  Par 
fór  móti  honum  griðungur  mikill  og  óð  á  sæinn  út  og  tók 
að  gella  ógurlega;  fjöldi  landvætta  fylgdi  honum.  Hann 
fór  brott  þaðan  og  suður  um  Reykjanes  og  vildi  ganga  upp 
á  Vikarskeiði.  I'ar  kom  á  móti  honum  bergrisi  og  hafði 
járnstaf  í  hendi,  og  bar  liöfuðið  hærra  en  fjöllin,  og  margir 
aðrir  jötnar  með  lionum.  Paðan  fór  hann  austur  með  endi- 
löngu  landi;  var  þar  ekki  nema  sandar  og  öræfi  og  brim 
mikið  fyrir  utan.  I  sambandi  við  þetta  getur  Snorri  Sturlu- 
son  þess,  að  Brodd-Helgi  haíi  þá  verið  í  Vopnafirði,  Eyjólf- 
ur  Valgerðarson  i  Ejjafirði,  Pórður  gellir  í  Breiðafirði  og 
fóroddur  goði  í  Ölfusi.^)  Er  eins  og  hann  hafi  viljað 
benda  á,  að  fylgjur  þeirra  hafi  verið  fremstar  i  hverjum 
flokki. 

Menn  óttuðust  landvættirnar  og  þorðu  eigi  að  breyta  á 
móti  vilja  þeirra.  Af  þvi  að  svo  illa  og  slysalega  tókst  til, 
að  Hjörleifur  Hróðmarsson  var  drepinn  af  þrælum,  hugðu 
menn  að  landvættirnar  ættu  óbeinlínis  þátt  i  því,  með  því 
að  þær  liefðu  eigi  haldið  verndarhendi  yfir  honum;  menn 
ætkiðu  því  að  þær  mundu  eigi  vilja  að  bygt  væri  við  Hjör- 
leifshöfða:  fyrir  þvi  þorði  enginn  að  nema  þar  land  fyr  en 
seint  og  siðar  meir.^)  Ef  menn  vildu  að  einliverjum  gengi 
illa  og  að  hann  yröi  landflótta,  var  fátt  öruggara  til  þess 
en  að  æsa  eða  særa  landvættirnar  á  móti  honum.  Fyrir 
þvi  sneri  Egill  Skallagrimsson  niðstöng  þeirri,  er  hann  setti 
Eiríki  konungi  og  Gunnhildi  drotningu,  einnig  á  hendur  land- 
vættunum.  Hann  sneri  hrosshöfðinu  inn  á  land  og  mælti 
„sný  ek  þessu  niði.á  landvættir  þær,  er  land  þetta  byggja, 
svá  at  allar  fari  þær  villar  vega,  engi  hendi  né  hitti  sitt 
inni,  fyr  en  þær  reka  Eirik  konung  ok  Gunnhildi  ór  landi".^) 

Landvættir  þær,  sem  bjuggu  í  fjöllum,  hugsuðu  menn 
sjer  venjulega  vera  risa;    voru  sumir  þeirra  nafnkunnir  og 


n  Hkr.    I.    .33/316—318    (Fris   37/117-118);    Knytl.    Fms.    XI,    181 
—183.        -)  Ldn.  13/272.        «)  Eg.  .57/208. 


Vættii-  landíi  og  vatiia.  109 

áttu  nöfn,  svo  seni  Bárðiir  Snæfellsáss  ^)  og  Svínfells- 
áss.^) 

í  sænum  og  vötnum  hugsuðu  menn  sjer  einnig  margar 
vættir.  Merkastur  þeirra  var  Ægir.  Hann  var  .sjávarguð, 
af  jötnakyni.  Snorri  kallar  liann  að  vísu  „mann"  og  segir 
að  hann  hafi  einuig  heitið  Hljer  og  búið  í  Hljesej',  og  verið 
fjölkunnugur  mjög.  Hann  var  i  vinfengi  við  Æsi,  þá  heim- 
boð  af  þeim  og  bauð  þeim  til  sin.  I  veislu  einni  hjá  Ægi 
jós  Loki  iUyrðum  og  brígslyrðum  yfir  Æsi  og  Asynjur,  og 
hætti  fyrst,  þá  er  f  ór  kom  og  hótaði  honum  dauða.  Frá 
þessu  segir  í  Lokasennu.  Kona  Ægis  hjet  Rán.  Hún  átti 
net,  sem  hún  veiddi  i  þá  menn.  sem  á  sæ  komu.  Allir, 
sem  druknuðu,  fóru  til  hennar.  Ægir  og  Rán  áttu  níu  dæt- 
ur  og  eru  sjávaröldurnar  nefndar  eptir  þeim  Ægisdætur 
eða  Ránardætur.-^) 


Goðalíflð  og  dauði  Baldurs. 

í  fyrndinni  höfðu  Æsir  veriÖ   giaöir   og  átt  góða  daga. 

Pað  var  á  hinni  svo  nefndu  gullöld.   sem  lýst  er  i  Völuspá 

þannig : 

Hittusk  æsir 

á  Iðavelli, 

þeir  er  hörg  ok  hof 

hátimbruðu, 

afla  lögðu, 

auð  smiðuðu 

tangir  skópu 

ok  tól  görðu. 

Tefldu  i  túni, 

teitir  váru 

var  þeim  vettergis 

vant  ór  gulli.^) 


»)  Bárðar  s.  6/12,        -')  Xj.  123/640.      ^)  Sn.-e.  1/68.  2392.  31/%- 97. 
58/13.5.        *)  Vsp.  7-8/2. 


110  Söguöldin. 

En  nii  var  sá  timi  liðinii  íyrir  langa  löngu.  Friöurinn  stóð 
eigi  lengi,  og  Æsir  umgirtu  Miðgarð,  bústað  guða  og  manna, 
snemma  á  öldum  fyrir  ófriði  jötna.^)  Líf  guðanna  varö 
skjótt  róstusamt.  í*eir  áttu  í  einlægri  baráttu  við  jötna,  en 
gátu  þó  aldrei  sigrað  þá,  svo  að  engin  hætta  stæði  af  þeim 
íramar.  Eigi  var  það  heldur  betra  að  guðirnir  sjálfir  áttu 
stundum  i  innbyrðis  deikim,  þótt  Loki,  sem  flestu  illu  hefur 
komið  til  vegar  með  Asum,  væri  annars  vegar.^) 

Ogæfan  var  að  Æsir  voru  engir  fullkomnir  guðir.  Mann- 
legur  andi  þráir  fullkomnar  fyrirmyndir,  guði,  til  þess  að 
lypta  huganum  upp  til  og  leita  trausts  hjá.  Fyrir  því  höfðu 
menn  búiö  sjer  til  guði  þes.sa,  en  það  hafði  eigi  tekist  aö 
gera  þá  fullkomna.  í*eir  voru  ófullkomnir  eins  og  önnur 
mannaverk.  Menn  hugsuðu  sjer  þá  í  mannsmynd,  en  marg- 
falt  fullkomnari  og  máttugri  en  menn.  í*ó  höfðu  þeir  mann- 
lega  eiginleika,  ástríöur  og  breyskleika.  Peir  borða  og 
drekka,  sofa  og  þá  dreymir,  þeir  giptast  og  geta  börn,  vopn- 
ast  og  berjast,  láta  líf  og  limi  eins  og  menskir  menn.  Peir 
veröa  f}  rir  óhöppum.  Pað  er  leikið  svo  á  Pór,  aö  JÞrymur 
jötunn  getur  náð  hamri  hans  og  falið.  hann  fyrir  honum, 
svo  að  hann  verður  að  vera  hamar.slaus  þangað  til  að  hann 
getur  náð  honum  aptur  með  brögðum.^)  Freyr  setst  í  hið 
helga  hásæti  Oðins  og  hefnist  svo  fyrir  mikillæti  sitt,  að 
hann  verður  að  láta  sverð  sitt  tii  þess  að  eignast  Gerði 
Gymisdóttur,  sem  hann  varð  þá  ástfanginn  af.  Eptir  það  er 
liann  aldrei  jafnvel  búinn  að  vopnum  sem  áður.^)  A  þennan 
hátt  veikist  vald  guðanna;  en  eigi  nóg  með  það;  þeir  verða 
.^jálfir  óforsjálir  og  hrokafullir  Þeir  þykjast  hafa  trygt  alt 
og  hafa  alt  i  hendi  sjer.  Fyrir  því  skemta  þeir  sjer  með 
þvi  að  skjóta  á  Baldur  og  —  missa  hann. 

Guðirnir  vi.ssu  það  sjálfir  að  vald  þeirra  var  takmarkað, 
að  þeir  voru  ófullkonmir  og  áttu  að  berjast  við  ýmsar  freist- 
ingar.  Peir  vissu  það  einnig  aö  á  þessu  mundi  verða  breyt- 
ing.     Einhvern  tima  hlaút  sá  tími  að  koma,    þá  er  guðirnir 


')  Sn.-e.  7/15.    ^)  Sn.-e.  8/83,  33/97.    ^)  Sbr.  f  rymskviðu.    ")  Skírnis- 
Sn.-e.  36/a7-38. 


Goöalifiö,  dauði  Baklurs.  11 1 

hlutii  anaaðhvort  að  fara  halloka  í  heimsbaráttunni  eða  að 
verða  fullkoninari  og  losna  við  veikleika  sina.  Pessi  tími 
tók  að  nálgast,  þá  er  hugkvæmd  manna  hafði  iklætt  hina 
góðu  eiginleika  guðanna  mannsgervi,  þar  sem  Baldur  var, 
og  Loki.  illskan  og  slægðin  sjálf,  þurfti  að  eins  að  drepa 
þennan  guð  til  þess  að  leiða  glötun  yfir  guði  og  menn,  eins 
og  hann  stundaði  eptir. 

Allir  guðirnir  vissu  að  þeim  var  vernd  og  traust  að 
Baldri,  en  engum  var  það  eins  Ijóst  og  Óðni.  Á  meöan 
Baldur  lifði  var  öllu  óhætt,  þvi  að  hann  var  guð  friðar  og 
liknar.  En  eitt  sinn  dreymdi  hinn  góða  guð  drauma  mikla 
um  að  líf  hans  væri  i  hættu.  Pá  reið  Óðinn  Sleipni  til 
Niflhels  og  vakti  upp  völvu.  Hann  spurði  hvers  vegna  bú- 
ist  væri  til  veislu  hjá  Hel.  Völvan  staðfesti  grun  hans  og 
kvað  búist  við  Baldri;  Höður  mundi  verða  honum  að  bana.^) 
Frigg  tók  þá  svardaga  til  þess.  að  eira  skyldu  Baldri  eldur 
og  vatn,  máhiiar  og  steinar,  jörð  og  viðir,  dýr  og  ormar, 
eitur  og  sóttir.  Einungis  viðarteinungur  einn,  sem  kallaður 
er  mistilteinn,  var  eptir.  Frigg  þótti  hann  of  ungur  að 
krefja  hann  eiðsins.     En  þó 

Varð  af  þeim  meiði, 

er  mær  sýndisk, 

harmflaug  hættlig, 

Höðr  nam  .skjóta. 

En  Frigg  um  grét 

í  Fensöium 

vá  Valhallar. 

Vituð  ér  enn  eða  hvat?^') 

Loki  komst  að  þessu,  og  er  Æsir  skemtu  sjer  að  þvi  á 
þingi  að  skjóta  á  Baldur,  fjekk  hann  Heði  mistiltein  og  bað 
hann  .skjóta  og  sýna  Baldri  þá  sæmd  sem  aðrir.  Hööur  var 
blindur  og  tók  því  við  mistilteiniuum  og  skaut  að  tilvisun 
Loka.  Teinninn  flaug  i  geguum  Baldur  og  fjell  hann  dauður 
til  jarðar.     En  Æsir  máttu  engu  orði  upp  koma  fyrir  liarmi. 


')  Sbr.  Veglauiskviðu  e^a  Haldur.s  draunui.         "-')  Vsp.  3:2— :W  <>. 


112  Söguöldin. 

og  Oðinn  bar  sig  verst,  þvi  að  hann  vissi  best,  hversii  mik- 
ill  skaði  Ásuni  var  i  fráfalli  Baldurs.^)  En  nú  var  eigi  hægt 
að  bæta  úr  því,  sem  orðið  var,  og  Baldur  varð  að  fara  til 
Heljar. 

Frigg  sendi  samt  Hermóð  hinn  hvata  til  Heljar,  að 
bjóða  henni  útlausn,  ef  hún  vill  láta  Baldur  fara  heim  1  Ás- 
garð.  Hermóður  bar  þá  bæn  upp  við  Hel,  og  sagði  hversu 
mikill  grátur  var  með  Asum.  Hún  leyfði  að  Baldur  skyldi 
fara  aptur  til  Asa,  ef  hann  væri  svo  ástsæll,  að  allir  hlutir 
í  heiminum,  kvikir  og  dauðir,  grjetu  hann,  en  vera  hjá  sjer, 
ef  nokkur  mælti  í  móti  eða  vildi  eigi  gráta.  Æsir  sendu 
þá  um  allan  heim  erindreka  að  biöja,  að  Baldur  væri  grátinn 
úr  Helju,  og  gerðu  það  allir,  bæði  menn  og  dýr,  steinar  og 
málmar,  jörðin  og  trje.  En  er  sendimenn  fóru  heim  aptur 
og  höfðu  rekið  vel  erindi  sin,  finna  þeir  gýgi  i  helli  nokkr- 
um.  Hún  nefndist  Pökk.  Peir  biðja  liana  að  gráta  Bald- 
ur  úr  lielju,  en  hún  svarar: 

Pökk  mun  gráta 
þurrum.  tárum 
Baldrs  bálfarar; 
kyks  né  dauðs 
nautkak  Karls  sonar  — 
haldi  Hel  því  er  hefr. 


M  Frá  þessu  er  sagi  öðru  vísi  í  Danasögu  Saxa,  en  aðalefniö  er 
hið  sama.  Bakiur  er  sonur  Oðins  og  Friggjar,  en  Höður  eða  Holherus, 
eins  og  Saxi  nefnir  hann,  er  Höðhroddsson,  konungur  og  íþróttamaöur 
mikill.  Peir  Baldur  deila  um  Nönnu  dóltur  Gevars  konungs,  seni  Ho- 
ther  ann  og  giptist.  I  íslenskum  ritum  er  Nanna  kölluð  Nepsdóttir  og 
hún  er  kona  Baldurs.  Hother  fa^r  hiturt  sverð  hjá  Miming  trölli  og 
að  lokum  særir  hann  Baldur  til  dauða.  Bróðir  Baldurs,  sem  í  Eddun- 
um  er  nefndur  Váli.  en  Saxi  Ivallar  Bous,  hefnir  hans.  Saxo  Gi"am- 
maticus,  Historia  Danica,  lil»er  ITI.  Mfdlers  útg.  I,  hls.  111  o.  ef  V^iktor 
Kydl>erg  ætlar  að  Húsdrápa  Úlfs  Uggasonar,  sbr.  Lax.  29/98—100,  hafi 
valdið  þeim  misskilningi  hjá  Snorra  Sturlusyni,  að  Hööur  haíi  veriö 
hlindur;  hann  hafi  einnig  farið  eptir  henni  í  frásögn  sinni  um  hálför 
Baldurs.  Loki  hafi  leikið  á  Höö  með  því  að  setja  í  örvamæli  hans  ör 
úr  mistilteininum,  sem  hann  hafði  látið  gjöra  og  leit  eins  út  og  örvar 
hans.  Undersökningar  i  germ.  Mylhologi  II,  282 — 295;  Fadernas  guda- 
saga,  hls.  84—91,  205-207. 


Dauði  Baldurs,  Loki.  118 

Það  var  enginn  annar  en  Loki  í  gýgjargervi,  er  þetta  kvað 
og  vildi  eigi  gráta  Baldur  úr  helju,  enda  var  þetta  nóg  til 
þess  að  guðirnir  fengu  hann  eigi  aptur. 

Loki  hafði  nú  fylt  svo  niæli  iUgjörða  sinna,  að  hann 
gat  eigi  lengur  með  allri  slægð  sinni  og  vjeh'áðum  komist 
undan  refsingu.  I  Asgarði  átti  hann  grið,  en  goðin  voru 
orðin  reið  við  hann  og  hann  hljóp  á  braut  og  fal  sig.  Pau 
fundu  hann  og  tóku  griðalausan  og  fóru  með  hann  í  helli 
nokkurn  og  bundu.  Par  hggur  hann  á  þremur  eggsteinum, 
en  yfir  höfði  hans  festi  Skaði  upp  eiturorm  og  diýpur  eitrið 
i'ir  honum  i  andlit  hans.  Sigyn,  hin  trygga  kona  Loka,  stendur 
þvi  hjá  honum  og  heldur  mundlaugu  undir  eiturdropana.  En 
þá  er  mundlaugin  er  full,  hellir  hún  eitrinu  úr  henni;  á 
meðan  drýpur  eitur  i  andlit  Loka.  Pá  kippist  hann  svo 
hart  við  að  jörð  öll  skelfur  —  það  eru  landskjálptar,  —  en 
þarna  Hggur  hann  i  böndum  til  ragna  raka.^) 

Goðasagnirnar  um  Baldur  eru  einna  fegurstar  af  öllum 
norrænum  goðasögum.  Pæv  eru  langfegurstar  i  þeim  búii- 
ingi,  sem  þær  hafa  varðveitst  i  á  Islandi.  En  vi.sindamenn 
greinir  mjög  á  um  uppruna  þeirra,  og  eru  þeir  eigi  enn 
komnir  þar  að  neinni  fastri  niðurstöðu.*) 


Upphaf  heims  og  endalok,  ragna  rök. 

Eptír  þetta  tók  að  Hða  að  ragna  rökum,^)  æfilokum  guö- 
anna,   hinum   mikilfengasta   viðburði,    sem   skýrt    er   frá    i 


')  Vsp.  31—35/6;  Sn.-e.  48-49/56-62.  ^)  Sophu.s  Bugge  heiur  í 
„Studier  over  de  nordiske  Gude-  og  Heltesagns  Oprindelse"  (Christj- 
ania  1881—1889)  bls.  32-288,  ritað  aðallega  á  móti  þvi,  að  Baldurssög- 
urnar  væru  norrænar  að  uppruna.  Hann  ætlar  að  þær  sjeu  settar  saman 
úr  irskum  helgisögum  um  Krist  og  misskildum  grísk-rómverskum  síig- 
um.  Margt  mælir  á  móti  skoðun  hans,  en  goðfi-æðisþekking  inanna 
hefur  orðið  miklu  viðtækari  en  áðui"  við  þær  ranusókuir.  .seni  Bugge  og 
aðrir  hafa  gert  út  af  þessu.     *)  Ragna  rök  er  eiginlega  fleirtöluorð  (ríik 

8 


114  Söguöldin. 

norrænum  gobasögum.  Menn  hugsubu  sjer  eöa  trúöu  að 
goðin,  allir  Einherjar,  alt  mannkynið,  allar  illar  vættir,  jörð 
og  himinn  muncki  týnast,  en  ný  jörð  risa  upp  úr  hafinu,  og 
guðir  og  menn  endurfæðast  betri  og  fullkomnari  en  áður. 
Ef  til  vill  hvíldi  þetta  á  þeirri  hugsun,  að  til  niundi  vera  enn 
máttugri  guð,  en  hinir  máttugu  guðir,  sem  menn  dýrkuðu. 

Forfeður  vorir  höfðu  opt  hugsað  um  hinar  eilífu  og 
óleysanlegu  spurningai-,  um  upphaf  als  lífs,  upphaf  heimsins 
og  endalok  hans.  Peir  ímynduðu  sjer,  eins  og  segir  í  Vöhi- 
spá  og  Snorri  Sturluson  fór  með  hana,  að 

Ár  vas  alda 
þat  er  ekki  vas; 
vasa  sandr  né  sær 
né  svalar  unnir; 
jörð  fannsk  eigi 
né  upphiminn, 
gap  vas  ginnunga, 
en  gras  ekki. 

Ekkert  var  til  nema  eintóm  auðn,  ginnungagap,  en  þó  var, 
að  þvi  er  Snorri  Sturluson  segir,  heitur  og  Ijós  heimur  í 
suðri.  er  Múspell  heitir,  og  kaldur  þokuheimur  í  norðri,  er 
Niflheimur  heitir.  Af  víxláhrifum  hrimsins  úr  Niílheimi 
og  hitans  úr  Múspellsheimi  varð  mannslikami  í  Ginnunga- 
gapi.  Pað  varð  Ymir  jötunn,  hinn  fyrsti  ættfaðir  jötna. 
En  af  hríminu  varð  einnig  kýr  sú,  er  Auðhumla  hjet. 
Hún  sleikti  hrímsteina  þá,  er  saltir  voru,  og  kom  úr  steinin- 
um,  sem  hún  sieikti,  að  kveldi  hins  fyrsta  dags  manns  hár, 
annan  dag  manns  höfuð  og  þriöja  daginn  allur  maður.  Hann 
var  nefndur  Búri  og  var  hinn  fyrsti  ættfaðir  guðanna. 
Sonur  hans  Borr  kvongaðist  Bestlu  Bölþornsdóttur 
jötuns,  og  voru  synir  þeirra  Oðinn,  Vili  og  Vje.  Peir 
bræður,  sem   opt  eru  nefndir  einu  nafni  Borssynir,   drápu 


af  rak,  sbr.  að  rekja),  og  merkir  líf  go^anna  frá  upphafi  til  enda,  en 
A'ar  snenima  haft  aö  eins  um  dauða  goöanna  og  endalykt  heimsins;  var 
orðinu  þegar  á  þjóðveldistímanum  blandað  saman  við  alt  annað  orð; 
rokr,  rökkur,  og  beygt  sem  það.     Hjer  er  það  eigi  gert. 


Upphaf  heims  og  endalok.  115 

Ymi  jötun  og  fluttii  hann  út  í  niitt  Ginnungagap  og  geröu 
af  honum  jörðina  og  himininn,  alla  náttúruna,  eins  og  lijer 
segir: 

Or  Ymis  holdi 

var  jörð  um  sköpuð 

en  ór  beinuni  björg, 

himinn  ór  hausi 

ins  hrimkalda  jötuns, 

en  ór  sveita  sjór.^) 

Síðan  skópu  þeir  mennina.  Af  sköpuninni  segir  í  Eddu- 
kvæðunum,  einkum  í  Völuspá,  Grímnismálum  og  Vafþrúðnis- 
málum,  en  lengst  og  greinilegast  í  Gylfaginningu  Snorra 
Sturlusonar;  en  ýmislegt  er  athugavert  við  frásögn  hans, 
sem  eigi  er  hægt  að  minnast  hjer  á. 

Ragua  raka  er  opt  getið  i  hinuni  forna  skáldskap. 
Kenningin  um  þau  eöa  trúin  á  þau  er  komin  inn  í  skáld- 
skap  manna,  en  einungis  i  einu  kvæði,  Völuspá,  er  saman- 
feld  saga  af  þeim.  Snorri  Sturluson  hefur  aðallega  farið 
eptir  Völuspá,  en  þó  skotið  frásögn  Vafþrúðnis  inn  í  sögu 
sína  og  aukið  ýmsu  við.  Hann  segir  að  fyrst  komi  þrír 
fimbulvetur  og  ekkert  sumar  á  milli;  þá  eru  frost  mikil  og 
snær,  vindar  hvassir;  þessa  getur  eigi  beint  í  Völuspá  heldur  i 
Vafþrúðnismálum.2)  Par  segir  og  að  úlfur  „fari"  sólina, 
það  er  nái  henni  eða  taki  hana;  verður  þá  sólarlaust  og 
leiðir  eðlilega  af  því  að  ekki  kemur  sumar  og  vetrar  verða 
þeim  mun  harðari.  Pá  deyja  allir  menn,  nema  Líf  og  Lif- 
þrasir  lej^nast  í  Hoddmímis  holti;  ..morgindöggvar  þau  sér 
at  mat  hafa,  en  þaðan  af  aldir  alask'*.  Af  þeim  fæðist  uý 
kynslóð  manna.  En  sólin  hefur  eignast  dóttur  eina,  áður 
en  hún  var  tekin,  og  hún  fer  nú  braut  móður  sinnar,  eins 
og  hjer  segir: 

Eina  dóttur 

berr  álfröðull 

áðr  hana  fenrir  fari: 

sú  skal  ríöa 


')  Vafþr.  21/67-68.        -)  Vafþr.  44.  46-47/7:?. 


116  Söguöldiii. 

þá  er  regin  deyja 
móöur  brautir  mær. 

Á  Vígriðsvelli  berjast  goðin  og  Surtur;  Fenrisúlfurinn 
gleypir  Oðinn,  en  Víðarr  hefnir  hans.  Pórr  fellur  og  Surta- 
logi  eyðileggur  bústað  guöanna,  en 

Víðarr  ok  Váli 
byggva  vé  goða, 
þá  ersloknar  Surtalogi; 
Móði  ok  Magni 
skulu  Mjöllni  hafa 
Vingnis  at  vigþroti. 

Og  með  þeim  byrjar  nýtt  goðahf.^) 

I  Völuspá  getur  völvan  fyrst  um  nokkra  fyrirburöi  og 
síðan  hefst  saga  ragna  raka  með  lýsingu  af  því,  hve  mikil 
siðspillingin  sje  orðin: 

Brœðr  munu  berjask 
ok  at  bönum  verðask, 
munu  systrungar 
sifjum  spilla: 
hart  er  í  heimi, 
hórdómr  mikill, 
skeggöld,  skáhiiöld, 
skildir  'ru  klofnir, 
vindöki.  vargöld, 
áðr  veröld  steypisk; 
mun  engi  maðr 
öðrum  þyrma. 

Heimdalhu'  blæs  í  Gjallarhorn.  er  hann  sjer  hvað  um  er  að 
vera,  og  Óðinn  mæhr  við  Mímishöfuð.  Askur  Yggdrasils, 
hið  mikla  trje  í  Miðgarði,  seni  dreifir  hmum  sínum  um  heun 
ahan,  skelfur,  „en  jötunn  (hklega  Fenrisúlfurinn)  losnar'*. 
Alt  kemst  á  flug  og  ferð.     Uppþotið  er  byrjað.    Jötnar  fara 


1)  Vafþr.  18/67,  44— 53/72— :3. 


I 

A 


Ragna  rök.  117 

svo  geyst,  að  allur  jötimheimiir  fyllist  gný.  Hrymur  jötunn 
ekur  að  austan  með  jötnum,  og  Miðgarðsormur  knýr  öld- 
urnar  og  fer  í  jötunmóði  á  land.  Naglfar,  hið  mikla  skip  af 
mannanöglum,  losnar.  Skip  fer  að  austan,  Múspellslýðir  ^) 
koma  um  lög,  en  Loki  stýrir;  allir  jötnar  fara  með  Fenris- 
úlfi  og  Loki  er  i  för  með  þeim.  Og  enn  drifa  fleiri  að,  þvi  að 

Surtr^)  ferr  sunnan 
með  sviga  lævi, 
skinn  af  sverði 
sól  valtiva. 
Grjótbjörg  gnata 
en  gifr  rata, 
troða  halir  helveg 
en  himinn  klofnar. 

Óðinn  fer  fram  á  móti  Fenrisúlfinum,  en  Freyr  á  móti  Surt 
og  Pórr  á  móti  Miðgarðsórminum.  Oðinn  fellur  fyrir  úlfin- 
um,  enViðarr  hefnir  hans  og  leggur  hann  „lijör  til  hjarta".^) 
í  Vafþrúðnismálum  er  sagt  að  hann  kljúfi  kjapt  hans  í  sund- 
ur.  Segir  Snorri,  að  hann  hafi  stigið  öðrum  fæti  í  neðra 
kjapt  úlfsins,  og  á  þeim  fæti  hafi  hann  haft  skó  þann  er  gerð- 
ur  hafi  verið  úr  bjórum  þeim,  er  menn  sniða  úr  skóni  sín- 
um  fyrir  tám  og  hæli ;  en  annari  hendi  hafi  hann  tekið  hinn 
efra  kjapt  úlfsins  og  rifið  sundur  gin  hans;  og  það  haíi 
orðið  hans  bani.  Freyr  fellur  fyrir  Surt.  af  þvi  að  hann 
hafði  eigi  hið  góða  sverð  sitt,  að  sögn  Snorra.  Þórr  drepur 
orminn,  en  gengur  að  eins  níu  fet  áður  en  hann  fellur  dauð- 
ur  til  jarðar.  Eptir  fall  Pórs  ferst  hiniinn  og  jörð,  og  eimur 
og  eldur  geisar  yfir. 

Sól  tér  sortna, 
sigr  fold  i  niar, 
hverfa  af  himni 
heiðar  stjörnur; 


*)  Um  Múspellslýði  og  Naglfar.  sbr.  A.  Olrik,  Aarböger  f.  iiord. 
Oldkh.  1902,  bls.  2210.6^.  ')  Urn  Surt  sbr.  A.  Olrik.  s.  st.,  bls.  227 
-234,  og  B.  S.PhiUpotts,  Surt  í  Arkiv  f.  nord.  filologi,  XXI,  bls.  14—80. 
^)  Petta  er  sagt.í  vísu.  seni  er  talin  innskotsvísa. 


118  Söguöldin. 

geisar  eimi 
ok  aldrnari; 
leikr  hár  hiti 
við  himin  sjálfan. 

En  völvan  sjer  lengra  fram  og  heldur  áfram  sögu  sinni  um 
endurkomu  jarðarinnar. 

Sér  hon  upp  koma 
öðru  sinni 
jörð  ór  ægi 
iðjagræna; 
falla  forsar, 
flýgr  örn  yfir, 
sá  er  á  fjalli 
fiska  veiðir. 

Jörðinni  skýtur  upp  úr  sænum  og  Æsir  finnast  eins  og 
í  fyrndinni  á  Iðavelli,^)  þó  að  líkindum  einungis  þeir,  sem 
af  komust.  Þeir  minnast  þar  á  forna  viðburði,  og  finna 
„undrsamligar  gulhiar  töflur  í  grasi",  þær  sem  Æsir  höfðu 
átt  i  árdaga.^)  Akrar  vaxa  ósánir,  alt  böl  batnar,  og  Baldur 
kemur  aptur;  þeir  Höður  búa  í  Valhöll.  Pá  spáir  Hænir, 
sem  hafði  verið  gefinn  Vönum  i  gislingu,  um  framtíðina  og 
niðjar  Vilja  ogVjea  byggja  jörðina.  Alt  er  nú  launað  eptir 
dygð,  eins  og  völvan  segir: 

Sal  sér  hon  standa 
sólu  fegra, 
gulli  þakðan, 
á  Gimlé; 
■    þar  skulu  dyggvar 
dróttir  byggja 
ok  um  aldrdaga 
yndis  njóta. 

Pá  kemr  inn  riki 
at  regindómi 


>)  Sbr.  Vsp.  7/2.        ')  Sbr.  Vsp.  8/2. 


Ragna  rök.  119 

öflugr  ofan, 

sá  er  öllu  ræðr. 

í'annig  segir  í  hinu  fræga  kvæði  Völuspá  frá  síðustu 
örlögum  guðanna  og  heimsins.^)  Skáldið  hefur  eflaust  fært 
efnið  í  þann  búning,  sem  því  hefur  þótt  best  við  eiga. 
Sumt  af  þvi,  sem  þar  segir,  hefur  verið  almenn  trú  manna. 
en  skáldið  á  búninginn  og  ef  til  vill  einhver  einstök  atriði 
í  frásögninni. 


Annað  líf  og  áhrif  Asatrúarinnar. 

Lifi  sálarinnar  var  eigi  lokið  með  dauðanum,  heldur 
hugðu  menn  í  fyrndinni,  að  hún  lifði  eins  og  andleg  vera 
(„annað  jeg  mannsins")  i  umheiminum.  Sálin  gat  farið  i 
ýmsa  hami  og  gjört  lifandi  mönnum  bæði  gott  og  ilt.  Flestar 
sálir  hugðu  menn  að  hefðust  við  i  loptinu,  en  annars  áttu 
þær  bústaði  i  hólum  og  íjöllum  eða  neðan  jarðar.  í*á  er 
tímar  liöu  fram,  tóku  menn  að  ímynda  sjer  að  undirheima- 
guðir  hefðu  náð  valdi  yfir  þeim,  og  þannig  myndaðist  smátt  og 
smátt  trúin  um  riki  dauðra  manna  i  undirheimum  og  að  undir- 
heimaguð  rjeði  yfir  þvi.  Trúin  á  undirheima  hafði  breiðst 
út  meðal  Norðurlandabúa,  áður  en  ísland  bygðist,  en  þó  er 
það  eptirtektavert  um  ýmsa  landnámsmenn  og  Islendinga  á 
10.  öld,  að  þeir  trúðu  því  að  sálir  þeirra  mundu  lifa  i  Qöll- 
um  og  hólum  eptir  dauðann,  og  sýnir  það  að  sú  trú  var 
hvergi  nærri  horfin  enn.  Pórólfur  Mostrarskegg  hafði  mik- 
inn  átrúnað  á  Helgafelli,  eins  og  nafnið  bendir  á,  sem  hann 


')  Vsp.  4.5—66/8 — 11;  sbr.  um  ragna  rök  einnig  Vafþr.  18/67,  39/71. 
44-53/72—73;  Grím.  17/79,  2.3/80;  Lokas.  39.  41— 2  119;  Vegt.  14/137-38: 
Fáfn.  14—1.5/221—22;  Hyndl.  42-44/160—61  (=  Vsp.  in  .sk.  12-1^): 
Fsk.-7,29  (Eiríksraál);  Hkr.  1.32  221  (Hákm.  20,221);  Sonatorrek  24.-2.5. 
vísa;  Sn.-e.  .50 — 52/62—67.  Sbr.  Axel  Olrik.  Om  ragnarok  i  Aarböger  f. 
n.  Oldkh.  1902.   . 


120  Söguöldin. 

gaf  því  Hann  trúði  þvi,  að  liann  nuindi  fara  þangað.  þá 
er  hann  dæi,  og  allir  frændur  hans  á  Pórsnesi.  í*ess  vegna 
skyldi  enginn  maður  óþveginn  líta  þangað,  og  engu  skyldi 
tortíma  1  fjallinu,  hvorki  fje  nje  mönnum,  nema  sjálft  gengi 
i  brott.  I^orsteinn  þorskabitur  sonur  hans  hjelt  uppi  helgi 
fjallsins  og  trúði  þvi  einnig,  að  þeir  frændur  dæju  i  fjallið. 
Hann  druknaði  um  hausttíma,  og  er  sagt,  að  sauðamaður 
hans  haíi  sjeð  Helgafell  Ijúkast  upp  að  norðanverðu  kveidið 
áður,  en  fregnin  kom  um  fráfall  hans.  Sauðamaðurinn  sá 
inn  i  íjallið  elda  stóra,  og  heyrði  þar  mikinn  glaum  og 
hornaskvol.  Hann  hlýddi,  ef  hann  næmi  nokkur  orðaskil, 
og  heyrði,  að  Porsteini  þorskabit  var  heilsað  þar  og  föru- 
nautum  hans,  og  mælt  að  hann  skyldi  sitja  1  öndvegi  gegnt 
föður  sinum.^) 

Niðjar  Auðar  djúpúðgu  trúðu  því,  að  þeir  dæi  í  Kross- 
hóla.  þar  sem  hún  hafði  haft  bænahald  sitt.^)  Selþórir  og 
niðjar  hans  í  heiðni  dóu  i  Pórisbjörg.^)  Kráku-Hrei&ar  vildi 
deyja  í  Mælifell.*)  Pá  er  Svanur  á  Svanshóli  i  Bjarnartirði 
druknaði,  þóttust  tiskimenn,  er  voru  1  Kaldbak,  sjá  Svan 
ganga  inn  í  íjallið  Kaldbakshorn  og  vera  þar  vel  fagnað. 
Sumir  mæltu  i  móti  þessu  og  kváðu  engu  gegna,  en  það 
vissu  allir,  segir  söguritarinn,  að  Svanur  fanst  hvorki  lifs 
nje  dauður."^) 

Að  líkindum  hafa  Norðurlandabúar  ímyndað  sjer  í  fyrstu, 
eptir  að  þeir  tóku  að  trúa  á  dauðra  ríki,  að  til  væru  þrír 
heimar,  goðheimur,  manuheimur  og  undirheimur.  I  Völuspá  og 
fleiri  kvæðum  frá  10.  öld  er  þó  talað  um  níu  heima.*')  I  undir- 
heimum  hjeldu  menn,  að  kvennleg  vera,  sem  Hel  heitir, 
rjeði  rikjum  og  væri  drotning. 

Hel  er  dauðagyðja  og  er  það  sama  orð  sem  gotneska 
orðið  halja,  en  það  orð  svarar  til  Hades  {=  undirheimur) 
hjá  Grikkjum.  Hel  þýðir  hin  hyljandi,  sú  er  hylur,  og  hel 
þýðir  einnig  bústaður  hinna  dauðu  og  dauði.  I  upphafi 
munu   lika   allir   dauðir   menn  hafa  farið  til  Heljar,   hvort 

1)  Eyrb.  4/6— 7,  11/12— 13;  Ldu.  12/97.  ^)  Ldn.  16/111.  ^)  Ldn. 
5/78.  ')  Ldn.  7/192.  =)  Nj.  14/65-66.  '')  Vsp.  2/1,  sbr.  Vafþr. 

43/72. 


Annaö  lif,  Hel.  121 

sem  þeir  fjellu  fyrir  vopnuni  eða  eigi.  I  Vegtamskviðu  eða 
Baldurs  draumum,  sem  er  jafngamalt  landnámum  á  Islandi 
og  eittlivert  hið  allra  elsta  kvæði  af  Eddukvæðunum.  er  sagt 
frá  ferð  Oðins  „niðr  til  Niflheljar"  um  foldveg,  uns  hann 
kom  að  húsi  Heljar,  sem  var  hátt.  Hann  reið  fyrir  austan 
dyr,  þar  sem  hann  vissi  af  völuleiði.  Hann  vakti  hana  upp 
og  spurði  hana  tiðinda  -úr  helju"  og  bauð  að  segja  henni 
tiðindi  úr  mannheimi  i  staðinn.  Hann  viU  vita  hvers  vegna 
búist  sje  til  veislu  hjá  Hel  og  baugum  sje  stráð  á  bekkina 
og  fletin  fagurlega  lögð  gulli.    Hún  svarar: 

Hér  stendr  Baldri 
of  brugginn  mjöðr, 
skírar  veigar, 
liggr  skjöldr  yfir. 

tað  var  Baldur,  sem  Hel  átti  von  á.^) 

Pá  er  Baldur  er  fallinn,  fer  hann  lika  til  Heljar  ásamt 
Nönnu  konu  sinni,  sem  sprakk  af  harmi.  og  þar  er  honum 
skipað  i  öndvegi  i  höll  hennar.  f*ar  hittir  Hermóður  hann, 
er  haon  kom  að  biðja  Hel  um  lausn  Baldurs.  Eigi  er  þess 
getið  að  þar  sje  vond  vistarvera,  heldur  bendir  alt  á  að  þar 
sje  bústaður  dauðra  manna  yfirleitt  og  sumir  menn  hafi 
farið  þangað  í  öllum  herklæðum.  Móðguðr  mær,  sem 
gætir  brúarinnar  á  Gjöll,  segir  Hermóði  að  „fimm  fylki 
dauðra  nianna"  hefðu  riðið  um  brúna  hinn  fyrri  dag:  hafa 
menn  skilið  þetta  .svo  sem  hjer  væri  átt  við  f^'lkingar 
dáinna  manna,  það  er  að  segja  dauða  hermenn  eða  vopnaða 
menn.  Pau  Baldur  og  Nanna  sendu  Óðni  ogAsynjum  gjafir 
með  Hermóði,  og  bendir  það  á  að  menn  hafi  þá  hugsað  sjer 
lífið  likt  hjá  Hel  og  hjá  höfðingjum.') 

Pjóðólfur  hinn  hvinverski,  er  uppi  var  á  landnámsöld- 
inni.  segir  í  Ynglingatali,  að  Eysteinn  konungur  Hálfdanar- 
son  hafi  farið  til  Heljar.  Á  herferð  einni  í  Víkinni  varð 
hann  fyrir  beitiási  og  fjell  útbyrðis,  og  varð  það  hans  bani. 
Sömuleiðis  segir  Pjóðólfur  um  Hálfdan  konung  Eysteinsson. 


')  Vegt.  6-7,13.5.        '■)  Sn.-e.  4S/.58— 59. 


122  Söguöldin. 

ei'  var  liennaður  mikiU  og  löngimi  1  víkingu,  að  Hel  hafi 
boðið  honum  til  þings,  er  hann  dó: 

Ok  til  þings 
þriðja  jöfri, 
hveðrungs  mær 
ór  heimi  bauð.^) 

Sýnir  þetta  að  Pjóðólfur  hefur  skoðaö  ríki  Heljar  sem 
almennan  bústað  dauðra  manna. 

Um  Brynhildi  Buðladóttur,  sem  brend  var  um  leið  og 
Signrður  Fáfnisbani,  er  sagt  að  hún  hafi  ekið  með  reið  sinni 
á  helveg,^)  og  bendir  þaö  á  að  skáldið  hafi  ætlað  að  hún  eða 
þau  Sigurður  bæði  hafi  farið  til  Hel.iar. 

Niflhel  eða  Niflheim  með  sölum  Heljar  hugsuðu  menn 
sjer  „fyrjörð  neðan",  eins  og  segir  í  Vöiuspá.^)  Oðinn  ríður 
„niðr",  er  hann  fer  þangað  og  Hermóður  hinn  hvati  reið  helveg 
„niu  nætur  dökkva  dala  og  djúpa"  uns  hann  kom  að  Gjall- 
arbrú,  og  þar  sagði  Móðguðr  honum  til  vegar  og  kvað  helveg 
liggja  „niðr  ok  norðr". 

I  Grimnismálum  er  þess  getið  i  vísu  einni,  sem  talin  er 
innskotsvisa,  að  Hel  hafi  búið  undir  einni  rót  asks  Yggdras- 
ils,  en  hrimþursar  undir  annari,  en  menskir  menn  undir 
þriðju.^) 

I  hinuni  elstu  Eddukvæðum  er  þess  eigi  getið,  að  hjá 
Hel  sje  einungis  vistarstaður  fyrir  sóttdauða  menn  og  elli- 
dauða.  Aptur  á  móti  kveðst  Vafþrúðnir,  hinn  alsvinni  jöt- 
unn,  hafa  komið  í  niu  heima  „fyr  Niflhel  neðan",  og  „hinig 
deyja  ór  helju  halir".'*)  Pað  er  eins  og  skáldið  hafi  hugsað 
sjer  að  menn  dæju  frá  Hel  í  Niílhel.  Níu  heimar  eru  nefndir 
nokkrum  sinnum  í  goðakvæðum  og  goðasögnum,  og  getur 
hugmyndin  um  svo  marga  heima  verið  ástæðan  til  þess  að 
hinn  alvitri  jötunn  segist  hafa  komið  í  jafn  marga  heima  i 
undirheimum. 


')  Hkr.  I,  46—47/78-80.  ^)  Helr.  Br.  bls.  260;  sbr.  einnig  Fátii. 
10/221,  Atlm.  55/300.  =»)  Vsp.  43/7.  ")  Grím.  31/82;  sbr.  F.  Jónsson, 
Litteraturhist.  I,  142  o.  ef.        ^)  Vafþr.  43/72. 


Annað  líf,  Hel,  Náströnd.  123 

En  þessi  skoðun  breytist  á  vikingaöldinni,  þá  er  hern- 
aður  vex  í  metum  og  þjkir  hinn  virðulegasti  atviimuvegur, 
og  menn  gerast  svo  herskáir,  að  einungis  sá  dauðdagi  að 
falla  í  orustu  þykir  fuUsómasamlegur  fyrir  hrausta  menn. 
A  víkingaöldinni  kynnast  Norðmenn  meiri  menningu,  meiri 
auðæfum  og  dýrðlegra  eða  glæsilegra  lifi,  en  þeir  voru  vanir 
við  áður  i  Noregi.  Þá  taka  menn  i  hugsunum  sínum  að 
kreQast  launa  fyrir  að  „þola  sár  ok  sviða  til  bana"  og 
ímynda  sjer  lifið  eptir  dauðann  glæsilegt  hermannahf.  Allir 
vopnbitnir  menn  fara  til  Oðins,  herguðsins,  og  eru  hjá  hon- 
um  í  Valhöll,  en  til  Heljar  fara  þá  einungis  sóttdauðir  menn 
og  ellidauðir.^)  Pá  myndast  sú  saga  um  Hel,  að  hún  sje 
dóttir  Loka,  og  að  Óðinn  hafi  kastað  henni  niður  í  Niflheim 
og  gefið  Iienni  vald  yfir  niu  heimum  og  til  þess  að  skipta 
vistum  með  þeim,  sem  henni  eru  sendir,  en  það  eru  sótt- 
dauðir  menn  og  ellidauði)-.  Hel  verður  þá  hálf  blá,  en  hálf 
með  hörundslit,  griramleg  og  gnúpleit,  i  hugmyndum  manna. 
Hinum  ægilegustu  og  tröllslegustu  mönnum  og  apturgöugum 
er  líkt  við  hana^)  Samkvæmt  þessu  hugsa  menn  sjer  þá  bú- 
stað  Heljar.  Salur  hennar  er  nefndur  Eljúðnir  (af  él  og 
úði),  hungur  diskur  hennar,  sultur  hnífur  hennar,  Ganglati 
þræll,  Ganglöt  ambátt,  fallanda  forað  þröskuldur,  er  inn 
gengur,  kör  sæng,  Blíkjanda  böl  ársalur  hennar.^) 

Vistin  hjá  Hel  verður  hegning  og  menn  ímynda  sjer 
það  verra  og  verra.  „Vándir  menn  fara  til  heljar  ok  þaðan 
i  Niflhel;  þat  er  niðr  i  inn  níunda  heim"  segir  Snorri.*)  Nú 
er  Niflhel  orðinn  neðstur  allra  heima:  áður  var  hann  niu 
heimar. 

Hinn  versti  kvalastaður  er  á  Náströnd,  sem  völvan 
getur  um,  þá  er  spillingin  er  orðin  sem  mest  fyrir  ragna 
rök,  og  lýsir  svo: 

Sal  sá  hon  standa 
sólu  fjarri 


1)  Sn.-e.  mi'i^,  38/40.  ^)  Eyrb.  63/115;   Grett.  :32/12.5;  Fms.  III 

8/189  (?orst.  bm.);  Fms.  V.  :301  (=  Flat.  II.  i:i6).         «)  Sn-e.  :í3  :32  sbr. 
16/84.        ••)  Sn.-e.  2,11. 


124  Söguöldin. 

Náströndu  á, 
norðr  liorfa  djTr; 
fellu  eitrdropar 
inn  uni  Ijóra, 
sá  er  undinn  salr 
orma  hryggjum. 

Sá  hon  þar  vaða 
þunga  strauma 
menn  meinsvara 
ok  morðvarga 
ok  þanns  annars  glepr 
eyrarúnu. 

Par  saug  Níðhöggr 
nái  framgengna, 
sleit  vargr  vera. 
Vituð  ér  enn  eða  hvat? 

Eyrarúna  er  unnusta  eða  eiginkona  og  er  hjer  átt  við  hór- 
karla,  og  þeim  skipað  á  bekk  með  morðvörgunum  eins  og 
öðrum  eiðrofum.  Snorri  segir  að  öll  ormahöfuðin  viti  inn  i 
húsið  og  blási  eitri,  svo  að  eptir  salnum  renna  eiturár;  þær 
eru  hinir  þungu  straumar,  sem  glæpamennirnir  verða  að 
vaða.^) 

Pessi  staður  er  kvalastaður,  rjettnefnt  helvíti. 

Andstætt  vistinni  hjá  Hel  var  lifið  í  Valhöll.  Menn 
gerðu  sjer  góðar  vonir  um  það.  Eptir  hugmyndum  manna 
var  það  líkast  gnægtafullu,  áhyggjulitlu  og  skemtilegu  höfð- 
ingja  og  hermannaliíi  á  vikingaöldinni.  Valhöll  gnæfði  guU- 
björt  í  Glaðsheimi.^)  Hún  var  þakin  skjöldum.^)  I  Ás- 
garði  fyrir  Valhallardyrum  er  lundur  sá,  er  Glasir  heitir; 
er  lauf  hans  alt  rautt  gull.^)  Valhöll  er  svo  stór  að  á  henni 
eru  540  dyr  og  gátu  800  Einherjar  gengið  í  senn  um  hverjar 
þeirra.^)  Sverð  voru  höfð  fyrir  eld  í  Vaihöll  að  lýsa 
hana.^l 


')  Vsp.  38-39/7;  Sn.-e.  51/65—66.  ^)  Qj.ím.  8/77  sbr.  Sn.-e.  32/97. 
3)  Sn.-e.  1/9;  Hkr.  I.  18/126.  ")  Sn.-e.  32/97.  ')  Grím.  23/80  «)  Sn.-e. 
31,96. 


Annað  líf.  Valhöll  og  Einheijar.  125 

AUir  þeir.  sem  í  val  falla.  voru  óskasynir  Oðins  og  fóru 
til  hans  i  Valhöll.  Par  voru  þeir  nefndir  einu  nafni  og 
hjetu  Einherjar.  Peir  fengu  þar  hið  besta  flesk  að  borða 
og  var  það  af  gelti  þeini.  sem  Sæhrimnir  heitir.  Steikar- 
inn  Andhrímnir  sauð  hann  hvern  dag  i  katlinum  Eld- 
hrímni,  en  Einherjar  átu  hann  og  að  aptni  var  hann 
heilL^)  Til  drykkjar  höfðu  Einherjar  mjöð  þann,  er  rann  úr 
spenum  geitar  þeirrar.  er  Heiðrún  heitir.  Him  stóð  upp 
á  Valhöll  og  bitur  barr  af  limum  trjes  þess,  er  Læraður 
heitii'.^)  Alt  bendir  þetta  á  að  Einherjar  hafi  átt  við  hinn 
besta  kost  að  búa  og  fengið  hinn  tærasta  drykk.  Alföður 
bauð  til  sin  konungum,  jörlum  og  öðrum  rikismönnum.  og 
það  varð  að  fagna  þeim  vel.  f*að  spilti  eigi  heldur  að  hinar 
göfgu  valkyrjur  gengu  þar  um  beina  og  báru  Einherjum  öl.^) 

Dag  hvern  hervæðast  Einherjar,  ganga  út  og  berjast  og 
fella  hver  annan,  eins  og  hjer  segir: 

Allir  Einherjar 

Óðins  túnum  í 

höggvask  hverjan  dag; 

val  þeir  kjósa 

ok  ríða  vígi  frá, 

sitja  meir  of  sáttir  saman. 

Bardaginn  er  leikur  þeirra,  því  að  þeir  risa  upp  aptur  og 
ríða  heim  um  dögurðarmál.^)  En  það  er  líka  æíing,  þvi  að 
Einherjar  áttu  að  berjast  með  Óðni  i  ragna  rökum,  og  þá 
var  einskis  sigurs  að  vænta,  ef  þeir  hefðu  týnt  vopnaburði. 
Bæði  i  lifanda  lifi  og  eptir  dauðann  áttu  menn  þar  visa.sta 
vörn,  sem  vopnin  voru,  og  mest  traust  sitt  undir  þeim  og 
eigin  hreysti. 

Trúin  á  Valhallarlifið  hefur  eílaust  haft  allmikil  áhiif  á 
nienn  einmitt  á  þeim  tíma,  sem  hjer  ræðir  um,  á  seinni 
hluta  víkingaaldarinnar.  Menn  gátu  eigi  imyndað  sjer  anu- 
að  glæsilegra,  en  þá  er  Einherjar.  búnir  hinum  fegurstu  her- 


')  Grim.  18/79;  Sn.-e.  19/25,  37/39.      ')  Criin.  25/80;  Sn.-e.  38/:J9— 4í». 
')  Grim.  36/84:  Sn.-e.  3-5/36-37.        *)  Vaf^r.  41  71— 72;  Sn.-e.  40;41. 


126  Söguöldin. 

klæðiim  og"  bestu  vopniini,  gengu  út  úr  hinni  gullbjörtu 
Valhöll  til  bardaga,  eigi  hugsað  sjer  annað  ágætara  en  ein- 
vígi  þessara  hraustu  manna  hundrað  þúsundum  saman,  eða 
annað  Ijúffengara  og  ánægjulegra  en  dögurð  þeirra  og  sam- 
drykkju  á  eptir.  Pessi  hin  glæsilega  Valhallartrú  var 
sprottin  af  hernaðarlífi  Asatrúarmanna  og  ól  hernaðaranda 
í  þeim.  Hún  var  runnin  úr  huga  þeirra  og  hjörtum,  en 
hafði  hins  vegar  eggjandi  áhrif  og  gerði  menn  hrausta  og 
hugprúða.  Hver  sá  sem  fjell  1  orustu  átti  vísa  vist  með 
Óðni;  ^)  fyrir  þvi  þótti  sá  dauðdagi  góður  og  virðulegur. 
GóÖir  drengir  kusu  heldur  að  falla  með  sæmd  en  flýja  fyrir 
óvinum  sinum,  þótt  þess  væri  ærinn  kostur.  Peir  gátu  tekið 
undir  með  Ragnari  loðbrók,  er  skáldið  lætur  hann  segja: 

Sýtira  drengr  við  dauða 
dýrs  at  Fjöhiis  húsum; 
eigi  kömk  með  æðru 
orð  til  Viðris  hallar.^) 

Sumir  óskuöu  þess  að  mega  falla  1  bardaga  eða  í  fólkor- 
ustu  eins  og  EgiU  ullserkur.^)  Ef  það  auðnaðist  eigi,  mörk- 
uðu  slíkir  menn  sig  geirsoddi,  þá  er  þeir  sáu  að  dauðinn 
nálgaðist,  því  að  svo  sögðu  menn  að  Oðinn  hefði  gert.^) 
Hið  ókunna  skáld,  sem  ort  hefur  Krákumál,  hefur  lýst  ágæt- 
lega  hvernig  hetjum  varð  við  dauða  sinn,  þá  er  það 
lætur  Ragnar  loðbrók  mæla  deyjandi: 

Fýsumsk  hins  at  hætta, 
heim  bjóða  mér  di.sir, 
sem  frá  Herjans  höllu 
hefr  Oðinn  mér  sendar. 
Glaðr  skalk  öl  með  Asum 
i  öndvegi  drekka, 
lífs  eru  liðnar  stundir, 
læjandi  skalk  deyja. 

I^á   er   slíkir   menn   komu   til  Valhallar,  var   þeim  vel 


')  Fsk.^  12/49.      ^)  Krákumál,  2.5  v.,  í  Cannina  norrœna.       ^)  Fsk'- 
10  33:  Hkr.  L  23/202,        *)  Hkr.  1,  9/21-22. 


Áhrif  Ásatrúarinnar.  1:27 

fagnað.  Skáldiii  hafa  lýst  því.  hve  •  virðulega  var  tekið  á 
móti  nokkrum  hinum  hraustu  konungum,  er  fjellu  í-.orust- 
um.  í  kvæði  einu,  sem  Gunnhildur  konungamóðir  Ijet  yrkja 
um  Eirík  konung  blóðöx  eptir  fall  hans.  er  því  lýst.  hvernig 
Óðinn  fagnaði  honuni  i  Valhöll.  Hann  lætur  ryðja  ValhöU 
og  búa  til  veislu,  og  er  Eiríkur  kemur,  lætur  hann  Sigmund 
og  SinQötla  ganga  i  móli  honum  og  bjóða  honuni  inn.  Sig- 
mundur  hefur  orð  fyrir  þeim  og  segir: 

Heill  þú  nú  Eirikr, 
vel  skalt  hér  kominn 
ok  gakk  í  höll  horskr; 
hins  vilk  þig  fregna, 
hvat  fylgir  þér 
jöfra  frá  eggþriniu. 

Eirikur  svarar: 

konungar  eru  íimm 
kennik  þér  naí'n  allra; 
ek  em  enn  sétti  sjálfr.^) 

Á  líkan  hátt  segir  Eyvindur  skáldaspillir  frá  komu  Há- 
konar  Aöalsteinsfóstra  til  Valhallar.-)  Óðinn  sendir  valkyrj- 
urnar  Göndul  og  Skögul 

at  kjósa  of  konunga, 
hverr  Yngva  ættar 
skyldi  með  Oðni  fara 
í  ValhöII  at  vesa. 

Þær  hitta  Hákon  konung  búinn  1  bardaga  viö  Eirikssjni. 
Orustunni  er  lýst.  Síðan  lætur  skáldið  Göndul  seg.ja  að  nú 
vaxi  fylgdarlið  goða,  er  þau  haíi  boðið  Hákoni  heim  með 
her  mikinn.  Hann  heyrir  þetta  og  spyr,  hví  Skögul  ..skipti 
svá  gunni;  vér  várum  þó  verðir  gagns  frá  goðum".  Skögul 
svaraði   „Vér  því   völdum.   es   þú  velli   helt,   en  þínir  fjand- 


^)  Fsk.-  7/:27— :í(».  -')  Kyvindur  luiDi  Eiríksmál  til  fyrirniN  ndar. 

Fsk.2  11/38. 


128  Söguöldin. 

nienn  flugu".  Síðan  ríða  þær  heim  að  segja  Oðni  að  konung- 
ur  komi.  Hann  býður  Hermóði  og  Braga  að  ganga  á  móti  kon- 
ungi.  En  Hákon,  .sem  var  kristinn,  hyggur  að  Óðinn  sje 
sjer  reiður.  Bragi  tekur  honum  vel  og  býöur  honum  til 
drj^kkju  með  Asuni:  „þú  átt  inni  hér  átta  bræðr".  Kon- 
ungur  kveður  þá  sjálfa  vilja  halda  öllum  vopnum:  „gott  es 
til  görs  at  taka".^) 

Pá  er  Hákon  konungur  var  heygður,  vísuðu  vinir  hans 
honum  til  Valhallar,^)  en  það  er  eins  og  menn  hafi  stund- 
um  imyndað  sjer,  einkum  þá  er  komið  er  fram  á  siðari 
hluta  10.  aldar,  að  fleiri  færu  til  Óðins  —  eða  jafnvel  til 
Valhallar,  —  en  þeir  einir,  sem  vo})nbitnir  voru.  Pannig 
segir  Egill  Skallagrímsson  um  Böðvar  son  .sinn  í  hinu  nafn- 
kunna  erfikvæði,  er  hann  orti  eptir  sonu  sina  um  960,  að 
hann  hyrfi  af  lífi  „á  munvega".  Munvegar  er  gleðibústað- 
ur,  bústaöur  Oðins,  eða  Glaðsheimur.  Síðar  segir  Egill 
að  Böðvar  sje  kominn  í  bæ  loptsins  kynnis  að  leita,  og 
meinar  hann  með  þvi  að  hann  hitti  þar  bróður  sinn  fram- 
liðinn  og  ef  til  vill  fleiri  ættingja,  en  þeir  höfðu  dáið  á 
sóttarsæng.  EgiII  kveðstmuna  það  enn,  er  Gauta  spjalli 
(Oðinn)  hóf  áttar  ask  þann,  er  óx  af  sjer  og  kynvið  konu 
sinnar  (son  .sinn)  upp  í  goðheim.^)  Böðvar  Egilsson 
druknaði  og  menn  trúðu  því  annars,  að  þeir,  .seni  druknuðu, 
færu  til  Bánar,  en  Egill  minnist  eigi  á  það,  heldur  ætlar  hann 
að  sonur  sinn  hafi  farið  til  himna,  í  goðheim  til  Oöins.  EgiII 
hafði  verið  prímsigndur,'^)  en  var  heiðinn:  vera  kann  að 
viðkynning  hans  af  kristnum  mönnum  hafi  haft  einhver 
áhrif  á  hann  um  þetta,  en  hitt  er  þó  eins  líklegt  að  menn 
hafi  tekið  að  triia  því,  að  fleiri  færu  til  Oðins  eða  i  goðheim 
en  þeir,  sem  vopnbitnir  voru.  Pvi  verri  sem  menn  hugðu 
að  vistarveran  væri  hjá  Hel,  því  ófúsari  urðu  menn  á  að 
trúa  því,  að  góðir  menn  færu  þangað.  A  Islandi,  þar  sem 
menn  áttu  eigi  í  almennum  ófriÖi  og  gátu  eigi  fallið  í  fólk- 
orustum  eins  og  viða  i  útlönduni,    mun   góðum  mönnuni  og 


1)  Fsk.2  11-12/38-49;  Hkr.  I,  30/212—14,  32/219-22.  ^  Hkr.  I, 

32/219,      3)  Sonatorrek  (í  Egils  sögu)  10.,  18.  og  21.  visa.      *)  Eg  .50/156. 


Annað  líf  og  áhrif  Asatrúarinnar.  lf?'.> 

vitrum  hafa  þótt  hart  aö  komast  eigi.  í  annan  betri  staö  en 
Niflhel.  þótt  þeir  fjellu  eigi  fyrir  vopnum.  Menn  íaia  að 
vænta  launa  eptir  manndygð;  slík  hugsun  rikir  hjá  f*orkeIi 
mána,  er  hann  lifir  svo  hreinlega  sem  þeir  kristnir  menn. 
sem  best  eru  .siðaðir,  og  felur  sig  á  dejjanda  degi  á  hendi 
þeimguði,  er  sólina  hafði  skapað^)  Menn  fara  að  imynda  .sjer 
fagran  stað  á  himnum.  likt  og  .sagt  er  i  Völuspá  uni  Gimle. 
þar  sem  dyggvar  dróttir  byggja  og  njóta  yndis  eptir  dauð- 
ann.  Pá  er  menn  taka  að  kynnast  kristnimii  og  að  þvi  liður 
að  hún  ryður  .sjer  til  rúms.  fara  hugsanir  heiðinna  manna 
um  annað  lif  að  breytast  og  líkjast  hugsunum  kristinna 
manna.  í*etta  kemur  .svo  glögglega  í  Ijós  i  Völuspá  og 
bendir  það  meðal  annars  á  að  hún  sje  ort  seint  á  10.  öld. 

Trúarhugmyndir  Asatrúarmanna  um  annað  líf  sýna  eigi 
hvað  sist.  hvernig  trú  þeirra  hefur  breytst  smám  saman,  og 
hve  ófullnægjandi  hún  var.  Menn  sem  Porkell  máni  og  Por- 
steinn  Ingimundarson  ^)  fengu  eigi  traust  af  slikri  trú.  Flestir 
guðirnir  voru  í  raun  rjettri  herguðir  og  orðnir  mönnum 
líkir;  af  þeim  gengu  miklar  sögur,  sem  gátu  komið  ímynd- 
unaraflinu  á  flug.  Avalt  bjuggu  menn  til  njjar  og  nýjar 
goðasögur.  I  goðalífmu  var  nóg  af  yrkisefni  fyrir  skáldin. 
Goðafræðin  eða  Asatrúin  hafði  þvi  frjóvgandi  áhrif  á  þau. 
Skáldin  urðu  svo  handgengin  öllum  goðasögunum  og  eigi 
.sist  skáldskaparguðnum  Oðni,  að  þau  yrkja  sjaldan  án  þess 
að  nota  samlíkingar  úr  goðafræðinni  eða  tengja  orðtök  sin 
og  hugmyndir  við  nöfn  goðanna  eða  lif  þeirra.  í*au  leiða 
svo  að  segja  guðina  inn  í  .sjálfan  búning  skáldskaparins,  i 
skáldamálið.  kenningarnar.  Skáldskapurinn  .sýnir  þvi^  hve 
fornmenn  hafa  hugsað  um  hina  heiðnu  guði  og  rækt  þá  að 
vissu  leyti,  þvi  að  öðrum  kosti  hefðu  menn  eigi  skilið  allar 
samlikingarnar  og  kenningarnar  úr  goðalitinu:  en  skáldin 
hafa  eigi  að  jafnaði  kveöiö  dýrara  en  menn  alment 
skildu. 

A.satrúin  var  eigi  mild  nje  kærleiksrik.  Trúarlitið  var 
þvi  eigi  innilegt.    Það  vantaði  guð  kærleikans  á  meðal  Ása. 


')  Ldn.  9,38.        -)  Vatn.  23  38.  37/.^9.  46  77. 


1'^**  Söguöldin. 

Baldur  var  líknarguð  meðal  þeirra  um  hrið,  en  hann  mátti 
ekkert  á  móti  hinum  rika  hefndarhug  og  vígaanda,  sem 
ríkti  á  meöal  Asanna. 

Ásatrúin  kemur  mjög  við  þjóðlif  vort  á  söguöldinni, 
eins  og  siðar  mun  sýnt  verða.  í*að  eru  vixláhrif  á  milli 
manna  og  trúarbragðanna. 


III.    Vígaferlin.    Merkir  menn  og  atburðir  á 
fyrri  hluta  sögualdarinnar. 

Blóðhefndin,  þyðing  ættarinnar. 

Svo  má  heita  að  rekja  megi  blóðferilinn  gegnmn  allar  Is- 
lendinga  sögm*  á  söguöldinni.  Hvort  sem  þær  eru  af 
einstökum  mönnum,  ættum  eða  iijeraðsmönnum  í  einhverju 
bygðarlagi  landsins,  er  þó  ávalt  getið  um  meiri  eða  minni 
vigaferli  i  þeim  ölkmi.  Manndrápin,  vigin  eru  svo  tiÖ  og 
ahiienn,  að  mikiU  hhiti  af  sögu  vorri  á  tímabili  þvi,  sem 
hjer  ræðir  um,  er  um  vigaferli.  Menn  eru  fljótir  að  gripa 
til  vopna  og  hefna  sín.  Margir  landnámsmenn  vega  menn 
til  hefnda  í  Noregi,  breuna  þá  inni  eða  drepa  á  einhvern 
hátt,  og  stökkva  síðan  af  landi  brott  til  Islands,  til  þess  að 
komast  undan  hefnd.  Sonur  landnámsmanns,  Egill  Skalla- 
grímsson,  segir^  er  sonur  hans  druknar,  að  úti  væri  um  Ægi, 
ef  hann  gæti  sótt  mál  sitt  með  sverði.  Svo  mikill  er  hefnd- 
arhugur  hans,  að  hann  færi  að  berjast  við  bylgjurnar,  ef 
hægt  væri,  til  þess  að  hefna  sín  á  sjávarguðnum.^)  Einar 
Sigmundarson  rjeðst  t.  a.  m.  á  Lón-Einar  fyrir  það,  aö  hann 
stefndi  Hildigunni  að  Laugarbrekku,  móður  hans,  um  íjöl- 
kyngi;  Ijetti  hann  eigi  fyr  en  Lón-Einar  var  fallinn  og  föru- 
nautar  hans  allir  sex.^) 

Sumar  sögurnar  eru  að  heita  má  einungis  um  vigaferli 
og  hefndir,  svo  sem  Hrafnkels  saga  og  Heiöarviga  sagá:  en 
hjer  skuhi  að  eins  nefnd  nokkur  dæmi,  til  þess  aö  sýna.  hve 
vigaandinn    og   hefndarhuguriim   var    rikur  og  hve   liefndin 

•)  Sonatorrek,  S.  visa.        -)  Ldii.  7  8:{-8.'>;  Hksh.  {j:\l-2o— ^21 . 

9* 


132  Söguuldin. 

eða  hefndarskyldan  hvildi  alvarlega  og  þimgt  á  mönniini. 
Siðar  verður  skýrt  frá  ýmsum  deilum  og  atburðum,  og  munu 
þá  opt  koma  i  Ijós  ýms  merki  um  þetta. 

Menn  hikuðu  eigi  við  að  drepa  saklausa  menn  til  þess 
að  koma  fram  hefndum.  Porsteinn  fagri  Porfinnsson  vá 
Einar  Pórisson,  ódreng  nokkurn,  fyrir  illmæli  og  svik,  en 
til  þess  að  hefna  hans,  vildi  t*orgils  mágur  hans  Porsteins- 
son,  sem  annars  var  gegn  maður,  drepa  tvo  bræður  Por- 
steins  saklausa;  hann  reið  fram  á  þá  af  hendingu,  er  hann 
ætlaði  að  hefna  Einars  á  Porsteini.  Við.skipti  þeirra  fóru 
svo,  að  Porgils  sjálfur  Ijet  litið  fyrir  þeim,  áður  en  þeir 
fjellu.  Fimm  árum  síðar  sættist  Porsteinn  fagri  heilum 
sáttum  við  Porstein  hvíta,  föður  forgils  og  rjeðst  til  hans 
með  fjölskyldu  sina  til  búsumsýslu.  En  eptir  átta  ára  dygga 
og  drengilega  þjónustu  varð  liann  samt  að  fara  af  landi 
burt  með  alla  ættmenn  sína  til  þess  að  komast  undan  hefnd 
Helga  Porgilssonar,  er  þá  gerðist  frumvaxta.  Pó  hafði  Por- 
steinn  fagri  jafnan  sýnt  Helga  góðvild  mikla,  en  vitneskjan 
um  að  faöir  iians  hafði  fallið  fyrir  bræðrum  hans  var  nóg 
til  þess  að  vega  upp  alt  'annað,  úr  því  að  enn  var  færi  til 
þess  að  vega  mann  til  hefnda  fyrir  hann.^) 

Hrafnkell  Freysgoði  rjeðst  á  Eyvind  Bjarnason  saklausan 
og  drepur  hann  til  þess  að  hefna  sin  eða  geta  hefnt  sín 
þeim  mun  betur  á  Sámi  bróður  hans.  Hann  óttaðist  Eyvind 
en  Sám  eigi,  þvi  að  Eyvindur  var  mikhi  meiri  maður  en 
Sámur,  en  í  það  var  eigi  horft,  að  Eyvindur  var  algjörlega 
saklaus  og  hafði  dvalið  erlendis  öil  þau  ár,  er  þeir  Sámur 
deildu.  Hrafnkell  hefnir  sín  eigi  á  meðan  hann  er  i  burtu, 
en  bíöur  þangað  til  hann  er  kominn  til  landsins.^)  Ættin  öll 
var  skoðuð  sem  ein  heild  og  allir  ættmennirnir  urðu  að 
gjalda  fyrir  einn. 

Orð  og  gjörðir  spekingsins  og  friðsemdarmannsins  Njáls 
í*orgeirssonar  eru  eins  eptirtektaverðar,  þótt  um  hefnd  sje 
að  ræða  eins  og  um  lagasetningu.  Hann  var  i  ráðum  með 
sonum  sínum  og  Kára,  þá  er  þeir  hefndu  smánarorða  Grjótár- 


')  forst.  hv.-  11—17.        '■-')  Hraíiik.^  8/129—9/134,  10/137. 


Blóöhefiiilin.  133 

nianna,  og  hann  vildi  heldur  brenna  inni.  en  ganga  út  úr 
brunanum  að  Bergþórshvoli.  Hann  var  þá  ganiall  maður 
og  kvaðst  litt  til  búinn  að  hefna  sona  sinna,  «en  ek  vil  eigi 
lifa  við  skömni".  Jafnvel  sveinninn  Pórður  Kárason  kaus 
heldur  að  deyja  nieð  ömmu  sinni  og  afa.  en  að  lifa  eptir: 
hefndarskyldan  mun  eflaust  hafa  vakað  fyrir  honum  og  haun 
fundið  vanmátt  sinn.^)  „Pat  hlægir  mik",  segir  Skarphjeð- 
inn  í  brennunni  við  Kára,  „efþúkemz  í  braut.  mágr,  at  þú 
munt  hefna  vár".^)  Vonin  um  hefnd  var  helfró  hans.  Hefndin 
var  hið  fyrsta  og  siðasta. 

Eða  þá  Illugi  svarti,  höfðinginn  á  Gilsbakka.  Hann  bað 
á  alþingi  Önund  á  Mosfelli  bóta  fyrir  Gunnlaug  son  sinn. 
Önundur  neitaði  þvi,  enda  var  hann  saklaus  af  vígi  hans  og 
hafði  sjálfur  látið  son  sinn.  Pá  svaraði  Illugi:  >kenna  skal 
þá  nakkvarr  at  .skauti  þinn  frændi  eðr  þinna  ættmanna". 
Um  haustið  reið  hann  nieð  30  manna  til  Mosfells.  Önundur 
komst  nndan  1  kirkju.  en  Illugi  náði  i  frændur  hans  tvo,  og 
Ijet  drepa  annan  en  fóthöggva  hinn.  Áður  en  Illugi  Qekk 
komið  fram  hefnd  þessari,  var  hann  jafnan  dapur  mjög.  en 
nú  glaðnaði  yfir  honum.  Hermundur  sonur  hans  undi  þó 
eigi  við  þetta.  Honum  þótti  eigi  nóg  að  gjört  og  reið  því 
nm  vorið  eptir  að  heiman  einn  saman  norður  til  Hrútafjarð- 
ar.  Par  voru  kaupmenn  nokkrir  búnir  til  brottferða]-.  Stýri- 
maður  þeirra  hjet  Hrafn  og  var  bróðurson  Önundar  að 
Mosfelli.  Hermundur  reið  að  honum  og  lagði  spjóti  i  gegn 
um  hann,  og  reið  þegar  á  brott.  Engar  bætur  komu  fyrir 
vig  þetta.  en  Hermundur  varð  ánægður  og  þótti.st  maður  að 
meiri.^) 

Sama  er  að  segja  uni  smámenni  sem  Hænsa-Pórir. 
Hann  linti  eigi  fyr  látuni  en  hann  hafði  koiiiið  fram  grimm- 
legri  hefnd  á  Porkeli  Blundketilssyni.  Til  þess  að  æsa  menn 
upp  til  níðingsverks  með  sjer  lýgur  hann  því  upp  að  sveinn- 
inn  Helgi  Arngrimsson  hafi  sagt  deyjandi  við  sig  að  brenna 
skvldi  Porkel  inni.^) 


1)  Nj.  91,469,  92/476.  129/66.5-67.  -)  Nj.  l-2t>,670.  ')  (amul. 

13  272— 74.        ')  Hæns.  8.150. 


134  Söguöldin. 

Koniirnar  voru  venjulega  eins  hefnigjarnar  og  karlmenn- 
irnir.  Pær  voru  opt  eins  harðar  og  stundum  jafnvel  grinim- 
ari  en  þeir,  þvi  að  tilfinningar  þeirra  eru  örari  og  æstari.  Pær 
sýndu  stundum  enn  meiri  þolinmæði  og  seiglu  en  karhnenn 
til  þess  ab  koma  fram  hefndum,  því  að  þær  höfðu  þolin- 
mæði  þess,  sem  er  minni  máttar.  Konurnar  stóðu  opt  á 
bak  við  og  eggjuðu  til  hefnda,  og  þær  neittu  aUra  bragða 
til  þess  að  koma  fram  vilja  sínum.  Pær  voru  stundum 
ægilegar  og  geigvænlegar  eins  og  Guðrún  Osvifrsdóttir,  er 
hún  var  sem  rólegust.  Him  brosti  við  Helga  Harðbeinssyni, 
er  hann  þerði  blóð  Bolla  af  spjóti  sinu  á  blæjuenda  hennar; 
hún  gekk  á  leið  með  banamönnum  Bolla  til  þess  að  sjá, 
hverjir  þeir  væru.  I  „tólf"  ár,  segir  sagan,  geymdi  hún 
blóðug  línklæði  Bolla,  til  þess  að  sýna  þau  sonum  hans  og 
eggja  þá,  er  þeir  höfðu  náð  þeim  þroska  að  þeir  gátu  hefnt  .sín. 
„í*essi  sömu  klæði",  sagði  hún,  „er  þit  sjáið  hér,  frýja  ykkr 
föðurhefnda".  Nóttina  eptir  máttu  þeir  bræður  eigi  sofa 
fyrir  hefndarhug.^) 

Hildigunnur  Starkaðardóttir  var  aptur  á  móti  grimmari 
og  heiptúðugri  i  eggjan  sinni  en  flestar  íslenskar  konur. 
Hún  minnir  á  Brynhildi;  henni  var  mikil  vorkunn,  þvi  að 
maður  hennar  var  veginn  alveg  saklaus  og  af  þeim,  er  sist 
skyldi.  Hún  lætur  sjer  eigi  nægja  að  FIosi  vill  sækja  mál 
hennar  til  fullra  laga  eða  veita  til  þeirra  sætta,  er  sæmd  sje 
að  i  alla  slaöi,  heldur  krefst  hún  mannhefnda  og  leggur 
yfir  hann  .skikkju  Höskuldar  með  blóði  hans  i,  svo  að  það 
dundi  um  Flosa  allan,  og  eggjaði  hann  og  særði  „fyrir  alla 
krapta  Krists  þíns  ok  fyrir  manndóm  ok  karlmennsku  þína'', 
að  hefna  „þeirra  allra  sára,  sem  Höskuldr  hafði  á  sjer 
dauðum,  —  eða  heit  hvers  manns  niðingr  ella".  Flosi  hafði 
gefið  Höskuldi  skikkjuna  og  var  hann  i  henni  veginn.  Flosa 
brá  mjög  við  þetta,  kastaði  af  sjer  skikkjunni  og  kvað 
Hildigunni  vera  „hit  mesta  forað"  og  „köld  kvennaráð!"  -) 

Konur  notuðu  annars  opt  það  ráð,  er  þær  eggjuðu  menn, 
að  sýna  þeim  blóðug  klæði  þess,  er  veginn  var.    Porgerður 


1)  Lax.  60/223.        ^)  Nj.  116/593—94. 


Blóðhefndin,  hefndargiriid  kvenna.  135 

silfra  seldi  Bjarna  Brodd-Helgasyni  í  hendur  skikkju  föður 
hans  blóði  drifna  til  þess  að  eggja  hann  til  liefnda.^)  Likt 
fór  Hróðný  Höskuldsdóttir  að,  þá  er  hún  fjekk  Ingjald  bróður 
sinn  á  Keldum  til  þe.ss  að  skilja  við  Flosa.^)  Aptur  á  móti 
reið  Porgerður  Egilsdóttir  að  bænum  í  Sælingsdalstungu  með 
somi  sína  til  þess  að  sýna  þeim  bústað  bróðurbana  þeirra 
og  eggja  þá  til  hefnda;  brann  hún  þá  í  skapi  og  kvað  ilt 
að  eiga  dáðlausa  sonu.^)  En  optast  munu  konur  þó  hafa 
látið  sjer  nægja  að  eggja  menn  meö  orðum  einum^  eins  og 
Hallgerður  Gunnar  að  Hlíðarenda,*)  eða  Rannveig  Porgeirs- 
dóttir  Bjarna  Brodd-Helgason.  Hún  iðraðist  þó  brátt  eggjun- 
arorða  sinna,  því  að  Bjarni  fór  einn  að  heiman  til  hefnda 
móti  hinum  mesta  kappa  Porsteini  stangarhögg.  Hann  kvað 
hana  þá  fara  að  dæmi  þeirra  kvenna,  „er  þat  gráta  á  ann- 
arri  stundu,  er  eggja  á  annarri".^) 

Konur  urðu  stundum  mikið  til  að  vinna  til  þess  jið 
koma  fram  hefndum,  og  sýnir  það  eigi  hvað  sist,  hve  mikil 
nauðsyn  þeim  þótti  hefndin  vera.*')  íorgerður  Porbeinis- 
dóttir  fór  til  fjögra  höfðingja,  frænda  sinna  og  vensla- 
manna,  til  þess  að  fá  einhvern  þeirra  til  að  taka  við 
eptirmáli  um  víg  manns  hennar  Vigfúss  í  Drápuhlið.  En 
er  þeir  færðust  allir  undan,  gróf  hún  eptir  ráðum  Vermundar 
hins  mjófa  upp  höfuð  manns  síns  og  færði  Arnkatli  goða. 
Henni  var  skapraun  mikil  að  gera  þetta,  en  hún  vildi  þó 
vinna  það  til,  „ef  þá  yrði  þyngri  hluti  úvina  minna  en 
áðr".  Arnkatli  varð  hermt  við.  er  hún  brá  höfðinu  undan 
skikkju  sinni  og  mælti:  „Hér  er  nii  þat  höfuð,  er  eigi  mundi 
undan  teljast  at  mæla  eptir  þik,  ef  þess  þyrfti  við".  Hann 
hratt  henni  frá  sjer,  en  stóðst  þó  eigi  eggjun  þessa  og  tók 
við  málinu.'^) 

Margar  mæður  kusu  það  heldur  að  eiga  á  hættu  að 
missa   syni   sína,    en   að    manns   þeirra  eða   mótgjörða  við 


»)  Vápn.2  23/56.  ^)  Nj.  124/648.  «)  Lax.  .53/201.  *)  N.j.  3.5  135. 
*)  forst.  st.  80—81.  ^)  Einkennilegt  og  eptirtektavert  er  það  á  sögu- 
öldinni,  að  hefnd  og  eptirmál  eru  þá  helst  nefnd  „nauðsynjaniál". 
Hrafnk.2  4/111;   Lax.  60/223;   Gunn.  þ.*  3/201;   Nj.  131/684.  ')  Eyrb. 

27/43-44. 


i:itt  Söguöldin. 

sjálfar  þær  væri  óhefiit.  Pá  er  f  orgrimur  tordyfill  hallmælti 
Droplaugu  Porgrímsdóttur  á  Arneiðarstööum,  eggjaði  hún 
syni  sina  Helga  og  Grim  að  hefna  sín.  fó  var  Helgi  þá 
að  eins  þrettán  vetra,  en  Grimur  tólf.^)  En  þetta  er  hinn 
sami  hefndarhugur  og  hugsunarliáttur  sem  lijá  karlmönnun- 
um.  Flestir  þeirra  hugsuðu  eins  og  Pórarinn  karl,  þá  er 
hann  eggjaði  Porstein  son  sinn  til  að  berjast  við  Bjarna 
Brodd-Helgason,  og  mælti:  „þykkir  mér  ok  betra  at  missa 
þín  en  eiga  ragan  son".^)  í'órarinn  hafði  verið  vikingur  i 
æsku  og  var  eigi  dældarmaður,  þótt  hann  væri  gamall.  Hann 
var  þá  orðinn  sjónhtill  og  hrunmr,  og  vildi  Bjarni  reyna 
hann  eptir  einvígið  við  Þorstein.  Bjarni  .skrökvaði  þvi  að 
honum  að  sonur  hans  hefði  fallið,  en  bauð  honum  þegar 
hin  mestu  sæmdarboð  og  að  vera  honum  i  sonarstað.  Karl 
bað  hann  þá  að  ganga  til  sin  í  rekkjugólíið  og  handsala 
sjer  boð  sin.  Bjarni  gerði  það,  en  þá  þuklaði  karl  á  saxi 
og  vildi  leggja  til  Bjarna.^)  Hann  mat  hefndina  meira  en 
hæga  ellidaga. 

Til  þess  að  geta  skilið  sögu  vora  rjett,  er  nauðsynlegt 
að  koniast  eptir  orsökunum  til  þessa,  og  gera  sjer  grein 
fyrir,  hvernig  á  hinum  miklu  vigaferlum  og  hefndum  hefur 
staðið. 

Psi  er  Norðmenn  tóku  að  byggja  ísland,  stóðu  þeir  á 
öðru  þroskastigi  en  Islendingar  standa  á  nú  á  dögum.  Hið 
eina  verulega  friðarsamband  eða  friðhelgisfjelag, 
sem  til  var  meðal  þeirra,  var  ættin,  en  svo  hjetu  allir  þeir 
menn,  sem  blóðskyldan  tengdi  saman.  Orðið  ætt  þýðir 
eiginlega  eign  (af  að  eiga,  átti),  eða  þaö,  sem  heyrir  saman 
eðaheyrireinhverjum  til,  er  vandabundið;  þar  af  merkingin 
vandamenn,  frændur,  skyldmenni.*)  í  þá  daga  hirti  þjóð- 
fjelagið  eða  rikið  lítið  um  rjett  einstakra  manna,  og  hafði 
eigi  heldur  nein  tæki  til  þess  að  vernda  hvern  einstakling. 


1)  Dropl.'^  3/147.  ^)  Porst.  st.  82.  ")  Porst.  st.  85-86.  ')  Sbr. 
H.  Falk  og  A.  Torp,  Etyinologisk  Ordbog.  K.  v.  Amira,  Grundriss^  III, 
156  og  A.  Taranger,  Retshistorie  II.  36—37  segja  aÖ  ætt  þýði  átta,  þ.  e. 
átta  foríeður  þess,  sem  talið  er  frá,  tjóra  í  föðurætt  og  fjóra  í  móður- 
ætt,  með  niðjum  þeirra;  en  það  munvera  mjítg  efasamt,  hvort  þetta  er  rjett. 


Ættin  og  þyðing  hennar.  137 

Menn  urðu  þvi  allir  að  verja  sig  sjálfir  svo  vel  sem  þeir 
gátu.  ef  þeir  vildu  eigi  láta  troða  sig  undir  af  hverjum,  sem 
vera  vildi.  Foreldrar  vernduðu  börn  sin,  bræður  systur 
sinar  og  niæður  o.s.frv.  Slikt  er  eölishvöt,  og  fyrir  því  hefur 
þegar  á  bernskuskeiði  mannkynsins  mynda.st  og  þróast  frið- 
ur  og  vernd  meðal  nánustu  ættmanna.  Samheldni  og 
verndarandi  meðal  ættmanna  var  orðinn  allrikur  lijá 
hinum  germönsku  þjóðum,  þá  er  þær  komu  til  sögunnar. 
Áður  en  ísland  bygðist  var  blóðskyldan  orðin  mjög  þýð- 
ingarmikilhjáþeimogliafði  svo  mikilvæg  áhrif  á  þjóðlífið  og 
rjettarfarið,  að  .staða  hvers  einstaklings  í  þjóðfjelaginu  var 
komin  undir  því  af  hvaða  ætt  hann  var.  Frændalaus  maður 
var  nærri  því  eins  og  rjettlaus  maður.  En  á  miUi  ættmann- 
anna  rjeð  friður,  og  vigaferli  voru  útilokuð  á  meðal 
þeirra.^) 

Höfðingi  ættarinnar  rjeð  mestu,  þá  er  halda  átti  uppi 
rjetti  ættarinnar  og  virðingu  gagnvart  öðrum  ættuni;  en  þó 
áttu  fullveðja  menn  af  hverri  ætt  rjett  að  lögum  til  þess  að 
ráða  sjer,  og  því  var  stjórn  ættanna  lik  lýðveldisstjórn. 

Sambandið  milli  ættmanna  i  Noregi  var  og  svipað 
þessu.^)  Ef  vigaferli  urðu  þar  meðal  ættmanna,  þótti  það 
óðs  manns  æði.^) 

Á  íslandi  hafði  ætternið  sömu  þýðingu  þegar  á  meðal 
landnámsmanna  sem  það  hafði  áður  haít.  Á  meðan  engin 
lög  voru  til,  var  alt  undir  hverjum  einstakling  komið,  og 
sjálfræði  manna  var  takmarkalaust,  ef  áræði  og  orka  bil- 
aði  eigi;  lifi  manna  var  þvi  opt  hætta  búin.  Uni  aðra  vernd 
var  eigi  að  ræða  en  þá,  sem  menn  gátu  veitt  sjer  sjálfir  og 
ættmenn  hverjir  öðrum.  f  á  er  landslög  voru  sett.  brexitist 
þetta  i  raun  rjettri  eigi  neitt  verulega  frá  rótum.  Friður 
og  vernd  hvílir  á  sama  grundvelli  eptir  sem  áður.  Rikið 
tekst  eigi  á  hendur  að  vernda  menn;  ættin  verður  að  gera 

')  Brnnner.  Deulsche  Rechtsgeschiehte  (1887)  I,  81  o.  ef.  -)  Sbr. 
A.  Taranger,  Retshistorie  II.  36-:i9.  ^)  Sbr.  Gþl.,  N.  g.  L.  I,  161,04. 
Vó  urðu  stundum  ættvig  í  Noregi  og  eins  á  Islándi.  Hkr.  1,  34/1.50, 
35/1.52,  36  153,  41/160,  43/163;  II.  176/408;  Frns.  X.  332/1.5:2:  Lax.  59/219. 
Eru  kunnust  æltvíg  í  Xoregi  í  konungsættinni,  inilli  sona  Haralds  hár- 
fagra,  en  á  Islandi  í  ætt  Laxdæla. 


138  Söguöldin. 

það  eins  og  áður.  Menn  verða  að  reka  rjettar  síns  sjálfir. 
Einungis  þá  er  um  enga  ættmenn  var  að  ræða,  urðu  goð- 
arnir  sakaraðilar.^)  Afarmikið  var  undir  vilja  og  geðþekkni 
einstakra  manna  komið.  f*ótt  lög  væru  sett  og  samþykt. 
breyttust  menn  sjálfir  eigi  við  það.  Peir  voru  likt  skapi 
farnir  sem  áður,  og  engir  valdsmenn  voru  lieldur  skipaðir 
til  þess  að  gæta  þess  að  lögunum  væri  hlýtt.  Framlívæmdar- 
vald  goðanna  framan  af  söguöldinni  liefur  varla  verið  mjög 
mikið  eða  víðtækt,  eigi  miklu  meira  en  ýmsra  höfðingja. 
Vald  höfðingjanna  og  annara  manna  á  íslandi  fór  í  þá  daga 
aðallega  eptir  því,  hve  mikinn  mátt  eða  styrk  þeir  höfðu. 
hvort  sem  það  var  sökum  hreysti  eöa  annara  persónulegra 
eiginleika,  eða  af  því  að  þeir  áttu  mikinn  frændastyrk  eða 
mannafla.  Mikið  vald  gátu  menn  eigi  haft  þá,  hvað  sem  lög- 
in  heimiluðu,  ef  þeir  höfðu  eigi  mannafla  eða  styrk  til  þess 
að  beita  þvi.  Framkvæmdarvald  höfðingjanna  náði  að  jafn- 
aöi  eigi  langt  út  fyrir  ættina,  en  afskipti  goðanna  af  mákun 
manna  og  hluttaka  þeirri  í  stjórn  landsins  fór  vaxandi,  þá 
er  stundir  liðu  fram,  og  jafnframt  óx  vald  þeirra  Eptir 
stofnun  rikis  á  Islandi  voru  þvi  i  fyrstu  eins  og  áður  lijá 
ættinni  allar  skyldur  og  rjettindi,  þar  á  meðal  rjettur  til 
hefnda  og  bóta,  verndarrjetturinn,  sem  hjer  ræðir  sjerstak- 
lega  um.  Frændur  og  frændkonur,  þeir  menn  og  konur. 
er  frændsemi  eða  skyldleiki  batt  saman,  voru  eins 
og  smáþjóðfjelag  fyrir  sig.^) 

Með  því  að  menn  áttu  þar  mest  traust,  sem  ættin  var, 
hafði  ætternið  .svo  afarmikla  þýðingu.  Að  vera  ættborinn 
hafði  þvi  i  raun  rjettri  hina  sömu  þýðingu  sem  að  vera 
frjáls  og  geta  notib  rjettar  síns  í  þjóðfjelaginu.  Ef  eigi  var 
um  ættmenn  að  ræða,  urðu  menn  að  biðja  sjer  liðvei.slu  og 
kaupa  hjálp  og  vernd  annara,  ef  þeir  gátu;  er  þess  opt 
getið  að  menn  buðu  eða  gáfu  „fé  til  liðveizlu"  og  að  menn 
„tóku  fé  til  vinfengis".^)    Enda  hvort  sem  var,    urðu   menn 

^)  Grág.  III,  .579—81.  ^)  Sbi-.  um  skipulag  ætlarinnar  V.  Finseu. 

Den  isl.  Familieret  efter  Grágás  í  Annaler  f.  nord.  Oldkh.  1849.  bls. 
280  o.  ef.;    Maurer.  Isl.  325  o.  ef.  ^)  Eyrb.  17/20-21,  31/5.5-56;    Eg. 

81/301;  Lax.  16/45,  .53-4/202-3,  .56/211;  Glúm.  9/28,  19/.56;  Ljósv.  14/167, 
2.5/223—25;  Reyk.  5/24—5;  Nj.  134/704—711,  1:38/737-743;  Hæns.  2/12.5. 
6/131,  7/145;  Vápn.^  11/49. 


Blóðhefmlin  er  verndarmeðal.  139 

opt,  er  þeir  áttii  í  deilum  eöa  niálaferlum,  að  leita  sjer  lið- 
veislu,  en  helsti  maðurinn  í  ættinui,  eða  sá  maður,  sem  var 
ríkur  liöfðingi,  átti  miklu  hægra  með  að  fá  slika  liðveislu, 
ef  á  þurfti  að  halda,  en  fátækur  maður  eða  ættaus. 

Helsta  og  þýðingarmesta  vörn  ættarinnar  var  blóð- 
hefndin.  Ef  einhver  vá  mann,  hjó  hann  skarð  í  ætt  hins 
vegna,  ættarskarð  eða  ættarhögg,  og  áttu  þá  ættmenn 
hans  rjett  til  þess  að  drepa  vegandann  eða  einhvern  annan 
mann  í  ætt  hans  i  staðinn;  það  var  aö  höggva  skarð  aptur 
i  ætt  vegandans,  eða  vinna  ætt  hans  hinn  sama  skaða.  f*að 
var  hefnd.  Ef  ættmenn  hins  vegna  neyttu  eigi  rjettar  þessa, 
fengu  þeir  rjett  til  bóta  eða  manngjalda  eptir  hinn  vegna, 
því  að  af  hinum  upphaflega  rjetti  til  að  höggva  skarð  í  ætt 
vegandans  leiddi  rjett  til.bóta.  Ættmenn  vegandans  voru 
hins  vegar  skyldir  að  verja  hann  og  að  halda  uppi 
bótum  (þ.  e.  borga  bætmj  með  honum.^)  Einnig  i 
öði'um  málum  en  vigsmálum  áttu  ættmenn  að  hjálpa  hver 
öðrum,  og  þótti  illa  gert  eða  lítihnannlega,  ef  út  af  þvi  var 
brugðið. 

Rjettarákvæði  og  rjettarskoðanir  manna  breytast,  þótt 
breytingar  þeirra  sjeu  opt  hægfara.  Fyrir  tæpum  1000  árum 
höfðu  menn  alt  annað  álit  á  vígum  en  nú  á  dögum,  þótt 
þau  væru  unnin  af  ásettu  ráði.  Pá  var  svo  langt  frá  þvi  að 
almenningsálitið  fordæmdi  að  vega  mann,  að  það  þvert  á 
móti  takh  það  opt  helga  skyldu  að  hefna  sín  og  vega  mót- 
stöðumenn  sína  fyrir  mótgjörðir  þeirra,  en  menn  áttu  að 
kannast  við  gjörðir  sínar.  Að  leyna  vígi  var  morð.  og 
þau  þóttu  aldrei  drengileg,  enda  er  þung  hegning  lögð  við 
þeim  i  fornlögum  vorum.  Pó  voru  þau  opt  unnin  af  merk- 
•  um  mönnum  og  frægum,  því  að  þeir  kusu  það  heldur.  en 
að  koma  eigi  fram  hefndum.  Blóðhefndin  var  eigi  að  eins 
helsta  verndarmeðal  ættarinnar,  rjettarfjelagsins,  heldur  haföi 
hún  einnig  fest  langdjpstar  rætur  alh'a  varnarráða  i  með- 
vitund  manna.  Pað  dugði  þvi  eigi  mikið  í  fyrstu,  þótt  menn 
tækju  að  setja  lög  um  víg  og  banna  mönnuiu  að  ?itja  um 
lif  annara  manna  eða  vega  þá.    Auk  þess  voru  bönn  þessi 

')  Sbr.  Grág.  III,  61:?. 


140  Söguöldin. 

biindiii  inikliiin  takmörkum.  I  Vígslóða,  hinmii  fornu  lögum 
vorum  um  vigaferli,  eru  taldar  margar  sakir,  sem  sakaraðili, 
menn  með  lionum  og  stundum  enda  hver  er  vildi,^)  átti 
vígt  í  gegn  eða  vígt  um,  það  er  að  segja,  sakaraðili  átti 
rjett  til  þess  að  drepa  illgjörðamanninn,  án  þess  þó  sjálfur 
að  verða  sekur,  og  fjell  hann  óheilagur  fyrir  illverk  sitt.^) 
Fyrir  miklar  sakir  máttu  menn  hefna  sin  og  áttu  vigt  um, 
hve  nær  sem  menn  vildu  fram  til  næsta  alþingis,  en  þá  átti 
að  heyja  mál.  Slikar  .sakir  voru  víg,  hin  meiri  sár,^)  enn 
fremur  legorðssakir,  ef  um  legorð  með  konu  manns,  móður, 
dóttur,  .systur,  fósturdóttur  og  fósturmóður  var  að  ræða,^) 
og  hinar  verstu  ærumeiðingar,  svo  sem  þá  er  maðui'  kvað 
nið  um  mann  að  lögbergi  á  alþingi  eða  fór  hinum  svívirði- 
legustu  orðum  um  hann.'')  En .  auk  þessa  voru  margar 
minni  sakir,  sem  sakaraðili  mátti  hefna  sin  fyrir  þegar  á 
vettvangi  eða  á  fyrsta  dægri,  tólf  tímum  eptir  að  iliverkið 
var  unnið  eða  tilraun  var  gerð  til  þess  að  framkvæma 
glæpaverk.'')  Líka  mátti  drepa  þann  mann,  sem  stóð  fyrir 
þeim  manni,  sem  hafði  sært  eða  vegið  mann,  þá  er  sakar- 
aðili  vildi  hefna  sín  á  honum.'')  Svona  rík  var  blóðhefndin 
i  fornlögum  vorum  um  vigaferlin,  sem  fyrst  eru  rituð  upp 
veturinn  1117 — 1118,  rúmum  hundrað  árum  eptir  að  kristni 
var  lögtekin  í  landinu,  en  þau  hafa  eflaust  mestöU  verið 
sett  á  söguöldinni  og  breytst  lítið  að  efni  og  anda,  áður  en 
þau  voru  rituð  upp.^) 

Hefndin  er  lögbundin  og  takmörkuð  i  þjóðveldislögum 
vorum,  en  hún  er  leyfð  þar  svo  opt,  að  engin  norræn  nje 
germönsk  lög  heimila  hefnd  svo  opt  sem  Grágás.^)  Einnig 
eru  menn  opt  sviptir  friði  eða  helgi  i  fornlögum  vorum,  og 
dæmdir  af  landi  brott  eða  á  skóggang,    friðlausir  um  aldur 


1)  Grág.  II,  304.  '')  Grág.  II,  303,  332,  374,  392,  394.  ■')  Grág.  I  a, 
147,  149;  II,  302,  303—304,  316-317,  332.  ')  Grág.  I  a,  164;  II,  331-32. 
■'■)  Grág.  Ib,  184-185;  II,  392,  393.  «)  Grág.  I,  14.5,  149,  190;  I  b,  167; 
II,  297,  298,  301,  302,  331-32,  374,  378,  384,  396.  Sbr.  V.  Finsen.  Isl. 
Retshistorie,  A.  M.  Access.  nr.  6,  §  131.  ')  Grág.  I  a,  146—147,  II,  300 
—301.  368.  ")  Sbr,  V.  Finsen,  Fristat.  Institul.  1.59—171.  »)  Sbr. 

Wilda,   Strafrecht  der  Germanen,  bls.  178;   V.  Finsen,  Isl.  Retshistorie 
§  130. 


Blóðhefndin  og  jyóðveldislögin.  141 

og  æfi.  Undir  skóggang  má  í  raun  rjettri  telja  dauðahegn- 
ingu/)  þvi  aö  skógarmenn  voru  rjettdræpir,  hvar  sem  þeir 
hittust. 

Af  því.  sem  lijer  liefur  verið  sagt,  mun  það  þegar  orðið 
Ijóst,  hvernig  á  því  stóð  að  blóðhefndin  var  svo  rík  i  huga 
landnámsmanna  og  Islendinga  á  söguöldinni.^)  En  auk  þessa 
voru  hin  heiðnu  trúarbrögð  þannig,  að  þau  ólu  hefndargirnd 
í  hug  manna  og  lijörtum.  ?au  liöfðu  upphaflega  myndast  í 
hugum  herskárra  manna  og  fyrir  þvi  voru  guðirnir  sjálfir 
hefndargjarnir,  og  það  hafði  aptur  áhrif  á  menn.  fá  er 
Óðinn  fór  að  grensla.st  eptir  þvi,  hvers  vegna  draumar  boð- 
uðu  Baldri  hættu,  fær  hann  að  vita,  að  Höður  muni  verða 
honum  að  bana.  Hann  spyr  þá  þegar,  hvort  hans  muni 
verða  hefnt.^)  Svo  er  Oðni  hugað  um  hefndina,  að  hann 
hvikar  eigi  við  að  sögn  Saxa  að  lítillægja  .sjálfan  .sig  með 
því  að  ginna  Rindi  á  móti  vilja  hennar,  til  þess  að  koma 
fram  hefndinni.  Hún  elur  honum  siðan  soninn  Bous  eða 
Vála  og  hann  hefnir  Baldurs,^)  því  að  aðrir  Æsir  gátu  eigi 
gert  það,  nema  með  þvi  að  ganga  á  eiða  sína  gegn  Heði. 
Pórr  hefnir  sin  og  guðanna  einnig  þráfaldlega,  og  allir  guð- 
irnir  hefna  sín  á  Loka.  Peir  hafa  einnig  mikla  fyrirhyggju  og 
langvinnan  undirbúning  til  þe.ss  að  Viðarr  geti  hefnt  Óðins. 
Æfidagar  guðanna  eru  ófriðsamir,  en  með  ófriði  fylgir 
hefnd. 

Hinn  sami  hefndar-  og  heiptar-andi  kemur  einnig  i  Ijós 
i  hetjukvæðunum  í  Eddu.  Hvert  hefndarverkið  elur  þar 
annað,  og  þarf  eigi  annað  en  minna  á  Helgakviðurnar,  Reg- 


^)  Sbr.  Brunner,  Reclitsgeschichte  I,  173.  -)  Jóu  Jónsson  .sagna- 
ritari  frá  Ráðagerði  segir  að  vígaferliu  og  alt  „þjóðlíf  Islendinga  á 
söguöldinui"  sje  sprottið  af  blóðtengdum  lauduámsuiauna  við  Kelfa. 
íslenslit  þjóöerui.  Reylíjavík  1903,  bls.  .54,  64.  78.  Haun  fan-ir  eigi  rök 
fyrir  þessu,  en  eins  og  auðsætt  er  af  þvi,  seui  hjer  er  sagt.  er  eigi  ha\í;t 
að  fallast  á  jíað.  Sauia  er  að  segja  uni  skýringu  Bjarua  .Jóussonar 
keuuara  (sem  ritaö  hefur  um  Eggert  Ohifsson  o.  íl.)  á  þessu.  Hauii 
hyggur  að  menn  hafi  haft  maundrái)  sjer  til  skemtimar  og  segir:  ..l^ið 
þótti  lítið  gaman  að  lífiuu,  eins  og  guðspjölluunm,  ef  euginn  var  í  |>ví 
bardaginn.  fetta  var  orsökiu  til  •vigaferlauna  á  sögur»ldiuni."I  I'jóð- 
viljinn  17.  ár  1903.  bls.  m.        -^)  Vegt.  10,137.       *)  S.  s.  11.  visa. 


142 


Söguöldin. 


insmál,  Sigiirðarkviðu  hina  skömmu,  Guðrúnarkviðurnar.  Eí 
til  vill  er  hvergi  lýst  með  meiri  krapti,  hvernig  heipt  og 
hefnd  gagntók  hug  manna  og  hjörtu,  en  í  Sigurðarkviðu 
hinni  skömmu,  þar  sem  skýrt  er  frá  Brynhildi,  er  hún  var 
orðin  þess  vís  að  Sigurður  Fáfnisbani  hafði  riðið  vafurlog- 
ann  og  brugðist  henni.    Þar  segir  svo: 


Opt  gengr  hou  innan 
ills  of  fyld 
isa  ok  jökla 
aptan  liverjan, 
er  þau  Guðri'm 
ganga  á  beð 
ok  hana  Sigurðr 
sveipr  1  ripti, 
konungr  inn  himski 
kván  frjá  sína. 

„Vön  geng  ek  vilja 
ok  vers  beggja, 
verð  ek  mik  gœla 
af  grimmum  hug". 

Nam  af  þeim  heiptum 
hvetjask  at  vígi: 
„þú  skalt  Gunnarr 
görst  of  láta 
minu  landi 
ok  mér  sjalfri, 


mun  ek  una  aldri 
með  öðlingi. 

Mun  ek  aptr  fara 
þars  áðan  vark 
nieð  nábornum 
niðjum  mínum, 
þar  mun  ek  sitja 
ok  sofa  lifí, 
nema  þú  Sigurð 
svelta  látir, 
ok  jöfur  öðrum 
œðri  verðir. 

Látum  son  fara 
feðr  í  sinni, 
skalat  ulf  ala 
ungan  lengi; 
hveim  verðr  hölða 
hönd  léttari 
.siðan  til  sátta 
at  sonr  lifit".^) 


Hetjukvæðin  eru  eigi  annað  en  skáldieg  lýsing  af  sams- 
konar  lifi  og  sama  anda,  sem  Islendinga  sögur  segja  frá. 

Ekkert  band  niannlífsins  var  svo  .sterkt  sem  ættartil- 
finningin.  Engin  skylda  hvildi  svo  alvarlega  á  mönnum 
sem  hefndarskyldan.  En  jafnframt  þessu  verður  að  gæta  að 
því,  að  geðshræringar  manna  voru  sterkar  og  ofsafengnar. 
Egill  Skallagrímsson  þrútnaði  svo  af  sorg  eptir  Böðvar  son 
.sinn    að    kyrtiU  hans   og   hosur  rifnuðu  af  honum.^)    Flosa 


')  Sig.  sk.  8-  12/248-49.        ^)  Eg.  78/284. 


Stei-kur  geðshræringar,  skapferli  mauiia.  143 

Pórðarsyni  brá  svo  við  eggjan  Hildigunnar,  að  iiann  varð  i 
andliti  stiinduni  rauður  sem  blóð,  stundum  fölur  sem  gras, 
en  stundum  blár  sem  hel.^)  Hávarður  ísfirðingur  lagðist  af 
sorg  i  relíkju  eptir  íall  Ólafs  sonar  sins,  en  varð  „kátr  ok 
glaðr  sem  ungr  væri",  er  hann  hafði  hefnt  hans.'^) 

Skapferli  manna  var  eigi  svo  samsett,  sem  nú  á  dögum, 
innra  líf  þeirra  eigi  svo  sundrað  og  tvistrað  af  hugleiðing- 
um  og  úttaugað  .af  menningu.  Menn  voru  svipaðir  börnum 
eða  unglingum.  Peir  skynjuðu  einn  hlut  í  einu  og  voru 
allir  með  lifi  og  sál  við  það,  sem  greip  hug  þeirra  í  hvert 
sinn.  Menn  voru  einráðir  og  einþykkir.  Sjálfræði  og  stór- 
menska  var  opt  efst  á  baugi.  Ástríður  manna  voru  óbil- 
gjarnar  og  æðisgengnar.  Pess  vegna  vega  þeir  menn  með 
köldu  blóði,  þá  er  því  er  að  skipta,  þangað  til  hefndartil- 
íinningin  er  orðin  mett,  eða  óvinirnir  allir  fallnir. 

Menn  voru  vanir  við  áreynslu,  hraustir  og  harðfengir,  en 
vandir  að  virðingu  upp  á  sinn  hátt.  Virðing  manna  þótti  í 
veði,  ef  einhvers  var  óhefnt  eða  hann  „lá  óbœttr".  Pað 
þótti  svo  litihnannlegt  og  mönnum  var  jafnan  borið  það  á 
brýn,  ef  menn  hefndu  sin  eigi.^)  Pað  var  þá  virt 
svo  sem  menn  gætu  það  eigi  eða  þyrðu  eigi,  en  engin 
orð  eða  brígsl  þóttu  verri  en  að  vera  kallaður  ragur. 
og  fá  jafnvond.^)  Menn  neyttu  lika  allrar  orku  og  allra 
bragða,  bæði  drengilegra  og  ódrengilegra,  til  þess  að  Iiefna 
sín.  Fyrirsát  og  svik  voru  tið.^^)  Menn  rjeðust  að  óvinum 
sinum  á  næturþeli  eða  þá  er  minst  varir  og  opt  með  ofur- 
efli    liðs.     Enginn    er    óhultur    um   lif  sitt.     Allir  ganga  þvi 

1)  Nj.  116/59.5.  •']  Háv.  .5/14,  13/35.  ^)  Sbr.  Eyrb.  37/65;  Xj. 

119/611,  123/640;  Reyk.  16/78;  I*orst.  st.  79;  forst.  Síð.  228.  ••)  Grág. 
II,  392,  Ib,  184.  5)   Sbr.  t.  a.  m.  Eyrb.  29/51,  32/.57;    Eg.  S:í,310-ll; 

Lax.  48/187,  49/189—91;  Korm  5/10—12;  Ljósv.  31/248;  Reyk.  6/29, 
29/140;  V.-Ljót.  3/171,  5/181-83,  6/186-87;  Dropl.-  9/159;  Xj.  61,279, 
69/317,  92/478,  98/513,  102/537;  Hæns  15/175-77:  Bj.  Hít.  18,39.  26/.53, 
30—32/63—69;  Eyrb.  32/57.  36/64,  37/67—68;  Glúm  20-21/.58— 59,  27,82. 
28/86;  Ljósv.  13/163;  Reyk.  2,9-11,  18/91-93,  21/107-9,  22/109- IIJ. 
26/127—34,  27/135-36.  30/143—46;  V.-Ljót.  4/175;  Gmiii.  þ.*  3/201-202; 
Gunnl.  12/269.  Pví  miður  er  það  eigi  rjett,  sem  Jón  Jónssou  segir.  að 
.,ilreuglyudið  og  mauuúðiu"  konii  livarvetna  tVam  i  deilum  Islenclinga. 
Isi.  þjóðerui  bls.  79. 


144  Söguöldin. 

vopnaðir.  Allir  verða  aö  vera  varir  iim  sig.  Menn  verða 
tortryggir,  þvi  að  loptið  er  fult  af  vjelráðnni  En  fyrir  því 
voru  menn  einnig  opt  mjög  auðtrúa,  þá  er  þeim  var  sagt 
eitthvað  ilt  af  einliverjum,  .svo  aö  undarlega  Ijett  veitti  að 
rægja  menn  saman,  t.  a.  m.  Merði  að  rægja  Höskuld  Hvíta- 
nesgoða  við  Njálssyni,  ef  Njáls  saga  segir  rjett  frá  þvi. 
Sjerhver  skapraun  haföi  djúp  áhrif  á  menn,  læsir  sig  i  hug- 
ann  og  festi  rætur.  Pað  var  eins  og  menn  starblíndu  á 
hverja  mótgjörð  og  gætu  eigi  snúið  huganum  frá  henni. 
Menn  eiga  erfitt  með  að  losa  sig  við  þá  hugmynd,  sem  þeir 
hafa  eitt  sinn  fengið,  eða  við  það,  sem  þeir  hafa  sett  sjer 
fyrir  eða  tekiö  í  sig,  fyr  en  þeir  hafa  framkvæmt  það  og 
unnið  jafnvel  mikið  óhappaverk.  En  af  sliku  spratt  heipt 
og  hefnd,  og  með  því  að  öxin  var  skjótt  á  lopti,  unnu 
nienn  opt  í  bræði  og  af  ofsa  ýms  illvirki  og  hefndarverk. 
sem  þeir  iðruðust  opt  á  eptir. 

En  i  sambandi  við  þær  ástæður,  sem  nú  eru  nefndar, 
megum  vjer  skilja  þá  atburði  og  vigaferlin,  sem  urðu  á 
söguöidinni. 


Ættasögur.     Fyrstu  lögsögumennirnir. 

Engin  þjóð  á  að  tiltölu  eins  margar  ættasögur  eins 
og  íslendingar;  engin  þjóð  þekkir  heldur  eins  vel  sögu  ein- 
stakia  ætta  og  heimila  eins  og  Islendingar.  Saga  vor  á 
söguöldinni  er  aö  vi.ssu  leyti  miklu  fremur  saga  einstakra 
ætta  eða  manna,  hjeraða  eða  heimila,  en  þjóðarsaga  eða 
landssaga. 

Hjá  öðrum  siðuðum  þjóðum  var  um  þetta  leyti  —  eins 
og  enn  er  titt  —  konungsstjórn,  og  saga  konunganna  er 
meginþátturinn   í  sögu  þeirra.     Saga  Islendinga  er  því  uni 


Ættasíigur.  höfðingjar.  145 

langt  skeið  liaröla  ólik  sögu  annara  þjóða.  Hjá  oss  var 
engin  landsstjórn,  sem  sameinaði  ^lt  landið,  heldur  greind- 
ust  yfirráðin  milli  margra  liöfðingja,  að  því  leyti  seni  þau 
voru  lögum  bundin,  svo  sem  dómnefna  og  þingstjórn.  Viga- 
ferlin  og  deilurnar  voru  þvi  sjaldan  víðtækari  en  svo.  að 
þær  snertu  að  eins  einstaka  menn  eða  ættir,  eða  einstök 
heimili  eða  hjeruð.  Peir  atburðir,  sem  náðu  til  allra  lands- 
manna,  voru  að  tiltölu  við  hina  heldur  fáir. 

En  saga  vor  er  engu  ómerkari  fyrir  þetta.  Næstu  hund- 
rað  árin  eptir  setningu  alþingis  eru  mjög  sögurík,  einkum 
þá  er  kemur  fram  á  síðari  hluta  10.  aldar.  A  allri  sögu- 
öldinni  voru  uppi  tiltölulega  margir  nýtir  og  göfgir  menn, 
hraustir  og  duglegir.  „Pað  hefur  tæplega  til  verið  nokkuð 
þjóðfjelag,  sem  hefur  átt  í  hlutfalli  við  fólksfjöldann  svo 
margar  göfgar  ættir,  svo  mikið  kyngöfgi.  svo  mikið  göfugt 
blóð  sem  hið  islenska  þjóðfjelag  á  fyrstu  öldunum  eptir  land- 
nám".i) 

Eptir  landnámsöld.  þá  er  Hrafn  Hængsson  var  lögsögu- 
maður,  eru  þeir  Mörður  gígja,  Jörundur  goði,  Geir 
goði  og  Po^'steinn  Ingólfsson  taldir  í  Landnámu  mestir 
höfðingjar  á  Suðurlandi.  Eflaust  hefði  verið  rjettara  að  telja 
hjer  Teit  Ketilbjarnarson  móðurbróður  Geirs  goða  í  stað 
hans,  þvi  að  hann  var  höfðingi  um  það  leyti  sem  Hrafn 
Hængsson  var  lögsögumaöur,  en  Geir  goði  var  höfðing'i  á 
síðara  hluta  10.  aldar.  I  Borgarfirðinum  eru  þeir  Tungu- 
Oddur  og  Egill  Skallagrimsson  taldir  mestir  höfðingjar, 
en  Porgrímur  Kjallaksson  og  I^órður  gellir  við 
Breiðafjörð:  á  Norðurlandi  þeir  Miðfjarðar-Skeggi.  I^or- 
steinn  Ingimundarson,  Goðdælir,  Hjaltasynir.  Eyj- 
ólfur  Valgerðarson  og  Áskell  goði,  en  i  Austíirðinga- 
fjórðungi  forsteinn  hvíti,  Hrafnkell  Freysgoði.  Þor- 
steinn  Böövarsson,  faðir  Siðu-Halls,  og  Pórður  Freys- 
goði.2) 

Pá  er  skýra  á  frá  hinum  merkustu  atburðum  í  l)ygðum 


1)  Sars.  Hist.  I.  ^214— l.j;  sbr.  Giiðbr.  Vigfússon,  Safn  I.  2íM>. 
2)  Ldu.  15/321. 

10 


146  Söguöklin. 

landsins,  verðiir  glöggast  aö  lara  eptir  lijeruðunnm;  er  þá 
einfaldast  að  halda  sönui  leið  kring  uni  landið,  eins  og  áður 
þá  er  skýrt  var  i'rá  landnámunum.  En  sá  er  munurinn  að 
nú  má  íara  miklu  liraðar  yíir.  í*að  þarf  eigi  að  koma  við 
i  liverri  sveit,  heldur  að  eins  í  einstaka  iijeraöi,  en  viðstað- 
an  verður  að  visu  sumstaðar  nokkru  lengri.  Ur  mörgum 
sveitum  eru  engar  sögur,  og  úr  sumuni  hinum  mestu  lijeruðum 
Iandsin.s,  svo  sem  t.a.m.  Skagafirði,  eru  mjög  fá  tiðindi  kunn 
frá  allri  söguöldinni.  Auk  þess  verður  einungis  skýrt  frá 
helstu  atburðunum  og  hinum  merkustu  mönnum,  sem  við 
þá  voru  riðnir. 

LJr  landnámi  Ingólfs  eru  litlar  sögur.  f*orsteinn  sonur 
hans  setti  Kjalarnesþing  á  stofn  og  haun  varð  aisherjargoði, 
er  alþingi  var  sett,  eins  og  þegar  er  getið,  en  annars  fara 
engar  sögur  af  honum.  Hann  hefur  eflaust  verið  mikill  höfð- 
ingi  og  friðsemdarmaður  sem  faðir  hans. 

Fyrir  austan  heiði  rjett  hjá  landnámi  Ingólfs  var  alþingi 
háð.  í*ingvellir  urðu  nú  lijartastaður  landsins.  Par  var 
höfuöból  allra  landsmála  og  dómsstarfa.  Pangað  konui 
höfðingjar  og  bændur  og  menn  með  þeim  af  öllu  landinu. 
f'ar  var  fjör  á  ferðum  i  júnímánuði  ár  hvert,  þær  tvær  vik- 
ur,  sem  alþingi  stóð  yfir. 

Lögsögumaðurinn  var  að  ýnisu  leyti  formaður  alþingis. 
Hrafn  Hængsson  varð  það  fyrstur  manna  Hann  hatði 
tvo  um  fimtugt,  er  hann  varð  lögsögumaður,  og  Iiafði  I()g- 
sögu  á  hendi  í  tuttugu  ár  (930—949).  Af  honum  fara  engar 
sögur  og  num  hann  hafa  verið  spakur  höfðingi.^) 

Eptir  Hrafn  tókPórarinn  Ragabróðir  við  lögsögu  og 
Iiafði  i  tuttugu  ár  (9.50—969).  Hann  var  sonur  Oleifs  hjalta 
landnámsmannsr')  Hann  bjó  að  Varmalæk  i  Andakílshrepp  i 
Borgarfirði,  en  flutti  suður  að  Laugarnesi  við  Reykjavík.  á 
meðan  Glúmur  bróðir  hans  var  kvongaður  Hallgerði  lang- 
brók  Höskuldsdóttur  (um  960).  Pórarinn  var  „stórvitr"  mað- 
ur.     Hann  kemur  við  Njáls  sögu  að  því  leyti  sem  kvonfang 


n  Islb.  3/Ö;  Eg.  23;71-72;  Ldn.  3/282;  Isl.  I,  337;  sbr.  Safn  II,  13 
14  og  ;ið  franian  I,  91.        ^)  Sbr.  að  framan  I,  115—116. 


Fyrshi  líigsíiguinemiiruir.  14,7 

bróður  hans  snertir,  en  lítið  við  aðrar  sögur.i)  A  meðan 
hann  hafði  lögsögu  bar  Pórður  gellir  upp  nýniæli  sitt.  Pór- 
arinn  átti  Pórdisi  Ólafsdóttur  systur  hans. 

Pá.  var  Porkell  máni  Porsteinsson  Ingólfssonar 
lögsögumaður  i  fimtán  ár  (970-984).^)  Hann  var  einn  af 
hinum  helstu  höfðingjum  á  Suðurlandi  á  sinni  tið,'^)  og  hon- 
um  er  við  brugðið  sökum  rjettlætis  og  siðgæðis.  Hann  var 
því  opt  tekinn  gjörðarmaður.^)  Hann  hefur  auðsjáanlega 
verið  djúpvitur  maður  og  tekið  allmikinn  þátt  i  löggjöf 
landsins.^)  Pótt  hann  væri  goði  og  alsherjargoði  mun  hann 
hvorki  hafa  átt  hof  nje  blótað  heiðin  goð.  Hann  mun  hafa 
trúað  á  þann  guð,  sem  haföi  skapað  sólina,  þvi  að  hahn  Ijet 
bera  sig  í  sólargeisla  i  banasótt  sinni,  og  fal  sig  á  hendi 
þeim  guði.  er  sólina  hafði  skapað.  Hann  lifði  svohreinlega 
sem  þeir  kristnir  menn,  er  best  eru  siðaðir.^) 

Pessir  þrir  lögsögumenn  munu  allir  hafa  haldið  lögsögu 
til  dauðadags. 


Egill   Skallagrímsson. 

í  Borgarfirðinum  voru  þeir  feðgar  Skallagrimur  og  EgiII 
að  Borg  merkastir  menn  um  930.  Skallagrimur  var  þá  íar- 
inn  mjög,  enda  var  hann  nærri  áttræður  að  aldri,  en  EgiII 
sonur  hans  var '  um  þrítugt  og  i  hinum  mesta  uppgangi. 
Hann  var  þá  einn  á  lifi  af  sonum  Skallagrims.  þvi  aö  Pór- 
ólfur,  sem  var  hjer  um  bil  12  árum  eldri  en  Egiil.  var  fall- 
inn,  þá  er  hingað  er  komið  sögunni.  en  flest  böru  Skalla- 
gríms  höfðu  anda.st  á  unga  aldri 

Peii-  bræður  Pórólfur  og  EgiII  voru  baöir  niiklir  menn 
og  sterkir,  en  þó  mjög  ólikir.    Pórólfur  var  friður  sýnum  og 

')  Nj.  l:3-17,.57-7.>:  Ulh.  :},r,;  Eg.  59,95;  Ldu.  :>0,:,9,  19  117,  ^hr 
Saín  II.  14.  ^)  Isjl).  .5  8.  ^)  Krist.,  Bps.  I,  1/4.  *)  Sbr.  HarD. 

l(»,2/-29.     -)  Islb.  4/7;  Grett.  12/:í:3-:34.    «)  Ldn.  9/3S:  sbr.  Safi.  II.  14. 

1(1* 


t48  Söguöldin. 

vinsæll,  eu  EgiU  var  Ijótiir  og  svartur  á  hár  og  likur  föður 
sínum.  Pegar  á  ungiingsaldri  var  hann  svo  mikili  og  sterkur, 
að  hann  þótti  bera  langt  af  öðrum  mönnum.  Hann  var  illur 
viðureignar  i  uppvexti,  kappsamur  og  reiðigjarn,  óbilgjarn 
og  svo  óvæginn.  að  hann  þoldi  enga  mótgjörð.  Fyrir  því 
vildi  Pórólfur,  sem  hafði  dvalið  lengi  erlendis  þá  er  Egill 
var  á  barnsaldri,  eigi  lofa  honuni  að  fara  utan  með  sjer;  en 
Egill  gerði  þá  bróður  sinum  þann  óskunda.  að  honum  þótti 
ráðlegast  að  láta  undan  honum. 

I  Noregi  drap  Egill  Bárð,  ármann  Eiríks  konungs 
b  1  ó  ð  a  X  a  r,  og  varð  þ vi  fvrir  reiði  konungs  og  G  u  n  n  h  i  1  d  a  r 
drotningar,  þótt  Pórir  hersir  kæmi  honum  þá  i  sætt  við 
konung.  Voru  þetta  upptökin  að  löngum  fjandskap  milli 
Egils  annars  vegar  en  Eiriks  konungs  og  Gunnhildar  drotn- 
ingar  hins  vegar;  vaknaði  þá  upp  hinn  forni  fjandskapur, 
sem  verið  hafði  á  milli  feðra  þeirra. 

Peir  bræður  Pórólfur  og  Egill  voru  á  vetrin  með  Póri 
hersi  Hróaldssyni,  æskuvini  Skallagrims.  Par  kyntist 
EgiU  Arinbirni  syni  hans  og  gerðist  með  þeim  vinátta 
mikil.  A  sumrin  fóru  þeir  bræður  í  víking  suður  um  Eystra- 
salt  og  eru  allmiklar  sagnir  af  þvi.  Pá  var  það  eitt  sinn 
að  Egill  hitti  Eyvind  skreyju  fyrir  Jótlandssiðu.  Hann 
var  bróðir  Gunnhildar  drotningar  að  sögn  Egils  sögu.  Peir 
bræður  áttu  honum  grátt  að  gjalda.  og  rjeðst  Egill  þegar  á 
hann;  drap  hann  af  honum  margt  manna.  en  Eyvindur  varð 
að  hlaupa  fyrir  borð  og  bjarga  sjer  með  sundi  til  lands. 
Eptir  þetta  þótti  Porólfi  eigi  ráðlegt  að  halda  til  Noregs  um 
haustið.  Þeir  bræður  sigldu  þá  suður  með  Fríslandi  og 
Flæmingjalandi  og  fóru  á  fund  Aðalsteins  Englakonungs. 
Með  honum  börðust  þeir  á  Vínheiði  við  Vínu.skóga  (92.5 
eða  926),  og  fjell  í*órólfur  þar  eptir  fræga  framgöngu.  Bardag- 
inn  á  Vinheiði  er  orusta  sú,  sem  Simeon  frá  Durham  getui* 
um,  að  staðið  hafi  við  Vendnne  á  milli  Aðalsteins  konungs 
og  Ólafs  konungs  og  Constantíns  Skotakonungs,  og  þýðir 
dun   heiði.^)    EgiII    dvaldi  einn  vetur  með  Aðalsteini   eptir 


')  Simeon,  Dnnelniensis   ecclesia  í  Mouum.  hist.  Britannica  I,  bls. 


Fyrsta  utaiit'erö  Egils  og  kvoníaiig  hans.  149 

fall  fórólfs.  en  síðan  fór  hann  til  Xoregs  og  fjekk  Asgerð- 
ar  Bjarnardóttur  liölds,  ekkju  Pórólfs  bróður  síns.  Sum- 
ariö  eptir  fór  Egili  með  konu  sinni  til  Islands  (um  927)  og 
liafði  liann  þá  verið  utan  tólf  vetur  að  því,  er  segir  í  sögu 
hans.     Varð  Skallagrimur  þá  feginn  heimkomu  hans.^) 

.Egill  tók  nú  við  bú.sýslu  og  fjárforráðum  með  föður  sin- 
um  og  gerðist  hinn  mesti  búhöldur.  A  þessum  árum  var 
alþingi  sett,  og  mun  Skanagrimur  eða  Egill  þá  hafa  fengið 
goðorð  og  þátt  í  löggjöf  og  land.sstjórninni;  höfðu  þeir  feðg- 
ar  höfðingsskap  til  þess,  og  einnig  er  þess  getið  um  Egil 
að  hann  hati  .,farið  með  goðorð  ok  mannaforráð".  Pó  kem- 
ar  hann  litið  við  sögur  og  deilur  manna  hjer  á  landi.  Hann 
var  eigi  ihlutunarsamur  um  mál  manna,  og  aðrir  menn 
sýndu  honum  eigi  heldur  neinn  ójöfnuð,  enda  mun  fæstum 
hafa  þótt  árennilegt  að  leita  á  hann.  Að  eins  einu  sinni  er 
þess  getið  að  hann  tæki  þátt  i  deilu  nokkurri  i  Borgarfirðin- 
um,  eins  og  síðar  mun  sagt.  Hann  var  þá  mjög  harður  í 
kröfum  við  mótstöðumenn  .sina;  kom  þar  frani  hið  sama 
skap  haus  sem  endranær.^)  Allar  hinar  miklu  deilur  Egils 
gerðust  erlendis  og  þar  vann  hann  hreystiverk  sin  og  flest 
frægðarverk.  Egill  var  Qegjarn  og  vildi  eigi  láta  hlut  sinu 
fyrir  neinum.  Fyrir  þvi  átti  hann  i  miklum  deilum  við 
nokkra  venslamenn  sína  i  Noregi  út  af  jarðeignum,  sem 
hann  sagði  að  Asgerður  kona  sín  heíði  átt  að  fá  eptir  föður 
sinn;  en  menn  þessir  stóðu  í  miklu  vinfengi  við  Eirík  kon- 
ung  og  Gunnhildi  drotningu  og  nutu  styrks  þeirra. 

Pá  er  Björn  höldur  Brynj  ólfsson,  faðir  Asgerðar 
konu  Egils,  var  andaður,  tók  Bergönundur  Porgeirsson 
tengdasonur  hans  alt  fje  hans,  lönd  og  lausa  aura,  undir 
sig.  En  er  Egill  frjetti  það,  fór  hann  utan  og  kona  haus  á 
fund  Arinbjarnar  vinar  síns  (um  933).  Bergönundur  var 
ranglátur  maður  og  fjegjarn  og  tók  mjög  illa  kröfum  Egils 
uni  að  skipta  arfi  eptir  Björn  höld  með  dætrum  liaiis.    Egill 


68<j.     Sbr.  W.  F.  Skeue.    Celtic  Scotland  I.  358,   Finnur  .Jtuisson.    Egils 
saga.  Fortale.  bls.  LXXII.  ')  Eg.  40-.56;12B-18:í.  ^  Eg.  .í6  184. 

66/24.5,  78/287,  84  302  o.  ef. 


150  Síiguöldin. 

stefndi  honuni  þá  til  Giilaþings,  og  er  það  mál  mjög  íVægt 
oi'öið,  af  þvi  að  viö  þetta  tækifæri  segir  í  fyrsta  sinn  nokk- 
uð  af  skipulagi  Gulaþings  Egill  náði  þar  eigi  lögum  af 
Bergönundi  sökum  ofrikis  Gunnliildar  drotningar  og  Eiríks 
konungs;  en  liann  bannaöi  Bergönundi  og  ölluni  öðrum  að 
byggja  og  vinna  jarðir  þær,  sem  Björn  höldur  hafði  átt,  og 
hjelt  burtu  af  þinginu.  Konungur  veitti  Egli  þá  eptirför  og 
ætlaði  að  taka  hann  af  lifi.  Egill  kopist  undan  og  drap  um 
leið  einn  hirðmann  konungs  og  frænda;  en  konungsmenn 
rændu  kaupskip  Egils  og  brendu,  og  drápu  tíu  menn  af 
honum.  Arinbjörn  gaf  þá  Egli  skip  til  heimferðar.  en  kon- 
ungur  gerði  hann  útlægan  um  endilangan  Noreg.  Egill 
hefndi  .sín  harðlega  áÖur  en  hann  fór  til  Islands.  Hann  drap 
Bergönund  og  þrjátíu  menn  aðra  og  rændi  miklu  fje.  Á 
meðal  þeirra,  er  lííið  Ijetu,  var  Rögnvaldur  sonur  Ei- 
riks  konungs  og  nokkrir  vinir  konungs.  Siðan  reisti  Egill 
Eiríki  konungi  og  Gunnhildi  drotningu  niðstöng  og  sneri 
niðinu  á  landvættir  Noregs,  svo  að  þær  skyldu  reka  konung 
og  di-otningu  úr  landi.  Að  þvi  búnu  Ijet  hann  i  liaf  og 
hjelt  til  íslands  (um  934). ^) 

í*á  er  Egill  kom  heim,  var  faðir  hans  orðinn  hrumur 
af  elli;  andaðist  hann  um  haustið  og  var  heygður  út  á 
Digranesi  (um  934).-^) 

EgiU  var  nii  tvo  vetur  að  Borg,  en  á  öðrum  vetri  gerð- 
ist  hann  „úkátr";  er  sagt  að  Gunnhildur  drotning  hafi  þá 
látið  efla  seið,  að  Egill  skyldi  aldrei  ró  biða  fyr  en  hún  sæi 
hann.  Snemma  um  sumarið  eptir  lýsti  hann  þvi  yfir,  að 
hann  vildi  til  Englands  á  fund  Aðalsteins  konungs  og  vitja 
heita  þeirra,  er  hann  hafði  heitið  honum;  mun  það  hafa 
verið  hinn  sanni  tilgangur  fararinnar  og  að  fá  rjetting  máls 
sins  í  Noregi,  ef  hægt  væri.  Egill  fjekk  storm  i  hafi  og 
braut  hann  skip  sitt  við  Norðymbraland.  Par  var  þá  Eirik- 
ur  blóðöx  fyrir  i  Jórvik;  haföi  hann  orðið  að  flýja  úr  Noregi, 
en  engin  frjett  var  komin  um  það  til  íslands,  þvi  að  farbann 
var   milli   landanna;    haföi   Aðalsteinn  konungur  sett  hann 


')  Eg.  .56-.57/184— 209.        '^)  Eg.  .58/211  —  12. 


()nnur  og  |>ri(!>.)a  ntanterð  Euil-.  151 

þar  til  forráöa  og  landvarnar.  EgiU  írjetti  aö  Arinbjörn 
hersir  var  meö  konungi.  og  rjeð  hann  þvi  af  að  fara  á  fund 
hans,  enda  þótti  honum  litilmannlegt  að  láta  taka  sig  á 
flótta.  Eptir  ráöum  Arinbjarnar  færði  Egill  konungi  höfuð 
sitt  og  fjekk  lif  náttlangt  fyrir  fylgi  Arinbjarnar.  Um  nóttina 
orti  Egill  aö  ráði  Arini^jarnar  kvæöi  um  konung  til  þess  að 
mýkja  skap  hans,  og  flutti  hann  það  daginn  eptir  fyrir  kon- 
ungi  með  mikluni  skörungsskap.  Kvæðið  er  enn  til  og  heitir 
Höfuðlausn. 

Eiriki  konungi  þótti  nú  niðingsverk  að  láta  drepa  Egil 
og  gaf  honum  því  höfuð  sitt,  en  sættist  þó  eigi  við  hann. 
Fjekk  Egill  að  fara  frá  konungi  heill  á  liófi  og  átti  hann 
þar  Arinbirni  lif  að  launa.^) 

Frá  Jórvik  lijelt  EgiII  á  fund  Aðalsteins  konungs.  og 
síðan  til  Noregs.  f*ar  náði  hann  þá  jörðum  þeim,  sem  As- 
gerður  kona  hans  átti  að  fá  eptir  föður  sinn,  og  leyfði 
Hákon  konungur  Aðalsteinsfóstri  honum  það  sökum  orð- 
sendingar  Aðalsteins  konungs.  Atli  hinn  skammi,  bróðir 
Bergönundar.  hafði  þá  tekið  þær  eptir  bróður  sinn.  en  EgiII 
feldi  hann  í  hólmgöngu  á  Gulaþingi.  I  ferð  þessari  drap 
Egill  Ljót  hinn  bleika.     Hann  var  hinn  ver.sti  berserkur 


')  Eg.  59—61,213—226.  Um  þenuau  atburð  sbr.  .Jóu  prófast  ,Tóus- 
sou  í  Tímariti  Bókuifjel-  1895  bls.  181—186  og  202;  Halldór  Kr.  Frið- 
rikssou,  sama  rit  1897,  bls  80-81 ;  B^jöru  M.  Ólseu,  s.  st.  bls.  88—98, 
og  eiukum  Fiuuur  .Jóusson,  Egil  Skallagrímssou  og  Erik  Blodokse  i 
Oversigt  over  Det  kgl.  danske  Videuskaberues  Selskabs  Forhandliuger 
1903,  bls.  295—312.  Eu  auk  þeirra  röksemda,  sem  vísiudameun  jiessir 
liafa  leitt  að  skoðunum  sínum,  má  geta  þess  að  Guuulaugur  ormstnuga 
segir  í  vísu  einui,  er  haun  kvað  að  boðiuu  í  Skáuey  í  Borgaríirði  aö 
Aðalráður  (eða  Alráður)  dvaldi  ferð  haus  „austan"  frá  Englandi  („allra 
nýztr  meðan  austau  Alráðr  farar  dvaldi").  Petta  dæmi  má  bera  saman 
við  orð  Egils  Skallagrimssouar  „Vestr  fórk  of  ver".  Hann  niátti  eins 
segja  að  hauu  færi  „vestur'  um  haf  frá  Islandi  til  Englands.  eius  og 
Guuulaugur  talaði  um  á  Islaudi.  að  hauu  færi  ..austau"  frá  Euglaudi  til 
Islauds.  Nokkrar  fleiri  sanuanir  og  samlíkiugar  mætti  færa  að  jiessu. 
sem  eigi  hafa  enn  verið  nefudar,  eu  hjer  nægir  aö  geta  þess,  að  þeir 
Jóu  prófastur  Jónssou  og  Björn  M.  Olseu  hafa  eigi  í  hinum  fróðlegu 
ritgjörðum  síuum  leitt  næg  ríik  gegn  þvi.  að  EgiII  hafi  komið  til  Norð- 
ymltralauds  frá  Islandi.  eius  og  sagan  segir.  til  þess  að  geta  hruudið  frá- 
söeu  Esils  sítiiu. 


152  Söguuklin. 

og  hóliiigöngumaður.  Egill  íjekk  þar  færi  til  þess  að  launa 
Arinbirni  velgjörðir  hans  nokkru,  þvi  að  Ljótur  hafði  skorað 
á  Friðgeir  systurson  Arinbjarnar  til  hóhngöngu,  eða  að 
gipta  sjer  systur  sina  ella;  gekk  Egill  þá  á  hólni  fyrir  hann 
og  frelsaði  þau  systkinin  bæði.^) 

Egill  hjelt  siðan  til  Islands  og  kom  heim  eptir  tveggja 
ára  brottveru  (938).  Hann  dvaldi  siðan  mörg  ár  að  Borg. 
En  eitt  sinn  frjetti  hann  að  Arinbjörn  væri  kominn  tii 
Noregs,^)  og  fýsti  hann  þá  að  fara  á  fund  hans.  Likiega 
hefur  hann  einnig  viljað  reyna  að  ná  þeim  jörðum,  sem 
hann  þóttist  eiga  í  Noregi  eptir  Ljót  hinn  bleika.  Egill  bjó 
þvi  skip  sitt  og  sigldi  til  Noregs  og  var  þar  með  Arinbirni 
um  veturinn.  Hann  fjekk  Arinbjörn  til  að  fara  á  fund 
Hákonar  konungs  Aðalsteinsfóstra  og  gera  tilkall  til  jarða 
Ljóts  hins  bleika,  sem  ármenn  konungs  höfðu  tekið  undir 
hann.  En  konungur  tók  því  máli  svo  þunglega,  að  Arin- 
björn  sá  að  eigi  mundi  tjá  að  leita  þess  optar.  EgiU  varð 
mjög  „úfrýnn",  er  hann  heyrði  það,  en  svo  var  Arinbjörn 
örlátur,  að  hann  gaf  Egli  40  merkur  silfurs  fyrir  jarðir 
þær,  sem  Ljótur  hinn  bleiki  hafði  átt,  og  kvað  það  laun 
fyrir  að  Egill  hafði  leyst  líf  Friðgeirs  frænda  sins.  Egill 
tók  við  fjenu  og  þakkaði  Arinbirni  og  varð  nú  glaður. 

Um  .sumarið  eptir  fór  EgiU  i  viking  með  Arinbirni,  en 
uni  haustið  skildu  þeir  við  Jótland;  fór  Arinbjörn  þá  á  fund 
Eirikssona  blóðaxar,  þvi  að  Hákon  konungur  hafði  stygst 
við  hann,  er  hann  fór  með  fjárkröfu  Egils,  svo  að  honum 
þótti  .sjer  varla  óhætt  i  Noregi.  Egill  sigldi  þá  til  Noregs 
og  var  um  veturinn  austur  i  Vik  með  Porsteini  Póru- 
syni,  systursyni  Arinbjarnar.  Fyrir  hann  fór  Egill  austur  á 
Vermaland  til  þess  að  heimta  skatt  af  Arnviði  jarli.  För 
sú  var  hin  mesta  hættuför,  því  að  þeir  menn,  sem  Hákon 
konungur  hafði  sent  á  fund  jarls,  höfðu  aldrei  komið  aptur, 
og   ætluðu   menn,    eins  og  raun  varð  á,  að  jarl  hefði  látið 


')  Eg.  62—6.5/227—24.5.  "^)  I  Egils  sögu  segir  einnig  að  Egill  liati 
þá  frjett  fall  Eiríks  blóðaxar,  eu  liann  fjell  9.54.  far  er  lílilega  blandaö 
niáluin,  sbr.  Tímarit  Bókmtjel.  1895,  bls.  186—202. 


Fjúrða  utauferð  Egils  og  efri  ár  iians.  l.>3 

drepa  þá.  En  konungur  var  reiöur  víð  f  orstein  sökum  þess 
að  Arinbjörn  var  larinn  úr  landi,  og  vildi  þvi  senda  hann 
forsending  eða  gera  hann  útlægan  að  öðruni  kosti.  Egill 
tókst  þá  ferðina  á  hendur  og  sigraði  allar  hættur.  Hann 
drap  25  menn,  sem  Arnviður  jarl  Ijet  sitja  fyrir  honum  og 
komst  með  skattgjaldið  til  Noregs.  Pá.  er  konungur  íjekk 
skattinn  og  frjetti  hið  sanna  af  ferð  Egils,  tók  hann  Porstein 
i  sætt  við  sig,  og  fór  um  sumarið  herferð  austur  á  Verma- 
land.  En  Egill  hjelt  þá  til  íslands,  er  hann  hafði  ráöstafað 
jörðum  þeim,  sem  hann  átti  í  Sogni  og  á  Hörðalandi.^) 

Pessa  utanferð  fór  Egill  á  miðri  10.  öld,  liklega  á  árun- 
um  950—952,  og  var  það  hin  síðasta  ferð  hans  til  annara 
landa.  Bar  það  mest  til  þess,  að  hann  mátti  eigi  vera  i 
Noregi  af  því  að  hann  átti  svo  sökótt  við  Noregs  konunga. 
Egill  sat  því  um  kyrt  að  Borg  og  bjó  þar  langa  æfi  og  hafði 
hið  mesta  rausnarbú.  Hann  sótti  alþingi  og  aöra  mannfundi. 
Á  alþingi  átti  hann  búð,  og  þar  þótti  honum  gaman  að 
ræða  við  menn  um  tíðindi  frá  öðrum  löndum.  og  segja  af 
stórvirkjum  sínum,  ef  hann  var  þess  spurður.  En  sjerstak- 
lega  skemti  hann  sjer  vel,  ef  hann  hitti  þar  eitthvert  gott 
skáld  og  ræður  þeirra  snerust  um  skáldskap,  þvi  að  sjálfur 
var  Egill  hið  ágætasta  skáld  að  norrænu  máli  á  sinni  tíð, 
og  vel  að  sjer  í  skáldskaparfræðum.^) 

Um  þetta  leyti  urðu  elstu  börn  Egils  frumvaxta.  í*or- 
gerður  var  þeirra  elst,  og  var  hún  frið  kona  og  mikil 
vexti,  vitur  og  heldur  skapstór.  Hún  giptist  Ólaíi  pá  Hös- 
kuldssyni  i  Hjarðarholti  í  Dölinn  (um  959).  Böðvar  hjet 
einn  sona  Egils.  Hann  var  hinn  efnilegasti  maður.  friður 
sýnum,  mikill  og  sterkur  svo  sem  verið  hafði  Egill  og  Pór- 
ólfur  á  hans  aldri.  Egill  unni  honum  mikið  og  Böðvar  var 
elskur  að  honum.  Eitt  sumar  hafði  EgiII  keypt  mikið  af 
við  á  kaupstefnu  við  Hvitá  og  fluttu  húskarlar  hans  viðinn 
á  áttæring  heim  að  Borg.  Eitt  sinn  fór  Böðvar  með  þeim, 
en  þá  vildi  svo  til  á  heimleiðinni  að  þeir  fengu  útfalls- 
straum   og   útsynning  á  Borgarfirðinum.    í  þeim  öldugangi. 


')  Eg-.  67-76  54« -2S().        -')  Si)r.  Eg.  78/387— m  78/29á. 


154  Söguöldin. 

er  þá  varð.  kafði  skipiö  imdir  þeiai  ug  týndust  þeir  allir. 
Daginn  eptir  spiirði  Egill  þessi  tiöindi  og  reið  hann  þegar 
að  leita  líkania  Böðvars.  Hann  fann  lík  lians  rekið  á  land, 
tók  það  upp  og  setti  í  knje  sjer  og  reiö  út  i  Digranes  til 
liaugs  Skallagrínis.  Hann  Ijet  þá  opna  liauginn  og  lagði 
Böðvar  þar  niður  lijá  Skallagrimi:  er  sagt  að  Egill  haíi  þá 
þrútnað  svo  af  harmi,  að  kyrtillinn  rifnaði  af  honuni  og  svo 
hosurnar.^)  Síðan  var  haugnum  lokað  aptur.  En  er  Egill 
kom  heim,  lagðist  hann  af  sorg  í  lokrekkju  sina,  og  ætlaði 
að  svelta  sig  i  hel.  Asgerður  sendi  þá  eptir  Porgerði  dóttur 
þeirra  og  tókst  henni  að  fá  föður  sinn  ofan  af  fyrirætlan 
sinni  og  til  að  yrkja  erfikvæði  eptir  Böðvar;  'er  fögur  frí\- 
saga  af  þessu  í  Egils  sögu.  Egill  orti  þá  hið  fagra  kvæði 
Sonatorrek,  þ.  e.  .sonamissir,  eitthvert  hið  ágætasta  kvæði, 
sem  til  er  i  fornum  íslenskum  eða  norrænum  skáktskai). 
Hann  hafði  litlu  áður  mist  annan  son,  er  Gunnar  hjet.  og 
minnist  hann  þeirra  heggja  í  kvæðinu  og  kendi  það  við  þá 
báða.  I  upphafi  kvæðisins  getur  hann  þe.ss  að  hann  eigi 
mjög  tregt  með  að  hræra  tunguna  og  að  yrkja,  en  er  fram 
leið  að  yrkja  kvæðið,  tók  Egill  að  hressast,  og  er  því  var 
lokið,  reis  hann  úr  rekkju  og  settist  i  öndvegi  og  færði 
kvæðið  Asgerði  og  Porgerði  og  hjónum  sínum.  Síðan  Ijet 
hann  erfa  sonu  sina  eptir  fornri  siðvenju;  en  er  Porgerður 
fór  heim,  leiddi  EgiU  hana  með  gjöfum  í  brott.^) 
Þetta  gerðist  um  960  eða  rjett  eptir  það  ár. 


Brenna  Þorkels  Blundketilssonar. 

Litlu  eptir  þetta  urðu  mikil  tiðindi  i  Borgarfirðinum,  þá 
er  Hænsa-Pórir  brendi  inni  í*orkel  Blundketilsson  í 
Örnólfsdal,  eins  og  áður  hefur  verið  drepið  á. 


0  Svo  hjel  fat  það,  sem  menu  höfðu  um  fótleggiua:   náði  það  frá 
ristinni  og  upp  að  hnje.       ^)  Eg.  78/282-287.  sbr.  66/24-5—246. 


Hænsa-fúrir  og  torkell  Bliindketilsson.  15Ó 

Hænsa-JÞórir  var  snaiiöiir  maður  og  eflaust  ættsmár.  því 
að  ekkert  er  greint  nm  ætt  lians.  þótt  sjerstök  saga  sje  til 
af  honum.  En  liann  græddi  brátt  fje  af  kaupum  við  menn 
i  ýmsum  lijeruðum  bæði  sunnanlands  og  norðan.  Eitt  sinn 
haföi  hann  nieð  sjer  hæns  og  seldi  þau,  og  þvi  var  hann 
kallaður  Hænsa-Pórir.  Hann  keypti  síðan  land  að  Vatni 
upp  frá  Norðtungu  i  Borgarfirði  og  reisti  þar  bú  og  gjöröist 
auðmaður  mikill.  en  hann  var  þó  ávalt  óvinsæll  og  illa 
þokkaður. 

Pá  bjó  1  Norðtungu  Arngrimur  goði  Helgason. 
Högnasonar  landnámsmanns.  Hann  mun  að  likindum  hafa 
selt  Póri  landið  að  Vatni,  þvi  að  Vatn  er  sami  bærinn  sem 
Helgavatn  og  segir  í  Landnámu  að  Helgi  faðir  Arngríms  hafi 
búið  þar.^)  tórir  reyndi  að  vinna  vináttu  og  traust  Arn- 
grims  goða,  og  bauð  honum  þvi  barnfóstur.  Arngrimur 
vildi  eigi  þiggja  það  í  fyrstu,  en  Þórir  bauð  þá  aö  gefa 
sveininum  hálft  Qe  sitt,  og  það  fjekk  Arngrimur  eigi  staðist. 
Fór  þá  Helgi  sonur  hans  heim  með  Póri,  en  Arngrimur 
hjálpaði  honum  siðan  í  viðskiptum  við  aðra  menn.''') 

Um  þetta  leyti  bjó  í  Örnólfsdal  Porkell  Bhmdketilsson. 
Örnólfssonar  landnámsraanns.^)  Hann  var  auðugur  maður 
og  vinsæll,  og  átti  mörg  leigulönd.  Sumar  eitt  (líklega  961)  var 
litill  grasvöxtur  og  urðu  sumir  landsetar  Porkels  þá  hey- 
þrota  og  leituðu  hjálpar  hjá  honum.  Porkell  hjálpaði  þeim 
á  meðan  hann  gat,  en  þá  er  kom  fram  á  einmánuð.  gat 
hann  eigi  hjálpað  tveimur  landsetum.  sem  leituðu  til  hans. 
Fyrir  bænastað  þeirra  fór  hann  þá  á  fund  Hænsa-Í*óris  að 
fala  af  honum  hey  til  söln  en  hann  tók  því  illa  og  vildi 
engan  greiða  á  gera,  þótt  tvöfalt  verð  væri  í  boði.  Porkoll 
tók  þá  að  lokum  hey  nokkuð  hjá  Póri  og  lagði  verð  i  stað- 
inn,  en  ætlaði  á  áður  að  Pórir  skyldi  hafa  nóg  fóður  til  fjár 
sins,  þó  að  algjafta  væri  til  alþingis/*) 


')  Ldn.  2/68.    í  Hæns.  í2/12.í   segir   að    bærinn   hafi   fensíið   nalii  af 
Helga  syni  Anigrirns  goða.  -|  Hæns.  1—2/122—2.3.  ^)  ísU).  't  7: 

Mb.,  Ldn.'-  24.5:  Ldn.  2  B7.  Sbr.  að  fratnan  L  120;  Maurer.  Uber  die 
Híensa-fóris  saga.  bls.  181  — 1S9  (i  sjerpr..  bls.  2.')— 33);  Bjurn  M.  Ólseii. 
Aarb.  f.  n.  Oldkh.  19(».'>.  ))ls.  03—72.  L'in  l)æi  þá.  sein  hjer  erii  nefiidir. 
sjá  Kalund,  Isl.  I,  .3.56-3.i9.        ')  Hæns.  1/124.  4  131-:)  140. 


15(j  Söguöldin. 

Pórir  íor  nú  í  Norðtiingu  og  kærði  í*orkel  fyrir  rán,  en 
Arngrímur  goði  vildi  eigi  skerast  í  málið,  þá  er  Helgi  son- 
ur  hans  sagði  honum  hið  sanna  um  málavexti.  Pórir  reyndi 
þá  að  fá  Tungu-Odd  til  að  ganga  i  málið,  en  þótt  hann 
bæri  þungan  hug  til  Porkels,  fór  það  á  sömu  leið,  er  hann 
heyrði  hvernig  farið  hefði  með  þeim  Póri. 

Nokkru  siðar  kom  forvaldur  Tungu-Oddsson  að  Norð- 
tungu.  Hann  hafði  verið  i  förum  og  komið  út  um  sumarið 
fyrir  norðan  land  og  vistaðist  þar  um  veturinn.  Hann  var 
nú  á  heimleið  og  hitti  Pórir  hann  að  máli  1  Norðtungu, 
og  bauð  honum  þegar  hálft  fje  sitt  til  þess  að  taka  að  sjer 
málið  á  hendur  Porkeli  Blundketilssyni.  Porvaldur  Ijet 
leiðast  til  þess  þrátt  fyrir  aðvörun  Arngríms  goða;  en  síðan 
ætlaði  hann  að  ráðgast  um  við  föður  sinn  um  meðferð  máls- 
ins.  Þessu  fjekk  hann  eigi  ráðið  fyrir  Þóri ;  vildi  hann  eigi 
annaö  en  að  þeir  fæiu  þegar  og  stefndu  Porkeli  um  rán. 
I^eir  fóru  því  daginn  eptir  1  Örnólfsdal.  l^orkell  bauð  enn 
hin  bestu  sáttaboð,  og  vildi  Porvaldur  taka  þeim,  en  Þórir 
bannaði  það.  Porvaldur  stefndi  þvi  I^orkeli  um  rán  og 
hafði  um  frek  ummæli.  Petta  særði  Porkel  sem  von  var,  svo 
að  hann  brá  litum.  Hann  sneri  þá  heim  að  húsum  og  mættí 
Austmanni  nokkrum,  er  Örn  hjet  og  var  hjá  honum  um 
veturinn.  Hann  sá  að  Porkell  var  rauður  sem  blóð  og 
spurði  hvort  hann  væri  sár.  Porkell  neitaði  þvi,  en  sagði 
að  þau  orð,  sem  hefðn  verið  töluð  við  sig,  væru  eigi  betri 
en  sár,  því  að  hann  heföi  verið  kallaður  þjófur  og  ráns- 
maður.  Porkell  hafði  sýnt  Erni  mikinn  drengskap  um  sumarið 
og  boðið  honum  vist  hjá  sjer,  þá  er  Tungu-Oddur  vildi  beita 
hann  ójöfnuði  og  banna  honum  kaup  við  menn.  Örn  vildi 
þvi  launa  Porkeli  hjálp  hans,  tók  boga  sinn,  lagði  ör  á 
streng  og  skaut  í  flokk  þeirra  I^óris,  er  þeir  riðu  brott.  En 
fyrir  skotinu  varð  sá,  er  siðst  skyldi,  sveinninn  Helgi  Arn- 
grimsson,  og  seig  hann  niður  af  hestinum.  Peir  hlupu  að 
honum,  en  Þórir  hratt  mönnum  frá  og  laut  niður  að  svein- 
inum,  og  var  hann  þá  dauður.  Siðan  rjettist  hann  frá  hon- 
um  og  sagði  að  sveinninn  hefði  talað  við  sig  og  sagt  þrisvar 
þessi  orð:  „brenni,  brenni  Porkel  inni".    Arngrimur  kvaðst 


Brenna  forkels  Blundketilssonar.  157 

eigi  vita  hvaö  sveinnÍDii  lieföi  sagt,  en  þó  fór  svo  aö  Pórir 
koni  vilja  síniim  fram.  Peir  Arngrimur  riðu  burtu  uns  þeir 
koniu  i  livarf ;  þá  stigu  þeir  af  baki  og  biðu  þangað  til  nátt- 
aði.  Siðan  riðu  þeir  aptur  í  Órnólfsdal,  drógu  viðarköst  að 
bænum  og  kveiktu  í:  brendu  þeir  þar  Porkel  inni  og  hvert 
mannsbarn,  er  i  bænum  var  (likl.  9(>:2). 

Porkels  brenna  Blundketilssonar  var  eitthvert  hið  lang- 
versta  verk.  .sem  unnið  var  i  heiðni  lijer  á  landi,  og  hin 
frægasta  brenna  fyrir  Njálsbrennu.  Slikt  verk  hlaut  að 
hafa  miklar  afleiðingar  í  för  með  sjer,  því  að  þungar  hefndir 
komu  fram  fvrir  minna.  Svo  vildi  líka  til  að  Hersteinn 
sonur  Porkels  hafði  komist  lifs  af.  Kveldið  áður  en 
brennan  var,  hafði  hann  farið  að  Iieiman  til  fóstra  sins.  er 
Porbjörn  hjet,  og  var  hann  hjá  honum  um  nóttina.  Pá 
er  hann  .sá  hvað  um  varað  vera,  fjekk  hann  með  fóstra  sin- 
um  Porkel  trefil  Rauðabjarnarson  i  Svignaskarði  til 
þess  að  veita  sjer  lið.  Hann  kom  þeim  Gunnari  Hlifar- 
sj^ni  og  Pórði  gelli  í  málið  með  því  að  koma  þegar  á 
mægðum  milli  þeirra  og  Hersteins,  sem  gekk  að  eiga  Pór- 
unni  Gunnarsdóttur.^)  Hins  vegar  veitti  Tungu-Oddur  þeim 
f'orvaldi  s^'ni  sinum.  Drógu  þeir  hvorirtveggja  meira  lið 
saman  en  dæmi  eru  til  á  Lslandi  við  slik  tækifæri  á  10.  öld,^) 
og  sýnir  það  af  hve  miklu  kappi  málið  var  sótt  og  variö. 
Að  lokum  var  það  dæmt  á  alþingi,  og  báru  þeir  l^órður 
gellir  sigur  úr  býtum.  Brennumenn  urðu  sekir  og  f*orvaId- 
ur  Oddssón  dæmdur  af  landi  brott  í  þrjá  vetur.  Hænsa- 
Pórir  hafði  horfið  á  brott  f^alr  þing;  ætlaði  hann  að  svikjast 
að  Hersteini,  þvi  að  hann  var  veikur  og  gat  eigi  riðið  á 
þing  jafnsnemma  seni  aðrir.  En  Hersteinn  var  manna 
skygnastur  og  fjekk  sjeð  fyrirsát  hans,  og  kallaði  á  menn 
sina;  var  þá  f*órir  tekinn  og  menn  hans,  og  hjó  Hersteinn 
af  honum  höfuðið  ^) 


^)  Sbr.  að  framan,  bls.  (51.  Hún  er  neftul  Pórunn  í  íslb.,  Ldn.  og 
Lax,  en  furiður  í  Hæns.  Hæns.  10  — ll/l.^.") — 16.'>.  Frásösrn  Hænsa-fóris 
sögu  9/1.53 — 54,  um  að  forbjörn  bafi  íengið  Tuugu-Oild  til  að  koma 
þegar  fyrir  dag  í  Öx-nólfsdal  inorginiinn  ej^tir  breununa.  getur  eigi  verið 
rjett,  sbr.  Kálund,  Isl.  L  337.  atbs.  2.  -')  Hæus.  13  1(kS-169.  14  171— 17:>. 
=*)  Hæns.   15/ 174-^1 7N. 


15S  Söguöldin. 

Eptirmál  þetta  liafði  mikla  þýöingii  fyrir  hið  unga  þjóð- 
íjelag  á  íslandi,  þvi  að  með  því  komust  menn  að  raun  um, 
live  eríitt  gat  verið  að  ná  rjetti  sinum,  er  menn  uröu  að 
leita  hans  á  næsta  þingi  við  vettvang,  eins  og  ákveðið  var 
í  Úlfljótslögum.  Til  þess  að  ráða  bót  á  þe.ssu,  bar  Þórður 
gellir  upp  laganýmæli  .sin,  eins  og  fyr  er  sagt. 


Æfilok  Egils  Skallagrímssonar; 

deilur  Þorsteins  Egilssonar  og  Steinars 

Önundarsonar. 

Egill  Skallagrimsson  kom  eigi  við  brennumálið  milli 
þeirra  f*órðar  gellis  og  Tungu-Odds  svo  getið  sje.  En  þaö 
má  geta  nærri,  að  hann  hefði  verið  kvaddur  liðs  og  eigi 
heldur  setið  lijá,  ef  það  hefði  verið  Blundketill  Geirsson, 
sonur  Pórunnar  systur  hans,^)  sem  var  brendur  inni  í  Örn- 
ólfsdal,  eins  og  segir  i  Hænsa-Póris  sögu  og  Landnámabók- 
um  þeirra  Sturlu  Pórðarsonar  og  Hauks  Erlendssonar.  EgiU 
var  um  þetta  leyti  mestur  höfðingi  i  Borgaríirðinum.  en 
hann  kom  lítið  við  mál  manna,  nema  einu  sinni  á  elHárum 
sinum,  enda  átti  þá  Porsteinn  sonur  hans  hlut  að  máli. 

Porsteinn  var  yngstur  barna  Egils.^)  Hann  var  alha 
raanna  fríðastur  sýnum,  hvítur  á  hár  og  bjartur  álitum, 
mikill  og  sterkur,  en  þó  eigi  eptir  því  sem  faðir  hans  var. 
Þorsteinn  var  vitur  maður  og  kyrlátur,  hógvær  og  stiltur. 
Hann  naut  ástrikis  móður  sinnar,  en  ekki  föður.  Porsteinn 
kvongaðist  þá  er  hann  var  rúmlega  tvítugur  og  fjekk  Jó- 
friðar  Gunnarsdóttur  Hlifarsonar.  Fáum  árum  siðar 
andaðist  Ásgerður  móðir  hans.  Egill  brá  þá  búi  og  seldi  i 
hendur  Porsteini,  en  fór  sjálfur  suður  til  Mosfells  í  Mos- 
fellssveit  til  Pórdisar  Pórólfsdóttur,  stjúpdóttur  sinnar, 


'I  Sbr.  Eg.  39/121:  Ldn.  20/60         ')  Eg.  06/240. 


forsteinn  Egilsson  og  SteinjiiT  Önundarson.  lóí) 

sem  hann  nnni  mikið  og  gipt  var  Grími  Svertingssyni. 
Par  dvaldi  hann  þangað  til  hann  andaðist  i  hárri  elli.  á 
niræöisaldri  (um  983)  og  var  hann  þá  orðinn  sjónlaus.^) 

Skömmu  eptir  að  Egill  Ijet  af  búskap,  hófust  deilur 
milli  Porsteins  og  Steinars  að  Ánabrekku  út  af  beit  i 
Staksmýri.  Hún  liggur  í  Borgarlandi  fyrir  sunnan  Háfsh^k, 
en  hann  ræður  iandamerkjum  milli  Borgar  og  Anabrekku. 
Steinarr  var  sonur  (jnundar  sjóna  Ánasonar  og  hafði 
tekið  við  búi  af  föður  sínum.  Steinarr  var  uppivöðslumaður 
mikill.  ódæll  og  haröfengur,  og  varð  þvi  þegar  fátt  með  þeim 
Porsteini.  í  Staksmýri  var  ágæt  beit  fyrir  nautpening,  og 
gengu  nautgripir  Steinars  þar  á  vorum,  er  þeir  voru  reknir 
að  Háfslæk.  Húskarlar  forsteins  vönduðu  um  það,  en  Stein- 
arr,  sem  var  bæði  niikill  og  sterkur,  gaf  að  því  engan  gaum. 
Vorið  eptir  beitti  Steinarr  nautum  sinum  i  mýrina  og  l)að 
þá  Porsteinn  liann  sjálfur  að  beita  búfje  .sínu  eins  og  að 
foruu  hefði  verið.  Steinarr  kvað  fjeð  mundu  ganga,  þar 
sem  það  vildi.  Porsteinn  Ijet  þá  hnekkja  nautumlm  út  yfir 
Háfslæk,  en  Steinarr  Ijet  þá  þræl  einn  sitja  að  nautunum  á 
Staksmýri.  í*etta  var  um  heyannir  og  beittust  þá  upp 
engjarnar  fyrir  .sunnan  Háfslæk.  Einn  dag  fór  þvi  Porsteinn 
og  drap  þræl  Steinars.  En  Steinarr  lijelt  áfram  uppteknum 
hætti,  og  hið  næsta  sumar  vá  Þorsteinn  aptur  fyrir  honum 
þræl  einn,  mikinn  og  sterkan,  sem  beitti  nautunum  á  Staks- 
niýri.  Steinarr  reið  þá  til  Borgar  og  hitti  torstein  að  máli 
En  hann  kvaðst  mundu  láta  Steinar  hafa  beit  um  sumarið 
sem  hann  vildi  fyrir  þrælsvigið,  eins  og  hann  hefði  gert 
sumarið  áður.  Ef  hann  Ijeti  reka  naut  hið  næsta  sumar  i 
land  sitt,  mundi  hann  aptur  drepa  mann  fyrir  honum,  og 
það  þótt  hann  sjálfur  fylgdi  nautunum. 

Steinarr  fjekk  þá  Einar  goðorðsmann  1  Stafholti 
og  Tungu-Odd  i  lið  með  sjer  og  gaf  þeim  fje  fyrir.  >Ieð 
styrk  þeirra  stefndi  hanu  Porsteini  voriö  eptir  umþræla- 
drápið.  f'orsteinn  sendi  þá  menn  suður  að  Mosfelli  til  Egils 
föður   síns,    að   segja  honum  af  viðskíptum  þeirra  Steinars. 


'l  Eg.  7y/:293-94,  8.5/316— 3:^0:  (inunl.   I  19(». 


160  Söguidclii]. 

Sjálfur  fjölmenti  Porsteinn  mjög  til  vorþings  og  kom  þangaö 
nótt  fyr  en  aörir  menn,  og  tjöldiiðu  þeir  allir  búðir  sínar, 
er  búðir  áttu.  Síðan  Ijet  hann  þingmannalið  sitt  gera 
mikla  búðarveggi  og  tjalda  búð  mikla,  en  engir  menn  voru 
í  búð  þeirri.  Steinarr  og  styrktarmenn  hans  komu  allir  fjöl- 
mennir  á  þing.  og  hófst  síðan  þingið.  En  er  menn  voru 
gengnir  í  þingbrekku  og  mæltu  niáhun  sinum,  reið  Egill 
Skallagrimsson  á  þing  með  80  manna  alvopnaða.  Hafði 
hann  dregið  að  sjer  hina  bestu  bændasyni  af  nesjunum 
syðra,  þá  er  honum  þótti  víglegastir,  og  riðið  með  þá  vestur 
í  Borgarfjörð  til  að  veita  Porsteini  syni  sinum.  Porsteinn 
fagnaði  vel  föður  sínum  og  Ijet  bera  iun  farangur  hans  i  búð 
þa,  er  hann  hafði  látið  tjalda  og  auð  var.  Siðan  gengu  þeir 
Egill  og  Porsteinn  í  þingbrekku  með  flokkinn  allan.  og 
spuröi  Egill  hvort  Onundur  sjóni  væri  þar.  Hann  sagði  til 
sín  og  kvað.st  feginn  komu  Egils;  hefði  hann  beðið  Steinar 
son  sinn  að  sættast  við  í*orstein.  Peir  EgiII  og  Ónundur 
voru  gamlir  vinir,  og  hafði  Ónundur  verið  í  förum  með 
Egli.^)  Egill  talaði  síðan  svo  um  fyrir  Ónundi  þar  á  þing- 
inu,  að  hann  fjekk  Steinar  til  þess  að  selja  sjer  málið  í 
hendur,  en  hann  gaf  Egli  óskorað  leyfi  til  þess  að  gera  einn 
um  það.  f*etta  traust  notaði  EgiII  eigi  vel,  því  að  daginn 
eptir,  er  hann  sagði  upp  i  þingbrekku  sættargjörð  sína  milli 
þeirra  Steinars  og  Porsteins,  dæmdi  hann  Anabrekkuland 
endurgjaldlaust  af  Steinari  fyrir  það,  að  „hann  hugðist  ræna 
mundu  f*orstein  landeign  sinni;"  skyldi  Steinarr  eigi  hafa 
bústað  nje  vistafar  i  Borgarfirðinum  fyrir  sunnan  Langá,  og 
falla  óheilagur  fyrir  Porsteini  og  mönnum  hans  þegar  eptir 
fardaga,  ef  hann  vildi  eigi  fara  brott.  Önundi  þótti  gjörð 
þessi  heldur  skökk,  og  mundi  hann  þvi  eigi  spara  aö  gera 
I^orsteini  til  óþurftar.^) 

Petta  var  um  975—978. 

Steinarr  varð  að  flytja  búferlum  út  yfir  Langá  og  settist 
að  Leirulæk.  Hann  sat  síðan  um  lif  Þorsteins  og  barðist 
við   hann,    en  sökum   þess   bauð  Porsteinn  honum  að  færa 


1)  Eg.  67/246.        ''}  Eg.  80-82/29.5-309. 


Deilui'  Pórsnesinga  og  Kjallelílinga.  161 

enn  bústað  sinn  um  Borgarhraun.  Sá  Steinarr  eigi  annaö 
vænna  en  að  gjöra  það,  og  flutti  hann  þá  að  Elliða  í  Stað- 
arsveit  i  Snæfellsnessýslu^),  og  lauk  þá  viðskiptum  þeirra 
Porsteins. 


DeiluF  Þórsnesinga  og  Kjalleklinga. 
Þorsteinn  surtur  og  tímatalið. 

Við  Breiðafjörðinn  eru  söguríkar  sveitir,  einkum  norðan 
á  Snæfellsnesinu  og  inni  i  Dölum. 

Sunnan  við  Breiðafjörð  voru  niðjar  Pórólfs  Mostrarskeggs 
og  Bjarnar  hins  austræna  merkastir.  Pórólfur  hafði  kvong- 
a.st  í  elli  og  eignast  son,  sem  hann  kallaði  Porstein  og 
siðan  var  nefndur  þorskabítur;  hann  var  jafnan  i  fiski- 
róðrum.  Pórólfur  ól  einnig  upp  f  orstein  Hallsteinsson 
sonarson  sinn  og  kallaði  hann  surt.  En  er  I'orsteinn  þorska- 
bitur  var  á  barnsaldri,  andaðist  faðir  hans  (um  918),  og 
segir  í  Eyrbyggju  að  hann  tæki  þá  föðurleifð  sína.  Unnur 
móðir  hans  og  í*orsteinn  surtur  frændi  hans  munu  þó  i 
fyrstu  hafa  haft  öll  forráð  fyrir  búi  föður  hans,  þótt  þess 
sje  eigi  getið.  Porsteinn  þorskabitur  var  bráðger  og  hefur 
hann  að  Hkindum  tekið  sjálfur  við  búi  og  goöorði  föður 
sins  um  það  leyti  sem  Uifljótslög  voru  sett.  Hann  gekk  því 
næst  að  eiga  Póru  dóttur  Ólafs  feilans,  en  systurl^órð- 
ar  gellis,  er  þá  bjó  í  Hvammi. 

I^orsteinn  þorskabítur  vai-  trúmaður  sem  faðir  hans; 
hann  vildi  þvi  halda  uppi  helgi  þeirri,  sem  faðir  hans  hafði 


')  Eg.  8I-/31Í— 314.  SteinaiT  var  nióðurbróðir  Korináks  Ögniunds- 
sonar  og  kemur  \ib  Kormáks  sögu.  Hann  gekk  á  hóhn  vlð  Húlnigöugu- 
Bersa  og  vann  sigur,  en  eigi  fellur  það  vel  við  tíinatalið,  et"  hanii  hefur 
gert  það  á  meöau  hann  hjó  á  Eliiða,  eins  og  segir  í  Kormáks  sögu. 
Korm.  11—12/21—29,  sbr.  Safn  I,  373-75. 


11 


162  Söguöldin. 

lagt  á  þingstaðinn  hjá  Hofstöðum,  þar  sem  ,,Póit  hafði 
komið  á  land  meÖ  öndvegissúlurnar".  Enginn  mátti  saurga 
þann  völl,  hvorki  i  heiptarblóði  nje  með  því  að  ganga  þar 
til  erinda  sinna.  Til  þess  var  haft  sker  eitt,  er  Dritsker 
var  kallað,  og  er  það  fyrir  utan  tangann  hjá  Hofstöðum, 
þar  sem  þingið  var  háð.  Petta  þótti  þeim  frændum  Kjall- 
eklingum  lý.sa  miklum  ofmetnaði  hjá  f  orsteini  og  vildu  eigi 
þola  honum  það,  ef  til  vill  með  fram  sökum  þess  að  hann 
var  ungur,  en  þó  einkum  af  þvi  að  hann  haföi  fengið  goðorð 
til  forráða,  og  var  höfðingi  bæði  í  hjeraði  og  á  alþingi;  en 
þeir  þóttust  sjálíir  betur  til  höfðingja  fallnir. 

Kjalleklingar  voru  niðjar  Bjarnar  hins  austræna  og 
tóku  þeir  nafn  af  syni  hans,  Kjallak  hinum  gamla  í  Bjarnar- 
höfn.^)  Fyrir  þeini  var  þá  Porgrimur  Kjallaksson;  hann 
var  þá  ungur  að  aldri,  þvi  að  hann  andaðist  um  980^),  en 
hann  var  þó  nokkru  eldri  en  I^orsteinn  þorskabítur.  Por- 
grimur  átti  þar  liðveislu  vísa,  sem  mágar  hans  voru,  Ásgeir 
Vestarsson  á  Eyri  og  Þormóður  goði  Oddsson  á 
Rauðkollstöðum:  .sjerstaklega  var  Ásgeir,  sem  bjó  þar  í 
næstu  sveit,  hvatamaður  að  öllum  andróðri  Kjalleklinga 
móti  í*órsnesingum.  Kjalleklingar  áttu  einnig  marga  frændur 
á  Meðalfellsströndinni,  því  að  Barna-Kjallakur,  bróðurson 
konu  Bjarnar  hins  austræna^),  átti  niarga  syni  og  vel  menta; 
veittu  þeir  allir  frændum  sinum  fyrir  sunnan  fjörðinn  á 
þingum  og  mannfundum.  Enginn  ættbálkur  var  þá  jafn- 
fjölmennur  i  Breiðafirði  sem  Kjalleklingar  og  fyrir  því  var 
ofsi  þeirra  mikill;  þóttust  þeir,  að  því  er  segir  i  Eyrbyggju, 
vera  fyrir  öðrum  mönnum  þar  i  sveit. 

Eitt  vor  á  Pórsnesþingi  gjörðu  þeir  Porgrímur  Kjallaksson 
og  Ásgeir  á  Eyri  orð  á  því,  að  þeir  mundu  ganga  þar  „til 
álfreka"  sem  annars  staðar  á  mannfundum  á  grasi,  og  að 
þeir  mundu  eigi  fara  i  útsker  til  þess.  Kváðu  þeir  lönd 
I'órsnesinga  eigi  helgari  en  aðrar  jarðir  i  Breiðaíirði.  En 
er  Porsteinn  þorskabítur  varð  þess  var,  vildi  hann  eigi  þola, 


1)  Sjá  aö  frauian  I,  126-127.        '')  Eyrb,  18/21.        ^)  Sjá  að  framan 
I,  129—130. 


Bardagi  á  Pórsnesþingi.  163 

að  þeir  saurguðu  þann  völl,  er  Pórólfur  faðir  hans  hafði 
tignað  uni  frani  aðra  staði  í  landeign  sinni.  Hann  heiniti 
að  sjer  vini  sina  og  ætlaði  að  verja  þeini  völlinn;  voru  með 
honuni  þeir  Porgeir  son  Geirröðar  á  Eyri,  Alptíirðingarnir 
í*orfinnur  og  Porbrandur  son  hans,  Pórólfur  bægifótur  og 
margir  aðrir  þingmenn  Porsteins.  Um  kveldið,  er  Kjallek- 
lingar  voru  mettir,  tóku  þeir  vopn  sin  og  gengu  út  i  nesið. 
Peir  sneru  af  þeim  vegi,  er  til  skersins  lá,  og  er  þeir  Por- 
steinn  sáu  það,  hlupu  þeir  til  vopna  og  runnu  eptir  þeim 
með  ópi  og  eggjan.  Kjalleklingar  hlupu  þá  saman,  en 
Pórsnesingar  gjörðu  svo  harða  atgöngu  að  þeim,  að  þeir 
hrukku  af  veilinum  og  i  fjöruna.  Varð  þar  mjög  harður 
bardagi,'  áður  en  Skógstrendingar  með  Porgesti  hinum  gamla 
og  Áslák  úr  Langadal  fremstuni  í  flokki  fengu  skilið  þá. 
Kjalleklingar  náðu  eigi  að  ganga  upp  á  völlinn.  og  stigu 
þeir  þvi  á  skip  og  fóru  brolt  af  þinginu,  áður  en  griðum 
varð  komið  á  með  þeim,  því  að  hvorugir  vildu  selja  þau. 
í  bardaganum  fjelhi  raenn  af  hvorumtveggju,  en  fleiri  af 
Kjalleklingum,  því  að  þeir  voru  færri,  og  íjöldi  manna  varð 
sár.     Völlurinn  varð  alblóðugur  (um  933^). 

Eptir  vorþingið  leit  ófriðlega  út  með  mönnum.  Hvorir- 
tveggju  höfðu  „setur  fjölmennar".  Vinii-  þeirra  beggja  sendu 
þá  eptir  Pórði  gelli  Ólafs.syni,  er  var  mestur  höfðingi  í 
Breiðafirði,  og  báðu  hann  að  leita  um  sættir.  Pórður  var 
frændi  Kjalleklinga  og  mágur  f  orsteins  þorskabits.  Hann 
brá  við  og  fór  með  niarga  menn  að  leita  um  sættir,  og  fjekk 
komið  á  griðum  og  stefnulagi.  Málalyktir  urðu  þær,  að 
Pórður  skyldi  gjöra  um  mál  þeirra;  var  það  eigi  vandalaust, 
því  að  Kjalleklingar  skildu  það  undan  að  þeir  skyldu  aldrei 
ganga  i  Dritsker  til  erinda  sinna,  og  Porsteinn  skildi  það 
til  á  sina  hlið,  að  Kjalleklingar  skyldu  eigi  saurga  völlinn. 
Kjalleklingar  kölluðu  þá  einnig  hafa  fallið  óhelga,  er  fjellu 
fyrir  Porsteini,  af  því  að  þeir  höfðu  fyr  farið  að  þeim  með 
þeim  hug  að  berjast;  en  Pórsnesingar  sögðu  að  allir  Kjallek- 
lingar  væru    óhelgir   fyrir   lagabrot    það,    er   þeir   gerðu  á 


»)  Sbr.  Safii  I,  334-35. 


164  Söguöklin. 

helguðu  þingi.  I'óröur  vildi  lieldur  gera  um  niálið,  en  að 
þeir  skildu  ósáttir.  Pað  var  upphaf  á  gjörð  hans  að  sá 
skyldi  hafa  happ,  er  hlotið  hefur:  engin  víg  eða  áverka, 
sem  orðið  höfðu  á  fórsnesi,  skyldi  hæta,  en  völlinn  kvað 
hann  spiltan  af  heiptarblóði,  og  þvi  eigi  helgari  nú  en  aðra 
jörð.  Hann  sagði  það  sök  þeirra,  er  fyrri  gerðust  til  áverka, 
og  skar  svo  úr  að  þing  skyldi  eigi  vera  þar  síðan.  Til  þess 
að  þeir  væru  vel  sáttir  og  vinir  þaðan  af,  ákvað  Pórður,  að 
Porgrímur  Kjallaksson  skyldi  halda  uppi  hofmu  að  helmingi 
og  hafa  hálfan  hoftoll  og  þingmenn  að  heliningi,  og  veita 
I'orsteini  til  allra  mála  þaðan  af,  og  styrkja  hann  til,  hverja 
helgi  sem  hann  vildi  leggja  á  þingið,  þar  sem  það  yrði  sett 
næst.  Enn  fremur  trygöi  t*órður  gellir  sætt  þessa  með  því 
að  gipta  Porgrími  Kjallakssyni  frændkonu  sina,  og  var  hann 
nú  kallaður  Porgrimur  goði. 

f  eir  f  orsteinn  færðu  siðan  þingið  „inn  í  nesið'*.  þar 
sem  það  var  haldið  síðan.  Er  auðsjáanlega  miðað  við 
Breiðafjörð.  þá  er  sagt  er  frá  flutningi  þingsins,  þvi  að  það 
var  sett  á  tanga  einn  rjett  lijá  Pingvöllum^).  Pann  bæ 
Ijet  I*orsteinn  þorskabítur  gjöra,  þá  er  þingið  var  flutt^),  og 
gaf  hann  síðan  Porsteini  surt  frænda  sinum.  og  flutti  hann 
þangað.  Var  mikil  helgi  lögð  á  þingstaðinn,  en  þó  var  þess 
gætt  að  leggja  þar  eigi  á  neitt  slikt  bann,  sem  áður  haföi 
vakið  ófrið.  Porsteinn  þorskabitur  reisti  einnig  fyrst  bæ  að 
Helgafelli  og  flutti  þangað  búferhun.  Hann  mun  hafa 
flutt  þangað  hoíið  frá  Hofstöðum,  þvi  að  Helgafell  er  kallað 
„hofstaðr"  á  dögum  hans  (um  935). 

Porsteinn  þorskabitur  var  mesti  aflamaður  og  er  sagt 
að  hann  hefði  með  sjer  60  frelsingja.  Eitt  haust  fór  hann 
út  1  Höskuldsey  til  fangs,  og  á  þeirri  ferð  druknaði  liann  i 
íiskiróðri,  hálfþrítugur  að  aldri  (938  eða  939=*). 

I^orsteinn  Ijet  eptir  sig  tvo  syni.    Hinn  eldri  þeirra  hjet 


^)  Sbr.  W.  G.  Colliugwood  and  Jón  Stefánssou,  Saga-steads  of  Iceland, 
Ulvei-ston  1899  bls.  9.>  o.  ef.  ^)  Sbr.  Guðbr.  Vigfússou,  í  N.  M.  Petersen, 
Islændernes  Færd  hjemnie  og  nde.  2.  udg.  ÍII,  14.  nm.  ^)  Eyrl). 
7—11/8-13;  Ldn.  12/97-99. 


Gjörð  Pórðar  gellis.    í'orsteiun  surtur.  165 

Börkur  og  var  kallaðiir  hinn  digri,  en  hinn  yngri  Por- 
grimur.  Hann  var  fæddur  siðasta  sumarið,  sem  Porsteinn 
lifði.  Póra  Ólafsdóttir  hjelt  bú  að  Helgafelli  eptir  lát  manns 
sins,  en  Porsteinn  surtur  frændi  hennar  varðveitti  goðorð 
sona  hennar  á  meðan  þeir  voru  ungir.^) 

Porsteinn  surtur  Hallsteinsson  var  i  móðurætt  kominn 
af  Katli  flatnef.  Hann  var  sonur  Óskar  Porsteinsdóttur 
rauðs  og  þvi  sjstkinabarn  við  ekkjuna  að  Helgafelli.  Por- 
steinn  bjó  lengi  á  Pingvöllum  og  var  hinn  mesti  spekingur 
að  viti.  Hann  var  þvi  kallaður  hinn  spaki.  Hann  fann 
sumaraukann  og  bætti  timatalið. 

Hinir  spökustu  menn  á  íslandi  hugðu  i  þá  daga  að  364 
dagar  væru  i  tveim  missirum.  Pað  verða  52  vikur  rjettar, 
eða  i-2  mánuðir  þrítugnáttar  og  fjórir  dagar  um  frani.  í*á 
er  kom  fram  á  miðja  10.  öldina  merktu  menn  af  sólargang- 
inum  „at  sumar  muuaþi  aptr  til  várs",  en  þá  vissi  enginn 
á  íslandi.  ..at  einum  degi  var  fleira  i  tveim  missirum,  en 
heiium  vikum  gegndi",  og  að  það  olli  skekkjunni.  En  í*or- 
steinn  surtur  fann  þetta.  Ari  hinn  fróði  skýrir  frá  þvi  og 
segir  að  hann  hafi  dre}  mt  að  hann  hygðist  vera  að  lögbergi, 
þá  er  þar  var  fjölment  og  vaka,  en  hann  hugði  alla  menn 
aðra  sofa;  .siðan  hugðist  hann  sofna.  en  alla  menn  aðra 
vakna.  Ari  fróði  segir  að  Ósvifur  Helgason  hafi  ráðið  svo 
draum  þennan,  að  allir  menn  mundu  þegja,  á  meðan  hann 
mælti  að  lögbergi,  en  siðan.  er  hann  þagnaði,  mundu  allir 
róma  orð  hans.  Ósvifur  Helgason  þótti  spekingur  að  viti, 
en  ef  það  er  rjett,  að  hann  hafí  ráðið  draum  þennan,  hefur 
hann  hlotið  að  vera  þá  mjög  ungur  að  aldri.  þvi  að  hann 
andaðist  um  1015.-) 

Pk  er  menn  komu  til  alþingis  bar  í^orsteinn  surtur  upp 
að  lögbergi,  að  hið  sjöunda  hvert  sumar  skyldi  auka  viku, 
og  freista  hve  þá  hlýddi.  Pingmenn  tóku  þvi  allir  vel.  og 
var  það  þegar  leitt  í  lög  að  ráði  Porkels  mána  alsherjargoða 
og   annara  spakra  manna  (um  955).^)     A  þennan  hátt  varð 


'í  £yrb.  11/12—13.  ')  Sbr.  Lax.  66/244:  Safn  I,  499.  ^)  Áhista 
delen  af  Cod.  1812  4to  gnil  kgl.  samling,  utg.  af  LudTÍg  Larsson. 
Kbh.  1<S83,  bls.  7—8:  íslb.  4,6-7:  Ldn.  23/131;  Lax.  6,11.  Um  árstalið 
sjá  hjer  að  frainan  bls,  311.  aths.  2:  F.  .Jónsson,  Litt.  hist.  IL  361. 


166  Söguöldin. 

leiðrjett  versta  skekkjan  á  hinu  forna  tímatali,  með  því  að 
áriö  var  nú  365  dagar  að  meðaltali,  eins  og  hið  hreifanlega 
ár  Forn-Egipta.  Með  því  að  auka  sjöunda  hvert  ár  viku, 
vanst  það,  að  halda  mátti  gamalli  venju  um  sambandiö  milii 
mánaðardaga  og  vikudaga,  og  að  sumarið  byrjaöi  eptirleiðis 
ávalt  á  fimtudegi. 

Frásagan  af  tímatalsskekkjunni  bendir  á  að  timatal 
þetta,  364  daga  ár,  hafi  eigi  verið  gamalt,  þvi  að  öðrum 
kosti  hefðu  menn  hlotið  að  reka  sig  á  hana  fyr.  Að  ölluni 
líkindum  er  það  eigi  eldra  á  Islandi  en  lög  Úlfljóts.  og  mun 
hann  hafa  haft  það  iit  þangað.  Pá  er  alþingi  var  sett  og 
landsmenn  urðu  að  ákveða  livaða  dag  þeir  skyldu  koma 
saman  af  ölhi  landinu  á  Pingvöllum  til  þess  að  heyja  alþingi, 
urðu  þeir  að  nefna  einhvern  ákveðinn  dag,  sem  þeir  gátu 
alHr  fundið  eptir  sameiginlegu  tímatali  hve  nær  væri.  í'eir 
urðu  því  þá  að  gera  samþykt  um  timatalið  og  ákveða,  hve 
langt  árið  skyldi  talið.  Missiristal  eða  tímatal  var  siðan 
alþingismál.')  En  um  miðja  öldina,  hjer  um  bil  tuttugu 
árum  eptir  setningu  alþingis  sáu  menn  að  árið  var  of  stutt 
og  að  sumariö  munaði  aptur  til  vorsins.  Að  menn  tóku 
einmitt  þá  eptir  þessu,  styður  mjög  þá  skoðun  að  tímatalið 
sje  eigi  eldra  á  Islandi  en  lög  Ulfljóts,  enda  benda  allar  ytri 
ástæður  einnig  á  það.  Síðar  hafa  menn  lika  hlotið  að  sjá, 
að  tímatal  f  orsteins  surts  var  eigi  heldur  rjett  og  að  árið 
var  enn  of  stutt  og  að  enn  þurfti  að  auka  það.  Mismunurinn 
á  hinu  forna  islenska  ári  og  hinu  júlíanska  ári  er  hjer  um 
bil  IV*  dagur  og  verður  það  á  fimm  árum  6^4  dagur,  en 
7^2  dagur  á  sex  árum. 

Eptir  að  kristni  var  lögtekin.  kyntust  kennimenn  júlíanska 
timatalinu.  Peir  urðu  að  læra  það  til  þess  að  geta  reiknað, 
hve  nær  hinar  kristnu  hátiðir  skyldi  halda  og  messudaga. 
Hversdaglega  notuðu  menn  þó  hið  gamla  tímatal:  og  það 
var  lagað  njeð  þvi  að  auka  28  ár  fimm  sinnum  með  einni 
viku,  í  stað  þess  að  það  var  gert  fjórum  sinnum  eptir 
nýmæli  Porsteins  .«urts;  bættist  þá  við  árið  að  meðaltali  V^ 


')  Grág.  I  a,  37,  112. 


Timatalið.    Æfilok  forsteins  surts.  167 

iir  sólarhring.  Vikuaiiki  eða  7  daga  innskot  á  28  árum  er 
að  nieðaltali  6  stunda  auki  á  ári.  f*á  er  Ari  hinn  fróði 
hefur  skýrt  frá  nýmæli  Porsteins,  segir  hann.  að  365  dagar  sjeu 
að  rjettu  tali  i  hverju  ári,  ef  eigi  er  hlaupár.  en  þá  einum 
fleira.  Petta  sýnir  að  hann  hefur  þekt  júlianska  tímatalið, 
og  eru  næstu  orð  hans  samanburður  á  þvi  og  hinu  elsta 
timatali  íslendinga,  sem  Porsteinn  leiðrjetti,  „óro  tali'",  seni 
Ari  nefnir  svo:  þau  eru  hugleiðing  um  nýmæli  I^orsteins, 
en  eigi  frásögn  um  það.  «At  óro  tali"  eru  364  dagar  i 
árinu,  segir  Ari,  „en  þá  es  aycsc  at  óro  tali  et  siaunda  hvert 
at  vico,  en  ongo  at  hino,  þá  verþa  vii  pr  saman  jamnlong 
at  hu{»rotueggia,  en  ef  hlaupór  verþa  ii  á  miþli  þeira,  es 
auka  scal,  þá  þarf  auca  et  sétta''.^)  Eptir  aö  íslendingar 
höfðu  lært  júlianska  timatalið,  tóku  þeir  að  auka  árin  optar 
og  að  þvi  munu  orð  Ara  lúta. 

Frá  æfilokum  Porsteins  surts  segir  i  Laxdæhi.  Pá  er 
hann  var  orðinn  nokkuð  hniginn.  en  var  þó  enn  hinn  hraust- 
asti,  ætlaði  hann  að  hjálpa  Vigdisi  sy.stur  sinni  og  taka 
við  íje  hennar  á  Hrappsstöðum  í  Laxárdal.  Frændur  Por- 
steins  að  Helgafelli  voru  þá  frumvaxta  menn  og  höfðu  tekið 
við  goðorði  sinu.    l^orsteinn  surtur  ætlaði  þvi  að  flyija  sig 


^)  íslb.  4/7.  T  hinu  forna  handriti  nr.  ISlá,  4to  í  gl.  kgl.  safni, 
einhverju  hinu  elsta  íslenska  hanilriti.  sem  nú  er  til  (frá  aldamótunum 
1200),  er  þessu  slept,  og  endar  þar  frásögn  Ara,  sem  aö  öðrii  leyti  er 
þar  nærri  orðrjett,  með  því,  að  segja  að  „menn  tóku  vel  undir"  tillögu 
I*orsteins  surts,  sbr.  enn  fremur  formála  útgefandans,  L.  Larssonar. 
bls.  XXIV— XXVL  Um  nýmæli  forsteins  surfs  sbr.  Geehnuyden,  Om 
de  gamle  Kalendere.  særlig  Islænderues,  í  „Natiiren"'  udg.  af  C.  Kraflft. 
7.  Aarg.  1S83,  hls.  50— .51,  og  Gustav  Bilfinger,  Unlersuchuugen  íiber 
die  Zeitrechnung  der  alten  Germanen.  Das  altnordische  .Tahr.  Stutt- 
gart  lcSO^,  bls.  35—49.  Hann  ællar  að  lllfljótur  hafi  haft  út  júlíanska 
tímatalið  hingað  til  tindsius,  og  að  tímatal  Islendinga  —  364  daga  ár 
með  aukaviku  fimta  og  sjötta  hvei't  ár,  —  sem  kunnugt  er  frá  þeim 
tíma,  sem  sannar  sögur  eni  af,  sje  eigi  annað  en  einkennileg  tegund 
af  júlíanska  tímatalinu.  Fornnorrænt  364  daga  ár  innskotshiust  segir 
hann  að  haft  alilrei  verið  til,  og  eigi  heldur  íslenskt  ár  með  364  dögum 
og  ófullkomnum  suinarauka  sjíiunda  livert  ár,  eöa  eius  og  það,  sem 
menn  ætla  að  Porsteinn  surtur  hafi  fundið.  Hann  færir  ýms  góð  rök 
fyrir  þessu. 


168  Söguöldin. 

búferlum  að  Hrappsstöðiim;  var  smali  rekinn  eptir  ströndinni, 
en  sjálfur  gekk  hann  á  ferju  með  tólfta  mann  og  bar  á  hana 
lausaíje  sitt.  I  þeirri  ferð  druknaði  hann  i  Kolkistustraum 
á  Breiöafirði  (um  960).^) 


Niðjar  Þorsteins  rauðs.    Upphaf  Laxdæla. 

Af  Olafi  feilan  forsteinssyni  fara  engar  sögur,  er  hann 
hafði  tekið  við  arfleifð  eptir  Auði  djúpúðgu  ömmu  sina,  en 
svo  virðist  sem  í*órður  gellir  sonur  hans  hafi  tekið  mann- 
virðing  um  það  leyti  sem  alþingi  var  sett  á  stofn,  þvi  að 
hann  er  talinn  mestur  höfðingi  við  Breiðafjörð  litlu  síðar, 
er  hann  sætti  I^órsnesinga  og  Kjalleklinga.^)  Sagt  er  að  rödd 
hans  hafi  verið  sem  „griðungur  gelldi"^),  enda  bendir  auk- 
nefni  hans  á  að  hann  hafi  verið  háróma  og  raddsterkur. 
Hann  var  skörungur  niikill  og  vitsmunamaður,  og  mun  því 
opt  hafa  verið  leitað  til  hans  að  semja  um  mál  manna. 
Hann  var  einnig  mægður  við  hina  merkustumenn;  Porsteinn 
þorskabitur,  Gunnar  Hlífarson  og  Pórarinn  Ragabróðir  lög- 
sögumaður  áttu  systur  hans^).  Af  honum  var  sjerstök  saga, 
sem  nú  er  týnd.'')  En  fyrir  því  er  litið  kunnugt  um  hann 
i  fullan  fjórðung  aldar  á  viröingarárum  hans,  áður  en  hann 
skarst  í  brennumálið  úr  Örnólfsdal  eins  og  fyr  er  sagt. 

Á  meðan  Ólafur  feilan  bjó  í  Hvammi,  tók  Dala-Kollur 
mágur  hans  sótt  og  andaðist.  Höskuldur  sonur  hans  var 
þá  á  ungum  aldri,  en  með  þvi  að  hann  var  snemma  gjörvi- 
legur,  tók  hann  við  föðurleifð  sinni  og  búi;  var  þá  bær 
föður   hans   kendur   við    hann    og    kallaður  Höskuldsstaðir. 


')  Lax.  10/23—4,    17—18/48-50.        '')  Eyrh.  10/11,   sbr.  Ldn.    15/321. 
Hæns.  13/170.        ")  Ldn.  19/116-117;   Lax.  7/15-16.      ^)  Ldn.  16/111. 


Niðjar  forsteins  rauðs.     Laxdælir.  169 

forgerður  forsteinsdóttir  nióðir  Höskulds  var  þá  enn  ung 
kona  og  frið  sýnum.  Hiin  nam  eigi  yndi  á  íslandi  eptir 
dauða  Dala-Kolls  og  fór  til  Noregs.  Par  giptist  Iiún  Herj- 
ólfi  Eyvindarsyni,  lendum  manni  að  sögn  Laxdælu,  og 
eignaðist  með  honum  son,  sem  hjet  Hrútur.  Nokkrum 
árum  síðar  andaðist  Herjólfur;  fór  Porgerður  þá  aptur  til 
Islands  með  auð  fjár  og  var  hún  siðan  með  Höskuldi  syni 
sínum  til  dauðadags.  En  er  hún  andaðist  fám  vetrum  síðar, 
tók  Höskuldur  alt  fje  hennar,  en  Hrútur  bróðir  hans  átti 
hálft.i) 

I  Laxdælu  er  skýrt  frá  bónorði  Höskulds  og  sagt  að 
hann  fengi  Jórunnar  Bjarnardóttur  i  Bjarnarfirði.  Hið 
sama  segir  i  Melabók  og  á  það  bendir  einnig  Njáls  saga. 
Hins  vegar  er  þess  getið  í  Landnámubók  Sturlu  og  í  Ólafs 
.sögu  Tryggvasonar  að  hann  hafi  átt  Hallfriði  Porbjarnar- 
dóttur  frá  Vatni  i  Haukadal  ^)  Hvort  sannara  er,  má  nú 
enginn  greina  með  fullri  vissu,  en  liklegt  er  að  frásögn 
Laxdælu,  Melabókar  og  Njálu  sje  rjettari.  Hjer  verður  því 
kona  Höskulds  nefnd  Jórunn  eins  og  í  Laxdælu,  enda  eru 
þaðan  allar  þær  sögur,  sem  af  henni  eru  kunnar.^) 

Pau  Höskuldur  og  Jórunn  áttu  nokkur  börn.  ELstur 
sona  þeirra  varPorleikur,  faðir  Bolla,  en  af  dætrum  þeirra 
var  Hallgerður  langbrók  eða  snúinbrók  nafnkunn 
sökum   friðleika,  giptinga  sinna  og  óstýrilætis.*) 

Laxdælu  ber  illa  saman  við  aðrar  sögur  í  mörgu,  en 
einkum  að  því  leyti  er  timatalið  snertir.  Pað  er  því  erfitt 
að   árfæra  með  vissu  ýmsa  af  viðburðum  þeim,    sem  sagan 


')  Lax.  7-8/16-19;  Ldu.  18/114;  Nj  1/l-á.  ')  Lax.  9/10,  Ldn. 
22/130,  Mb.  35/240,  Nj.  10/44-45;  Ldn.  17-18/113-114,  Stb.  104-.5/1.59, 
Ldn*  270.  I  Hauksbók  vantar  kaílann  uni  þetta,  en  síðarerþar  bland- 
að  saman  KoUi  Veðrar-Grimssyni  og  Hofkolla  Hróaldssyni  ogHöskuldur 
talinn  son  Hofkolla.  sem  er  rangt;  einnig  er  þar  sagt  að  hanu  haíi  átt 
Hallfríði  Bjarnardóttur  úr  Bjariiarfirði,  og  er  þar  blandað  uiákun.  Hksb. 
83/.S6,  98/43.  ^)  Vera  má  að  Híiskuldur  haíi  verið  tvigiptur  og  að  hann 
hafi  átt  báðar  þær  konur,  sein  lijer  eru  uefndar,  og  missíignin  sje  af 
þvi  sprottin.        *)  Lax.   9/22;    Ldn.    17— 18113— 14. 


170  Söguöldin. 

skýrir  frá.^)  I  henni  segir  að  Höskuldur  væri  hirðmaður 
Hákonar  Aöalsteinsfóstra  og  hafi  verið  i  föruni  milli  íslands 
og  Noregs,  áður  en  hann  kvongaði.st^) ;  en  þetta  fellur  illa 
við  tímatalið,  þvi  að  svo  virði.st  sem  Höskuldur  haíi  giptst 
um  það  leyti  sem  Hákon  Aðalsteinsfóstri  kom  til  ríkis.  Pá 
er  Höskuldur  hafði  verið  kvongaður  um  hríð,  er  sagt  að 
honum  hafi  þótt  bær  sinn  ver  húsaður,  en  hann  vildi,  og 
fyrir  því  hafi  hann  farið  utan,  en  Jórunn  varðveitt  bú  þeirra 
og  börn  á  meðan.  Hann  tók  Noreg  við  Hörðaland,  þar  seni 
kaupstaðurinn  Björgyn  var  síðar  reistur,  og  var  þar  um 
veturinn  hjá  frændum  sínum.  Um  vorið  fór  hann  á  kaup- 
stefnu  austur  í  Brenneyjar,  seni  eru  nyrðst  á  Hallandi  sunnan 
til  við  mynni  Gautelfar.  Par  var  íjölmenni  mikið,  þvi  að 
skemtun  þótti  að  koma  þar.  Hákon  konungur  hafði  og  farið 
þangað  i  stefnuleiðangur  að  gera  frið  fyrir  land  sitt.  Einn 
dag  kom  Höskuldur  í  tjald  kaupmanns  nokkurs  auðugs,  er 
GilH  lijet  og  kallaður  var  hinn  gerðski.  Par  .sá  hann 
nokkrar  ambáttir  og  leist  honum  ein  þeirra  mjög  frið  S}num, 
þótt  hún  væri  illa  klædd.  Höskuldur  keypti  hana  fyrir  þrjár 
merkur  silfurs,  þótt  hún  væri  þrem  sinnum  dýrari  en  aðrar 
ambáttir,  og  Gilli  segði  honum,  að  hann  hefði  aldrei  getað 
fengið  eitt  orð  af  henni  og  hún  mundi  vera  mállaus. 
Höskuldur  hafði  hana  með  sjer  i  búð  sína  og  gaf  henni  góð 
klæði,  sem  henni  sæmdi 

Pá  er  höfðingjar  höfðu  lokið  þeim  máhmi,  sem  þeir 
áttu  að  þinga  um,  gekk  Höskuldur  á  fund  Hákonar  konungs. 
Konungur  tók  honum  vel,  og  var  Höskuldur  með  honum 
um  hrið.  Konungur  Ijet  hann  fá  húsavið,  og  gaf  honum 
gullhring  og  sverð.  áður  en  hann  fór  til  Islands. 

Höskuldur  hafði  heim  með  sjer  ambátt  sína,  en  Jórunni 
konu  hans  þótti  hún  eigi  góður  gestur.  f  ó  varð  hún  að 
sætta  sig  við  að  him  væri  þar  á  heimilinu.  A  ofanverðum  vetri 
fæddi  ambáttin  sveinbarn  fagurt.    Höskuldur  kvað  það  skyldu 


1)  Um  tímatalið  sbr.  Kr.  Kálund,  „Indledning"  fjTÍr  útgáfu  hans  af 
Laxdælu,  bls.  XLIX— LXII;  Guðbr.  Vigfússon,  Safn  I,  340,  351,  442- 
444,,    450-456:    Finn.    Jónsson,    Litteraturhist.    II.    444.         ^)  Lax.   9/19. 


Höskuldur  D;ila-KolIsson.  171 

heita  Olaf,  eptir  Olafi  feilan  mó&urbróður  sinum;  segir  i 
Laxdælu  að  hann  iiafi  andast  litlu  áður  en  sveinninn  fæddist,^) 
en  það  mun  tæplega  rjett.  Olafur  Höslvuldsson  mun  varla 
hafa  fæðst  fyr  en  1)37,  en  liklegt  er  að  Olafur  feilan  hafi 
andast  um  það  leyti  sem  Pórður  gellir  sonur  hans  tók  mann- 
virðing  (um  930). 

Höskuldur  lagði  mikla  ást  við  sveininn,  en  Jórunn  sagði 
um  sumarið,  að  ambáttin  skyldi  „upp  taka  verknað  nokkurn 
eða  fara  í  brott  ella."  Höskuldur  bað  hana  þá  vinna  þeim 
hjónum  og  gæta  lika  sveins  .sins.  Olafur  var  snemma  efni- 
legur  og  bráðþroska.  Pá  er  hann  var  tveggja  vetra,  var 
hann  almæltur.  og  komst  þá  Höskuldur  að  þvi,  að  móðir 
hans  var  máli  gædd.  Einn  morgun,  er  Höskuldur  gekk  út 
að  sjá  um  bæ  sinn,  heyrði  bann  mannamál  við  læk  þann, 
sem  fjell  fyrir  neðan  túnbrekkuna.  Hann  gekk  á  hljóðið  og 
sá  þar  Ólaf  son  sinn  og  móður  hans:  heyrði  hann  að  hún 
talaði  þá  margt  við  sveiriinn.  Hann  gekk  þá  að  þeim  og 
spurði  hana  að  nafni,  og  kvað  henni  eigi  mundu  stoða  að 
dyljast  lengur.  Hún  sagðist  heita  Melkorka  og  vera  dóttir 
Mýrkjartans  konungs  á  Irlandi^),  og  hafi  hún  vei'ið 
hertekin  þaðan  íimtán  vetra  gömul.  Hö.skuldur  sagöi  Jórunni 
hvers  hann  var  orðinn  vis,  en  hún  kvaðst  eigi  vita,  hvað 
hún  segði  satt,  og  var  ekki  betri  við  hana  en  áður.  Fór 
svo  að  lokum  að  Höskuldur  varð  að  láta  Melkorku  fara  í 
brott;  fjekk  hann  henni  bústað  uppi  i  Laxárdal,  fyi-ir  sunnan 


^)  Lax.  11 — 1.3/25—32.  *)  Mýrkjartan  er  Muirchearlach  ;i  írsku,  og 
eru  nokkrir  konungar  nefndir  með  því  nafni  á  Irlandi.  Á  fyrri  hluta 
10.  aldar  var  Muirclieartach  konungur  i  Elagh  norðan  á  Irlandi  og  átti 
hann  opt  í  ófriði  við  norræna  vikinga  á  árunum  921  lil  943.  er  hann 
var  drepinn  af  víkingum.  Steenstrup,  Norm  III.  119—124  Eptir  tima- 
tali  að  dæma  gat  hann  vel  verið  faðir  Melkorku.  en  hann  var  dáinn, 
þá  er  Olafur  pái  kom  til  Irhmds.  I  Laxdælu  segir,  að  hann  liafi  fundiö 
þar  afa  sinn.  en  eigi  er  liægt  að  vita  hvað  satt  er  í  þvi.  Öll  frásagan 
af  ferð  haus  er  skreytt  og  ósennileg  að  ýmsu  leyti.  P.  A.  Munch  getur 
þess,  Hist.  I,  78.^,  að  einn  smá-  eða  fylkis-konungur  að  nafni  Muirchear- 
tach  haíi  verið  drepiim  utn  9í)3:  ef  liann  hefur  verið  faðir  Melkorku. 
hefur  Olafur  getað  hitt  hann  á  líti. 


172  Söguöldin. 

Laxá,  þar  sem  heitir  á  Melkorkustöðum,  og  alt  það,  sem  hún 
þurfti  til  bús;  fór  Olafur  sonur  þeirra  með  henni^). 

I'á  er  Ólafur  var  sjö  vetra  bauð  Þórður  goddi  á 
Goddastöðum  honum  fóstur.  Pórður  var  auðmaður  mikill, 
en  lítilsigldur.  Kona  hans  VigdísÓlafsdóttir  feilans  (eöa 
Ingjaldsdóttir  Olafssonar  feilans)^)  hafði  skilið  við  hann  og 
leitaði  hann  því  liðveislu  hjáHöskuldi  mótiÞórði  gelli  ogöðrum 
frændum  hennar.  í'órður  goddi  var  barnlaus  og  bauðað  arfleiða 
Olaf  að  öllu  fje  sínu.  Höskuldur  játaði  þessu,  til  þess  að 
ná  i  auð  hans  handa  syni  sinum,  en  Melkorku  þótti  fóstrið 
of  lágt;  þó  sætti  hún  sig  við  það,  af  því  að  hún  gat  hitt 
son  sinn,  er  hún  vildi.  Pórður  goddi  tók  síðan  við  Olafi 
og  lagði  mikla  ást  við  hann.  Pá  er  hann  óx  upp,  bar  hann 
af  öðrum  unglingum  að  vexti  og  fríðleik.  Faðir  hans  gaf 
honum  þá  kenningarnafn  og  kallaði  hann  pá.  Festist  það 
nafn  við  hann  ^) 

En  er  Olafur  var  frumvaxti,  fór  hann  utan  að  ráði  móður 
sinnar  til  þess  að  vitja  frænda  sinna.  Sjálf  giptist  hún  þá 
I'orbirni  skrjúp,  svo  að  hann  fengi  Olafi  nægilegt  lausafje 
til  fararinnar;  bendir  það  eigi  á  að  fóstri  hans  hafi  verið 
mjög  ör  á  tje  við  hann.  Ólafur  fór  fyrst  með  norrænum 
kaupmönnum  til  Noregs  og  þaðan  til  Irlands.  Segir  í  Lax- 
dælu  að  Haraldur  gráfeldur  og  Gunnhildur  móðir  hans  hafi 
þá  ráðið  ríki  i  Noregi  og  að  Olafur  hafi  verið  18  vetra,  en 
þetta  hvorttveggja  kemur  eigi  vel  heim  við  timatalið  i  Egils 
sögu  um  kvonfang  Ólafs.*)  Er  líklegt  að  Hákon  Aðalsteins- 
fóstri  hafi  þá  veriÖ  konungur  í  Noregi,  og  að  það  sje  als 
eigi  rjett,  sem  segir  i  Laxdælu,  að  Gunnhildur  drotning  hafi 
fengið  Ólafi  skip  með  GO  manna  til  þess  að  sigla  á  vestur 
til  írlands.    Par   segir  og  að  hann  hafi  hitt  Mýrkjartan  afa 


')  Lax.  13/32-3.  ^)  I  Ldn.  19/116-117  eru  nefudar  fjórar  dætur 
Ólafs  feilans,  og  er  Vigdís  talin  ein  af  þeim.  í  Lax.  7/15— 16,  11/2.5  eru 
aplur  á  móti  að  eius  uafngreindar  þrjár  dætur  haus,  eu  Vigdis  er  þar 
sögð  lugjaldsdóttir,  souardóttir  Olafs  feilans;  fellur  það  ver  við  tíma- 
talið,  sbr.  Safn  l,  346.  =')  Lax.  16/45—47.  *)  Sbr.  Kálund,  Lax. 
LIII— LIV;  Finnur  .Jóusson,  Litteraturhist.  II,  445. 


Ólafiir  Höskuldssou  pái.  173 

sjnn.  er  haiin  kom  að  landi  við  írland;  hafi  þá  konungur 
komið  ofan  af  landi  með  mikki  riddaraliði.  Frásögnin  af 
utanferð  Ólafs  er  skreytt  mjög,  en  það  mun  þó  satt,  að  hann 
hafi  farið  vestur  til  írlands:  hefur  hann  aö  likindum  fundið 
þar  frændur  sína  og  fært  þeim  jarteiknir  frá  móður  .sinni 
eins  og  sagan  segir,  og  þeir  kannast  við  frændsemi  hans. 
Einnig  hefur  hann  fengið  mikinn  frama  af  ferð  sinni.  Olafur 
var  þrjá  vetur  i  utanferð  sinni,  tvo  í  Noregi  og  einn  á 
írlandi  (um  955—958).  Árið  eptir  útkomu  sina  bað  hann  á 
alþingi  Porgerðar  Egilsdóttur  og  var  það  að  ráði  gjört.  Pau 
giptust  þá  seint  um  sumarið  á  Höskuldsstöðum.  Vorið  eptir 
tóku  þau  við  búi  á  Goddastöðum  og  gerðist  Ólafur  höfðingi 
mikill.  Litlu  síðar  keypti  hann  löndin  á  Hrappsstöðum  og 
reisti  risulegan  bæ  i  holti  einu.  sem  hann  nefndi  Hjarðar- 
holt.  Um  vorið  eptir  fór  hann  þangað  bygðum  með  allan 
kvikQenað  sinn.^) 

Laxdæla  saga  skýrir  svo  frá  sem  Höskuldur  og  siðan 
Ólafur  pái  sonur  hans  haíi  verið  mestir  höfðingjar  i  Dölum 
á  fyrri  hluta  sögualdarinnar.  en  það  er  þó  tæplega  rjett. 
Á  meöan  í'órður  gellir  var  á  lifi,  mun  hann  hafa  verið 
rikastur  höfðingi  þar  um  sveitir.  En  rjett  um  það  leyti 
sem  Ólafur  fór  búferhmi  að  Hjarðarholti  skarst  Pórður  gellir 
i  brennumálið  úr  Örnólfsdal 

Pórður  gellir  mun  hafa  lifað  fram  á  áttunda  tug  10. 
aldar  og  andast  um  975.  Hans  er  síðast  getið,  er  hann 
gerði  mann  nokkurn.  Grim  að  nafni.  sekan  um  áverka  (um 
970  eða  Htlu  siöar),  og  þá  er  Haraldur  Gormsson  hugði  á 
herferð  til  íslands  (um  975).^)  Höskuldur  Dala-KoUsson  mun 
einnig  hafa  andast  um  þetta  leyti  eða  nokkru  siðar^).  Pá 
er  þeir  báðir  voru  fallnir  frá,  var  Ólafur  pái  mestur  höfðingi 
i  Dölunum.    Hann  var  friðsamur  maður  og  göfugur. 


1)  Lax.  20-24/59-86.  '-)  Reyk.  21/106;  Hkr.  I  33  318.  «)  Menn 
hafa  talið  andlát  Höskulds  á  árunum  frá  um  972  til  985,  eptir  því  hvort 
þeir  hafa  farið  mest  eptir  Laxdælu  eða  Njálu.  Guðhrandur  Vigfússon 
ætlar  að  fórður  gellir  hafi  andast  um  978,  en  Höskuldur  984  eöa  985. 
Safn  I,  302,  342,  348—350,  496—497;  Kálund,  Lax.  hls.  LV. 


174  Söguöldin. 


Gísli   Súrsson   og  Þorgrímur  goði  Þorsteinsson. 

Eptir  að  landnámum  var  lokið,  fluttu  einstaka  Norðmenn 
sig  búferlum  til  Islands.  Einn  af  þeim  var  Porbjörn  súr 
Porkelsson  frá  Stokkum  1  Súrnadal  í  Noregi.  Hann  fór 
með  sonum  sinum  tveimur,  Porkeli  og  Gísla,  til  íslands 
rjett  eptir  miðja  10.  öld.  Þeir  feðgar  höfðu  i  Noregi  átt  i 
miklum  vígaferlum.  í*au  spruttu  af  þvi,  að  Gísli  vá  mann 
nokkurn,  sem  honum  þótti  vanvirða  Pórdísi  systur  sína. 
Ovinir  þeirra  ætluðu  siðan  að  brenna  þá  feðga  inni,  en  þeim 
tókst  i  fyrstu  að  slökkva  eldinn  fyrir  þeim  með  sýru  og 
komast  siðan  á  brott.')  Peir  söfnuðu  þegar  liði  og  fóru  að 
óvinum  sínum;  brendu  þeir  suma  af  þeim  inni,  en  suma 
vógu  þeir  með  vopnum.  Eptir  þessi  hryðjuverk  þótti  þeim 
ráðlegast  að  leita  af  landi  brott  og  fara  til  Ishmds  með  alla 
fjölskyldu  sína  t*eir  tóku  land  i  Haukadal  1  Dýratirði.  Þar 
keypti  forbjörn  land  og  Gísli  gerði  bæ  að  Sæbóli  (mn 
955). 

forbjörn  súr  andaðist  skömmu  síðar,  en  þeir  bræður 
voru  vel  metnir  og  mægðust  við  nokkra  hina  helstu  virð- 
ingarmenn  á  Vestfjörðum.  Gísli  giptist  Auði  Vjesteins- 
dóttur  Vjegeirssonar,  en  Porkell  Asgerði  Porbjarnar- 
dóttur  og  bjuggu  þeir  bræður  saman  að  Sæbóli.  Eitt  vor 
fóru  þeir  bræður  með  Porkeli  hinum  auðga  Pórðarsyni 
suður  á  Þórsnesþing.  Par  kyntust  þeir  Porgrími  og  Berki 
hinum  digra,  sonum  Porsteins  þorskabits  (um  958).  Vorið 
eptir  riðu  þeir  Þorsteinssynir  vestur  i  Dýrafjörð  á  Valseyr- 
arþing  og  þáðu  þeir  veislu  hjá  Súrssonum.  í'eir  sáu  þá 
Pórdísi  systur  þeirra  bræðra.  í*orgrími  leist  þegar  svo  vel 
á  hana,  að  hann  baö  hennar,  og  var  hún  föstnuð  honum. 
Brúðkaup    þeirra  var  haldið  þegar  og  fjekk  Pórdis  Sæból  í 


^)  Sagan  segir  að  Porbjörn  hafi  fengið  auknefni  sitt  af  vörn  sinni 
með  sýrunni,  en  hitt  gæti  líka  verið  að  hann  hafi  verið  kallaður  svo  af 
því  að  hann  var  úr  Súrnadal. 


Haukdælir.  1 75 

heimanfylgju.  Porgríiiuii'  rjeðst  þávestur,  en  Börkur  bróðir 
hans  bjó  k^r  að  Helgafelli.  Súrssyuir  reistu  siðan  bæ  að 
Hóli,  svo  skanit  frá  Sæbóli,  að  garðar  lágu  saman.^) 

f  eir  bræður  Gisli  og  Porkell  voru  báðir  reyndir  að 
hreysti,  og  Porgrinmr  var  snemma  mjög  efnilegur  maður. 
Hann  átti  hlut  i  goðorði  og  þótti  það  mikill  styrkur.  Auður 
kona  Gísla  átti  bróður,  er  V^jesteinn  Vjesteinsson  hjet 
Hann  hafði  verið  i  siglingum  og  þótti  merkur  maður  og 
góður  kaupmaður.  Vinfengi  var  gott  með  þeim  mágum,  og 
allir  voru  þeir  metnaðarmenn.  Pá  er  vorþing  var  háð,  fóru 
þeir  með  40  manna  á  þing.  í*eir  voru  svo  vel  búnir  að 
það  vakti  eptirtekt  manna.  Peir  sátu  lengi  við  drykkju,  en 
fylgdu  málum  allir  saman  með  miklu  kappi,  er  þeir  veittu 
einhverjum  manni  lið.  Atferli  þeirra  vakti  nokkra  öfund, 
og  fyrir  þvi  .spurði  forkell  hinn  auðgi  Gest  hinn  spaka 
Oddleifsson  um,  hve  lengi  hann  ætlaði  að  kapp  þeirra 
Haukdæla  og  yíirgangur  myndi  vera  svo  mikill.  Hanu 
svaraði  þá,  að  „eigi  munu  þeir  allir  samþykkir  it  þriðja 
sumar,  er  þar  eru  nú  í  þeim  flokki." 

Haukdælum  var  sagt  þetta,  og  Gísli  gaf  þá  það  ráð,  að 
þeir  skyldu  binda  vinfengi  sitt  með  fa.stmælum  og  sverjast 
i  fóstbræðralag,  til  þess  að  spár  Gests  skyldu  eigi  rætast. 
Peim  leist  vel  á  það,  en  er  til  kom,  vildi  Porgrimur  eigi 
sverjast  í  fóstbræðralag  við  Vjestein.  Gisli  dró  þá  að  sjer 
hendina  og  kvað.st  eigi  binda  sjer  vanda  við  þann  mann,  er 
eigi  vildi  við  Vjestein  mág  sinn.  Var  þá  lokið  fyrirætlun 
þessari.^) 

Árið  eptir  (961)  fóru  þeir  mágar  allir  utan;  voru  þeir 
Þorgrímur  og  Porkell  saman  á  skipi,  en  þeir  Gisli  og  Vje- 
steinn  á  öðru.  Peir  Porgrímur  voru  um  veturinn  i  Noregi 
hjá  Haraldi  konungi  gráfeld,  er  þá  var  nýkominn  til  rikis. 
En  þeir  Gisli  og  Vjesteinn  hjeldu  alla  leið  suður  til  Dan- 
merkur,  og  voru  í  Vjebjörgum  um  veturinn.  Næsta  sumar 
hjelt  Vjesteinn  til  Englands  að  íinna  þar  norrænan  mann, 
er  var  fjelagi  hans  frá  fyrri  kaupferðum:  en  Gisli  fór  þá  til 


')  Gisl.^  2— .5/4-14.        2)  Gísl.2  5-6/12—15. 


176  Söguöldin. 

Islands.  Peir  Porgrímur  og  Porkell  koniu  þá  einnig  út  uni 
sumarið;  haí'ði  þeim  öllum  oröið  gott  tii  fjár  á  kaupferðum 
þessum. 

t*eir  bræður,  Gisli  og  I^orkell,  bjuggu  saman  á  Hóli  eins 
og  fyr  er  sagt.  Gísli  var  starfsmaður  hinn  mesti,  en  Porkell 
oflátungur  mikiU  og  lá  heima,  þá  er  allir  menn  voru  að 
heyverki.  Hann  hleraði  þá  eitt  sinn  samtal  Ásgerðar  konu 
sinnar  og  Auðar  mágkonu  sinnar,  er  þær  sátu  að  saumi, 
Pær  hentu  gaman  að  þvi  að  Ásgerði  litist  vel  á  Vjestein 
en  Auði  á  Porgrim,  og  kvað  Auður  alt  saklaust  á  milli  sín 
og  Þorgrims.  Petta  skildi  Þorkell  svo,  að  eigi  mundi  saklaust 
vinfengi  hafa  verið  milli  Asgerðar  og  Vjesteins,  og  spratt 
upp  og  mælti;  „heyr  undr  mikit!  hejT  manns  bana  eins  eða 
íleiri".  Peim  mágkonum  þótti  tal  sitt  ilt,  er  þær  heyrðu 
þetta.  Um  kveldið,  er  Gi.sli  kom  heim  frá  verki,  var  f  orkell 
fár  við  hann  og  vildi  eigi  segja  honum  hið  sanna.  Einnig 
ætlaði  hann  þá  að  vi.sa  konu  sinni  burtu  frá  hvilu  þeirra, 
en  hún  hótaði  honum  að  skijja  við  hann  og  láta  föður  sinn 
heimta  mund  sinn  og  heimanfylgju,  ef  hann  væri  þver.  Við 
það  sefaðist  hann  og  sömdu  þau  þetta  með  sjer,  svo  sem 
ekki  heföi  í  orðiö.  ?ó  vildi  f'orkell  eigi  vera  lengur  að 
Hóli  með  bróður  sínum  en  til  vorsins.  Hann  baðst  þá 
fjárskipta  og  kaus  lausafje  og  rjeðst  til  búlags  með  t'orgrimi 
mági  sínum  ^) 

Það  var  auðsætt,  að  Porkell  og  Þorgrimur  hugðu  á 
hefnd.  Um  haustið  fengu  þeir  mann  einn,  er  í*orgrímur 
hjet  og  kallaður  var  nef,  til  þess  að  smiða  málaspjót  úr 
brotum  af  gömlu  sverði,  sem  Grásíða  hjet  og  hatði  þótt 
ágætt  vopn.  Maður  þessi  var  fullur  af  gjörningum  og  fjöl- 
kyngi  og  hinn  mesti  seiðskratti,  svo  eigi  var  góðs  af  honum 
að  vænta.  Um  þetta  leyti  hafði  Gísli  efnt  til  veislu  og  boðiö 
til  sin  vinum  og  vandamönnum.  Einn  af  boðsmönnum 
sagði  þá  Gisla,  að  Vjesteinn  mágur  hans  væri  kominn 
út  og  væri  hans  von  að  Hóli.  Vjesteinn  átti  bú  í  Ön- 
undarfirði   undir  Hesti  og   sendi  Gísli   þegar   tvo   húskarla 


1)  Gísl.^  7—10/16-23. 


Morð  Vjesteins  og  Porgríins.  177 

sína  til  hans  meö  orð  og  jarteikn-  uni,  að  liann  sje  heinia 
þar  tii  Gísli  sæki  hann  heim.  En  svo  óheppilega  tókst  til 
að  húskarlar  Gísla  og  Vjesteinn  fóriist  á  mis  og  fundu  þeir 
hann  eigi  fjr,  en  hann  var  kominn  svo  langt  á  leið,  að  hann 
vildi  eigi  snúa  aptur.  Hann  fór  þvi  á  Hól  til  Gisla  og  systur 
sinnar.  En  þriðju  nóttina.  sem  hann  var  þar.  var  gengið 
hljóðlega  að  rekkju  hans  og  hann  lagður  spjóti  fyrir  brjóstið, 
svo  að  stóð  i  gegnum  hann.  Pað  var  spjótið  Grásiða.  Gísli 
tók  það  úr  sárinu  og  ka.staði  þvi  alblóðugu  i  örk  eina  og 
Ijet  engan  niann  sjá.  Vjesteinn  var  .siðan  heygður  og  lijálpuðu 
þeir  l'orgrímur  og  Porkell  til  haugsgerðarinnar.  Pað  var 
þá  tiðska  að  binda  helskó  á  fætur  hins  framliðna,  er  hann 
skyldi  ganga  á  til  Valhallar.  Porgrímur  batt  skó  á  Vjestein 
og  mælti,  er  hann  hafði  lokið  því:  „Eigi  kann  ek  helskó  at 
binda,  ef  þessir  losna"  (963). ^) 

Nú  var  eins  og  ekkert  hefði  i  skorist,  en  Gisli  þóttist 
vila  að  Porgrimur  mágur  hans  hafði  vegið  Vjestein  og  hugði 
á  hefnd  eins  og  hann  var  skyldur  til  eptir  fóstbróður  sinn. 
Næsta  haust  hjelt  Porgrimur  og  Gisli  veislu  hvor  fyrir  sig 
{964).  Meðal  boðsmanna  Porgrims  var  Börkur  bróðir  hans 
og  Eyjólfur  hinn  grái  úr  Otrardal  Pórðarson  gellis, 
frændi  hans.  Eina  nótt  tekur  Gisli  spjótið  Grásíðu  úr  örkinni 
og  gengur  yfir  að  Sæbóli.  Hann  hafði  sjeð  svo  fyrir  að  lokur 
voru  eigi  fyrir  hurðum  og  fer  hann  inn,  gengur  í  lokhvilu 
þá,  þar  sem  Porgrimur  og  Pórdis  systir  hans  hvildu,  tekur 
klæðin  af  þeim  með  annari  hendi,  en  með  hinni  leggur 
haon  i  gegnum  Porgrim  með  Grásiðu.  svo  að  í  beðinum 
nam  stað.  Pórdis  v'aknaði  þá  og  kallaði,  að  bóndi  sinn 
væri  veginn  og  menn  hlypi  upp.  en  Gísli  komst  samt  burt 
og  heim  til  sín.  Grunurinn  fjell  þó  skjótt  á  hann.  f*eir 
Porkell  og  Eyjólfur  grái  fóru  í  dögun  á  Hól  til  Gísla  og 
gengu  að  lokrekkju  þeirri,  sem  hann  hvíldi  i  og  kona  hans. 
Þorkell  bróðir  Gisla  gekk  þá  upp  i  hvilugólfið  og  sjer,  hvar 
skór  Gisla  liggja  frosnir  og  snjóugir.  Hann  skaraði  þá  upp 
undir  fótborðið,  svo  að  aðrir  nienn  skyldi  eigi  sjá  þá.    Síöan 


»)  Gísl.2  10-14/23—32. 

12 


178  Söguöldin. 

sagði  hann  frá  vigi  Porgrims,  og  baaðst  Gisli  til  að  hjálpa 
að  heyja  hann.  Pað  þáðu  þeir  og  fór  Gisli  nieð  þeim  á 
Sæból. 

Porgrímur  var  lagður  í  skip  og  gerður  haugur  um  það. 
Gisli  tók  þá  upp  stein  einn  mjög  mikinn  og  leggur  i  skipið, 
svo  að  brakaði  nijög  i  þvi,  og  mælti:  „Eigi  kann  ek  skip 
at  festa,  ef  þetta  tekr  veðr  upp".  Petta  minnti  menn  á  orð 
Porgríms,  er  hann  batt  helskóna  á  Vjestein^) 

Börkur  hinn  digri  hefur  að  líkindum  grunað  Gisla  uuí 
vig  Porgríms.  Hann  keypti  að  Porgrimi  nef,  að  hann  seiddi 
seið,  að  þeim  manni  ^Tði  ekkert  að  björg,  er  heföi  vegið 
f*orgrim,  þó  að  menn  vildi  duga  honum,  og  að  hann  mætti 
sjer  hvergi  ró  eiga  á  landi.  Nokkru  siðar  bar  svo  við  að 
leikum,  að  Gisla  varð  litið  á  haug  I^orgrims.  Hann  kvað 
þá  vísu,  sem  er  enn  til ;  segist  hann  þar  hafa  orðið  Porgrimi 
að  skaða.  Pórdis  systir  hans  nam  þegar  vísuna  og  rjeð 
hana.  Hún  hafði  þá  gengið  að  eiga  Börk  hinn  digra,  og  var 
hann  um  veturinn  á  Sæbóli.  Um  vorið  ílutti  hann  aptur 
suður  að  Helgafelli,  en  áður  en  hann  fór,  íjekk  hann  Þórdisi 
til  þess  að  segja  sjer,  hvi  hún  var  svo  óglöð  um  haustið,  þá 
er  þeir  slitu  leiknum.  Pá  er  Börkur  heyröi  að  Gisli  hefði 
vegið  Þorgrím,  ætlaði  hann  þegar  að  drepa  hann,  en  Porkell 
bróðir  hans  gerði  hann  varan  við.  Börkur  stefndi  þá  Gisla 
til  Þórsnesþings;  sýnir  það  að  lög  Pórðar  gellis  hafa  þá  verið 
komin  á  og  fjórðung.sþing  sett,  þvi  að  eptir  eldri  lögum  átti 
að  stefna  Gisla  til  Valseyrarþings,  eða  þess  þings,  er  næst 
var  vettvangi.^)  Börkur  gerði  Gisla  sekan  á  Pórsnesþingi, 
og  getur  Gisli  þess  sjálfur  i  visu  einni;  engir  mikilsmegandi 
menn  urðu  til  þess  að  veita  honum  (um  965).^) 

Pá  er  málið  var  búið  til  á  hendur  Gísla,  seldi  hann  land 
sitt  og  fjekk  fyrir  lausafje.  Hann  fór  siðan  til  Geirþjófs- 
fjarðar,  er  gengur  inn  af  Arnarfirði,  og  gerði  þar  alhýsi 
handa    Auði     konu     sinni    og     fósturdóttur    þeirra    hjóna. 


»)  Gísl.^    15-17/36-42;    Eyrb.    12/13.  ')    Islb.    5/8.         ^)    Gisl. 

18—20/43-53. 


Sekt  Gisla  Súrssonar.  179 

Einnig  gerði  hann  þar  jarðhús  og  var  i  þvi  á  laiiu  þijú 
fyrstu  sektarár  sin. 

Eu  er  Börkur  spyr  að  hauu  muui  vera  i  Geirþjófsíirði, 
fer  hann  á  fuud  Eyjólfs  hius  gráa  i  Otrartlal  og  kaupir  hann 
fyrir  þrjú  hundruð  silfurs  að  leita  eptir  Gísla  og  drepa  haun. 
Otrardalur  er  við  Arnarfjörð.  Til  þess  að  koniast  undan 
ofsóknum  Eyjólfs,  fór  Gisli  úr  Geirþjófsfirði;  segir  sagan  að 
hann  færi  þá  um  alt  land  og  væri  þrjá  vetur  i  þeirri  ferð. 
Tvo  vetur  dvaldi  hanu  í  Vaðli  lijá  Porgerði  móður  Gest 
Oddleifssonar.  og  aðra  tvo  vetur  var  hann  í  Hergilsey  hjá 
Ingjaldi  frænda  síuuui,  en  lengst  var  hann  i  Geirþjófsfirði 
hjá  hinni  tryggu  og  tápmiklu  konu  siuui.  f*ar  fjell  hann 
að  lokum  eptir  fræga  vörn,  er  hann  hafði  verið  þrettáu  ár 
í  sekt.  Evjólfur  hinn  grái  kom  þá  að  honum  óvörum  við 
íimtánda  mann.  Gisli  komst  á  kleifar  nokkrar  við  fylgsui 
sitt  og  varðist  þaðan;  vá  haun  fimm  menn  og  særði  þrjá 
til  óliíis,  áður  en  hauu  íjell.  í*etta  var  hina  siðustu  sumar- 
uótt,  að  öllum  likindum  árið  978. 

Gisli  var  óvenjulega  hraustur  maður  og  mikill  íþrótta- 
maður.  Pess  vegna  fjekk  hann  borið  sekt  sina  svo  lengi. 
Stundum  komst  hann  1  þær  mannraunir,  sem  að  eins  hraust- 
menni  fá  staðist;  eru  til  nokkrar  sögur  af  lionum  á  sektar- 
árum  hans.  Gisli  var  einnig  ágætur  smiður,  vitur  maður  og 
göfugur.  Hann  var  gott  skáld ;  eru  draumvisur  hans  einkum 
merkar.^) 


Snorri  goði  og  Arnkell  goði. 

Sama  ár  sem  Gísli  Súrsson  var  feldur,  kemur  ?ysturson 
hans  Snorri  Porgrimsson  til  sögunnar.  Hann  var  þá  ein- 
ungis  14  eða  15  vetra,    og  segir  sagan  að  hanu   hafi  fæð.st 


')  Gisl.'^  19-35;.52— 9S. 

12* 


180  Söguöldin. 

litlii  eptir  að  faÖir  lians  var  veginn  Hann  var  i  fyrstu 
kallaður  Porgrímur  eptir  föður  sínum,  en  af  því  að  hann 
var  skapillur  i  æsku,  var  hann  kallaður  Snerrir  og  siðan 
S norri .  ^)  H a  n n  ólst  upp  með  P  o  r  b  r  a  n  d  i  P  o  r  f  i  n  n  s  s  y  n  i  -) 
í  Alptafirði  og  fór  utan  með  sonum  hans  tveinuir  Porleifi 
kimba  og  Póroddi.  Börkur  hinn  digri  galt  honum  50 
silfurs  til  utanferðar.  í*eir  fóstbræður  voru  utan  einn  vetur 
og  hafði  Snorri  veturvist  á  Sóla  og  kyntist  þá  Erlingi 
Skjálgssyni,  er  var  á  líkum  aldri  sem  hann.  I  ferð 
þessari  komu  hyggindi  Snorra  þegar  i  Ijós,  þvi  að  hann 
eyddi  eigi  fje  sínu  og  Ijet  litið  yfir  sjer,  er  hann 
kom  út.  Hann  var  fátæklega  til  fara,  er  hann  reið  heim 
fiá  skipi  og  hugði  Borkur  að  hann  hefði  eytt  öllu  fje  sínu 
(haustið  978). 

Litlu  síðar  kom  Eyjólfur  hinn  grái  að  Helgafelli  við 
tólfta  mann  að  segja  fall  Gisla  Súrssonar.  Börkur  varð 
kátur  við  þau  tiðindi  og  leiddi  Eyjólf  í  öndvegi,  en  bað 
Pórdisi  að  fagna  honum  vel.  Henni  rann  þegar  blóðið  til 
.skyldunnar  og  spurði,  hvort  eigi  væri  vel  fagnað  Gisla-bana, 
ef  grautur  væri  gefinn.  Um  kveldið,  er  hún  bar  mat  fram, 
feldi  hún  niður  spón.  og  er  hún  laut  niður  eptir  honum, 
þreif  hún  um  meðalkaflann  á  sverði  Gisla  bróður  síns,  sem 
Eyjólfur  hafði  lagt  hjásjer,  brá  því  skjótt  og  lagði  til  Eyjólfs. 
Hún  vildi  leggja  á  honum  miðjum  og  lagði  upp  undir  borðið, 
en  gáði  þess  eigi  að  hjaltið  horfði  upp  og  nam  við  borðinu. 
Kom  lagið  í  lærið  og  var  það  mikið  sár.  Börkur  hratt  þegar 
fram  borðinu  og  sló  til  fórdisar,  en  Snorri  hratt  þá  Berki 
svo  að  hann  íjell  við  og  hjálpaði  móður  sinni.  Eyjólfur 
hljóp  einnig  upp  og  þeir  allir  og  „helt  þar  maðr  á  manni." 
Börkur  bauð  Eyjólfi  sjálfdæmi  fyrir  þetta  og  gerði  hann 
mikið  fje,  „full  manngjöld"  að  sögn  Gísla  sögu,  fyrir 
áverkann. 


1)  Gisl.2  18/43—44;  Eyib.  12/13.  ^)  Eyrb.  7/8,  9/10;  Ldn.  13/99; 
Slb.  86/153— 154;  Hksb.  74/32—33.  í  Mb.  26/2:38,  260  er  forbrandur 
kallaöur  Vjebrandsson,  sbr.  B.  M.  Ólsen  í  Aarb.  f.  nord.  Oldkb.  1905, 
bls.  110  o.  ef. 


Snorri  goði  og  fórdis  móðir  hans.  181 

Atferli  Pórdisar  Súrsdóttiir  er  eitthvert  liið  skýrasta 
dæmi,  sem  til  er  i  islenskum  sögum,  uppá  það,  tivernig  hefnd- 
arskyldan  hvildi  á  mönnum  og  hve  rikur  hefndarhugur 
manna  var.  Pórdís  unni  bróður  sinum,  en  þó  gat  hún  eigi 
annað  en  lostið  upp  um  hann  morði  Porgrims.  Nú  rauf 
hún  aptur  á  móti  bæði  húsfrið  og  alla  gestrisni  lil  þess  að 
hefna  hans.  Sambúð  hennar  og  Barkar  varð  eigi  löng  eptir 
þetta.  Segir  i  Gisla  sögu  Súrssonar,  að  Pórdis  haíi  þá  nefnt 
sjer  votta  og  sagt  skilið  við  Börk,  og  farið  þegar  að  Pórdisar- 
stöðum  iit  á  Eyri.  En  eptir  sögn  Eyrbyggju  varð  skilnaður 
þeirra  sumarið  eptir.^) 

A  vorþingi  árið  eptir  (979)  heimti  Snorri  föðurarf  sinni 
af  Berki  og  komst  þá  að  Helgafelli.  Börkur  hugði  að  hann 
væri  fjevani  og  kvaðst  eigi  vilja  skipta  Helgafelli,  en  mat 
það  hálft  á  60  silfurs  og  skyldi  leysa  þaö  út  þegar;  lagði 
hann.  landið  svo  ódýrt  af  því  að  hann  ætlaði  sjer  það  sjálf- 
um.  En  Snorri  kaus  landið  og  greiddi  þegar  verð  þess. 
Börkur  varð  þá  að  handsala  honum  Helgafell  og  flytja  þaðan. 
Var  þá  skipt  fje  þeirra  Barkar  og  í^órdisar  og  Snorra,  og 
fjekk  Snorri  þá  eyjar  þær,  sem  liggja  undir  Helgafell,  fyrir 
litið  verð^). 

Snorri  gerði  nú  bú  að  Helgafelli  og  var  móðir  hans 
fyrir  innan  stokk.  Hann  hafði  fátt  kviktje  og  fjekk  þvi  Má 
Hallvarðsson,  hálfbróður  föður  sins,  til  þess  að  ráðast  til 
sin  með  biifje  sitt  og  taka  forráð  fyrir  búinu;  varð  þá  búið 
rausnarbú  og  mátti  þá  hafa  íjölmenni  að  Helgafelli,  eins  og 
fyr  hafði  verið.  Þar  var  þá  hof,  sem  Snorri  tók  við  og 
varðveitti;  var  hann  þá  kallaður  Snorri  goði  og  hefur 
goðanafnið  festst  við  hann.  Hann  tók  einnig  við  goðorði 
föður  sins,  eða  þeim  hluta  i  því,  er  hann  hafði  átt;  varð 
hann  því  þegar  að  taka  þátt  í  stjórn  og  löggjöf  landsins  og 
annast  goðastörf  heima  i  hjeraði.  Var  slikt  flestum  unglingum 
of  vaxið,    en  Snorri   sýndi   það   snemma  að  hann  var  vitur 


')  Gisl.-  36/98-99;  Eyrb.  13/14—16.  í  frásögninni  nm  þetta  ber 
ýmislegt  á  milli  Gísla  sögii  og  Eyrbyggju,  en  um  aðalatriðin  eru  þær 
sammála.        *)  Eyrb.  14/16—17. 


182  Söguöldin. 

iiiaður  og  hógvær,  og  kunni  vel  að  stiUa  sig,  þótt  hann 
leiddist  og  væri  heiptugur  og  langrækinn^) 

Uni  þetta  leyti  voru  helstir  höföingjar  i  nágrenni  Snorra 
sunnan  við  Breiðafjörð  I^orgrlmur  goði  Kjallaksson  og 
Arnkell  goði  Pórólfsson.  Þorgrimur  hafði  eptir  gjörð 
Pórðar  gellis  haldið  uppi  hofi  þeirra  Pórsnesinga  að  hálfu 
og  haft  þingmenn  að  helmingi.  Hann  var  nú  orðinn  aldraður 
maður  og  átti  þrjá  syni  uppkomna;  urðu  tveir  þeirra  nafn- 
kendir  menn,  Arngrimur  og  Vermundur  liinn  mjóvi, 
og  koma  þeir  báðir  aUmikið  við  sögur.  Peir  þóttu  báðir 
vitrir  nienn,  en  Arngrimur  var  ofstopamaður  mikill  og 
harðfengur;  var  hann  þvi  kallaður  Styrr.  Síðar  var  nafn 
hans  lengt,  og  hann  nefndur  Viga-Styrr  sökum  þess  að 
hann  vá  marga  menn;  er  hann  kunnur  með  nöfnum  þessuni. 

Porgrimur  goði  lifði  eigi  lengi  eptir  þetta,  þvi  að  hann 
andaðist  sumarið  980.  Vermundur  sonur  hans  tók  þá  við 
búi  í  Bjarnarhöfn,  en  Styrr  hafði  áður  reist  bú  undir  Hrauni 
inn  frá  Bjarnarhöfn.  Ekki  er  þess  getið  að  þeir  bræður 
fengju  nokkurn  hkita  i  Pórsnesingagoðorði,  og  svo  er  að  sjá 
af  sögunum  sem  Snorri  goði  haíi  farið  einn  með  það.  Mun 
ríki  hans  hafa  vaxið  við  fráfall  Þorgrims,  enda  voru  þeir 
engir  vinir,  eins  og  sjá  má  af  því,  að  Snorri  veitti  Illuga 
hinuni  svarta,  er  hann  deildi  við  Porgrím  goða  og  syni  hans 
á  Pórsnesþingi  vorið  980  um  mund  og  heimanfylgju  Ingi- 
bjargar  Asbjarnardóttur,  konu  sinnar.  Bar  í*orgrimur  þar 
lægra  hlut  úr  býtum,  vegna  þess  að  frændur  hans  af  Meðal- 
fellsströnd  máttu  eigi  .sækja  þingið  sökum  storma  ^) 

ArnkeU  goði  var  sonur  Þórólfs  bægifóts^)  og  bjó  á 
Bólstað  við  Vaðilshöfða.  Hann  var  eldri  en  Snorri  goöi, 
þvi  að  hann  var  fæddur  nálægt  miðri  10.  öld.^)  Hann  var 
einnig  fremri  Snorra  að  hreysti  og  eflaust  betri  drengur,  en 
hann  var  eigi  eins  gætinn  sem  Snorri  og  eigi  eins  djúpvitur. 
Engum  manni  er  jafnglæsilega  lýst  í  Eyrbyggju  sem  honum."') 


')  Eyrb.  l.'i/17:  Nj.  114/.58.5;  Grett.  68/24.5-46.  -)  Eyrb.  12/14, 
17-18/19-21;  Gunnl.  .5/21.5;  Ldn.  2/67.  17/112,  1/170.  =*)  Sjá  að  franian 
I,  128.        ')  Sbr.  Safn  I,  331.  '-)  Eyrb.  12/13—14,  sbr.  37/68. 


Helstu  höfðiugjar.     Arnkell  goði.  183 

Hann  var  manna  niestur  og  sterkastur,  lagamaður  mikill  og 
forvitri.  Hann  var  góður  drengur  og  um  fram  alla  menn 
aðra  þar  í  sveit  að  vinsældum  og  liarðfengi.  Hann  var  og 
hofgoði  og  átti  marga  þingmenn.  Pó  var  liann  eigi  af  goðaætt. 
Faðir  tians  var  ganiall  vikingur,^)  illgjarn  maður  og  óvinsæll 
og  átti  hann  aldrei  hof  Sje  þaö  þvi  satt,  sem  sagan  segir 
um  hof  Arnkels  goða  og  þingmenn,  eins  og  ætla  má,  hefur  hann 
sjálfur  reist  hof  sitt  og  aflað  sjer  þingmanna,  er  hann  hafði 
náð  þro.ska  til  þess,  og  var  það  áður  en  Snorri  Porgrímsson 
tók  við  hofinu  að  Helgafelli. 

Pað  má  nærri  geta  að  í*órsnesingum  likaði  eigi  vel 
uppgangur  Arnkels,  þvi  að  það  hlaut  að  draga  þingmenn 
frá  þeim,  er  menn  hændust  að  honum.  Auk  þess  var  hann 
nýr  i  tigninni.  og  öfundsýki  og  þröngsýni  .skorti  eigi.  Pað 
lá  þvi  i  hlutarins  eðli  að  Snorra  goða  og  Arnkatli  mundi 
opt  lenda  saman  á  þingum.  þar  sem  hvor  þeirra  átti  að 
gæta  rjettar  margra  manna;  og  þess  var  eigi  heldur  langt 
að  bíða. 

Veturinn  979 — 980  varð  G  u  n  n  1  a  u  g  u  r  f*  o  r  b j  a  r  n  a  r  s  o  n 
frá  Fróðá  vitskertur.  Oddur  Kötluson  frá  Holti  laug  þvi 
þá  upp  að  Geirriður  fórólfsdóttir  i  Máfahlið  hefði  valdið 
þvi.  Porbjörn  digri  Ormsson  faöir  Gunnlaugs  stefndi 
því  Geirríði  um  fjölkyngi  og  fór  málið  til  Pór.sne.sþings.  Snorri 
goði  veitti  I'orbirni.  því  að  hann  hafði  um  þetta  leyti  fengið 
Puríöar  Barkardó ttur,  hálfsy.stur  Snorra.  en  Arnkell 
goði  varði  málið  fyrir  systur  sína;  fjekk  hann  sannað  sýknu 
hennar,  og  ónýtt  málið  fyrir  þeim  Porbirni."^) 

Haustið  eptir  fundust  eigi  stóðhross  nokkur,  sem  Por- 
björn  digri  átti  á  fjalli  (980).  Oddur  KötIu.«on  fjekk  hann  þá 
til  að  kenna  Pórarni  svarta  i  Máfahlið.  syni  Geirriðar, 
um  hvarf  hrossanna.  Hann  fór  i  Máfahliö  við  tólfta  uiann. 
setti  þar  dyradóm  og  ætlaöi  aö  láta  dæma  Pórarin  um 
stuld.  Við  eggjunarorð  móður  sinnar  hljóp  Pórarinn  út 
og  vildi  hleypa  upp  dóminum:  sló  þegar  i  liardaga  með 
þeim    og    fjell    maður    af   hvorum.      Auöur   kona  Þórarins 


')  Ldn.  .13/100;  Eyrh.  S/9.        -)  Eyrb.  1.5— 1('>  17-19. 


184  Söguöldin. 

hjet  þá  á  konur  að  skilja  þá  og  köstuðu  þær  klæðuni  á 
vopn  þeirra;  en  þá  var  liöggin  liönd  af  Auði.  Eptir  bardagann 
varð  Pórarinn  þess  vis  og  rann  liann  þá  eptir  þeim  Porbirni, 
þótt  þeir  væru  nærri  hálfu  fleiri.  Hann  hitti  þá  skamt  brottu^ 
því  að  þeir  höfðu  bundið  sár  sin;  hældist  Oddur  þá  um  a5 
I^órarinn  hefði  höggið  hönd  af  konu  sinni.  En  Pórarinn 
hljóp  þegar  að  Porbirni  og  lijó  hann  banahögg.  Varð  þá 
harður  bardagi  og  vann  Pórarinn  sigur,  en  Oddur  rann 
undan  við  þriðja  mann. 

Nú  þótti  eigi  óhætt  fyrir  Pórarin  að  sitja  heima,  og 
var  hann  því  um  veturinn  með  Arnkatli  móðurbróður  sinum. 
Geirríður  komst  þá  að  þvi,  að  Oddur  Kötluson  hafði  höggið 
höndina  af  Auði.  Þeir  Arnkell  fóru  þá  í  Holt  og  tóku  þau 
mæðgin  og  drápu.  En  er  Katla  sá  fyrir  dauða  sinn  visan, 
kvaðst  hún  hafa  valdið  meini  Gunnlaugs,  er  vandræði  þessi 
het^u  af  hlotist.i) 

Snorri  goði  átti  nú  að  mæla  eptir  mág  sinn,  og  reið 
því  um  vorið  með  80  manna  á  Bólstað  og  stefndi  Pórarni 
til  Pórsnesþings  og  þeim  öllum,  sem  að  vigum  höfðu  verið 
með  honum.  Síðan  fór  hann  út  að  Salteyrarós  við  Grundar- 
fjorð^l  og  brendi  þar  upp  kaupskip,  sem  norrænir  og  suður- 
eyskir  menn  áttu,  því  að  stýrimenn  þeirra  höfðu  hjálpað 
Pórarni  og  Snorri  þóttist  vita,  að  hann  ætlaði  utan  með 
þeim.  Peir  Arnkell  og  Vermundur  mjóvi,  niágur  Pórarins, 
keyptu  þá  skip  af  Austmönnum  nokkrum,  er  uppi  stóð  í 
Dögurðarnesi,  og  fór  Pórarinn  á  þvi  utan  og  Vernmndur 
með  honum.  En  Snorri  gerði  hann  sekan  á  Pórsnesþingi 
og  alla  þá,  er  að  vigum  liöí'ðu  verið  með  honum  (981).  Haustið 
eptir  fundust  stóðhross  Þorbjarnar  digra  dauð  á  fjalli.  fau 
höfðu  eigi  haldið  högum  fyrir  vighesti  nokkrum,  er  Pórarinn 
átti  og  einnig  gekk  á  afrjetti,  og  fallið  um  veturinn. 

Mál  þessi  eru  kölhið  Máhliðingamál.^) 

Nú  leið  svo  eitt  ár  að  þeii-  Arnkell  og  Snorri  áttu  eigi 


')  Eyrb.  18—20/21—34.  '')  Saín  II,  291 ;  Kálund,  M.  I,  427-28. 
^)  Eyrb.  21-23/34-36;  Stb.  79/150;  Hksb.  67/28—29;  Mb,  237.  Um 
missagnirnar  sbr.  Aarb.  f.  n.  Oldlvh.  1905,  bls.  81—87. 


Máhliðingainál      Deilur  um  Krákunesskóg.  185 

i  málum,  en  þá  fjekk  Porgerður  ekkja  Vigfúss  Bjarnarsonar 
i  Drápuhlið  komið  Arnkatli  til  að  taka  að  sjer  vigsmál 
eptir  bónda  sinn.  Upptökin  til  þessa  máls  voru  orðatinipp- 
ingar  í  rjettum,  og  særði  Már  Hallvarðsson  þar  í'rænda 
Vigfúss,  en  Snorri  varnaði  lionum  allra  bóta.  Vigfús  sendi 
þá  þræl  sinn  til  að  drepa  Snorra,  en  það  mistókst. 
Snorri  tók  þrælinn  höndum  og  hafði  af  honum  sannar  sögur, 
fór  siðan  að  Vigfúsi  og  tók  hann  af  tífi.  Vigsmál  þetta  sótti 
Arnkell  á  hendur  Snorra  á  Pórsnesþingi  og  vann  það;  galt 
Snorri  fje  fyrir  vigið,  en  Már  skyldi  vera  utan  þrjá  vetur. 
Var  sætst  á  öll  mál  á  þinginu  (983).^) 

Eptir  þetta  deildu  þeir  Arnkell  og  Snorri  eigi  i  nokkur 
ár  Aðrir  höfðu  valdið  deilum  þeirra  og  sjálfir  virðast  þeir 
eigi  hafa  verið  neinir  bitrir  óvinir  enn  sem  komið  var.  t*ó 
fór  svo  að  lokum  að  Snorri  fyltist  heiptarhug  til  Arnkels 
og  var  f  órólfur  gamli  faðir  Arnkels  valdur  að  því. 

Sagan  segir  að  Katla  i  Holti  hafi  mælt  svo  um  við 
Arnkel,  áður  en  hún  var  drepin.  að  hann  skyldi  hljóta  þvi 
verra  af  föður  sinum,  en  Oddur  sonur  sinn  hefði  hlotið  af 
sjer,  sem  hann  ætti  meira  i  hættu  en  Oddur.^)  Pá  er  Pór- 
ólfur  eltist,  gerðist  hann  iilur  og  æfur,  og  lagðist  þá  ómjúkt 
á  með  þeim  feðgum.  Póróifur  rændi  Úlfar  á  Llfarsfelli 
heyi.  Hann  bar  sig  upp  fyrir  Arnkatli  og  galt  hann  fyrir 
heyið.  Pórólfur  vildi  þó  eigi  bæta  það  og  Ijet  Arukell  þá 
reka  heim  af  fjalli  sjö  yxn,  er  faðir  hans  átti  og  drepa  þá 
alla  i  bú  sitt.  Póróiiur  skipaði  þá  þrælum  sinum  að  brenna 
Úlfar  inni,  enArnkell  sá  eldinn,  tók  þrælana  og  Ijet  hengja 
þá.  I'órólfur  gaf  þá  Snorra  goða  Krákunesskóg  til  þess 
að  hann  mælti  eptir  þrælana.  Hann  gerði  það  og  Arnkell 
bætti  þrælana,  en  Pórólfur  varð  eigi  ánægður  með  það; 
vildi  hann  auðsjáanlega  að  sonur  sinn  yrði  sekur  fjörbaugs- 
maður  eða  skóggangsmaður  eða  mannhefndir  kæmu  fram 
(um  988),  enda  keypti  hann  síðar  mann  til  þess  að  drepa 
Ulfar.    Arnkell  hefndi  hans,  en  Pórólfur  eggjaði  I^orbrands- 


')  Eyrb.  2337,  26— 27;41-4r>,  sbr.  útgáfu  H.  Geriugs  23  79.       -')  Eyri». 
20/34. 


186  Söguöldin. 

S}  ni  í  Álptafiröi^)  til  fjandskapar  við  Arnlvel.  Peir  höfðu 
áður  heimt  arf  eptir  Örlyg  leysingja  sinn,  en  eigi  fengið, 
því  að  Úlfar,  sem  var  bróðir  hans,  tók  fje  eptir  hann  og 
hjelt  því  með  tilstyrk  Arnkels.  í*orbrandssynir  spöruðu  því 
eigi  að  eggja  Snorra  goða  fóstbróður  sinn  gegn  Arnkatli. 
Kom  þá  svo  að  lokum  að  Snorri  fyltist  heiptarhug  til  hans 
og  sagði  að  hann  „sæti  ylir  hvers  manns  hlut  hér  í  heraði," 
Bætti  JÞorleifur  kimbi  Þorbrandsson  því  þá  við,  að  Snorri 
lijeldi  engu  máli  til  fulls  við  hann.-) 

I  annan  stað  sneri  Pórólfur  nú  við  blaðinu  og  reyndi 
að  eggja  Arnkel  son  sinn  á  móti  Snorra  og  heimta  af  honum 
Krákunesskóg.  Arnkell  vildi  það  eigi,  en  fórólíi  varð  svo 
mikið  um  það.  að  hann  andaðist  nóttina  á  eptir.  Þó  hófust 
deilur  á  milli  þeirra  Arnkels  og  Snorra  út  af  skóginum. 
Snorri  Ijet  höggva  skóginn  mikið,  en  Arnkatli  þótti  hann 
eigi  haíi  fengið  heimildartak  á  honum  að  lögum,  og  faðir 
sinn  hafa  gjört  arfsvik  við  sig,  er  hann  hafði  fengið  Snorra 
skóginn.  Arnkell  reið  þvi  eitt  sinn  á  eptir  Hauk  fylgdar- 
manni  Snorra  og  þræluni  hans,  er  þeir  reiddu  heim  við  úr 
skógnum,  feldi  Hauk  en  rak  þrælana  á  flótta  og  hafði  viðinn 
heim  til  sin.  A  Pórsnesþingi  varð  Haukur  óheilagur  af  þvi 
að  hann  hafði  hlaupið  fram  móti  Arnkatli,  og  ónýttist  máiið 
fyrir  Snorra. 

Nú  tók  Snorri  að  beita  svikum.  Hann  sendi  flugumann 
til  þess  að  drepa  Arnkel,  en  hann  Ijet  líf  sitt  fyrir  Arnkatli. 
Haustið  eplir  skipaði  Snoiri  Þorbrandssonum  að  halda  njósn- 
um  fyrir  sig  um  ferðir  Arnkels  og  gera  sig  varan  við,  ef 
færi  gæfist  til  þess  aö  drepa  hann.  Arnkell  var  starfsmaður 
mikill  og  flutti  hey  um  nælur  af  ( )rlygsstöðum,  sem  hann 
hafði  undir.  Lithi  fyrir  jól  uröu  Porbrandssynir  þess  varir 
eina  nótt,  og  geröu  Snorra  þegar  orð.    Hann  brá  við  slvjótt 


*)  Bær  þeirra  feöga  Porbrands  og  sona  hans  í  Alplafirði  var  síöar 
kendur  við  Kár  fóroddsson  forbrandssonar  og  kallaöur  Kársslaöir; 
er  hann  nefndur  svo  í  Eyrb.  á  meðan  f  orl>randssynir  bjiiggu  þar,  því 
að  hið  upphaflega  nafn  hans  var  gleymt.  Eyrb.  63/119;  Ldn.  13/99; 
Hksb.  74/32;   Stb.  86/l.')3.         -)  Eyrb.  30 - 32/.32-59. 


Vig  Arnkels  goð;i.    Miðfjarðar-Skeggi.  IHT 

og  fóru  þeir  íimtáii  saman  að  Arnkatli.  Pá  er  liann  sá  ferð 
þeirra,  þótti  honum  betra  að  verjast  i  stakkgarðinum  en  að 
renna,  og  sendi  heim  þræla  sína  að  vekja  nienn,  en  sökum 
hræðshi  og  heimsku  svikust  þeir  um  það. 

Peir  Snorri  sóttu  þegar  að  Arnkath,  er  þeir  komu,  og 
feldu  hann  eptir  langa  vörn  og  drengilega  (um  993).'^)  Eptir 
þetta  gat  enginn  staðið  Snorra  á  sporði  vestur  á  Snæfellsnesi, 
þótt  sumir  höfðingjar  væru  þar  hraustari  en  hann. 


Miðfirðingar.    Miðfjarðar-Skeggi  og  Kormákur. 

Skeggi  Skinna-Bjarnarson  var  mestur  höfðingi 
i  Miðíirði  eptir  landnám.-)  Hann  var  kendur  við  íjörðinn 
og  kallaður  Miðfjarðar-Skeggi.  Hann  var  þá  á  miðjum 
aldri  (fæddur  um  890)  og  liföi  fram  undir  960.^)  Aldur  hans 
má  marka  nokkuð  af  þvi.  að  Hróðný  dóttir  hans  var  kona 
Pórðar  gellis.^)  Skeggi  var  garpur  niikill  og  farmaður  á 
yngri  árum.  Hann  herjaði  i  Austurveg  og  mun  hann  þá 
eða  á  utanlandsferðum  sinum  hafa  eignast  sverð  eitt  ágætt, 
sem  nefnt  var  Sköfnungur  eptir  sverði  Hrólfs  konungs  kraka.'') 
Segir  sagan.  að  ha  in  liati  gengið  á  land  á  Sjálandi,  þá  er 
hann  kom  að  austan,  og  brotist  í  haug  Hrólfs  kraka  og  tekið 
úr  honum  Sköfnung  sverð  konungs,  öxi  Hjalta  og  mikið  fje 
annað;  en  aptur  á  móti  á  hann  eigi  að  hafa  náð  brandinum 
Laufa  af  Böðvar-Bjarka.^)  f  ótt  svona  sagnir  gengu  í  forníUd 
af  Miðfjarðar-Skeggja.  eru  þær  þó  litlu  sannari  en  sögur  þær. 
sem  sagðar  eru  af  honum  i  Pórðar  sögu  hreðu  og  i  Bárðar 


')  Eyrb.  33  .59-60,  3.3—37,63—66.  -)  Ldu.   l.-),3:21.         'r  Sbr.  Safn 

I,  369-370.  ♦)  Ldu.  1/170:  Lax.  7  l.í.  *)  Hr.kr.  30  91,  33  100,  .34/107. 
®)  Laufi  var  sverð  Böðvar-Bjarka  sl»r.  Bjarkariniur  lils.  12.'),  L2í)— :!0. 
134.  143.  160—61.  Böövar  cr  eignarlall  af  l)öð,  sem  |>vðir  l)ardagi.  orusta. 
Bjarki  hefur  verið  kendur  við  oruslu  og  kallaður  liíiðvar-Bjarki.  en 
seinna  hefur  það  oröið  að  eiginnafni,  niannsnafni. 


188  Söguöldin. 

sögu  Snæfellsáss.  Skeggi  var  einn  af  þeim  mönnum,  seni 
þióötrúin  tók  snemma  nokkurs  konar  ástfóstri  við. 

Skeggi  bjó  á  Reykjum  i  Miðfiröi.  Hann  kemur  við 
nokkrar  sögur.  Um  940  eða  litlu  siðar  veitti  liann  f  or- 
grimi  hærukoll  og  bræðrum  hans,  sonum  Önundar  trjefóts, 
lið  gegn  Flosa  Eiríkssyni  úr  Arnesi  og  Vikurmönnum 
eptir  bardagann  að  Rifskerjum.^)  Peir  höfðu  barist  um 
hvalreka  og  fór  máliö  til  alþingis.  Varð  Flosi  sekur  og  nokkrir 
þeir  menn,  er  höfðu  verið  með  honuni.^)  Nokkrum  árum 
síðar  (um  955)  átti  Skeggi  i  máli  við  Sleitu-Helga  og 
fjelaga  hans.  Þeir  voru  víkingar  norrænir  og  komu  út  á 
Borðeyri.  Peir  fengu  vist  á  Melum  og  Helgi  kvongaðist  þar 
bóndadóttur.  Litlu  síðar  hurfu  stóðhross  frá  Hrómundi 
halta,  sem  þá  bjó  á  Fagrabrekku,  og  kendi  hann  það  Sleitu- 
Helga  og  íjelögum  hans.  Miðfjarðar-Skeggi  stefndi  þeim  þá 
um  stuld  til  alþingis  og  urðu  þeir  allir  sekir.  Vikingarnir 
munu  hafa  þótst  sjá  hvernig  fara  mundi,  þvi  að  þeir  riðu 
eigi  til  alþingis,  en  bjuggu  skip  sitt;  skyldi  Hrómundur  gæta 
hjeraðs  fyrir  þeim  á  meðan  Skeggi  var  á  þingi.  í^á  er 
vikingarnir  voru  búnir,  fóru  þeir  einn  morgun  að  Fagra- 
brekku  og  rjeðust  á  Hrómund  og  syni  hans.  Varð  þar 
liarður  bardagi  og  höfðu  þeir  Hrómundur  betur,  þótt  liðs- 
munur  væri  mikill.  Helgi  flýði  við  fimta  mann,  en  sjö  fjellu. 
Ljetu  þeir  Helgi  þegar  i  haf,  en  týndust  allir  á  Húnaflóa. 
í  bardaga  þessum  fjell  einnig  Hrómundur  halti  og  Porbjörn 
þyna  son  hans.^) 

Skeggi  kemur  einnig  við  Kormáks  sögu.  Segir  þar  að 
hann  hafi  lánað  Kormáki  Ögmundarsyni  Sköfnung,  þá 
er  hann  gekk  á  hóhn  við  Hólmgöngu-Bersa  (958  eða 
959),  en  Kormákur  eigi  farið  nieö  sem  skyldi  og  var  þá 
brugðið  heillum  sverðsins.     Skeggi   á   þá  enn  að  hafa  búið 


')  f  au  eru  yst  á  Reykjanesi  noröan  lil  viö  Reykjaríjörö  í  Stranda- 
sýslu,  Kálund,  Ísl  I,  626.  '')  Grett.^  12/29-34.  »)  Ldn.  33/161—167; 
Hrómuudar  þáttur  halta  i  Fms.  III,  142-151  og  í  Flat.  I,  409—414;  sbr. 
Safu  I,  377-378. 


Miðfirðingar.     Kormákur  Ögmundarson.  189 

á  Reykjum.    Aiinars  er  sagt  að  hann  færi  á  elliárum  sínum 
til  Eiðs  sonar  síns  i  Ás  i  Borgarfirði  og  dæi  þar.^) 

Kormákur  var  liraustur  niaður  og  harðfengur  og  skáld 
gott,  en  hann  var  litill  skapstillingarmaður  og  varð  það 
honum  að  ógæfu.  Af  honum  er  sjerstök  saga.  Faðir  hans 
hjet  Ögmundur  og  kom  hann  út  i  Miðfjörð  rjett  eplir 
landnám  (um  933).  Hann  íjekk  land  hjá  Miðfjarðar-Skeggja 
og  reisti  bæinn  á  Mel  (nú  Melstaður)  og  kvongaðist  þá  í 
annað  sinn  og  fjekk  Döllu  Önundardóttur  sjóna.  Synir 
þeirra  voru  þeir  Porgils  og  Kormákur.^)  Eitt  sinn 
vildi  svo  til  að  Kormákur  sá  Steingerði  Porkels- 
dóttur  frá  Tuugu  og  varð  brátt  ástfanginn  af  henni.^) 
Svo  fór  lika  að  hún  var  föstnuð  lionum,  en  þá  er 
brúðkaup  þeirra  skyldi  halda,  kom  hann  eigi,  og  var  það 
kent  seið  I^orveigar  kerlingar  nokkrar,  er  átti  sona  sinna 
að  hefna.  Faðir  og  bróðir  Steingerðar  reiddust  þá  Kormáki 
og  giptu  Steingerði  fornspurða  Hólmgöngu-Bersa.  Hann 
var  systursonur  Höskulds  Dala-Kollssonar  og  nafnkunnur 
maður;  hann  bjó  í  Saurbæ  vestur  við  Gilsfjörð.^)  Kormákur 
skoraði  hann  á  hóhn,  en  beið  ósigur.  Síðan  fór  Kormákur 
utan  (960)  og  lijelt  aldrei  kyrru  fyrir.  Var  hann  ýmist 
erlendis  eða  á  Islandi,  og  opt  í  viking,  þangað  til  hann  fjell 
á  Skotlandi  (um  968)  hjer  um  bil  32  ára  að  aldri.  Hann 
gleymdi  aldrei  Steiiigerði  og  orti  um  hana,  ekki  síst  er  hann 
komst  í  mannraunir,  en  hann  fjekk  hennar  aldrei.'^) 


')  Ldn.  1/169-170,  21/62;  Korm.  9-11/19-25.  ■')  Korm.  2/4.  »)  I 
"V'isu  einni,  sem  Kormákur  orti  þá,  segir  hann,  að  hann  meti  Steingerði 
jafnmikið  sem  ísland  alt,  Húnaland  og  Danmörk,  eða  sem  Englaud  og 
Irland.  Korm.  8/7.  *)  Lax.  9/23.  Bersi  er  einn  af  þeim,  sem  talinn 
er  í  Isleudiugadrápu  Hauks  Valdísarsonar;  sjá  útgáfu  Möbiusar  (1874) 
bls.  8  (24.  vísu),  49-50.  '^)  Korm.  einkum  6/13,  7/14,  9—10/18—21, 
18/37,  27/54—56.  Um  Korm.  sögu  sjá  útg.  Möbius  bls.  65—72,  Safn  I, 
371—375,  Finnur  .Jónsson,  Litteraturhist.  II,  746—748. 


190  Söguöldin. 


VatnsdælÍF. 

Aö  Hofi  i  Vatnsdal  var  Ingimundui'  landnámsniaður 
f  orsteinsson  enn  á  lífi,  þá  er  alþingi  var  sett,  og  einhver 
hinn  virðulegasti  liöfðingi  á  Norðurlandi.  Hann  var  þá 
kominn  undir  áttrætt,  en  lifði  noklíur  ár  fram  á  söguöldina; 
fjekk  hann  kenningarnafn  sökum  hins  háa  aldurs  síns  og 
var  kallaður  hinn  gamli.  Ingimundur  var  hinn  mesti 
ágætismaður,  rjettlátur  og  göfugur.  Hann  átti  eigi  í  deilum 
eða  málaferlum,  þvi  að  hann  var  samhuga  við  flesta  menii 
og  „óágangsamr."  Að  eins  einu  sinni  er  þess  getið  að  hann 
beitti  brögðum  og  varð  það  til  þess  að  eignast  sverð  eitt, 
sem  honum  Ijek  hugur  á.  Pað  átti  Hrafn  stýrimaður,  norrænn 
maður,  er  hafði  eitt  sinn  veturvist  að  Hofi,  og  vildi  hann 
eigi  selja  það.  Hann  var  óþýður  i  skapi  og  áttu  þeir  Ingi- 
mundur  eigi  lund  .saman.  Ingimundur  stilti  þá  svo  til  að 
hann  gekk  inn  í  hofið  með  sveiðið,  en  fyrir  það  gerði  hann 
það  af  honum  og  kvað  það  mundu  mýkja  reiði  goðanna. 
Var  sverð  þetta  lengi  i  ætt  Hofverja  og  kölluðu  þeir  það 
Ættartanga.^) 

Pá  er  Hrolleifur  hinn  mikli  Arnhallsson  varð  hjeraðs- 
sekur  1  Skagafirði,  tók  Inginumdur  viö  honum  sökum  fornrar 
vináttu  við  Sæmund  hinn  suðureyska.  Hrolleifur  var  tvo 
eða  þrjá  vetur  með  Ingimundi,  en  þá  tjekk  hann  honum 
biistað  í  Ási  fyrir  handan  Vatnsdalsá.  Hrolleifur  var  mesti 
ójafnaðarmaður  og  mátti  hvergi  vera  svo  að  eigi  gerði  hann 
ilt  af  sjer.  Eitt  sinn,  er  hann  deildi  við  Ingimundarsyni 
um  veiði  í  Vatnsdalsá,  fór  Ingimundur  að  .stilla  til  friðar. 
Hann  var  þá  orðinn  hálfniræður  og  nær  blindur  og  Ijet 
smalasvein  sinn  leiða  hest  sinn  undir  sjer  niður  að  ánni. 
Hann  bauð  Hrolleifi  að  ganga  úr  ánni,  en  Hrolleifur  .skaut 
spjóti  til  Ingimundar  og  fló  það  i  gegnum  hann.  En  er 
Ingimundur  fjekk  lagið,  bauð  hann  sveininum  að  leiða  hestinn 


1)  Vatn.  17/29-30. 


Ingimuiuiur  gaiiili  og  synir  lians.  191 

iindir  sjer  og  hitta  eigi  sonu  sína.  -Sveinninn  hjálpaði  Ingi- 
mundi  af  baki  og  sá  hann  þá  að  spjótið  stóð  i  gegnum 
hann.  Ingimundur  braut  spjótið  af  skapti  og  gekk  með 
fulltingi  sveinsins  og  settist  í  öndvegi  sitt.  Síðan  sendi  hann 
sveininn  til  Hrolleifs  að  segja  honum  að  forða  sjer  áður  en 
dagur  kæmi.  Sveinninn  fór  sem  fyrir  hann  var  lagt  af 
trúmennsku  við  Ingimund.  Pá  er  þeir  bræður  komu  heim, 
var  Ingimundur  dauður  i  öndvegi  (um  935).^) 

Ingimundur  átti  fimm  syni  og  voru  þeir  allir  uppkomnir 
menn  og  sumir  þeirra  betur,  er  þetta  gerðist.  Porsteinn 
var  elstur  og  var  hann  þá  á  miðjum  aldri.  Hann  var  vits- 
munamaður  niikill,  friður  sýnum  og  gervilegur,  hófsmaður 
um  alla  hluti  og  vel  til  höfðingja  fallinn  sem  faðir  hans. 
Næ.stur  honum  að  aldri  var  Jökull,  afreksmaður  að  vexti 
og  afli,  hraustur  og  harðúðugur,  fálátur  og  (^mjúkur,  en 
tryggur  vinum  og  frændum,  þótt  eigi  væri  hann  mikill  skap- 
deildarmaður.  Hinn  þriðji  lijet  Pórir,  fjórði  Högni  og 
fimti  Smiður.^) 

Vig  Ingimundar  þóttu  mikil  tiðindi  og  ill,  og  brá  æsku- 
vinum  hans  mest  við  þau.  Ey  vindur  sörkvir,  aldavinur  hans, 
brá  þá  saxi.  og  Ijet  fallast  á  það  ofan  og  Ijet  þannig  lif 
sitt.  Eins  gerði  Gautur  vinur  hans  i  Gautsdal,  er  hann 
spurði  þetta,  og  mælti  áður:  „erat  vinum  lift  Ingimund- 
ar".3) 

Synir  Ingimundar  settust  eigi  i  sæti  föður  sins  meðan 
hans  var  óhefnt,  og  litið  sóttu  þeir  leiki  eða  mannfundi. 
Vorið  eptir  heppnaðist  þeim  að  ná  i  Hrolleif  og  drápu  hann 
og  Ljót  móður  hans,  er  var  hið  versta  kerlingarflagð  og 
tjölkunnug  Eptir  það  skiptu  þeir  arfi  og  fjekk  Porsteiun 
að  kjósa  Hofsland,  því  að  með  ráðum  hans  varð  hefndinni 
komið  fram.  Jökull  íjekk  sverðið  Ættartanga  og  bjó  i  Tungu: 
I^órir  fjekk  goðorðið  og  bjó  að  Nautabúi,  er  siðar  var  nefut 
að  Undunfelli  (nú  Undirfell).  Högni  var  farmaður  og  fjekk 
hið   ágæta    siglingaskip     Stiganda,     er    Haraldur    konungur 


')  Vatn.  20-23/33-38;   Ldn.  4,178-179.        ')  Vatn.  13(23-24:   Ldn. 
2/175.        ')  Vatn.  23/39;  Ldn.  5/186. 


192  Söguöldin. 

hárfagri  hafði  gefið  InginnuKli.  Smiöur  gerði  bú  að  Smiðs- 
stöðum.^l 

Porsteinn  var  fyrir  þeim  bræðrum  og  var  fagurt  sam- 
lyndi  á  milli  þeirra  allra.  Jökull  Ijet  hann  bera  sverðið 
Ættartanga  á  lögþingum  og  Pórir  unni  honum  sæmdar  af 
goðorðinu.  Þorsteinn  gerði.st  þvi  höfðingi  yíir  Vatnsdælum 
og  öllum  þeim  þingmönnum,  sem  faðir  hans  haföi  átt. 
Porsteinn  var  bæði  friðsamur  maöur  og  rjettvis,  ogjafnframt 
stjórnsamur  og  duglegur.  Hann  refsaði  þeim  mönnum,  er 
gerðu  sig  seka  i  óspektum  eða  glæpum  og  lijelt  uppi  friði  í 
l]jeraðinu.  Hann  varö  þvi  að  taka  Pórólf  sleggju  og 
Pórólf  heljarskinn  af  lífi.  Peir  voru  báðir  þjófóttir. 
Pórólfur  sleggja  var  seiðmaður  og  segir  sagan  að  hann 
magnaði  tuttugu  ketti  sjer  til  fulltingis.  I'órólfur  heljarskinn 
gerði  sjer  virki  suður  við  Friðmundará  og  hafði  þar  um  sig 
nokkra  illvirkja  sjer  til  styrktar.  I  slíkum  atförum  var 
Porsteini  hinn  mesti  styrkur  að  Jökli  bróður  sinum  Hann 
var  hverjum  manni  hraustari  og  fór  venjulega  að  ráðum 
Porsteins,  þótt  hann  væri  mikill  ofsamaður.^) 

Nálega  tíu  árum  eptir  dauða  Ingimundar  konui  upp 
deilur  á  miUi  .sona  hans  og  Más  Jörundarsonar  frænda 
þeirra  út  af  ágætu  beitilandi,  sem  fanst  í  fjallinu  fyrir  ofan 
Má.s.staöi,  en  lá  einnig  að  Hofslandi.  Már  eignaði  sjer  þegar 
land  þetta,  sem  kallað  er  í  Landnámu  DeildarhjaHi.  En 
út  af  því  varð  liann  ósáttur  við  Ingimundarsyni,  enda  átti 
þar  vondur  maður  hlut  að  máli,  þar  sem  í*orgrimur 
skinnhúfa  var.  Peir  börðust  á  Kárnsnesi;  fjellu  þar 
nokkrir  menn  af  Mávi  og  Högni  Ingimundarson  fyrir  Hró- 
mundi  Eyvindarsyni,  en  Jökull  særði  Hrómund  svo  að  hann 
var  haltur  siðan.  Fyrir  víg  Högna  gerði  Porsteinn  Hrómund 
.sekan  milli  Hrútafjarðarár  og  Jökulsár  í  Skagafirði;  fór  hann 
þá  vestur  að  Fagrabrekku  i  Hrútafirði,  og  bjó  þar  til 
æfiloka.^) 

Ingimundarsynir   áttu   einnig  i  deilum  við  Berg  hinn 


1)  Vatn.  24-27/39-44;  Ldn.  4/179—180.        -)  Vatn.  28/44-45,  30/49 
51;  Ldn.  4/180—181.        ^)  Vatn.  29/45-49;  Ldn.  4/180. 


iDgimiiudarsynir.  193 

rakka  ogFiiinboga  hinn  rammaÁsbjarnarson.nióður- 
bróður  hans  (uni  955). ^  Finnbogi  hafði  sukum  víga  orðið 
að  fara  norðan  úr  Flateyjardal'^)  og  setst  að  á  Borg  1  Víðidal. 
Bergur  átti  upptökin  að  deilunum.  Hann  áði  í  engjum 
I'orsteins  og  kom  eigi  heim  til  hans.  eins  og  siður  var  ferða- 
manna.  í  brúðkaupi  nokkru  gekk  hann  svo  snúðugt  lijá 
I^orsteini.  að  hann  hrataöi  fyrir.  Jökull  laust  þá  Berg  svo 
á  milli  herðanna.  aö  liann  fjell  við.  Hann  spratt  upp  ákaflega 
reiður  og  greip  til  vopna.  en  menn  gengu  á  milli  þeirra, 
svo  þeir  náðu  eigi  að  berjast.  Bergur  vildi  engum  bótum 
taka,  þótt  Porsteiun  byði  þær,  en  stefndi  þeim  til  Húnavatns- 
þings.  Til  þess  að  koma  á  .sættum,  ætlaði  Porsteinn  að 
ganga  þar  undir  þrjú  jarðarmen;  en  er  hann  gekk  undir 
hið  fyrsta,  mælti  Bergur:  „svinbe^gða  ek  nú  þann.  sem  æztr 
var  af  Vatnsdælunr.  I^orsteinn  gekk  þá  eigi  undir  fleiri. 
Finnbogi  hinn  rammi  skoraði  þá  á  hann  til  hóhugöngu  í 
Viðidalsey.  og  Bergur  á  Jökul.  En  af  þessu  fengu  þeir 
engan  sóma.  Pann  dag.  er  hólmgangan  skyldi  vera,  var 
hið  versta  iUviðri  með  frosti,  og  hugðu  þeir  Bergur.  að  þeir 
bræður  mundu  eigi  fara  til  hólmstefnunnar.  Sökum  dugnaðar 
Jökuls  og  fylgi  Faxa-Brands  vinar  hans  komust  þeir  bræður 
þó  til  hólmgöngunnar  og  reisti  Jökull  þar  Finnboga  og  Bergi 
níð,  þá  er  þeir  komu  eigi. 

INokkru  siðar  gerði  Finnbogi  og  Bergur  atför  að  þeim 
Þorsteini,  en  hann  hafði  liðsafnað  fyrir.  Fóru  þá  svo  leikar 
að  Porsteinn  gerði  Finnboga  og  Berg  brott  úr  hjeraðinu 
og  máttu  þeir  eigi  vera  milli  Jökulsár  í  Skagafirði  og 
Hrútafjarðarár.  Finnbogi  fór  þá  vestur  á  Strandir.  i  Trje- 
kyllisvik  og  bjó  þar.-^) 

Ingimundarsynir  hjeldu  virðingu  sinni  til  dauðadags. 
en  þeir  munu  hafa  fallið  frá  á  árunum  965—970.    Áður  en 


1)  Safn  I,  379.  -)  Ldn.  17,22.5,  sbr.  Finnb.  28,50.  ')  Vatn.  31- 
3.5/51—58;  Ldu.  4,181.  í  Finnboga  sögu  hins  ramma  segir  mikiö  af 
deilum  Finnboga  við  Ingimundarsyni,  en  það  er  eigi  sönn  saga.  Um 
Finnboga  sögu  sbr.  Vorrede  lyrir  útg.  Hugo  Gerings  af  henni  og 
Fiunur  Jónssou,  Litteraturhist.  III,  81 — 82. 

13 


194  Söguöldin. 

skýrt  er  frá  aiidláti  þeirra  bræbra  er  þess  getið  að  Por- 
steinn  hafi  fengið  goðorðiö  lijá  Póri  handa  sonum  sínum, 
en  sá  atburður,  sem  segir  frá  i  Vatnsdæki  við  það  tækifæri, 
mun  þó  hafa  gerst  töhivert  fyr,  en  það  var  fæðing  Porkels 
kröflu.  Hann  var  sonur  í*orgrims  Hallormssonar  að 
Kárnsá,  systursonar  Ingimundarsona,og  Nereiðar  frillu  hans. 
Porgrimur  Ijet  bera  liann  út  af  orðum  konu  sinnar,  en  þeir 
bræður  f  orsteinn  og  Pórir  björguðu  barninu  og  fæddi  Pórir 
það  upp.  Petta  var  um  950  eða  litlu  síðar,  þvi  að  981  var 
Porkeil  krafla  orðinn  höfðingi  Vatnsdæla.  Ef  það  er  rjett, 
sem  segir  1  Vatnsdælu,  að  I'órir  Ingimundarson  hafi  lifað 
lengst  þeirra  bræðra,  hefur  í*orkell  eflau.st  verið  eldri  en 
þrevetur,  þá  er  fóstri  hans  andaöist,  þótt  sagan  segi  það.^) 
Porsteinn  Ingimundar.son  átti  tvo  syni,  Ingólf,  er  bjó 
að  Hofi  eptir  föður  sinn,  og  Guðbrand,  er  bjó  að  Guð- 
brandsstöðum.^)  Báðir  voru  þeir  mjög  hraustir  menn,  einkum 
Ingólfur.  Hann  var  og  manna  friðastur  og  er  þvi  stundum 
nefndur  hinn  fagri.  Lei.st  konunum  svo  vel  á  hann  að 
um  það  var  kveðið,  og  er  þetta  upphafið: 

Allar  vildu  meyjar 
með  Ingólfi  ganga. 

Ingólfur  lagði  Img  á  Valgerði  Óttarsdóttur  og  heimsótti 
hana  og  orti  um  hana  mansöngsvisur.  Sökum  þess  sendi 
faðir  hennar  tvisvar  flugumenn  til  þess  að  drepa  hann  eða 
Guðbrand  bróður  hans.  Ingólfur  var  var  um  sig,  en  Guð- 
brandur  eigi  og  tók  hann  við  flugumönnunum;  tókst  öðrum 
þeirra  að  drepa  hann  með  svikum,  en  Guðbrandur  hjó  hann 
banahögg  um  leið  og  hann  fjekk  banasárið.  Ottar  varð 
síðan  að  bæta  fyrií  fjörráð  við  hann. 

Ingólfur  varð    eigi  gamall  maður,   þvi  aö  hann  dó  fáni 
árum    síðar   af  sárum,    sem    hann    fjekk  i  bardaga  við  úti- 


')  Vatn.  37/59-60,  38/61;  Ldn.  4/181.  A  tímatalinu  er  allinikiU 
ruglingur  i  Vatnsdælu,  eigi  síst  um  þetta  skeið,  sbr.  Guðbr.  Vigfússoni 
Safn  I,  379—384,  Finn  Jónsson,  Litteraturhist.  II,  482;  þó  árset  jeg 
atburöina  nokkuð  öðruvísi  en  þeir.        '^)  Kálund,  Isl.  II,  44—45,  421. 


Vatnsdælir.  195 

legumenn.  Hann  barðist  þá  við  ofurefli  liðs,  enda  var  hann 
uiesti  fullhugi,  og  feldi  fimm  menn  áður  en  förunautar  hans 
komu  til.^) 

Eptir  fráfall  Ingólfs  segir  að  Porgrimur  Hallormsson 
fengi  goðorð  þeirra  Hofverja  og  var  hann  kallaður  Kárns- 
árgoði.^)  Ef  það  er  rjett  eins  og  auknefnið  virðist  benda 
á,^)  hefur  hann  eigi  haldið  þvi  lengi,  enda  mun  hann  hafa 
andast  nokkru  síðar.  I  annan  stað  er  þess  einnig  getið^) 
að  goðorðið  hafi  lagst  til  Þorkels  kröflu  sökum  bernsku 
Ingólfssona  og  má  vera  að  Porkell  hafi  fengið  það  eptir 
Ingólf  Porsteinsson  frænda  sinn,  og  notið  þess  auk  frændsemi, 
að  hann  var  uppeldissonur  Póris  Ingimundarsonar  og  vænn 
til  höíðingja.  í*á  er  f*orvaldur  víðförli  og  Friðrik  biskup 
komu  út  981,  var  hann  orðinn  höfðingi  yfir  Vatnsdælum; 
þó  er  eigi  líklegt  að  hann  hafi  tekið  viö  goðorðinu  þegar 
eptir  Porstein  Ingimundarson  eins  og  Guðbrandur  Vigfússon 
hyggur.^)  f*orkell  krafla  bjó  að  Hofi.  I  Grettis  sögu  segir 
þó  að  hann  hafi  búið  að  Mársstöðum  i  Vatnsdal,  þá  er 
Asmundur  hærulangur  Porgrímsson  kom  út  (um  984),  og 
má  vera  að  hann  hafi  byrjað  þar  búskap.^) 


Skagfirðingar. 

Ekkert  af  hinum  miklu  hjeruðum  landsins  er  eins  sögu- 
snautt  á  10.  öld,  eins  og  Skagafjörðurinn,  þvi  að  engin  saga 
er  til,  sem  hefur  gerst  þar  á  söguöldinni.  Ef  Grettis  saga 
og  fáeinar  aðrar  sögur  kæmu  eigi  ofurlítið  við  Skagafjörðinn 


')  Vatn.  29/49,  .37-41  ;60— 67;  Hallfr.  2-3/86—87;  Ldn.  4/18U-182; 
Fms.  II,  154/13—14.  ^)  Vatu.  42/67-69.  »)  fó  iná  auknefni  hans 
vera  komið  af  því.  ef  hann  hefur  haft  hof  á  heimili  sínu.  *)  Valn. 
45/75.  ")  Vatu.  46/76;  Bps.  I,  1-2/4-6;  Safn  I,  383.  ^j  Vatn.  45  75; 
Ldn.  4/183;  Hallfr.  10/109  (ár  1001);  Fuís.  III,  264/20.  Grett.  13,37, 
.shr.  Safu  I,  376. 

13* 


196  Söguöldin. 

og  skýrðu  eigi  dálítið  frá  einstaka  niönnum,  seni  voru  þar 
uppi,  væri  mönnum  nú  á  dögum  algjörlega  ókunnugt  um 
Skagfirðinga  á  þeim  tímum,  nema  það,  sem  segir  í  Land- 
námabók.  Sumir  liafa  .skiliÖ  þetta  svo  sem  friður  og  spekt 
liati  verið  í  lijeraði  þessu  alla  söguöidina^),  en  það  er  þó 
harðla  óvíst  og  söguleysið  er  als  eigi  næg  sönnun  fyrir  þvi. 
Einn  af  sonum  Eiríks  i  Goðdölum  var  kendur  við  liólm- 
göngur  og  kallaður  Hólmgöngu-Starri^)  og  bendir  auk- 
nefni  hans  eigi  á  að  hann  hafi  verið  neinn  friðsemdarmaður. 
Pað  litla,  sem  kunnugt  er  um  Skagfirðinga  á  .söguöldinni, 
bendir  eigi  á  að  líf  þeirra  hafi  verið  mjög  ólikt  þvi,  sem  það 
var  annars  staðar  á  Islandi,  og  það  er  eigi  heldui'  liklegt  að 
svo  hafi  verið.  Hitt  má  vel  vera  og  er  enda  liklegt,  að 
þar  hafi  eigi  gerst  nein  stórtíðindi  á  söguöldinni,  svo  sem 
frægir  bardagar  eða  brennur  og  málaferli.  eins  og  í  sumum 
öðrum  hjeruðum  landsins. 

Aðalástæðan  til  þess  að  SkagfirÖingar  eru  eigi  eins 
sögurikir  eins  og  alment  er  á  söguöldinni,  mun  vera  sú,  að 
þeir  menn,  sem  rituðu  hinar  fornu  sögur  I.slendinga,  hafa 
eigi  verið  kunnugir  í  Skagafirði  og  að  Skagfirðingar  sjálfir 
hafa  eigi  átt  sagnaritara.  Pó  er  eigi  ólíklegt  að  sum  af 
söguritum  þeim,  sem  týnd  eru,  hafi  skýrt  eitthvað  meira  frá 
viðburðum  eða  mönnum  í  Skagafirðinum  en  nú  er  kunnugt, 
og  ómögulegt  er  það  eigi  að  einhver  saga  eða  þáttur  þaðan 
hafi  farið  forgörðum. 

Eptir  landnám  eru  þeir  Goðdælir  og  Hjaltasynir 
taldir  mestir  höfðingjai-  i  Skagafirði^),  en  þetta  er  þó  eigi 
alveg  rjett.  Hjalti  fórðarson  var  þá  enn  uppi  og  mun 
hafa  lifað  töluvert  fram  yfir  miðja  10.  öld;  hann  mun  því 
hafa  verið  fyrir  þeim  feðgum  að  niinsta  kosti  fram  á  miðja 
öldina.  Synir  hans  voru  þeir  I*orvaIdur  og  Pórður, 
ágætir  menn;  urðu  þeir  einkum  frægir  fyrir  erfi  það  hið 
mikla,  er  þeir  hjeldu  eptir  föður  sinn,  er  hann  dó  (um  970).*) 
I  því  voru  1440  boðsmenn  og  voru  allir  virðingamenn  leiddir 


1)  Sbr.    t.  a.  m.    Safn   I,    386.  '')  Ldn.    7/190.  ^)  L<ln.    15/32L 

*)  Safn  L  249-50,  386-87. 


Skagfirðiugar.  197 

bi'ott  nieð  gj öfuni.  0  tl  d  u  r  B  r  e  i  ð  f-i r  ð  i  n  g u r  færði  þá  drápu, 
sem  liann  hafði  ort  um  Hjalta.  Hann  átti  Hjaltasonum 
liðveislu  að  launa,  síðan  Glúmur  Geirason  stefndi  lionum  til 
Porskafjarðarþings.  í*eir  fóru  þá  að  norðan  sjóleið  til 
Steingrimsfjaröar  og  þaðan  fótgangandi  til  Porskafjarðar- 
þings.^)  En  er  þeir  gengu  á  þingið,  voru  þeir  svo  vel  búnir, 
að  menn  hugðu  að  Æsir  væri  komnir,  eins  og  segir  í  visu 
einni.^)  Oddleifur  stafur  Flókason  deildi  eitt  .sinn  við 
Hjaltasyni,  en  ekkert  nánar  er  um  það  kunnugt.'*)  Um 
Porvald  Hjaltason  er  sagt  að  hann  hafi  barist  með  Eiríki 
konungi  sigursæla  á  Fýrisvöllum  (um  982)  og  orti  hann  tvær 
vjsur  eptir  orustuna.*)  Pórður  Hjaltason  mun  hafa  búið  að 
Hofi  i  Hjaltadal  eptir  föður  sinn.  Par  bjó  Hjalti  sonur  hans, 
þá  er  Grettir  settist  í  Drangey.^) 

Eiríkur  að  Hoti  í  Goðdölum  átti  fjóra  syni  og  er  eflaust 
átt  við  þá,  þar  sem  Landnáma  nefnir  Goðdæli.  Pó  mun 
Eirikur  hafa  lifað  fram  á  söguöldina,  og  synir  hans  eru  taldir 
með  stær.stu  höfðingjum  á  landinu,  þá  er  kristniboð  hófst 
(981);  er  þvi  auðsætt,  að  Landnáma  telur  þá,  eins  og  fleiri 
á  þeim  stað,  höfðingja  nokkru  fyr  en  rjett  er.  Starri,  sem 
nefndur  var  Hóhugöngu-Starri,  virðist  hafa  verið  fyrir  þeim, 
og  mun  hann  hafa  bíiið  að  Hofi  eptir  föður  þeirra.  Par  bjó 
Eirikur  sonur  hans  1028.") 

Fleiri  göfgar  ættir  voru  i  Skagafirði  á  söguöldinni.  svo 
sem  niðjar  Pórðar  i  Höfða,  Öndótts  í  Viðvik,  Sæmundar 
suðureyska  (Hlíðverjar)  og  Eilífs  arnar  Atlasonar,  Skíða- 
sonar  hins  gamla;  voru  þeir  nefndir  Skiðungar,  en  flestir 
þeirra  dreifðust  um  Hiinavatn.ssýski.') 


^)  far  sem  þeir  gengu  úr  .Steingrímsfirði  yfir  lieiðina  var  siðau 
kallað  Hjaltdælalaut,  sjá  Káluud,  ísl.  I,  526—27.'  -)  Ldii.  10/197—98. 
")  Ldu.    Íl/200.  ')  Fms.    V,    250—2.51    (=  Flat.  II,    73).  '")  Grett. 

70/250-251.  6)  Ldn.  7/190;    Bps.  I,    1/4;    (irett.  70/2.52,    sbr.     Saín  I, 

388.        ')  St)r.  Ldn.  6/187  o.  ef.,  Satu  I,  :]88-389. 


198  Söguöldin. 


Eyflrðingar. 

I  Eyjafirði  rjeðu  niðjar  Helga  hins  magra  löguni  og  lofum, 
og  eru  af  sumum  Jþeirra  allmiklar  sögur.^)  f*eir  kvisluðust 
í  margar  greinar  og  urðu  afkomendur  Ingjalds  á  f*verá  og 
Helgu  systur  hans,  sem  var  gipt  Auðuni  rotin,  frægastir  liöfð- 
ingjar  i  Eyjafirði  á  söguöldinni. 

Ingjaldur  Helgason  var  einhver  göfgastur  barna  Helga  hins 
magra  og  reisti  hann  hof  að  Pverá  hinni  efri,  eins  og  fyr  er 
sagt.^)  Hann  varð  aldraður  mjög  og  num  hann  þvi  hafa  verið 
á  lífi,  þá  er  alþingi  var  sett  á  stofn.  Hann  hefur  því  verið 
einn  af  þeim  goðum.  sem  fjekk  sæti  i  lögrjettu.  Af  honum 
segir  i  upphafi  Viga-Ghims  sögu.  Hann  var  orðinn  gamall 
maður,  er  sagan  hefst.  Hann  átti  Salgerði  Steinólfsdóttur, 
sonardóttur  Ölvis  barnakarls.^)  Merkastur  af  börnum  þeiri-a 
var  Eyjólfur,  er  tók  við  fverá  eptir  föður  sinn.  .A  yngri 
árum  komst  hann  í  kynni  við  norrænan  kaupmann,  Hreiðarr 
að  nafni,  góðan  dreng  og  ættstóran,  sem  út  kom  1  Eyjafirði. 
Fjell  svo  vel  á  með  þeim,  að  Eyjólfur  útvegaði  honum  vist 
hjá  föður  sínum  um  veturinn.  Sumarið  eptir  fór  Eyjólfur 
utan  með  honuni  og  var  hjá  honum  á  Vors  á  Hörðalandi 
um  veturinn.  Par  kyntist  hann  vinafólki  Hreiðars  Vigfúsi 
hersi  syni  Vikinga-Kára.^)  Eyjólfur  var  fimm  vetur  i 
Noregi  og  fjekk  gott  orð  fyrir  karhnennsku  og  hreysti,  bæði 
i  víkingu  á  sumrum  og  þá  er  hann  gekk  á  hólm  við  Asgaut 
berserk  til  þe.ss  að  yeita  lið  einum  frænda  Hreiðars.  Hann 
hjó  fót  undan  berserknum,  svo  að  hann  varð  að  ley.sa  sig 
af  hóhni.     Siðan  fjekk  Eyjólfur  Ástriðar  dóttur  Vigfúss 


1)  Sbr.  að  framan  I,  167  o.  ef.  ^)  Sjá  aö  franian  I,  292.  ^)  L.in. 
16/222,  11/308.  *)  í  Glúm.  3/7,  5'13  er  Vigfús  kallaður  Sigurðsson 
Víkínga-Kárasonar,  en  í  Melabók  af  Landnániu  1/171,  16/222,  sbr.  ísl.  I, 
325,  Fms.L  124/251  er  hann  taliun  sonur  Víkinga-Kára  og  er  það  rjettara, 
sbr.  einnig  ættartölu  Gissurar  hvíta  og  Olafs  Tryggvasonar  frá  Víkinga- 


Eyfirðingar.  19» 

hersis   og    fór    hún    nieð    honum   fil  Islands.    Yngsti  sonur 
þeirra  var  Víga-Glúmur.^) 

I*á  er  þau  Eyjólfur  komu  í  Eyjafjörð  (um  eða  litlu  fyrir 
940),  var  Ingjaldur  faðir  hans  andaður.  Tók  Eyjólfur  þá  við 
búi  og  goðorði,  en  hann  varð  eigi  gamall  og  dó  frá  konu 
sinni  og  fjórum  börnum  í  uppvexti.  Einn  af  sonum  þeirra 
hjet  Vigfús  og  fjekk  hann  Hallfríðar  dóttur  Þorkels 
hins  háfa  frá  Mývatni.  Vigfús  eignaðist  eitt  barn,  en  and- 
aðist  litlu  eptir  það,  og  barn  hans  skömmu  siðar;  bar  þá 
undir  Hallfríði  allan  arf  Vigfúss,  er  hann  átti  i  búi  móður 
sinnar.  Porkell  háfi  notaði  sjer  þetta  og  Sigmundur 
sonur  hans  og  fluttu  búferhmi  til  Pverár.  Hugðist  Sig- 
mundur  að  gerast  höfðingi  þar  í  sveitinni  og  kvongaðist 
Vigdisi  Pórisdóttur  frá  Espihóli,  sonardóttur  Hámundar 
heljarskinns.  Þeir  feðgar  Porkell  og  Sigmundur  tóku  því 
næst  að  veita  Astriði  þungar  búsifjar.  f  verárlandi  var  skipt 
i  hehiiinga  og  hkitu  þau  mæðgin  Astriður  og  Glúmur,  sonur 
hennar.  þann  hiuta  landsins.  sem  var  ekki  húsaður;  urðu 
þau  þá  að  reisa  bæ.     En  þeir  Sigmundur  Ijetu  eigi  þar  við 


Kára  í  Hkr.  II,  69/107:    Flat.  I,  36/65:    Fms.  II,  21S  210,   IV  68/131;    Nj. 
26/102-103,  46/202-20.3.     Ættin  var  þannig: 

Sigurðiir  bjóðaskalli  Eiríksson. 


Víkinga-Kári  lentlur  maður  á  Vors 


Vigfús  hersir  á  Vors.         Röðvar  hersir  á  Vors.  Eiríkur  bjoöaskalli 

;  i  á  Ofrustöðum. 


Astríður  c/5   Eyjólfi.       Ólöf  tn  Teiti  Ketilbjarnarsyni.         Ástríður   ít- 

I  Tryggva  Olafssyni. 


V^íga-Glúmur.  Gissur  hviti.    J«'»runn.  Ólafur  Tryggvason. 

Noregskonuugur. 


Ásgrímur  Elliðagrimssou. 
I  Hkr.  81/403  telur  Snorri  Eirík  bjóðaskalla  bróðurson  Böðvars  á  Vors 
og  kallar  hann  Sigurðsson  Víkiuga-Kárasonar,  þverf  á  móti  j>ví  er  hann 
segir  síðar;  en  eptir  j)ví  hcfðu  juMr  Asgrimur  Elliðagrímsson  og  Olafur 
Tryggvason  átt  að  vera  fjórmenniugar.        ')  Glúm.  1 — 4/1 — 13. 


200  Söguöldin. 

sitja,  heldur  sýndu  Astriði  ýmsan  ágang.  Glúmur  skipti 
sjer  eigi  af  þvi  nje  af  búsýslu,  þvi  að  hann  sá  að  hann  gat 
eigi  veitt  móður  sinni  þá  hjálp,  sem  dygði.  Pá  er  hann 
var  15  vetra,  fór  hann  utan  til  þess  að  leita  sjer  frama,  en 
bað  áður  móður  sina  að  lóga  eigi  landinu,  þótt  þröngt  yrði 
Ivosti  hennar. 

Pá  er  Glúmur  koni  til  Noregs,  fór  hann  upp  á  Vors  til 
Vigfúss  afa  sins,  en  hann  tók  honum  fálega  i  fyrstu  og 
kvaðst  eigi  vita  hvað  .satt  væri  af  þvi,  er  hann  segði  um 
ætt  sina.  f*ó  fjekk  Ghimur  að  vera  þar  og  var  hann  bæði 
fámálugur  og  ósiðblendinn,  þangað  til  að  hann  barði  á 
Birni  járnhaus,  berserk  miklum,  i  gestaboði  nokkru,  svo 
að  hann  hröklaðist  burtu  og  beið  bana  af.  Þá  fagnaði  Vigfús 
Glúmi  og  kvað  hann  hafa  fært  sig  með  skörungskap  i  ætt 
sina.  Glúmur  var  siðan  um  veturinn  hjá  Vigfúsi  hersi  í 
góðu  yfirlæti.  Um  vorið  vildi  Glúmur  fara  til  Islands  og 
Ijet  Vigfús  þá  biia  skip  handa  honum  og  gaf  honum  farm 
á  það  og  þrjá  góða  gripi,  feld,  spjót  og  sverð,  er  þeir  frændur 
höfðu  mikinn  trimað  á.  Kvaðst  Vigfús  vænta  að  Glúmur 
mundi  eigi  týna  virðingu,  ef  hann  lógaði  eigi  gripum  þessum.^) 

Á  nieðan  Glúmur  var  erlendis,  höfðu  þeir  Sigmundur 
fiert  merkjagarðinn  inn  á  land  móður  hans,  og  sölsað  með 
rangindum  undir  sig  hinn  ágæta  akur  að  Pverá  Vitazgjafa, 
sem  aldrei  varð  ófrjór.  Einnig  Ijetu  þeir  nautgripi  sina 
ganga  i  tún  hennar.  Vildu  þeir  auðsjáanlega  koma  henni 
burt  frá  Pverá.  Glúmur  var  fálátur  i  fyrstu  eptir  að  hann 
kom  heim,  en  er  þeir  feðgar  hjeldu  áfram  uppteknum  hætti, 
tók  hann  að  verja  tún  móður  sinnar  og  rak  burtu  naut 
þeirra  feðga;  þvi  næ.st  drap  hann  Sigmund,  er  hann  ætlaði 
að  fara  að  skera  npp  kornið  af  akrinum,  sem  móðir  hans 
átti  þá  að  hafa. 

Esphælingar  bjuggu  mál  til  alþingis  á  hendur  Glúmi 
um  vig  Sigmundar.  En  Glúmur  stefndi  honum  um  stuld  til 
óhelgi,  og  kvaðst  hafa  drepið  hann  á  eign  sinni.  Annað 
mál  bjó  hann  á  hendnr  Porkeli  háfa  um  bekráð  til  fjár  sins, 


1)  Glúm.  5-7/13—19. 


Viga-(ílútmir  Eyjólfsson.  201 

og  Ástríðar  móðiir  sinnar.  Á  alþingi  fjekk  Glúmur  með 
fylgi  Mosfeliinga,  tengdamanna  sinna  og  frænda,  gert  Sig- 
mimd  óhelgan,  og  Porkell  varð  að  velja  um  tvo  kosti,  annað- 
hvort  að  verða  dæmdur  sekur  eða  selja  Glúmi  f  verárland 
með  slíku  verði,  sem  hann  vildi  ákveða,  og  var  það  hjer 
uni  bil  hálfvirði.  Porkell  kaus  siðari  kostinn  og  flutti  frá 
Pverá  árið  eptir  (um  960).^) 

Glúmur  fjekk  virðingu  af  málum  þessum  og  óx  vegur 
hans  brátt  heima  í  hjeraði,  enda  mun  hann  nú  hafa  tekið 
við  goðorði  föður  sins.  Hann  kvongaðist  litlu  síðar  og  fjekk 
góða  konu  Halldóru  Gunnsteinsdóttur  frá  Lóni  i 
Hörgárdal.  Him  var  bæði  vel  að  sjer  og  dugleg,  og  gerðist 
nú  ráð  hans  virðulegra  en  áður.^) 

Glúmur  var  vitur  maður  og  lögkænn,  og  skáld.  Hann 
var  einnig  mjög  hraustur  maður  og  vígur  vel,  og  ótrauður 
til  þess  að  láta  vopnin  skera  úr,  ef  hann  gat  eigi  náð  rjetti 
sinum  á  annan  hátt.  Hafði  hann  þá  eigi  mörg  orð  um  það, 
sem    honum  mislikaði,    þótt  hann  væri   maður  skapmikill^) 

Glúmur  átti  i  allmörgum  deilum,  og  voru  frændur  hans 
Esphælingar  optast  annars  vegar,  þvi  að  aldrei  greri  um 
heilt  með  þeim  og  Glúmi  eptir  málaferlin  á  alþingi.*)  Af 
vígum  sinum  fjekk  3Iúmur  auknefnið  Viga-GIúmur. 

Glúmur  átti  tvo  syni,  Má  og  Vigfús;  varð  Vigfús  einkum 
nafnkunnur  maður  sökum  hreysti  sinnar,  utanferða  og  viga- 
ferla.  Hann  var  ofstopamaður.  Hann  drap  Bárð  hinn 
hvíta  Hallason  fyrir  litlar  sakii-.  Halli  hinn  hviti,  faðir 
hans,  var  dóttursonur  Auðunar  rotins  og  hafði  hann  fóstrað 
Einar  Eyjólfsson  frænda  sinn.  Hann  bjó  þá  i  Saurbæ 
og  fjekk  Halli  hann  til  þess  að  taka  við  málinu.  Hann 
batt  þá  vinfengi  viö  Pórarin  Pórisson  á  Espihóli,  mág 
Sigmundar,  og  lauk  svo  málum  á  alþingi  að  Vigfús  varð 
sekur  tjörbaugsmaður,  og  skyldi  vera  utan  þrjá  vetur.  En 
Vigfús  vildi  eigi  fara  utan  á  þeim  árum  og  varö  hann  [)ví 
alsekur  eða  skóggangsmaöur.    Glúmur  hjelt  hann  þá  á  laun. 


')  Glúm.  7(20-23,  8/24—25,  9  27-29;  Ldn.  9/196.  20/233.       -')  Ghnn. 
10/30;  Ldn.  14/213.        =>)  Glúrn.  7/23.        ")  Glúm.  9/29. 


202  Söguöldin. 

þótt  hann  væri  sjálfur  goði,  og  það  væri  trú  manna,  að 
sekir  menn  mættu  eigi  vera  á  svo  helgum  hofstað  sem 
Pverá.^) 

Hjer  um  bil  tveimur  árum  siðar  bar  svo  við  að  Arn- 
grímur  I^orgrímsson  i  Möðrufelli  vá  Steinólf  Arnórs- 
son  frænda  sinn  og  fóstbróður,  af  því  að  hann  grunaði  hann 
um  að  hann  talaði  fleira  við  Pórdísi  konu  sina,  en  skaplegt 
væri.  feir  Arngrímur  og  Steinólfur  voru  systrasynir;  i 
föðurætt  var  Arngrimur  Esphælingur,  en  Steinólfur  var 
náskyldur  Glúmi  og  auk  þess  skjólstæðingur  hans.  Flestir 
ætluðu  að  Steinólfur  hefði  verið  veginn  fyrir  litiar  sakir  eða 
engar,  en  hins  vegar  var  sá  grunur  á,  að  f  orvaldur 
krókur  Þórisson  frá  Espihóli,  er  bjó  á  Grund,  hefði  eggjað 
Arngrim  mjög  til  að  vega  Steinólf,  og  að  Einar  Eyjólfsson 
hafi  verið  i  ráðum  með  þeim.  í*orvaIdur  krókur  var  við 
vígið  og  reið  síðan  með  Arngrimi  til  Espihóls.  Peir  báðu 
Pórarin  liðveislu.  en  hann  var  vitrastur  og  vinsælastur  af 
þeim  frændum.^)  Hann  gekk  i  málið,  og  nú  reis  upp  hinn 
forni  íjandskapur  milli  Esphælinga  og  Glúms. 

Vorið  eptir  fór  Már  Glúmsson  einn  morgun  i  Möðrufell 
með  18  menn  að  stefna  Arngrími  um  vigið,  en  Glúmur  var 
heima  við  sjötta  mann  og  bað  þá  skjótt  konia  heim.  Pennan 
morgun  kom  Porvarður  Örnólfsson,  bóndi  i  Kristnesi, 
að  Pverá.  Hann  var  vitur  maður,  en  brögðóttur  og  eigi 
góðgjarn.  Hann  fjekk  að  vita  hvað  um  var  að  vera,  og  fór 
þá  til  Espihóls  og  fjekk  eggjað  Pórarin  á  að  stefna  Stein- 
ólfi  til  óhelgi.  Síðan  sendi  hann  Guðbrand  son  sinn,  tólf 
vetra  svein,  til  Glúms  og  Ijet  hann  segja  honum  af  fyrir- 
ætlun  Esphælinga.  Glúmur  skildi  skjótt  hvernig  i  öllu  lá, 
og  leyfði  þvi  eigi  sveininum  að  snúa  þegar  heimleiðis,  en 
sagði  að  faðir  hans  vildi  að  hann  sýndi  vaskleik  sinn  1  dag. 
Pá  er  Glúmur  sá  ferð  Esphælinga  yfir  Eyjafjarðará,  rann 
hann  úr  garði  á  móts  við  þá  og  meö  honum  sex  karlar  að 
Guðbrandi  meðtöldum.  Esphælingar  voru  fimtán  saman. 
Glúmur   reyndi   þvi  að  dvelja  þá  þangað  til  Már  kæmi;    en 


1)  Glúm.  17/48-49,  19/5.3—56:  Liln.  16/220.      '')  Glúm.  20-21 /.57-60. 


Bardagi  á  Hrisateisii.  3o:> 

er  þaö  tókst  eigi,  skaut  hann  spjóti  til  Arngrims  og  hófst 
þá  bardagi  sá,  sem  kendur  er  við  Hrísateig,  því  að  svo 
hjetu  grundirnar.  þar  sem  þeir  fundust.  Pá  er  bardaginn 
hafði  staðið  litla  hríð.  kom  að  maður  í  skinnkufli  hlaupandi 
og  hafði  sverö  í  hendi.  Hann  lijó  þegar  einn  af  mönnum 
Pórarins  banahögg  og  fór  í  lið  með  Gh'mii.  Var  þar  kominn 
Vigfús  sonur  hans  og  hafði  hann  þá  verið  þrjá  vetur  í  sekt 
og  í  leynd  lijá  föður  sinum,  eu  flestir  ætluðu  hann  farinn 
utan.  Glúmur  kendi  hann  þegar  og  ávarpaði  hann  með 
nafni  eins  þræls  sins,  til  þess  að  villa  fyrir  mönnum.  Eptir 
nokkra  hrið  kom  Már  og  fór  þá  Pórarinn  af  baki  og  í  móti 
honum.  Hann  hafði  eigi  barist  áður,  því  að  honum  þótti 
liðsmunur  of  mikill.  Viðskiptum  þeirra  Más  lauk  svo,  að 
Pórarinn  fjell  af  sárum.  en  þá  kom  Halldóra,  kona  Glúms, 
og  konur  með  henni.  Hún  batt  um  sár  hans  og  sat  yfir 
honum  til  þess  er  lokið  var  bardaganum. 

Porvarður  Örnólfsson  reið  á  Öngulsstaði,  er  hann  fór 
frá  Espihóli.  f*ar  bjóHalli  hinn  digri.  Pá  er  hann  fjekk 
að  vita  hvað  Porvarður  hafði  aðhafst,  brá  hann  við,  safnaði 
mönnum  og  fór  til  bardagans  og  skildi  þá.  Voru  þá  fallnir 
fimm  menn  af  hvorum ;  en  einn  þeirra,  Porvaldur  tasaldi 
systurson  Glúms,  varo  græddur.  Af  þeim  mönnum,  er  Esphæl- 
ingar  Ijetu  i  bardaganum,  voru  þeir  Porvaldur  krókur 
Pórisson  og  Arngrimur  f*orgrimsson  merkastir. 

Eptir  bardagann  taldi  Glúmur  Guðbrandi  f*orvarðssyni 
trú  um,  að  hann  hefði  vegið  Porvald  krók  og  þóttist  sveinn- 
inn  maður  að  meiri;  var  viginu  lýst  á  hendur  honum.  En 
erPórarinn  spurði  að  torvaldur  ta.saldi  var  lífs  og  að  mann- 
fallið  var  meira  á  hans  hlið.  kaus  hann  Þorvald  krók  bróður 
sinn  til  eptirmáls,  því  að  hann  þótti  me.st  verður  og  mátti 
þvi  fá  mestar  bætur  eptir  hann,  Litlu  siðar  frjetti  hann, 
að  Guðbrandi  var  eignað  vig  hans,  og  þótti  honum  þá  litill 
slægur  i  að  sækja  hann  til  sektar.  í*órarinn  lá  i  sárum  um 
sumarið.  og  fór  þvi  Einar  Eyjólfsson  meö  máliö.  IJrðu  þær 
sættir  á  þingi  um  sumarið,  að  bæta  skyldi  vig  Steinólfs  svo. 
að  fram  væri  færð  sýkna  VigfússViga-Ghimssonar.  Guðbrandur 
varð    sekur    uni  vig  Porvalds  og  kom  Glúmur  honum  utan. 


204  Söguöldin. 

Glúmiir  sjálí'ur  hafði  orðið  Porvaldi  krók  að  bana,  og 
hann  gat  eigi  á  sjer  setið  fremur  en  Gísli  Súrsson  eptir  víg 
Porgrims  goða.  Um  veturinn  orti  hann  vísu  og  gaf  í  skyn  í  henni 
hver  valdur  væri  að  viginu.  Visan  barst  út.  Þorvarður  Örnólfs- 
son  skildi  hana  og  íjekk  Pórarin  til  þess  að  taka  upp  málið 
aptur  og  stefna  Glúmi  að  því  er  sagan  segir  til  Hegranesþings, 
því  að  þar  átti  Þórarinn  mjög  mikinn  frændaafla:  voru  allir 
samþingisgoðarnir  „bundnir  i  nauðleytum"  (mægðum)  við 
hann.  Glúmur  gekk  til  þings  með  hundrað  manna,  en  nokk- 
urn  hluta  liðs  síns  sendi  hann  sjóleið  með  herklæði  og 
vistir  og  týndist  það  fyrir  ÚJfsdölum.  Esphælingar  urðu 
miklu  fjöhuennari,  og  með  þeim  var  Einar  Eyjóifsson.  Pá 
er  Glúmur  skyldi  færa  fram  vörn  fyrir  sig,  var  honum  eigi 
gefið  meira  rúm,  en  einn  maður  mátti  um  ganga  til  dómsins, 
og  var  fylkt  liði  beggja  megin.  Glúmi  sýndist  óráðlegt  að 
ganga  i  kvíar  á  milli  mótstöðumanna  sinna,  en  mikið  var  í 
veði.  Hann  skipaði  þvi  mönnum  sínum  í  svinfylkingu ;  var 
fremstur  sjálfur  og  siðan  tveir  og  þá  fjórir  jafnfram.  Peir 
runnu  að  í  einu  skeiði  i  dómhringinn  og  liöfðu  spjótin  fyrir 
sjer;  hrukku  þá  hinir  undan  og  varð  þröng  mikil  og  fö.st; 
leið  langur  timi  nætur  áður  þeim  Glúmi  varð  bægt  frá  i 
brott.  Um  síðir  varð  dómurinn  settur  i  annað  sinn;  og  er 
þeir  tóku  að  reifa  málið,  gengur  Glúmur  í  þingbrekku  og 
nefnir  votta,  að  sól  væri  þá  komin  á  þingvöll.  Siðan  lagði 
hann  bann  við  að  dæma  málið  og  varð  það  þá  að  falla 
uiður.  Esphælingar  stefndu  nú  málinu  að  ráðum  Einars 
Eyjólfssonar  til  alþingis,  og  þar  komust  á  þær  sættir,  að 
Glúmur  skyldi  um  haustið  vinna  eiða  að  því  i  þremur  liofum 
i  Eyjalirði,  að  hann  hefði  eigi  vegið  Porvald  krók.  Að  öðrum 
kosti  varð  hann  sekur  af  víginu. 

Pá  er  leið  að  þeim  tima  um  haustið.  er  Glúmur  skyldi 
vinna  eiðana,  bauð  Már  Glúmsson  mönnum  til  brúðkaups, 
og  þá  kom  Glúmur  að  sunnan,  svo  engan  varði,  nieð  Asgrim 
EUiðagrimsson  og  Gissur  hvita  og  þrjú  hundrað  manna. 
Peir  sátu  að  boði  um  nóttina  og  var  látið  lita  svo  út  sem 
íjölment  væri  sökuni  brúðkaupsins,  Morguninn  eptir  sendi 
Glúnuu'  til  Pórarins  og  bað  hann  koma  i  Djúpadal  að  heyra 


Eptirniál  og  eiður  Viga-Glúms.  205 

eiðana.  Pórarinn  kom  þangað  með  líundrað  manna.  Glúmur 
gekk  i  hofið  og  Asgrimur  og  Gissur  með  honum,  en  Einar 
og  Hlenni  hinn  gamli  með  Þórarni.  Glúmur  tók  siðan 
silfurbauginn  i  hönd  sjer  og  vann  eiðinn,  og  kvað  svo  að 
orði:  „Ek  nefni  Asgrim  i  vætti,  annan  Gizor  i  þat  vætti,  at 
ek  vinn  hofseið  at  baugi  ok  segi  ek  þat  Æsi,  at  ek  vark  at 
þar,  ok  vák  at  þar,  ok  rauðk  at  þar  odd  ok  egg,  er  í*orvaldr 
krókr  fekk  bana.'"  Siðan  bað  Glúmur  þá,  „er  spekimenn  ero 
ok  við  ero  staddir'',  að  lita  á  eiðinn,  en  þeir  f  órarinn  fundu 
ekkert  athugavert  við  hann;  þó  kváðust  þeir  eigi  fyr  hafa 
heyrt  þannig  að  orði  kveðið.  Glúmur  vann  síðan  hinn  sama 
eið  i  Gniipufelli  og  að  Pverá. 

Peiv  Asgrimur  hvíldu  sig  nokkrar  nætur  að  í*verá.  Að 
skihiaði  gaf  Ghimur  þeim  tvo  af  gripum  þeim.  sem  Vigfús 
afi  hans  hafði  gefið  honum;  íjekk  Gissur  feldinn  bláa,  en 
Asgrimur  spjótið  gullrekna.^) 

Eiður  Glúms  var  tviræður.  því  að  „at"  hefur  margar 
merkingar  eptir  þvi.  hvernig  það  er  notað.  í'að  er  meðal 
annars  neitunarorð  i  fornmáli  voru  og  merkir  þá  eigi.  I 
þeirri  merkingu  hugðu  þeir  Pórarinn  að  Glúmur  notaði  það, 
er  hann  vildi  vinna  eið  að  þvi  að  hann  væri  saklaus  af 
viginu.  Peim  gat  tigi  dottið  i  hug  ofdirfska  Glúms  og  brögð, 
en  Glúmur  vildi  vera  við  öllu  biiinn,  ef  þeir  sæju  brögð  hans, 
og  þess  vegna  sótti  hann  mikið  lið  af  Suðurlaudi.  Siðan 
vann  hann  eið  að  þvi  að  hann  var  þar  að  og  vá  þar  að  og 
rauð  þar  að  odd  og  egg,  er  Porvaldur  krókur  fjekk  bana. 
Honum  reis  hugur  við  þvi  að  vinna  rangan  eið,  og  vildi 
eigi  gera  það.  þótt  hann  beitti  als  konar  brögðum  og  ofriki 
eins  og  þá  var  titt,  enda  mundu  þeir  Gissur  eigi  hafa  veitt 
honum  lið  til  þess.  Fyrir  þvi  sór  hann  að  hann  hefði  vegið 
í*orvald  krók.  Petta  skildi  Porvarður  Örnólfsson.  er  hann 
heyrði  eiðinn.  og  sagði  Þórarni  um  velurinn;  eggjaði  hann 
á  að  láta  Einar  Eyjólfsson  taka  upp  málið,  ef  Pórarinn  þættist 
mæðast  sökum  vanheilsu  á  að  eiga  við  Glúm.  Hann  kvað 
Einar  mundu  fiisan  til  þess,    ef  hann  kæmist  að  I'verá,    og 


*)  Glúm.  21 — 2.^  (>2— 76.     Um  Porvarð  Öruólfssoii  sl)r.  Reyk.  1.^  76. 


206  Söguöldin. 

Guðmundur  bróðir  hans  iiiundi  veita  lionuni  lið.  Petta  var 
að  ráði  gjört  og  bauð  Pórarinn  Einari  að  kaupa  Pverárland 
handa  honuni  „eigi  meira  verði,  en  Glúmur  keypti  at  f  orkatli 
háfa",  ef  hann  vildi  vera  fyrir  málinu.  Einar  niinti.st  þess 
að  Glúnun'  hefði  nú  lógað  tveimur  þeim  hlutum,  er  móður- 
faðir  hans  hafði  gefið  lionum,  og  gekk  að  þessu^) 

Einar  Eyjólfsson  bjó  siðan  málið  til  alþingis  (uni  985), 
og  þar  urðu  þau  málalok  að  Glúmur  gekk  við  viginu.  Til 
þess  að  komast  lijá  sekt  eða  utanferð  gekk  hann  að  þvi  að 
gjalda  Katli  syni  Porvalds  króks  hálft  Pverárhmd  i 
föðurbætur,  en  selja  hinn  helminginn.  Glúmur  skyldi  þó 
búa  þar  þau  missiri.  en  verða  lijeraðssekur  næsta  vor  og 
búa  þá  eigi  nan-  en  i  Hörgárdal.  Einar  Eyjólfsson  keypti 
síðan  I'verá  og  varð  Glúmur  að  flytja  þaðan  árið  eptir 
(um  986)2). 

Pá  er  Glúmur  Eyjólfsson  bjó  að  Þverá,  var  merkur 
höfðingi  fram  i  Eyjaliröi.  Hann  var  eigi  riðinn  við  deilur 
Glúms,  og  er  þvi  eigi  sagt  af  honum  i  Víga-Glúms  sögu,  en 
þeim  mun  optar  er  hans  getið  í  Reykdæla  sögu,  því  að  þar 
var  hann  ásamt  Áskeli  goða  gerðarmaður  og  vandræðastillir. 
Höfðingi  þessi  var  Eyjólfur  Vaigerðarson.  Hann  var 
sonarson  Helgu  Helgadóttur  hins  magra  og  Auðunar  rotins. 
en  hann  var  sjaldan  kendur  við  Einar  föður  sinn,  heldur 
Valgerði  Runólfsdóttur  móður  sina^).  Var  það  opt 
siður  að  kenna  syni  við  móður  sína,  ef  hún  lifði  lengur  en 
faðir  þeirra.  í  föðurætt  var  Eyjólfur  íimti  maður  frá  Grimi 
kamban  Auðun  rotin  bygði  fyrstur  Saurbæ  i  Eyjaíirði,  og 
þar  mun  Einar  sonur  hans  hafa  búið.  Eyjólfur  bjó  að  sögn 
Melabókar  með  konu  sinni  Hallberu  Pórólfsdóttur 
langa  æfi  á  Jórunnarstöðum  i  Eyjafirði,  en  siðan  keypti  hann 
Möðruvelli    af  HafUða  hinum  örva   á  elliárum  lians,    og 


1)  Glúm.  25/77.  ^)  Gliiin.  26/78—79.  í  (illiun  hinum  elstu  anuáluin 
segir  að  bardaginn  á  Hnsateigi  hafi  verið  983  og  lætur  það  nærri  sanni, 
þvi  að  hann  heíur  annaðhvort  staðið  þá  eða  litlu  síðar.  fremur  árum 
eptir  bardagaun  fór  Glúmur  tVá  fverá.        ')  Ldn.  16/220;   Glúin.  10/31. 


Eyjóllur  Valgerðarsou.  :2(>7 

bjó   þar   síðau.     Hafði  Hadiði    fvrstur    reist    þann  bæ^),    en 
Eyjólfur  gerði  hann  brátt  írægan. 

Eyjólfur  er  í  Landnámu  talinn  einn  af  hinuni  mestu 
höfðingjum  norðanlands.  þá  er  landið  hafði  verið  bygt  60 
vetur,  en  hann  kemur  þó  eigi  fyr  til  sögminar  en  á  miðri 
10.  öld.  Hann  hefur  varla  verið  fæddur  fyr  en  um  915  og 
eigi  orðið  höfðingi  fyr  en  eptir  940.^)  Hann  lifði  þá  er 
Friðrik  biskup  koni  hingað  til  landsins  (981),  og  er  þá  ásamt 
Viga-Glúmi  talinn  mestur  höfðingi  í  Eyjaíirði.-^)  Hann  druknaði 
nokkru  siðar  i  Gnúpufellsá  ^um  985).^)  Eyjólfur  var  goði^) 
og  fyrir  þvi  var  hann  svo  opt  við  sáttamál  riðinn.  I  fyrsta 
sinn,  sem  þess  er  getið,  var  þá,  er  Askell  goði  sendi  til 
hans  og  bað  hann  semja  með  sjer  um  viðamál  þeirra  Vje- 
mundar  kögurs  og  Steingrims  Örnólfssonar  á  Kroppi;  er 
sagt  að  Eyjólfur  hali  þá  búið  á  Möðruvöllum,  og  var  þetta 
um  960.*^)  Eptir  þetta  er  þess  opt  getið  að  Eyjólfur  gjörði 
uni  deilur  manna.")  Hann  var  friðsemdarmaður,  en  þó  hraustur 
og  gat  gripið  til  vopna,  ef  á  þurfti  að  halda.  Hann  var 
skörungur  og  var  fastráðinn  i  þvi  að  veita  Haraldi  konungi 
Gormssyni  viðnám,  ef  hann  kæmi  með  ófrið  til  íslands  eins 
og  í  ráði  var  (um  975|.  Pá  er  þau  tiðindi  komu  til  Iand.sins, 
hafði  einn  af  húskorlum  Eyjólfs  selt  öxi  sina  fyrir  gráan 
feld.  Eyjólfur  kvað  þá  visu  og  áminti  hann  um  að  selja 
eigi  vopn  sin: 

Selit  maðr  vápn  við  verði, 
verði  dynr,  ef  má,  sverða, 
verðum  hæft  at  herða 
hljóð,  eigum  slög  rjóða. 
Vér  skulum  Gorms  af  gömlu 
Gandvikr  þoku  landi, 
hörð  er  ván  at  verði 
vápnhrið,  sonar  biða.^) 


M  Ldn.  16i2-20,  16  2áá;  Ldii.-'  253.        -)  Sbr.  Safu  I,  393.  'I  Kri.sl. 

1/4.         ")  V.-Ljót.    2/161.  ■)  Reyk.    20  103— lO.");    V.-Ljót.    1/159-160. 

6)  Reyk.   10/41—2.        "|  Reyk.  11/50,    12/.5.5.    13/.59-60,    13,65-66,    14  71, 
16,83-86,  24/122—123.      '^)  Jómsv.  Fms.  XI,  13/42-43;  Jómsv.^  (AM  2<)1, 


208  Söguöldin. 

Eyjólfs  getur  eiunig  sem  höfundar  aö  nýjuni  löguni. 
í*að  var  þá  er  liallærið  mikla  var  i  heiðni  (um  970).  Þá 
sultu  margir  til  bana,  en  sumir  reyndu  að  bjarga  lífinu  nieð 
því  að  leggjast  út  til  að  stela.  Fyrir  það  urðu  þeir  sekir  og 
voru  þeir  drepnir,  sem  náðust.  Skógarmenn  urðu  þá  svo 
margir,  að  mein  varð  að  þvi.  í*ess  vegna  lagði  Eyjólfur 
það  til,  að  hver  sá  skógarmaður.  sem  dræpi  þrjá  seka  menn, 
frelsti  sig,  og  var  það  lögtekið.^) 


Reykdælir. 

Á  fyrri  hluta  sögualdarinnar  var  uppi  í  Pingejjarsýslu 
Askell  sonur  Eyvindar  landnámsmanns  á  Helgastöðum. 
Hann  var  goði.  og  því  venjulega  kallaður  Áskell  goði.  Hann 
bjó  i  Hvammi  (nú  Presthvammi)  i  Reykjadal.  Áskell  goði 
var  vitur  maöur  og  höfðingi  mikill,  og  hann  var  einhver 
hinn  góðgjarnasti  og  rjettlátasti  maður,  sem  sögur  fara  af  í 
fornöld.  Hann  var  mjög  riðinn  við  þá  atburði,  sem  segir 
af  í  Reykdæla  sögu,  og  var  það  jafnan  hlutskipti  hans  að 
stilla  til  friðar,  gjöra  um  mál  manna  og  vernda  rjett  manna 
fyrir  ójafnaðarmönnum.  Hann  var  kominn  á  efri  aldur,  þá 
er  sagan  hefst. 

A.skell  goði  átti  systur,  er  Fjörleif  hjet.  Hún  var 
gipt  fóri  leðurháls  Porsteinssyni  Gnúpa-Bárðarsonar.  Þau 
áttu  sex  syni  og  voru  þeir  bræður  kendir  við  móður  sína 
og  kallaðir  Fjörleifarsynir  Nafnkendastur  þeirra  var  Vje- 
mundur  kögurr.  Hann  bjó  að  Felli  i  Reykjadal.^)  Vje- 
mundur  var  garpur    mikill  og  vígamaður,  ódæll  og  óeirinn, 


4to)  7/36.  Vísau  er  eigi  torskiliu  og  er  orðaröðiu  þanuig  í  óbuudnu 
máli:  Selit  maðr  vápn  við  verði,  Verði  sverða  dyur,  ef  má.  Verðum 
at  herða  hljóð  hæft.  Eigum  rjóða  slög.  Vér  skulum  bíða  Gormssouar 
af  gömlu  þoku  laudi  Gandvíkr.  V^án  er  at  verði  hörð  vápna  hríð. 
1)  Skb.  ísl.  I,  32.3,  sbr.  Reyk.  7/32:  Fms.  II,  225—226/222—228. 
2)  Reyk.  11/45-46,  sbr.  Kálund,  Isl.  II,  158. 


Reykdælir.  209 

og  svo  hefndargjarn  að  hann  hjelt'enga  sætt.  Hann  gerði 
hvern  óskunda  á  fætur  öðrum  og  var  valdur  að  flestum  þeini 
deilum,  sem  fyrri  hluti  Reykdæla  sögu  segir  af.  Af  bræðrum 
hans  kemur  Háls,  bóndi  að  Tjörnum  í  Ljósavatnsskarði, 
mest  við  söguna,  og  var  hann  einnig  ofstopamaður.^) 

Peir  bræður  áttu  þó  eigi  upptökin  að  deilum  þeim,  sem 
Reykdæla  skýrir  frá,  heldur  Eysteinn  bóndi  Mánason  i 
Rauðuskriðu  við  Fljótsheiði.  Hann  var  einn  af  hinum  verstu 
mönnum.  sem  sögurnar  segja  frá,  illgjarn  og  slægur,  og  fullur 
ójafnaðar,  þar  sem  hann  mátti  þvi  við  koma.  Hann  Ijet 
reka  um  nótt  fimtán  geldinga  i  hús  Háls  Fjörleifarsonar 
vinar  sins,  og  kendi  honum  síðan  um  að  hann  hefði  stolið 
þeim.  Háls  varð  sekur,  en  svik  Eysteins  komust  upp  og 
var  hann  þá  gerður  sekur  á  alþingi.  Áskell  goði  reið  .siðan 
i  Rauðu.skriðu  að  framkvæma  dóminn,  en  þá  hafði  Eysteinn 
safnaö  saman  öllu  gangandi  fje,  sem  iiann  átti,  og  rekið  inn 
i  húsin  og  brent  upp  alt  saman,  bæinn,  fjenaðinn  og  vinnu- 
hjúin  öll  (um  960).  Er  þetta  illvirki  eins  dæmi  á  íslandi  i 
fornöld.  Af  æfilokum  Eysteins  sjálfs  fóru  tvennar  sögur. 
Sumir  sögðu  að  hann  hefði  brunnið  inui  með  hjúum  sinum, 
en  aðrir  að  hann  hefði  farið  utan  á  Eyrum  og  sjest  i  Vík 
austur,  en  farið  þaðan  til  Danmerkur.^) 

Um  þetta  leyti  eða  litlu  siðar  hófst  kunningsskapur 
Vjemundar  kögurs  og  Hánefs  bónda  i  Óþveginstungu.  Hann 
var  hinn  mesti  óþokki,  en  bauð  Vjenmndi  barnfóstur  til  þess 
að  vinna  traust  hans.  Vjemundur  þá  boð  hans,  en  skömmu 
siðar  komst  sauðaþjófnaður  upp  um  Hánef;  hafði  hann  stolið 
sextíu  geldingum  frá  góðum  bónda,  Hrafni  að  Lundarbrekku 
i  Bárðardal.  Hánefur  Ijetst  vera  saklaus  og  fjekk  Vjemund 
til  að  styrkja  mál  .sitt,  en  Hrafn  leitaði  liðveislu  hjá  Stein- 
grimi  Örnólfssyni  frænda  sinum  á  Kroppi  i  E}jalirði, 
bróður  forvarðs  í  Kristnesi,  og  við  það  hófnst  deilur  þeirra. 

Eptir  ráðum  Steingrims  seldi  Hrafn  jarðir  sinar  i  Bárðar- 


>)  Reyk.  1/2—3,  2/8;  Ldn.  lS/226  segir  aðHáls  byggi  á  Helgastööum 
og  hefur  liann  þá  aö  likindinn  tlutt  þangað  frá  Tjörnuni.  -)  Hcyli. 
1—3/3-16. 

14 


210  Söguöldiu. 

dal  og  ílutti  til  Eyjafjarðar,  eii  stefndi  þó  áður  Hánef  uni 
sauöatökuna.  Honum  brá  svo  við  stefnuna,  að  liann  reið 
þegar  á  fund  Vjemundar  og  kannaðist  við  að  hann  væri 
valdur  að  sauðalivaríinu.  Vjemundi  þótti  nú  verra  við  að 
eiga,  en  ef  lienn  hefði  vitað  það  áður.  Pó  tók  hann  hand- 
sölum  á  öllu  fje  Hánefs  og  hafði  heim  barn  sitt. 

Um  sumarið  varð  Hánefur  sekur  á  alþingi,  og  ætlaði 
Vjemundur  þá  að  koma  honum  utan  í  Raufarhöfn.  En  Stein- 
grímur  hafði  fengið  Hróa  bónda  í  Klifshaga  til  að  drepa 
Hánef,  ef  Vjemundur  sendi  liann  þar  til  skips.  Vjemundur 
frjetti  ráðagjörð  þeirra  og  fylgdi  þvi  Hánef  til  skips  viö 
átjánda  mann.  En  Hrói  sat  fyrir  þeim  nieð  þrein  tugum 
manna  og  börðust  þeir,  þvi  að  Vjemundur  vildi  eigi  selja 
fram  Hánef.  En  er  þeir  höfðu  barist  um  hríð,  kom  Áskell 
og  skildi  þá;  var  þá  Hánefur  fallinn  og  fjórir  menn  aðrir. 
Áskell  sætti  þá  þegar  með  þvi  móti  að  hann  gerði  uni 
málið.^) 

Vjemundur  hafði  beðið  lægra  hlut  að  þvi  leyti  sem 
honum  tókst  eigi  að  koma  Hánef  undan.  Hann  tók  því 
eptir  þetta  að  sýna  Steingrími  eða  mágum  hans  áreitni  og 
ójöfnuð,  hve  nær  sem  hann  gat  því  við  komið.  Gekk  hann 
svo  langt  i  því,  að  hann  gerði  sig  sekan  i  ránum  og  öðrum 
illverkum,  en  Askell  kom  jafnan  á  sættum  og  Eyjólfur 
Valgerðarson,  enda  var  Steingrímur  gðfugmenni  og  fús  til 
sátta,  þangað  til  að  Vjemundur  svívirti  hann  að  hestaati  á 
Ljósvetningaleið,  með  því  að  láta  manngarm  einn,  Porgeir 
smj  örhring,  Ijósta  hann  nieð  sauðarhöfði  fyrir  augum  allra. 
í^orgeir  kallaði  siðan  á  Vjemund  sjer  til  hjálpar  og  skildu 
þá  allir  að  þetta  var  gjört  af  völdum  hans,  en  Steingrimur 
hefndi  sín  þegar  og  hjó  Porgeir  banahögg.  Askell  bauð 
Steingrími  sættir,  en  hann  kvaðst  jafnan  hafa  sætst,  en  þá 
enga  sætt  hafa  haldið  og  neitaði  að  sættast.  I*ó  liðu  svo 
tvö  ár  að  Steingrimur  leitaðist  eigi  við  að  hefna  sín,  en  þá 
reið  hann  með  tuttugu  menn  norður  í  Reykjadal.  Vjemundi 
kom    njósn,    svo    þeir  náðu    honum  eigi.     Steingrímur  vildi 


\)  Reyk.  4—6/17—31. 


Deiliir  Vjeimindar  kögurs.  211 

þá  snúa  heimleiðis,  en  eptir  eggjanGnúps  bónda  og  Steins 
f  orbjarnarsonar,  niágs  Steingrinis,  sneru  þeir  hefndum 
á  hendur  Herjólfi  Fjörleifarsyni,  bróður  Vjemundar, 
og  riðu  til  Mývatns.  Einn  þeirra  teygði  hann  út  og  vá 
Gnúpur  hann.  Eptir  tilmælum  Steingríms  leitaöi  Ejjólfur 
Valgerðarson  um  sættir  og  gerðu  þeir  Áskell  goði  um  málið. 
Fyrir  víg  Herjólfs  var  bætt  og  þeir,  sem  höfðu  tekið  þátt  í 
því,  skyldu  fara  utan  innan  þriggja  ára.  f  eir  efndu  það 
eigi  og  fekli  þá  Vjemundur  Gnúp  og  Stein,  en  hjó  hönd  af 
Hrafni,  bónda  einum  á  HóH  í  Kræklingahhð,  sem  sekur  hafði 
orðið  sökum  atfarar  við  Herjólf.  Askell  kom  enn  á  sáttum, 
en  Vjemundur  rauf  þær  og  rændi  brúði  frá  Helga  Þor- 
bjarnarsyni,  mági  Steingríms,  þá  er  hann  ætlaði  að  kvong- 
a.st.  Helgi  náði  að  visu  aptur  festarkonu  sinni  og  Áskell 
og  Eyjólfur  Valgerðarson  gerðu  um  málið.  en  Vjemundur 
hjelt  uppteknum  hætti. 

Eitt  sinn  fór  Askell  goði  til  Eyjafjarðar  með  frændum 
sinum  til  þess  að  koma  á  sættum  milli  Háls  Fjörleifarsonar 
og  Helgu  Granadóttur  konu  hans  frá  Arnarstöðum.  Pá 
er  þeir  fóru  upp  með  Eyjafjarðará  gagnvart  Stokkahlöðum, 
sáu  þeir  Steingrím  og  nokkra  menn  með  honum  ganga  úi* 
laugu.  Háls  brig.slaði  honum  þá  við  Vjemund  og  kvað  hann 
„hafa  enn  leitat  at  þvá  af  sér  sviviröingina,  er  þú  létt  Ijósta 
hann  með  sauðarhöfðinu".  Steingrimur  heyrði  þetta,  og  er 
þeir  fóru  heim  aptur  og  komu  gagnvart  Kroppi,  rann  hann 
með  30  manna  til  árinnar  i  veg  fyrir  þá;  sló  þegar  i  bardaga 
við  ána  og  skutust  þeir  á  yfir  hana.  Peir  Steingrimur 
leituðu  yfir  ána  á  isspöng  einni,  en  hún  brast  undir  þeim 
og  druknaði  Steingrímur  þar  og  tveir  menn  með  honum, 
en  tveir  af  mönnum  hans  fjellu  og  var  Helgi  mágur  hans 
aonar  þeirra.  Askell  bað  menn  sína  hvata  burt  og  ók  hann 
siða.stur.  Einn  af  liðsmönnum  Steingríms,  Pórir  son  Ketils 
ílatnefs^)   hafði   rent   fótskriðu   yfir   isinn   og  leyndist  hann 


*)  fórh*  Ketilsson  flatuefs  er  einnig-  uetndur  tlatnefur  sjáltur;  Reylv. 
2.5/123,  30/142—43.  Hann  kemur  síðar  við  söguua  í  Vestur-Skaplafells- 
sýsiu. 

14* 


212  Söguöldin. 

þar,  er  hann  sá  aö  Steingrínmr  druknaði.  Pk  er  hann 
þóttist  vita  að  þeir  Áskell  myndu  í'arnir  brott,  hljóp  hann 
imdan  ísnum  og  upp  á  bakkana.  Síöan  hljóp  hann  á  eptir  þeim 
Áskatli,  og  er  hann  kom  að  sleðanum,  hjó  hann  til  Áskels 
og  kóm  i  höfuðið.  Siðan  sneri  hann  aptur  og  rendi  fótskriðu 
yíir  ísinn.  Áskell  bað  Helgu  binda  um  höfuð  sjer  og  gera 
eigi  vart  við  áverkann.  Daginn  eptir,  þá  er  þeir  höfðu  farið 
yíir  I'ljótsheiði,  sagði  hann  frá  sári  því,  er  hann  hafði  fengið, 
og  kvaðst  fyrir  þvi  eigi  fyr  hafa  til  sagt,  að  hann  vildi  eigi 
að  menn  hlyti  ilt  af  vígi  sínu.  Hann  bað  frændur  sína  vera 
sáttgjarna  og  vildi  hann  að  Eyjólfur  Valgerðarson  og  Há- 
varður  Fjörleifarson  gerðu  um  málið.  Siðan  andaðist 
Áskeil  goði  og  varð  mörgum  mönnum  harmdauöi;  höfðu  þá 
sex  menn  beðið  bana  sökum  brigslisorða  Háls,  og  þótti 
öllum  mikið  að  orðið  i  fráfalli  þeirra  Steingrims. 

Eyjólfur  Valgerðarson  gekkst  fyrir  sáttum  og  sendi  Há- 
varði  og  öðrum  frændum  Áskels  orð  að  koma  að  Möðru- 
völlum  til  sáttafundar.  Áskell  átti  að  sögn  Reykdæla  sögu 
tvo  syni;  lijet  annar  Porsteinn,  en  hinn  Skúta.  Porsteinn 
kom  á  sáttafundinn,  og  þar  var  einnig  Einar  Konálsson, 
fóstri  Eyjóifs  og  systurson,  en  frændi  Askels  goða;^)  átti 
hann  mikinn  hhit  í  sáttamálum  milli  manna.  f  orsteinn  hafði 
erít  göfuglyndi  föður  síns  og  sáttgirni,  en  eigi  skörungs.skap 
hans.  Hann  mintist  fyrst  föður  síns  með  fögrum  og  göfugum 
orðum  og  kvað.st  eigi  hitta  betra  ráð  en  likja  sem  mest  eptir 
því,  sem  hann  vissi  að  faðir  sinn  gerði,  og  taka  sættum.'^) 
I^eir  Eyjólfur  og  Hávarður  voru  siðan  látnir  gera  um  málið, 
og  var  sú  sættargjörð  þeirra  að  vig  Askels  og  Steingríms 
skyldi  standast  á,  .  en  hinir  þrir  förunautar  Steingríms,  er 
Ijetust,  skyldu  koma  fyrir  atförina.  Fyrir  vig  Helga  Por- 
bjarnarsonar  skyldi  bæta.  Síðan  voru  veittar  trygðir  á  milli 
manna,  nema  fyrir  Skútu,  þvi  að  hann  var  þá  erlendis. 
Pórir  KetiLsson  .skyldi  fara  utan  og  vera  aldrei  i  Norö- 
lendingaíjórðingi  meðan  Fjörleifarsynir  væru  á  lifi  (um  970).') 


^)  Hann  var  sonarsonur  Ketils  f  orsteinssonar,    fööurbróður  Áskels, 
Reyk-.  1/2;  Ldn.  lí)/228— 29.      ^)  Reyk.  16/84-85.      ^)  Reyk.  7-16/33-86. 


Vig  Askels  goða.  213 

At'  Áskatli  er  sögð  ein  saga,"  sem  lýsir  liiiini  einstölíu 
göfugmenslíu  hans,  þótt  hinn  kristni  söguritari  leggi  honum 
þau  orð  í  munn,  sem  hann  helst  vill  kjósa.  Einu  sinni 
bar  svo  til  að  vetur  var  harður  og  áttu  Reykdælir  fund  að 
í*verá;  sýndist  mönnum  það  þá  ráð  að  heita  til  veðurbata, 
en  urðu  eigi  ásáttir  um  hverju  heita  skyldi.  Ljótur  hofgoði 
vildi  láta  heita  að  gefa  til  hofs,  en  bera  út  börn  og  drepa 
gamalmenni.  Askatli  þótti  þetta  óhæfilegt  og  kvað  ráðlegra 
„at  gera  skaparanum  tign  i  því,  at  duga  gömlum  mönnum, 
ok  leggja  þar  fé  til,  ok  fæða  upp  börnin".  Lauk  svo  að 
Áskell  rjeð,  þótt  margir  mæltu  í  móti  i  fyrstu.^) 


Mývetningar  og  Ljósvetningar. 

Eptir  fráfall  Áskels  goða  koma  Mývetningar  og  Ljós- 
vetningar  til  sögunnar. 

Porsteinn  Áskelsson  tók  við  búi  i  Hvammi  eptir  föður 
sinn.  Hann  seldi  af  hendi  goðorð  þeirra  Skútu,  en  þess  er 
eigi  getið  hver  það  hlaut.  Úr  ættinni  mun  það  eigi  hafa 
gengið,  og  er  svo  að  sjá  af  Njálu  sem  Askell  hati  átt  .son 
einn,  er  Porkell  hjet  og  hann  hafi  fengið  goðoröið,  þvi 
að  1012  var  Askell  goði  Porkelsson  á  alþingi  og  fór 
með  goðorð  þeirra  frænda.^) 

Skúta  Áskelsson  kom  út  annað  sumar  eptir  vig  föður 
síns  og  var  með  forsteini  bróður  sinum  um  veturinn. 
Vorið  eptir  skiptu  þeir  bræður  föðurarfi  sínum  og  íjekk  Por- 


')  Reyk.  7'32.  Á  þenimii  atburð  iiiiniiir  Páttur  Svaða  og  Arnórs 
kerlingarnefs  í  Fins.  II,  22.5—226/222-228:  Flat.  I,  34.5 -3W/ 435 -4-39. 
Einnig  prentaður  i  Fjörutiu  ísl.  þáttum.  -)  Nj.  141/761  sbr.  138/737;  Reyk. 
17/86.  Liklega  hefur  höfundur  Njálu  að  eins  vilst  á  nöfnunuin  og  kallað 
Porstein  Askelsson  Porkel.  Pótt  forsteiiin  vildi  eigi  fara  ineð  goðoið 
þeirra  bræðra  og  seldi  það  af  hendi,  niátti  |iað  þó  á  ýinsaii  liátt  koinasf 
í  hendur  sonar  hans  aptur. 


214  Söguíildiii. 

steinn  landiö  í  Hvammi,  en  Skúta  lansafje.  Skúta  þóttist 
engar  bætur  hafa  fengiö  fyrir  vig  föður  síns  og  hugði  á 
hefndir,  enda  var  hann  í  engum  trygðum  við  menn  um  þá 
sök.  Porsteinn  hjelt  búinu  í  Hvammi  og  skyldi  hann  halda 
uppi  bótum  fyrir  þá,  er  Skúta  dræpi  í  föðurhefndir. 

Skúta  keypti  sjer  land  að  Mývatni  og  bjó  þar  að  bæ, 
sem  við  hann  er  kendur  og  heitir  Skútustaðir.^)  Um  það 
leyti  eru  nefndir  ýmsir  menn  til  sögunnar  í  Mývatnssveit, 
svo  sem  Arnór  bóndi  Porgrimsson  í  Reykjalilíð,  kappi 
mikill  og  góður  drengur,  Geiri  austmaður  og  synir 
hans,  Porbergur  höggvinkinni  og  Hallur  að  Sandfelli."^) 
Skúta  bjó  eigi  tengi  við  Mývatn  áður  en  hann  drap 
tvo  menn  til  hefnda  fyrir  föður  sinn.  Peir  höfðu  verið 
með  Steingrími,  þá  er  þeir  Áskell  börðust,  og  bætti  Porsteinn 
þá  af  fje  sínu.^)  Nokkrum  árum  siðar  vá  Skúta  í*óri  Ketils- 
son  flatnefs  á  Ljósvetningaleið.  Hann  var  þá  sekur  eptir 
víg  Hróars  Tungugoða  og  hafði  farið  á  fund  Eyjólfs  Valgerðar- 
sonar  til  þess  að  fá  lijeraðsvist  fyrir  norðan.  l'órir  var 
eitthvað  slcyldur  Eyjólfi^)  og  fyrir  því  ætlaði  Eyjólfur  að 
lijálpa  honum  og  láta  lýsa  sýknu  hans  á  þremur  leiðarþingum: 
taldi  E^'jólfur  hann  þá  vera  sýknan,  ef  enginn  mótmælti 
því.  Pað  tókst  að  lýsa  sýknu  hans  á  Hegranesleið  og  Vöðla- 
leið,  en  Eyjólfur  óttaðist  að  einhver  mundi  mæla  í  móti 
sýknu  hans  á  Ljósvetningaleið.  Hann  fjekk  þvi  í*orgeir 
Ljósvetningagoða  i  lið  með  sjer,  og  til  þess  að  gæta  Póris 
sem  best,  Ijetu  þeir  hann  sitja  í  milli  sin.  Skútu  tókst  þó 
með  brögðum  að  komast  svo  nærri  Þóri,  að  hann  gat  höggið 
hann  banahögg.  Siðan  hljóp  hann  á  bak  hesti  sínum  og 
hleypti  út  í  .skóg  og  komst  þannig  undan.^) 

Eptir  þetta  sendi  fyrst  Porgeir  Ljósvetuingagoði  og  síðan 
í^orbergur  höggvinkinni  hvern  flugumanninn  á  fætur  öðrum 
á  hendur  Skútu,  en  jjað  kom  fyrir  ekki.  Skúta  var  hraust- 
menni  mikið  og  drap  þá  alla  eða  sigraði,  er  þeir  ætluðu  að 
vinna  honum  mein  *^)     Loksins   varð    hann   þó   unninn  með 


')  Reyk.    17/86-87.  ^)   Sjá    Reyk.    17/87-88:     Ldn     20/232-33. 

^)  Reyk.  19/102.  *)  f  órir  heiur  Jiklega  verið  kominn  af  Katli  flatnef 
Rjarnarsyni  bunu  eins  og  Eyjólfur.  ■')  Reyk.  20/103—105.  ^)  Reyk. 
21—22/106-112,  27-29/13.5-141. 


Mývetuingar,  Víga-Skúta.     forgeir  Ljósvetningagoði.  215 

svikum  af  þeim  Pórði  illuga  og  Birni.  sonum  f*óri.s 
Ketilssonar  (um  990).  Þóroddur  goði  á  Hjalla  í  Ölfusi 
hafði  látiö  mann  njósna  um  liýbýli  Skútii,  og  gengu  þeir 
bræður  i  jarðliús  lians  á  næturþeli  og  komust  þannig  í 
lokrekkju  hans.  Skúta  hafði  þó  mann  fyrir  sig,  þá  er  hann 
fjell,  og  hjó  Björn  banahögg^) 

Skúta  var  kallaður  Víga-Skúta  af  þvi  að  hann  vá  svo 
marga  menn.  En  þrátt  fyrir  það  var  hann  þó  góður  drengur. 
Hann  hefndi  föður  sins  eins  og  þá  þótti  skylda,  en  út  af  því 
hófust  ofsóknir  gegn  honum,  svo  að  hann  átti  optast  hendur 
.sinar  að  verja.  er  hann  vann  víg.  Skúta  var  vitur  maður, 
og  fengu  þeir  Viga-Glúmur  hvorugur  á  öðrum  unnið,  þá  er 
þeir  áttust  ilt  við.  Viðureign  þeirra  hófst  út  af  vígsmáli  á 
milli  frænda  þeirra.  og  gerðu  þeir  Ejjólfur  Valgerðarson  og 
Einar  Konálsson  um  málið.  Eptir  það  íjekk  Skúta  I^ór- 
laugar  dóttur  Glúms,^)  en  þau  átta  eigi  lund  saman;  fór 
Pórlaug  þá  heim  til  föður  síns,  og  gipti  hann  hana  Eldjárni 
hinum  milda  Aslákssyni.  Skúta  vildí  hefna  þess.  og 
sat  einn  fyrir  Glúmi  uppi  í  .seljum  hans  í  Mjaðmárdal.  en 
fjekk  eigi  náð  honum.'')  Þetta  var  um  eða  litlu  eptir  980, 
en  fyrir  fundinn  á  Hrisateigi.*) 

f*orgeir  Porkelsson,^)  sem  þegar  hefur  verið  nefndur, 
sonarsonur  fóris  Grimssonar  landnámsmanns  í  Ljósavatns- 
skarði,  var  um  þessar  mundir  merkastur  höfðingi  fyrir  norðan 
Vaðlaheiði.  Hann  bjó  að  Ljósavatni  og  átti  goðorð  Ljósvetninga ; 
fyrir  þvi  var  hann  nefndur  L j  ó  s  v  e  t  n  i  n g  a  g  o  ð  i.  Hann  kemur 
töluvert  við  sögur.  Hann  var  mikill  vitsmunamaður  og  fjekk 
smátt  og  smátt  orð  á  sig  fyrir  að  vera  lagamaður  mikill. 
Eptir  fráfall  Porkels  mána  var  hann  þvi  kosinn  lögsögumaður 
985  og  hafði  hann  það  starf  á  hendi  i  17  ár  (985—1001),  að 
líkindum  til  dauðadags.  Hann  varð  fyrstur  manna  af  Norður- 
landi  lögsögumaður,  og  hafði  hann  þá  i  fidlan  fjórðung  aldar 


')  Reyk.  30/U2-14C..  -)  Reyk.  2.S-24;  112—123.  ^)  Reyk.  25— 
26/126—135;  Glúm.  16/44-4,S.  Uin  Mjaöniárdal  sbr.  Kálund,  ísL  II.  122. 
')  Sbr.  Safn  I,  401.  ')  Í  Nj.  10,5/.^47,  llí>/fil7  er  Porgeir  kallaður  Tjörva- 
son,  en  það  er  rangt. 


:2I(')  Söguöldin. 

átt  sæti  i  lögrjettii;  var  þá  um  gott  mannval  aö  ræða  á 
íslandi  og  því  mikil  viröing  að  vera  tekinn  til  lögsögu.^) 

Saga  Porgeirs  Ljósvetningagoða  heima  í  hjeraöi  er  hvorki 
eins  fögur  nje  þýöingarmikil  eins  og  saga  hans  á  alþingi  aö 
þvi  leyti  sem  hún  er  kunn.  Hann  varð  akh^ei  .svo  ríkur 
heima  í  hjeraði  að  hann  bæri  hötiið  og  herðar  yfir  aðra 
hjeraðsmenn,  eins  og  segja  má  jafnvel  um  Askel  goða  og 
marga  aðra.  Hann  var  í  raun  rjettri  heldur  friðsamur  maður, 
en  átti  þó  eigi  sjaldan  i  deikim  við  aðra,  og  var  það  meira 
sök  annara  og  aldarháttarins  en  hans  sjálfs.  Hann  var  eigi 
göfugmenni  sem  Askell  goði,  og  hann  var  svo  óhamingju- 
samur  að  vera  í  viufengi  við  illan  mann  og  óráðvandan, 
Porberg  bónda  að  Arnarvatni  í  Mývatnssveit.  Hann  fjekk 
Porgeir  til  þess  að  styðja  sig  að  málum,  sem  voru  röng  og 
ódrengileg,  og  var  ekkert  þeirra  verra  en  málið  gegn  þeim 
feðgum  Geira  að  Geirastöðum  1  Mývatnssveit  og  Glúmi 
skákk  syni  hans.  Porbergur  kendi  þeim  saklausum  um 
.stuld.  llhnæli  og  svik  Porbergs  komust  upp,  en  þó  eigi  fyr 
en  Porbergur  hafði  stefnt  þeim  feðgum,  barist  við  þá  og  sex 
menn  beðið  bana.  I  þeim  bardaga  var  forbergur  höggvinn 
i  andlitið,  og  varð  hann  að  hafa  þann  áverka  bótalaust  sökum 
ilhiiælis  .sins;  var  hann  siðan  nefndur  Porbergur  höggvin- 
kinni.  En  þeir  feðgar,  Geiri  og  Gkmiur  voru  gerðir  brott 
úr  sveitinni.  Peir  fóru  þá  vestur  í  Króksfjörð  í  Barðastrandar- 
.sýshi  (um  i)60).^)  í*orgeir  hefur  að  líkindum  verið  um  þri- 
tugt,  þá  er  þetta  var,  og  varpar  það  eins  og  öll  mök  hans 
við  Porberg  og  svikræði  þeirra  við  Viga-Skútu  nokkrum 
skugga  á  hann.  f*ó  sættust  þeir  Skúta  og  í*orgeir  og  setti 
hann  síðan  aldrei  nein  fjörráð  fyrir  Skútu.^) 

forgeir  Ljósvetningagoði  var  þrigiptur  og  átti  marga 
syni.*)  Fjórir  þeirra,  Tjörvi,  Höskuldur,  Finni  (einnig 
nefndur  Drauma-Finni)   og  forken  hákur,   eru  kunnir  af 


1)  Islb.  .5/8;  Ldn.  17/224,  18/226—227,  5/291 ;  Hksb.  202/80,  207/81,  .313/110; 
Stb.  237/197,  242/198,  .355/221;  Mb.  ísl.  I,  337,  3.54  ;  Nj.  105/.547-49,  Ann. 
VI,  V;  sbr.  Safn  11,  14-15,  I,  403.  '')  Reyk.  17/87—88,  18/94-98  sbr. 
Safn  I,  387;  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  I,  .535.      ^)  Reyk.  30/141.      *)  Ldn. 

18/227. 


torsreir  Ljósvetningagoði,  217 

Ljósvetninga  sögu  og  Porkell  hákur  einnig  af  Njálu.  Rjett 
eptir  að  Viga-Skúta  var  af  dögum  ráöinn,  átti  f  orgeir  í 
deilum  við  syni  sína.  þá  er  nú  voru  nefndir,  og  var  Höskuldur 
þar  frenistur  í  flokki.  Mega  deilur  þær  heita  nærri  einstakar 
i  sinni  röð  i  fornöld,  enda  brá  Skarphjeðinn  í'orkeli  hák 
um  að  hann  heföi  kúgað  föður  sinn  og  barist  við  hann.^) 
Upptökin  að  þeim  áttu  bræður  nokkrir  að  Gnúpum  i  Reykja- 
dal.  Sölmundur.  Söxólfur  og  Eyjólfur  Viöarssynir. 
Peir  voru  ójafnaðarmenn  miklir,  og  hafði  Söhnundur  keypt 
varning  af  Austmanni  nokkrum,  erSigurður  hjet,  en  vildi 
eigi  borga.  þá  er  að  skuldadögunum  kom.  Austmaðurinn 
stefndi  þá  Sölmundi,  en  Söxólfur  bróðir  hans  skaut  hann 
spjóti  til  bana.  Arnór  bóndi  i  Re\kjahlið  og  Forni  bóndi 
1  Haga,  sem  Sigurður  hafði  haft  veturvist  hjá,  bjuggu  málið 
til  þings,  og  urðu  þau  málahjk,  að  þeir  bræður  báðir  voru 
gerðir  af  landi  brott:  skyldi  Söxólfur  eigi  eiga  apturkvæmt, 
en  Sölmundur  vera  utan  þrjá  vetur.  Peir  fóru  utan  og 
lögðust  i  viking,  en  Sölmundi  leiddist  það  og  fór  á  fund 
Hákonar  Hlaðajarls.  er  þá  ijeð  fyrir  Noregi,  og  var  með 
honum  um  hrið.  Eptir  tveggja  vetra  brottveru  fýstist  Söl- 
muudur  aptur  til  Jslands;  sendi  þá  jarl  þeim  Porgeiri  Ljós- 
vetningagoða  og  Guðmundi  Eyjólfssyni  gjaíir  og  orð  með 
honum.  að  þeir  veittu  honuni  ásjá  og  friðuðu  fyrir  liann. 
Porgeir  var  vant  við  kominn,  er  þingmenn  hans  Arnór  og 
Forni  áttu  hlut  að  máli.  en  þó  varð  hann  ásáttur  um  við 
Guðnuind  að  styðja  hann.  en  Guðmundur  .>kyldi  vera  fyrir 
málinu.  Til  þess  að  friðhelga  Sölmund  urðu  þeir  að  koma 
honum  á  þrjár  leiðir,  og  rjeðu  þeir  þá  af  að  lialda  Eyíirð- 
ingaleið,  Reykdælaleið  og  Ljósvetningaleið  allar  .saman. 
til  þess  að  það  yrði  hægra. 

Pá  er  Arnór  úr  Reykjahlíð  varð  þess  var,  að  Sölmundur 
var  kominn  heim  og  hjelt  eigi  sættir,  fer  hann  að  tinua 
Porgeir  Ljósvetningagoöa  og  biður  ..hann  veita  sonum  .sinum". 
Orð  þessi  benda  á  að  synir  Porgeirs  hafi  þegar  verið  gengnir 
1  málið  meÖ  Arnóri  og  að  hann  hafi  þá  verið  búinn  að  fijetta 


1)  Nj.  120/623. 


21S  Söguöklin. 

að  Sölmundur  hafi  verið  senclur  þeim  Porgeiri  og  Guðmundi 
Eyjólfssyni  til  trausts  og  ásjár.  En  í  Ljósvetninga  sögu  er 
óskipulega  sagt  frá  þessu.  Porgeir  sagði  að  Arnór  hefÖi 
ilt  ráð  upp  tekið  „at  leggja  sæmd  sina  í  virðing  við  eins 
manns  mál  útlends,"  sem  látinn  sje,  og  kvaðst  mundu  veita 
Guðmundi.  Arnór  fór  þá  til  Höskulds  Porgeirssonar  og 
sagði  honum  um  samband  þeirra  höfðingjanna.  Peir  bræður 
komust  siðan  að  fyrirætlan  þeirra  föður  síns  og  Guðmundar 
Eyjólfssonar  og  sátu  fyrir  þeim  i  sauðahúsi  einu  við  veginn, 
er  þeir  riðu  á  Ljósvetningaleið^)  með  Sölmund  á  milH  sin. 
En  er  þá  bar  fyrir  dyrnar,  skaut  Höskuldur  spjóti  fyrir  brjóst 
Sölmundi;  hlupu  þeir  bræður  siðan  á  hesta  sina  og  riðu  til 
nianna  sinna.  Peir  Guðmundur  veittu  þeim  eptirför  og  sló 
þegar  i  bardaga  með  þeim,  er  þeir  fundust.  Par  fjell  Arnór 
úr  Reykjahlið  og  annar  maður  af  þeim  bræðrum,  en  einn 
af  hú.skörlum  Guðmundar  Eyjólfssonar.  áður  en  þeir  voru 
skildir;  .segir  í  Njáki  að  þeir  bræður  hefðu  sigur.^) 

Eptir  fundinn  var  Porgeiri  Ljósvetningagoða  sagt  að  Hös- 
kuldur  sonur  hans  væri  mjög  sár,  og  hafði  það  þau  áhrif 
á  hann  að  hann  skildist  við  máhð.  En  þetta  var  bragð 
þeirra  bræðra  og  óhelguðu  þeir  siðan  Sölmund  og  bjuggu 
til  vigsmál  eptir  Arnór  og  um  fjörráð  við  sig.  Mál  þessi 
komu  til  þings  næsta  vor  og  sóttu  Þorgeirssynir  þau  með 
miklu  kappi.  Höskuldur  stefndi  föður  sínum  af  goðorðinu. 
og  fóru  þeir  að  Fjósatungu,  sem  er  nokkrar  bæjarleiðir  suður 
frá  Hálsi  i  Fnjóskadal^)  og  hjeldu  þar  þing,  af  þvi  að  þeir 
komu  eigi  vilja  sinum  fram  á  vorþingi:  þeir  riðu  þó  ofan  á 
þingið  að  íinna  Porgeir.  og  horfðist  þá  til  bardaga.  En 
Snorri  Hlið  mannagoði  úr  Eyjafirði  var  þar  með  íjöl- 
menni  og  skarst  í  leikinn  og  kom  á  sættum.  Voru  þá  hand- 
söhið  málin  i  dóm  og  menn  nefndir  til  gjörðar.  Söhnundur 
varð  óhelgur,  en  eptir  Arnór  voru  gjörð  fjegjökl.  Báru  þeir 
Höskuldur  hærra  hlut  úr  bvtum.^) 


^)  Í  Ljósv.  2/119—120  stendur  leiðmót  os  leið,  en  það  niuu  hafa 
verið  á  Leiðarnesi  i  Fnjóskadal,  þt\r  seni  Ljósvetningaleið  var  háð,  að 
jieir  æthiðu  aö  halda  l>rjár  leiðir  saman,  shr.  Kálund.  Isl.  II,  141  -42, 
144.  -')  Ljósv.  1-2/113-121;  Nj  119/618.  «)  Shr.  Kálund,  ísl.  II, 
144-14S.        ^)  Ljósv.  8-4/121-12(). 


Deilur  Ljósyetninga.  219 

Petta  gerðist  á  árimuni  um  994  og  var  Porgeir  þá  tekinn 
að  eldast,  enda  þótti  Guðmundi  hann  fylgja  niálinu  linlega 
á  móti  sonum  sinum.^)  Porgeir  átti  þó  enn  eptir  að  vinna 
hið  frægasta  verk  sitt,  er  hann  skar  úr  hinni  þýöingarmestu 
og  ægilegustu  deilu,  sem  átti  sjer  stað  á  söguöldinni,  og  tók 
i  lög  kristni  á  Islandi. 

En  eptir  þetta  var  lengi  fjandskapur  mikill  milli  Guð- 
mundar  Eyjólfssonar  og  f  orgeirssona. 


Vopníirðingar. 

A  Austurlandi  er  bygðin  víða  dreifð  og  sundurlaus. 
Par  eru  engin  stór  hjeruð  nema  Fljótsdalslijerað,  en  suður 
úr  Fljótsdal  voru  taldar  sautján  dagleiðir  á  fingvöIL^)  Pað 
var  því  harðla  eðlilegt  aö  höfðingjar  af  AustQörðum  fjölmentu 
eigi  að  öllum  jafnaði  svo  til  alþingis  sem  höfðingjar  úr 
öðrum  fjórðungum  landsins,  er  áttu  þangað  um  miklu  skemri 
leið  að  sækja.  teir  höfðu  því  eðhlega  eigi  ætið  jafnmikil 
áhrif  á  löggjöf  og  stjórnmál  landsins  í  heild  sinni  og  önnur 
alþingismál  sem  höfðingjarnir  úr  öðrum  fjórðungum  landsins. 
f*ar  voru  eigi  heldur  svo  miklar  deilur  sem  viða  annars 
slaðar  á  Islandi.  Pó  eru  sjö  sögur  þaðan  frá  söguöldinni, 
að  visu  allar  heldur  litlar  og  sumar  smáar.  A  siðustu  ára- 
tugum  10.  aldar  og  í  byrjun  11.  aldar  gerðust  þar  allmargir 
viðburðir.     í'á  var  og  stundum  allmikil  þingreið  þaðan 

Einhver  hin  sögurikasta  sveit  á  AustQörðum  er  Vopna- 
Qörðurinn.  Menn  þeir,  sem  búa  þar.  eru  nefndirVopn- 
firðingar  eptir  sveitinni,  eins  og  venja  er  til  á  Islandi 
bæði  að  fornu  og  nýju.  I  þeirri  merkingu  er  nafn  þetta 
notað  hjer:  en  í  fornsögum  vorum  er  það  einnig  hafl  um 
tvær    hinar  helstu  ættir  i  Vopnafirðinum.    I  Landnámu  eru 


')  Ljós.  4/124.        •-')  Hrafiik.-  :í/107. 


220  Söguöldin. 

niðjar  Lýtings  í  Krossavik  nefndir  Vopnfirðingar  og  i  sögu 
Porsteins  Síðu-Hallssonar  eru  niöjar  Porsteins  hvita  líallaðir 
svo.^)  Ættir  þessar  eru  einnig  nefndar  Krossvilcingar  og 
Hofverjar,'^)  og  veldur  þaö  engum  misskilningi  að  kalla 
þær  svo. 

Porsteinn  hinn  hviti  Ölvisson  að  Hoíi  i  Vopnafirði 
var  ættfaðir  Hofverja."')  Hann  var  einhver  hinn  merkasti 
höfðingi  á  Austfjörðiun  i  fornöld.  Hann  koni  ungur  að  aldri 
til  Islands  og  lifði  töluvert  fram  yíir  miðja  10.  öld.  Hann 
var  friðsamur  maður  og  göfugur,  og  því  manna  vinsælastur. 
Af  honum  er  til  saga,  sem  við  hann  er  kend  og  heitir  P  o  r- 
steins  saga  hvíta.  Pað  er  fögur  saga,  þótt  litil  .sje,  því 
að  göfuglyndi  Porsteins  sjálfs  og  Porsteins  hins  fagra 
Porfinnssonar  frá  Skeggjastöðum  i  Hnefilsdal*)  varpar 
fegurðarblæ  á  hana. 

Einn  af  .sonum  Porsteins  hjet  Porgils.  Hann  var 
mannvænlegur  maður  og  kvongaðist  góðri  stúlku,  Ólöfu 
Pórisdóttur  Atlasonar  frá  Atlavik,  sem  er  skamt  frá 
Hallormsstað  fyrir  austan  Lagarfljót."')  Hún  átti  bróður,  er 
Einar  hjet.  Hann  var  hávaðamaður  og  ódrenglyndur,  enda 
varð  hann  valdur  að  mestum  þeini  óhöppum  og  vigaferlum, 
sem  sagan  segir  frá.  Hann  gerði  íjelag  við  forstein  hinn 
fagra,  sem  var  i  förum  um  það  leyti  sem  sagan  hefst  (um 
í>40).  Gjörði  Porsteinn  vel  við  hann  i  öllu  og  hjelt  honum 
til  virðingar,  en  hann  naut  þó  sjálfur  meiri  virðingar  hjá 
öðrum  mönnum  sökum  drengskapar  sins  og  góðvildar.  Svo 
er  að  sjá  sem  Einari  hafi  leikið  öfund  á  um  vinsæld  hans 
og  virðingu,  þvi  að  eitt  sinn,  er  Porsteinn  varð  veikur  af 
skyrbjúg  í  hafi  á  leið  til  Noregs,  spottaði  Einar  hann  og  fór 
að  öUu  ódrengilega  við  hann.  Vorið  eptir  sleit  hann  fjelags- 
skap  við  hann  og  fór  til  íslands.  Pk  er  Einar  kom  þangað, 
kvað   hann  t*orstein    dauðvona   og  um  haustið  keypti  hann 


')  Ltln.    2/241;    Hksb.    233/88;    Stb.    271/204;  forst.    Síð.   217,    219. 

•^)  Brandkr/'  183;  forst.  hv.  5;  Vápn.  2/25,  13/71.  ^)  sjá  að  framan  I, 

179.         ^)  Hann    gengur   suðvestur   úr   .Jökuldal,  Kálund,    ísl.    H.    214. 
6)  S.  rit  II,  237. 


Vopufiröingar.  221 

Austmenn  til  þess  aö  segja  andlát  hans.  Síöan  bað  liami 
HelguKrakadótturá  Krakalæk,  unnustu  Porsteins,  en  faðir 
hennar  vildi  eigi  fastna  honuni  hana,  fyr  en  hann  hefði  fengið 
vissari  frjettir  um  andlát  Porsteins.  Einar  bað  þá  Porgils  niág 
sinn  um  að  biðja  Helgu  sjer  til  handa  Pótt  honum  fyndist  Kraki 
fara  viturlega  að  og  eins  og  hann  sjálfur  mundi  hafa  gjört,  ef 
hann  hefði  átt  hans  hlut,  gjörði  hann  það  þó  fyrir  eggjan 
Grana  gullhattar.  fóstra  síns  en  frænda  Einars,  en  Grani 
var  grályndur  maöur.  Kraki  haföi  hin  sömu  svör  sem  fyr, 
en  Porgils  hafði  þá  hótanir  í  frammi  við  hann,  og  þorði 
hann  þá  eigi  annað  en  gipta  Einari  dóttur  sína.^) 

íorsteinn  var  lengi  veikur,  en  að  lokum  batnaði  honum 
þó  og  kom  hann  út  sumarið  eptir  að  vitja  ráðahags  sins; 
frjetti  hann  þá,  hvernig  komið  var.  Hann  dvaldi  um  veturinn 
hjá  föður  sinum.  en  um  vorið  bjóst  hann  utan,  og  fór  á 
fuud  Einars  I^órissonar  og  bað  hann  bóta.  Einar  svaraði 
skopi  einu,  og  vá  Porsteinn  hann  þá.  í'órir  i  Atlavik  fjekk 
siðan  I^orgils  til  þess  að  ríða  á  eptir  Porsteini,  en  hann 
hitti  bræður  hans  tvo  og  veitti  þeim  þegar  atsókn.  Peir 
fjellu  báðir  eptir  drengilega  vörn,  en  Porgils  Ijet  áður  líf 
sitt  fyrir  þeim  og  iveir  menn  aðrir  (um  945).^) 

Porsteinn  fagri  fór  utan  eins  og  hann  liafði  ætiað.  og 
um  sumarið  var  hann  geiður  sekur  um  víg  Einars.  Fimm 
vetrum  siðar  kom  hann  aptur  til  Islands  og  fór  á  fund  f*or- 
steins  hvíta.  Hann  var  þá  orðinn  blindur.  Porsteinn  fagri 
bauð  honum  bætur  og  sjálfdæmi,  en  hann  kvaðst  „eigi 
vilja  bera  I^orgils  son  sinn  í  sjóði".  Porsteinn  fagri  lagði 
þá  höfuð  sitt  í  hnje  naína  sínum  tíl  merkis  um  að  hann 
gæfi  honum  líf  sitt  í  bætur.  Porsteinn  hvíti  sagði  þá,  að  sætt 
þeirra  skyldi  vera  sú,  að  Porsteinn  fagri  færi  til  sin  til  Hofs 
og  væri  hjá  sjer  til  un)sýslu  meðan  hann  vildi.  í*orsteinn 
fagri  gerði  þaö.  Hann  bað  siðan  Helgu  Krakadóttur  eptir 
ráðum  nafna  sins,  og  hjclt  hann  brúðkaup  þeirra.  í*orsteinn 
hinn  fagri  var  síðan  i  átta  ár  eða  lengur  að  Hoíi  og  gekk 
Porsteini  hvita  i  sonarstað.^) 


')  Porst.  hv,  4—9.         -)  Porsl.  liv.  10-14.        ■'}  P».rst.  hv.  i.-i-lT. 


22;2  Söguöldin. 

forgils  Porsteinsson  átti  einn  son,  sem  lijet  Helgi  og 
var  liann  þrevetur,  er  faðir  hans  fjell.  Hann  óx  upp  að 
Hofi  lijá  afa  sinum  og  vaj'  snemma  mikill  og  sterkur.  Hann 
var  óvæginn  þegar  á  unga  aldri,  margbreytinn  og  iiugkvæmur. 
Hann  var  kallaður  Brodd-Helgi,  af  þvi  að  hann  batt  mann- 
brodda  framan  i  enni  á  griðung  einum  á  Hofi,  til  þess  að 
honum  skyldi  veita  betur,  er  hann  stangaðist  við  aðkomu- 
griðung  einn,  Pá  er  Brodd-Helgi  var  tólf  vetra,  mælti  hann 
eptir  mann  einn  þar  í  sveitinni  og  gjörði  vegandann  sekan. 
Hann  hjet  Svartur  og  lagðist  út  á  Smjörvatnsheiði;  tók  hann 
þá  óspart  sauði  frá  Hofverjum;  en  Helgi  fór  einn  að  honum 
og  vá  hann.^) 

Þorsteinn  fagri  var  vel  til  Helga,  en  þá  er  hann 
þroskaðist,^)  fann  afi  hans  að  hann  tók  að  bera  svo  þungan 
hug  til  Porsteins  fagra,  að  honum  mundi  eigi  verða  óhætt 
fyrir  honum,  er  hann  fjelli  frá.  Hann  bað  þvi  Porstein 
fagra  fara  utan  með  föður  sinn  og  tengdaföður,  því  að  hann 
mundi  eigi  lifa  lengi  hjer  eptir,  en  Helgi  fósturson  hans 
mundi  vera  ofsamaður.  Porsteinn  fagri  fór  siðan  utan  með 
f  orfinn  föður  sinn  og  Kraka  mág  sinn  og  settist  að  á 
Hálogalandi  og  bjó  þar  til  æfiloka.  En  I'orsteinn  hviti 
andaðist  árið  eptir  (um  960),  og  hafði  hann  þá  búið  60  vetur 
að  Hofi.^)    Tók  Brodd-Helgi  við  búi  hans  og  goðorði. 

Hjer  um  bil  tvær  milur  frá  Hofi  sunnan  við  botninn  á 
Vopnafirði  stendur  bærinn  i  Krossavík;  í  fornöld  var  hann 
nefndur  Krossavik  hin  ytri,  því  að  þá  voru  tveir  bæir 
með  þvi  nafni.    Bæ  þennan  reisti  Lýtingur  landnámsmaður 


')  Porst.  hv.  5,  15,  18;  Vápn.  1-2/24—27.  ')  í  I*orst.  hv.  bls.  17 
segir  að  í*orsteinn  fagri  hafði  verið  átta  vetur  að  Hofi,  er  nafni  hans 
kom  að  máli  við  hann  um  aö  fara  utan  og  að  Helgi  væri  þá  átján  vetra. 
En  eptir  því  sem  áður  er  sagt  í  sögunni,  bls.  15,  hefði  hann  þá  átt  aö 
vera  sextán  vetra.  Er  lílilegt  að  forsteinn  fagri  hafl  verið  níu  vetur 
als  að  Hofi,  og  farið  utan  sumarið  eplir  að  forsteinu  hvíti  talaði  um 
það  við  hann,  en  áriö  eptir  burtför  hans  andaðist  forsteinn  hviti  og 
hefur  BroddHelgi  þá  verið  18  vetra  eptir  tali  sögunnar.  Um  tímatalið 
sjá  Safn  I,  266.        ^)  forst.  hv.  17—18.  19;  Vápn.  1/24;  Ldn.  1/239. 


Deilur  Brodd-Helga  og  Geitis.  223 

seint  á  landnánisöld  og  vaiö  hann  ættfaðir  Krossvíkinga. 
Einn  af  sonum  lians  iijet  Geitir  og  óx  liann  upp  samtíða 
Brodd-Helga.  Peir  Geitir  voru  mjög  jafngamlir  og  var  vin- 
fengi  milíið  með  þeini;  áttu  þeir  leilíi  saman  og  liittust 
öllum  stundum.  Nolvkru  eptir  að  Brodd-Helgi  tók  við  búi, 
kvongaðist  liann  og  íjekk  Höllu  Lýtingsdóttur,  systur 
Geitis;  eignuðust  þau  þrjú  börn  og  ól  Geitir  upp  Bjarna  son 
þeirra. 

Geitir  var  vitsmunamaður  sem  faðir  lians.  Hann  var 
goði  og  í  raun  rjettri  friðsemdarmaður,  en  hann  kunni  þvi 
illa  að  á  sig  væri  gengið,  enda  þótti  það  hin  mesta  vanvirða 
á  hans  dögum.  Brodd-Helgi  var  hins  vegar  harðvigur  maður 
og  Ijegjarn  og  mikill  ójafnaðarmaður.  Fyrir  þvi  minkaði 
vinátta  þeirra  er  á  leið,  og  varð  úr  að  lokum  fullur  fjand- 
skapur. 

Agreiningur  hófst  fyrst  á  milli  þeirra  út  af  fje  Austmanns 
eins,  er  Hrafn  hjet,  og  veginn  var  að  samkomu  einni  i  Vopna- 
íirðinum,  eflaust  af  völdum  þeirra  Brodd-Helga,  Austmaður 
þessi  var  sagður  auðugur  að  gersemum,  og  hafði  hann  stygt 
Helga  með  því  að  neita  bæði  vistarboði  hans  og  að  selja 
honum  gripi  á  frcst.  Eptir  víg  hans  ætluðu  þeir  Geitir  og 
Helgi  að  taka  fje  hans  undir  sig.  En  fjelagi  Hrafns,  Þor- 
leifur  hinn  kristni  frá  Krossavík  í  Reyðaríirði,  tók  allan 
varning  hans  og  færði  hann  erflngjum  hans  í  Noregi;  fengu 
þeir  mágar  eigi  hindrað  það.  Eptir  þetta  grunaði  Brodd- 
Helga  aðGeitir,sem  hafði  tekið  við  Austmanninum  uni  veturinn, 
raundi  hafa  dregið  undir  sig  kistil  einn,  sem  Hrafn  hafði 
átt,  og  menn  hugðu  að  fullur  væri  af  gulli  og  silfri;  spurði 
hann  Geiti  um  kistilinn  á  hverjum  mannfundi.  En  Geitir 
spurði  þá  Helga  í  mót  að  gullhring  einum,  sem  Hrafn  bar 
jafnan  á  sjer  og  eigi  fór  í  gröf  raeð  honura.^) 

Nokkru  eptir  þetta  varð  Halla  Lýtingsdóttir  heilsuveik. 
Samfarir  þeirra  Brodd-Helga  höfðu  verið  góðar.  en  þó  fastn- 
aði  hann  sjer  litlu  síðar  ekkju  eina  unga,  er  Þorgeröur 
hjet    og  var  kölluð  silfra.     í*etta  raæltist  illa  fyrir,    og  fór 


')  Vápn.'-'  4-5/29-:i4,  Ó/S8. 


224  Söguöldiii. 

Halla  í  Krossavik,  þá  er  Porgerður  settist  að  á  Hofi,  en  eigi 
vildi  Brodd-Helgi  greiöa  af  höndum  fje  liennar.  Stefndi 
þá  Geitir  iionum  um  fje  Höllu  til  Sunnudalsþings,  en  Brodd- 
Helgi  eyddi  þar  málinu  með  ofrilíi.  Geitir  hjelt  þá  málinu 
til  alþingis,  en  þar  fór  það  á  sömu  leið.^) 

Eptir  þetta  gjörðist  hinn  mesti  óþokki  með  þeim  Brodd- 
Helga  og  Geiti.  Sýndi  Brodd-Helgi  þingmönnum  Geitis  hinn 
mesta  yfirgang  og  drap  nokkra  þeiira,  er  þeir  leituðu  rjettar 
síns.  Hann  lauk  einnig  illa  við  Höllu  konu  sina  og  andaðist 
hún  nokkru  siðar.'^)  Sýndi  hann  Geiti  svo  mikið  ofriki  að 
hann  flutti  bústað  sinn  frá  Krossavík  og  i  Fagradal,  sem  er 
hálfu  lengra  frá  Hoíi,  yst  við  Vopnafjörðinn  að  sunnanverðu 
En  nú  þótti  þingmönnum  Geitis  úr  hóíi  keyra,  og  fóru  þeir 
til  fundar  við  Geiti  og  settu  honum  tvo  kosti,  annaðhvort 
að  fara  heim  i  Krossavik  meö  bú  sitt  og  flytjast  þaðan  aldrei 
siðan,  en  ráðast  í  móti  Brodd-Helga,  ef  hann  gjörði  honum 
nokkurn  ósóma,  eða  þeir  mundu  selja  bústaði  sina  og  ráðast 
i  burtu,  sumir  af  landi  en  sumir  af  hjeraði.^) 

Petta  hreif  Nú  fór  Geitir  að  leita  liðveislu  hjá  höfð- 
ingjum  i  öðrum  lijeruðum,  Ofeigi  Járngerðarsj'ni  í  Skörðum 
bg  Guðmundi  rika.  Á  þeirri  ferð  gisti  hann  hjá  01  vi 
hinum  spaka  í  Mývatnssveit  og  spurði  hann  vandlega  að 
Brodd-Helga.  Geitir  bar  honum  vel  söguna  og  kvað  hann 
góðan  dreng  að  mörgu  leyti,  þótt  hann  væri  óvæginn  og 
ódæll.  Ölvir  spurði  þá.  „Er  hann  ekki  ójafnaðarmaðr 
mikill?"  Geitir  svaraði:  „í*at  er  helzt  á  mér  orðit  um  ójafnað 
Helga,  at  hann  ann  mér  eigi  at  hafa  himininn  jafnan  yfir 
höfði  mér,  sem  hann  hefir  sjálfr." 

Vorið  eptir  færði  Geitir  bústað  sinn  i  Krossavík  og  hafði 
mjög  mannmargt.  Pá  var  hallæri  og  sendi  Brodd-Helgi  Bjarna 
son  sinn  á  undan  sjer  með  þingmenn  þeirra,  en  sjálfur  reið 
hann  við  fimta  mann  og  var  sammældur  Geiti.    Hann  kom 


*)  Vápu  ^  6/38—41.  í  Vápu.  segir  að  Guðmundur  hinn  ríki  hafi  veitt 
Brodd-Helga  lið  (eigi  Geili,  eins  og  segir  í  Safni  til  sögu  íslands),  eu 
það  er  mjög  efasamt,  því  að  þetta  var  áður  eu  haun  tólí  við  goöoröi 
sbr.  Safn  I,  405-406.         ')  Vápn'  7-9/41-48.        «)  Vápn^  11/50-51. 


Víg  Brodd-Helga  og  Geitis.  225 

þá  við  tólfta  nianri  til  móts  við  hann,  og  á  þeirri  ferð  drap 
hann  Brodd-Helga.^)  Svo  virðist  seni  sættst  hafi  verið  á  víg 
Brodd-Helga  á  alþingi  þá  uni  sumarið  og  greiddi  Geitir 
bætur  eptir  hann  (uni  986).-') 

Merkastur  barna  Brodd-Helga  var  Bjarni  og  bjó  hann 
á  Hofi  eptir  föður  sinn.  Hann  var  hraustur  maður  sem 
faðir  hans  og  vígamaöur  alhnilvill,  svo  að  hann  var  jafnvel 
kallaður  Víga-Bjarni.^)  En  hann  var  miklu  stiltari  maður 
en  faðir  hans  og  göfuglyndari.  Honum  þótti  eigi  nóg  að 
taka  fjebætur  eptir  föður  sinn,  og  vá  hann  þvi  Tjörfa  hinn 
mikla,  einn  af  þeim  mönnum,  sem  borið  hafði  banaspjót  á 
móti  honum  og  gerður  var  úr  hjeraðinu.  Pó  er  líklegt  að 
hann  hefði  látið  þar  við  sitja,  ef  f  orgerður  silfra  hefði  eigi 
eggjað  hann.  Hann  sótti  bæði  heimboð  og  ráð  til  Geitis 
fóstra  síns  og  móðurbróður,  eins  og  ekkert  hefði  i  skorist 
með  þeim.  Eitt  sinn  er  hann  skyldi  fara  á  samkomu,  fjekk 
f*orgerður  honum  skikkju^)  þá,  sem  faðir  hans  hafði  verið 
veginn  í,  til  þess  að  hafa  hana  yíir  .sjer.  Hann  grunaði  ekki 
og  rakti  hana  sundur  og  var  hún  blóði  drifm.  Hann  laust 
til  Porgerðar  og  mælti  „sel  þú  allra  kvenna  örmust";  en 
hún  eggjaði  hann  £.ð  hefna  föður  síns.  Pessa  eggjun  .stóðst 
Bjarni  eigi.  Á  fundinum  hjó  hann  öxi  í  höfuð  Geiti  og  fjekk 
hann  þegar  bana,  en  jafnskjótt  sem  hann  hafði  höggið. 
iðraðist  hann  og  setti.st  undir  höfuð  Geiti  og  andaðist  hann 
i  knjám  hans  (á  einmánuði,  liklega  987).  Verk  þetta  mælti.st 
illa  fyrir,  og  er  Bjarni  kom  heim,  rak  hann  brott  Porgerði 
silfru.5) 

Geitir  Lýtingsson  var  kvongaður  og  átti  Hallkötlu 
Piðrandadóttur  Ketilssonar  þryms.^)  Pau  áttu  son  er 
Porkell  hjet;  varð  hann  frægur  maður  og  kemur  aUmikið 


')  Vápn.'^  12—13/51—54.  Hjev  vaiitai'  í  Vápnfirðinga  sögu  og  er  því  eigi 
kunnugt  um  síðasta  fund  þeirra,  nje  um  eptirniálið  eptir  Brodd-Helga. 
-)  Um  árstalið  sl)r.  Safn  I.  266.  =»)  f  orst.  st."  79,  Krist.  1/4;  Nj.  134/707. 
••)  fað  vautar  í  Vápn.  sögu  livaða  fat  þotla  hafi  verið.  en  samliengið 
bendir  á  að  það  hafi  verið  skikkja,  því  að  það  var  yfirhöfn.  •')  Vápn.- 
13/55-57.  «)  Porst.  hv.^  19;  Vápn.-  3/28;  Dropl.*  2/144;  forst.  Sið. 
231;  Nj.  96/494. 

15 


226  Söguöldin. 

við  sögur.  Hami  hafði  litið  verið  riðinii  við  mál  í'öður  síns 
og  Brodd-Helga,  liklega  mest  af  þvi  að  liann  var  jafnan  í 
förum  milli  landa,  þá  er  liann  hafði  aklur  til  þess.^)  Hann 
var  erlendis,  þá  er  faðir  hans  var  veginn,  en  kom  heim 
sumarið  eptir  og  tók  þá  við  búi  föður  sins. 

Bjarni  sendi  þegar  menn  á  fund  I^orkels  og  bauð  honum 
sætt  og  sjálfdæmi,  en  Porkell  Ijet  sem  hann  heyrði  það  eigi. 
Sat  hann  síðan  um  Bjarna  og  gekk  svo  i  tvö  ár  að  hann 
fjekk  eigi  fang  á  honum.  Vorið  eptir  vig  Geitis  tóku  bændur 
af  vorþingið  i  Sunnudal;  þótti  þeim  óvænt  „at  ganga  i 
millum  þeirra  manna,  er  í  slikum  stórmælum  áttu  hlut." 
Sóttu  Vopnfirðingar  þá  vorþing  í  Fljótsdalsiijerað  eins  og 
fyr  er  sagt.  Vorið  989  voru  þeir  f*orkell  og  Bjarni  þar  báðir 
á  þingi.  A  heimleiðinni  bar  fundum  þeirra  saman  lijá 
Eyvindarstöðum  iBöðvarsdal,  og  rjeð  Porkell  þegar  á 
Bjarna.  Liðsmunur  var  eigi  mikill,  þvi  að  þeir  Þorkell  voiu 
fimtán  saman,  en  þeir  Bjarni  átján.  Par  varð  harður  bardagi 
og  fjellu  íjórir  menn  af  hvorum.  Þeir  Porkell  og  Bjíirni 
urðu  báðir  sárir  og  flestir  þeir,  sem  uppi  stóðu.  Hefðu  eflaust 
fallið  miklu  fleiri,  ef  Eyvindur  bóndi  á  EyvindarstöÖum 
hefði  eigi  hlaupið  til  bardagans  og  konur  með  honum  og 
skilið  þá.2) 

Eptir  þetta  er  litið  kunnugt  um  viðureign  þeirra  frænda 
Bjarna  og  Porkels.  I^eir  voru  báðir  fyrir  innan  þritugt,  er 
þetta  var,  og  lifðu  báðir  lengi  eptir  það  og  koma  við  ýmsar 
sögur.^)  En  Vopnfirðinga  sögu  lýkur  eptir  bardagann  í  Böðv- 
arsdal.  Pó  segir  þar  að  Jórunn  Einarsdóttir  frá  Pverá, 
kona  Porkels,  hafi  mýkt  svo  skap  hans  þegar  um  haustiö  að 
hann  hafi  tekið  vinarboðum  Bjarna  og  heimsótt  hann.  Haíi 
þá  Bjarni  boðið  Porkeli  sætt  og  sjálfdæmi,  og  hann  gert 
fjebætur  á  hendur  Bjarna  fyrir  vig  Geitis;  en  svo  hafi  þeir 
selt  hvor  öðrum  grið  og  haldið  vel  siðan.  En  þetta  er  eigi 
rjett,  þvi  að  Þorkell  var  þá  eigi  kvongaður  Jórunni,  heldur 


1)  Vápn.'^  8/47.  '-')  Vápn.^  13,'.57-.58,  13/64-68  Allir  elslu  aniiáhu- 
telja  biirdagann  i  Böðvarsdal  árið  989  og  er  það  líklega  rjett.  ^)  Ljósv., 
a,].,  Dropl.,  Porst.  st.,  Gunn  s. 


Bardaginii  i  Böðvarsdal.  227 

íjekk  hanii  hennar  í'yrst  tólf  til  íimtán  árum  síðar,  og  var 
hún  seinni  kona  haus.  Fyrri  kona  hans  var  Hallfríður 
Egilsdóttir  frá  Egilsstöðum  i  Vopnafirði.^)  og  voru  þau 
gipt,  þá  er  þetta  var;  börðust  bræður  hennar  þrir  með 
Porkeli  í  Böðvarsdal  og  stóð  hún  eflaust  eigi  vel  að  vigi  til 
þess  að  koma  á  sáttum  með  þeim  Bjarna.  Peir  frændur 
hafa  að  öllum  likindum  verið  lengi  óvinir  eptir  þetta,  en  i 
byrjun  11.  aldur  kvongaðist  forkell,  sem  þá  hefur  verið 
orðinn  ekkjumaður,  Jórunni  dóttur  Einars  Eyjólfssonar  á 
I*verá.  Hún  var  þá  milli  tvítugs  og  þrítugs,  en  hinn  mesti 
kvennskörungur.  Hún  kom  því  þá  tii  leiðar,  „sem  engi 
hafði  áðr  komit",  að  þeir  frændurnir  sættust,  og  hjeldu  þeir 
þá  sætt  vel  og  drengilega.^)  Pannig  er  blandað  málum  um 
þetta  i  Vopnfirðinga  sögu. 


Hrafnkell  Freysgoði. 

Af  engum  höfðingja  á  Austfjörðum  á  fyrri  hluta  sögu- 
aldarinnar  segir  jafnmikið  sem  af  Hrafnkeli  Freysgoða.  Hann 
kom  með  síðustu  landnámsmönnum  til  landsins  og  var  þá 
ungur  að  aldri;  lifði  hann  því  fram  yfir  960.  Hann  reisti 
bæinn  að  Aðalbóli  i  Hrafnkelsdal,  eins  og  fyr  er  sagt  ^) 
Hann  var  mikill  ójafnaðarmaður,  en  mentur  vel.  Hann  var 
einnig  mikill  metnaðarmaður  og  vildi  vera  yíirmaður  ná- 
granna  sinna  og  Jökulsdalsmanna;  átti  hann  þvi  opt  í  víga- 
ferlum  og  málaferlum.^) 

Frægast  er  mál  hans  við  Sám  Bjarnason  út  af  vigi 
Einars  Porbjarnarsonar.  Hann  hafði  riðiÖ  Freyfaxa. 
átrúnaðargoði  Hrafnkels,  en  Hrafnkell  hafði  strengt  þess 
heit,  að  hann  .skyldi  verða  þeim  manni  að  bana,  sem.  riði 
honum    án  vilja  hans.     Hrafnkeli  þótti  fyrir  að  vega  Einar, 


»)  Vápn.2    3/2Í);    Ldn.    4/2:i8.  ^)   Ljósv.    11-12/149— l.H;    Vápn.- 

13/69-71.        3)  Aö  Irainau  I,  180,  315         *)  Hrafnk^  2/96—97. 

15* 


228  Söguöldin. 

því  ab  honum  líkaði  vel  við  hann,  og  hann  vildi  annast 
föður  hans  til  dauðadags  eða  styrkja  hann  og  börn  hans 
eptir  ósk  hans  og  þörfum;  var  það  meira  vert  en  mann- 
gjöld  og  þó  hafði  hann  aldrei  bætt  neinn  mann  áður.  En 
Þorbjörn  vildi  eigi  þiggja  þetta,  heldur  vildi  hanu  að  menn 
væru  teknir  til  gerðar  með  þeim.  „Pá  þykkiz  þú  jafnmentr 
mér,  ok  munum  vit  ekki  at  þvi  sættaz",  sagði  Hrafnkell. 
Porbjörn  fjekk  þá  Sám  bróðurson  sinn  að  taka  að  sjer  málið 
og  stefndi  hann  þvi  til  alþingis.  Honum  hefði  þó  ekkert 
orðið  ágengt,  ef  honum  hefði  eigi  tekist  að  fá  bræður  tvo 
vestfirska,  Þorkel  og  Porgeir  Pjóstarssyni  úr  Porskaíirði 
til  þess  að  veita  sjer  lið  með  mikknn  mannafla  Var  Hrafn- 
kell  borinn  ofurliði,  þá  er  málið  var  sótt  og  dæmt,  og  gjörður 
sekur.  Síöan  hjálpuðu  þeir  bræður  Sám  að  heyja  fjeránsdóm 
yfir  Hrafnkeli.  Varð  hann  þá  að  fara  af  Aðalbóli  með  alt 
lið  sitt  og  lítið  fje,  en  Sámur  settist  þar  að  og  tók  bú  hans 
og  goðorð  undir  sig  (um  945).^) 

Hrafnkeli  mátti  eigi  vera  nær  hinu  forna  heimili  sinu 
en  fyrir  austan  Fljótsdalshjerað.  Hann  fór  eigi  heldur  lengra 
en  áskilið  var.  Við  botninn  á  Lagarfljóti  stóð  einn  litill  bær, 
sem  hjet  Lokhilla.  Par  var  illa  húsað  en  skógland  mikið. 
Petta  land  keypti  Hrafnkell  fyrir  lítið  verð  og  reisti  þar 
reisulegan  bæ,  sem  síðan  heitir  Hrafnkelsstaðir.^)  Hann 
kom  skjótt  upp  miklum  kvikfjenaði  og  var  búhöldur  hinn 
mesti.  Hann  fjekk  brátt  mikla  virðingu  meðal  manna  og 
hændi  að  sjer  menn  fyrir  austan  Lagarfljót;  tók  hann  þá  upp 
goðorð  og  aflaði  sjer  þar  margra  þingmanna,  enda  var  hann 
nú  miklu  gæfari  og  hægari  en  áður;  varð  hann  þvi  vinsæll 
maður,  og  liðu  svo  sex  ár.^) 

Sámur  Bjarnason  átti  bróður,  er  Eyvindur  hjet.  Hann 
var  efnilegur  maður  og  hafði  farið  utan  árið  áður  en  þeim 
Hrafnkeli  lenti  saman.    Hann  var  síðan  sjö  vetur  í  útlöndum 


1)  Hrafnk.2  3/98.  3/103-4,  4/110,  4/116-117,  5/121-122,  6/123— 12.Ó. 
^)  Kálund,  ísl.  II,  234—235.  =>)  Hrafnk.^  5/122-123,  7/126-127.  í 
Hrafnkels  sögu  segir,  að  á  þessum  tíma  kæmu  mest  skip  af  Noregi  til 
Islands,  og  menn  næmu  þá  seni  mest  land  í  lijeraöinu,  en  það  er  rangt. 


Hrafnkell  Freysgoði.  229 

og  mannaðist  niikið  á  þeini  árum.  Hann  kom  út  aptur  í 
Reyðarfirði  og  ætlaði  að  flytja  þaðan  varning  sinn  lieini  til 
bróður  sins.  Hann  reið  við  sjötta  mann  eins  og  leið  liggur 
fram  lijá  Hrafnkelsstöðum.  En  er  Hrafnkell  varð  þess  var, 
safnaði  hann  mönnum  og  lijelt  á  eptir  honum  við  átjánda 
mann.  Eyvindur  vildi  eigi  hleypa  undan,  en  unglingur  einn, 
sem  var  skósveinn  hans  og  eigi  hafði  fengið  þroska  til  orustu, 
reið  á  Aðalból  að  segja  Sámi  tíðindin.  Hrafnkell  veitti 
Eyvindi  þegar  atgöngu;  fjell  hann  þar  eptir  hrausta  vörn 
og  allir  menn  hans,  en  tólf  menn  af  Hrafnkeli.  Reið  Hrafn- 
kell  síðan  aptur  heim  til  sín,  og  fjekk  Sámur  eigi  náð  honum; 
ætlaði  hann  þá  að  halda  á  móti  Hrafnkeli  daginn  eptir  með 
miklu  liði.  En  Hrafnkell  beið  eigi  boðanna,  heldur  safnaði 
hann  þegar  70  manna,  og  reið  með  þá  vestur  yfir  heiði  um 
nóttina;  kom  hann  á  óvart  til  Aðalbóls  og  tók  Sám  höndum. 
Varð  hann  þá  að  flytja  þaðan  að  Leikskálum,  þar  sem  hann 
hafði  áður  búið,  og  láta  af  höndum  við  Hrafnkel  alt  það, 
sem  hann  hafði  af  honum  tekið  (um  951);  fjekk  hann  engar 
bætur  fyrir  Eyvind  bróður  sinn  og  enga  leiðrjettingu  á  þessu 
siðan.^) 

Hrafnkell  Freysgoöi  flutti  nú  aptur  að  Aðalbóli  með 
Asbjörn  son  sinn,  en  Pórir  son  sinn,  sem  var  þeirra 
bræðra  eldri,  Ijet  hann  vera  á  Hrafnkelsstöðum.  Hrafnkell 
hafði  nú  mikil  mannaforráð  og  hjelt  virðingu  sinni  til  dauða- 
dags.  Hann  varð  sóttdauður  og  tók  Asbjörn  sonur  hans  þá 
við  búi  á  Aðalbóli,  en  þeir  bræður  báðir  áttu  saman  goðorð 
föður  sins.  Sonur  Asbjarnar  var  Helgi,  sem  deildi  við 
Droplaugarsyni  og  siðar  mun  nefndur.^) 


')  Hrafnk.2  3/97,  8-9,127—135.        ')  Hrafnk.^  10/135-1.57. 


230  SöiíuíiUlin. 


Síðumenn. 


ÖU  bvgðin  f}  i'ir  sunnan  endilangan  Vatnajökul  og  liálendið 
vestur  at'  honum  var  í  fornöld  nefnd  einu  nafni  og  kölluð 
Siða,  og  menn  þeir,  sem  þar  bjuggu,  Síðumenn.^)  I  þessari 
hinni  viötækustu  merkingu  orðsins  er  það  notað  lijer. 

Það  er  þó  varla  liklegt  að  kunnugir  menn  hati  kallað 
landið  Siðu  lengra  austur  á  við  en  að  Lónsheiði,  en  fyrir 
austan  heiðina  i  hinum  næsta  tirði,  Álptatirðinum  (syðst  i 
Suður-Mútasýslu),  bjuggu  nokkrir  merkir  menn  og  kynsælir, 
er  koma  altmikið  við  sögu  tandsins.  f  að  voru  niðjar  Böðv- 
ars  hins  hvita.  Hinn  merkasti  þeirra  Hallur  Porsteins- 
son  var  kendur  við  Siðuna  og  kaltaður  Hattur  af  Siðu,^) 
Hatlur  á  Siðu-^)  eða  Síðu-Hattur.*)  En  eigi  er  kunnugt  hvort 
hann  var  nefndur  svo  af  því  að  hann  átti  goðorð,  sem  var 
mestmegnis  á  Síðunni,  eða  af  því  að  hann  var  kominn  af 
Siðumönnum  i  móðurætt,^)  eða  af  þvi  að  hann  reið  með 
Siðumenn  á  atþingi  og  var  þar  sem  einn  af  þeim.  Vera 
má  að  att  þetta  haíi  valdið  þvi.  Hann  hefur  að  tikindum 
feingið  auknefni  þetta  á  atþingi,  eða  tijá  mönnum  úr  fjartæg- 
um  sveitum,  sem  hafa  eigi  kunnað  að  greina,  hvort  hann 
bjó  á  Siðunni  eða  rjett  þar  tijá.  Einnig  getur  verið  að  hann 
hafi  einhvern  tima  verið  eitthvaö  við  Siðuna  eða  Siðumenn 
riðinn,  sem  nú  er  eigi  kunnugt,  og  hafi  hann  siðan  fengið 
kenningai'nafn  sitt  af  því. 

í  sveitunum  um  Síðuna  voru  ýmsir  merkir  höfðingjar 
á  söguötdinni;  þar  gerðust  einnig  nokkrir  sögutegir  atlmrðir, 
en  þó  eru  tittar  sögur  þaðan  áður  en  Hitdigunnur  og  Flosi 
koma  tit  sögunnar. 

Á  fyiri  htuta  sögualdarinnar  voru  þar  mestir  höfð- 
ingjar  í*orsteinn  Böðvarsson  hins  tivita  og  Þórður 
Freysgoði    Össurarson    Ásbjarnarsonar.     Porsteinn  átti 


^i  Sjá  hjer  að  framan  bls.  66.  ^)  Nj.  9>im  og-  viðar;  Bps.  I,  13/7í>, 
1.51.  »)  Íslb.  7/9,  11/18;  Ldn.  9/262;  ?orst.  Síð.  216,  231.  ")  Ldn. 
7/256,  Nj.  96/493  o.  v.;  Krist.  1/í,  7/11;  Bps.  I,  216.  •)  Kálund,  ísl. 
n,  312. 


Síðumenn.  231 

Pórdisi')  Össurardótt  iir  keiliselgs,  sonardóttur  Hrollaugs 
landnámsmanns,  forföður  Síðumanna,^)  og  var  sonur  þeirra 
Siðu-Hallur.')  Áí  Porsteini  fara  engar  sögur,  en  Hallur 
kemur  allmikið  við  sögu  landsins  á  alþingi  eptir  að  Pang- 
brandur  kom  út  að  boða  kristni.  Hallur  var  þá  kominn 
yfir  fimtugt.  enda  er  hann  talinn  með  höfðingjum  landsins 
1)81,  og  mun  hann  vera  fæddur  um  945.*)  Hann  átti  Jóreiði 
Piðrandadóttur  frá  Arneiðarstöðum  og  eru  margir  merkir 
menn  frá  þeim  komnir.'')  Hann  var  tengdafaðir  Flosa  Pórðar- 
sonar  og  því  mjög  við  mál  hans  riðinn. 

Halhir  var  eitthvert  hið  mesta  göfugmenni.  sem  sögur 
fara  af  á  Islandi,  óeigingjarn  og  sáttfús.  Hann  kom  jafnan 
fram  til  þess  að  firra  menn  vandræðum  og  stilla  til  friðar, 
enda  varð  honum  mikið  ágengt. 

f*órður  Freysgoði  var  tvigiptur;  átti  hann  fyrst  f  ras- 
laugu  í*orsteinsdóttur  titlings.  og  siðan  Ingunni  í*óris- 
dótt  ur  af  Espihóli  Hámundarsonar  heljarskinns.  Sonur  Pórð- 
ar  og  Praslaugar  var  Starkaður.  faðir  Hildigunnar  konu 
Höskuldar  Hvítanesgoða,  en  synir  Póröar  og  Ingunnar  voru 
þeir  Flosi,  Kolbeinn,  Egill,  í'orgeir  og  Steinn.  Flosi 
var  fyrir  þeim  bræðrum  og  bjó  hann  að  Svinafelli.  I  Land- 
námu  segir  að  hann  og  Kolbeinn  bróðir  hans  vægju  Arnór 
Örnólfsson  úr  Forsárskógum  á  Skaptafellsþingi,  en  í  Njálu 
er  sagt  að  þeir  Kolbeinn  og  Egill  hafi  gert  það,  og  að  Arnór 
hafi  misgjört  eitthvað  við  f*órð  föður  þeirra.  Um  vig  þetta 
er  getið  í  Droplaugarsona  sögu;  er  þar  sagt  að  FIosi  hafi 
látið  vega  Arnór  og  stefnt  honum  siðan  til  óhelgi.  Fór  hann 
til  þess  vestur  i  Skóga  með  hundrað  manna  og  var  Porkell 
Geitisson  í  för  þeirri  með  honum  með  þrjátiu  manna.  Pað 
var   hið   sama   sumar,   sem  Helgi  Droplaugarson    fjell   (um 


')  Hún  er  nefnd  svo  bæði  i  Ldn.  og  í  Nj.,  eu  i  sögu  forst.  Siðu- 
Hallssonar  er  hún  nefnd  fórey.  Ein  af  dætrum  Siðu-Halls  lijet  Pórdís, 
Porst.  Sið.  232.  og  muu  móðir  tians  tiafa  tieitið  svo.  -)  Islb.  2/5. 
=»)  Ldn.  7/256,  15/321.  ♦)  Krist.  1/4,  sbr.  Safn  I,  411.  '^)  Ldn.  7  256, 
9/262;  Nj.  95—96/492-494:  Porst.  Sið.  231-232.  •')  Ldn.  10  265,  11  26S. 
13/273;  Nj.  9.5/491-493.  116/.593;  Glúm.  .5/14;  Dropl.  9/156. 


!232  Söguöldiii. 

Bróðir  Arnórs  var  Halldór  Örnólfsson.  Hann  er 
talinn  meö  höfðingjum  þeim,  sem  voru  á  alþingi  í  sambandi 
með  Gissuri  hvíta,  þá  er  Gunnar  á  Hliðarenda  var  sóttur 
um  víg  Otkels  (um  985).  Hann  var  sibar  veginn  undir  Hömr- 
um^)  af  Meröi  úrælíju,  Mörður  var  frændi  Práins  Sigfús- 
sonar  og  fjekk  skip  hans,  er  hann  kom  úr  utanferð  sinni 
(um  992).  Sagt  er  i  Njálu  að  Mörður  hafi  vegið  Odd  Hall- 
dórsson  austur  í  Gautavík  í  Berufirði.  Mun  sá  Oddur  hafa 
verið  sonur  Halldórs  Örnólfssonar,  og  hefur  þá  Mörður  úrækja 
vegið  þá  feðga  báða  '^J 

Mestar  deikn-  í  Skaptafellssýslu  á  fyrri  hluta  sögualdar- 
innar  voru  eflaust  deilur  þær,  sem  Hróar  Tungugoði, 
sonur  Una  Garðarssonar  og  Pórunnar  Leiðólfsdóttur,  var 
riðinn  við.  Hann  tók  allan  arf  eptir  Leiðólf  afa  sinn  og 
var  hið  mesta  afarmenni.  Hann  virðist  einnig  hafa  verið 
töluverður  óspektarmaður.  Hróar  bjó  fyrst  i  Asum,  Síðan 
tók  hann  Lómagnúpslönd  af  Eysteini  í*orsteinssyni 
titlings,  bróður  Praslaugar  konu  í*órðar  Freysgoða,  en  .systur- 
syni  Móðólfs  hins  spaka  Eyvindarsonar  karpa.  Önundur 
töskubakur  frændi  Eysteins  skoraði  þá  Hróari  á  hólm  á 
Skaptafellsþingi,  en  svo  fór  um  þá  hólmgöngu  að  Önundur 
fjell  að  fótum  Hróars. 

Hróar  var  kvongaður  og  átti  Arngunni  Hámundar- 
dóttur,  systur  Gunnars  að  Hlíðarenda,  og  var  sonur  þeirra 
Hámundur  halti,  vígamaður  mikill,  er  bjó  á  Hámundar- 
stöðum.^)  Hróar  tókPórunni  brún  Porgilsdóttur  úr 
Hvammi  í  Mýdal  og  átti  son  við  henni;  hefur  það  að  líkindum 
verið  áður  en  hann  kvongaðist,  þvi  að  Hróar  mun  hafa  verið 
töluvert  eldri  en  Arngunnur  kona  hans.  En  Porsteinn  Upp- 
lendingur  tók  síðan  I^órunni  brún  og  flutti  utan.  Hróar  fór 
þá  utan,  og  í  þeirri  ferð  drap  hann  Pröst  berserk  á  hólmi, 
en  þeir  Porsteinn  sættust. 


^)  Hvaða  Hamra  er  átt  við,  er  óliiinnugt,  en  liklegast  eru  þeir 
einhvers  staðar  í  Vestur-Sl^aptafellssýslu  (ef  til  vill  Vílíurliamrar?). 
^)  Ldn.  13/272;  Nj.  .56/253,  88/443.  ')  fað  er  nú  ókunnugt  tivar  bær 
þessi  liefur  verið,  en  líklega  hefur  hann  verið  í  Vestur-Skaptafellssýslu 
og  er  nú  fyrir  löngu  í  eyði. 


Hróar  Tiingugot'i  og  fall  hans.  238 

Tveir  systursynir  Hróars,  Tjörvi  hinn  háðsami  og 
Gunnar,  eru  nefndir  til  sögunnar.  Tjörvi  bað  Astriðar 
manvitsbrekku  Móðólfsdóttur  hins  spaka  í  Skóga- 
hverfi,  en  bræður  hennar  Hrólfur  ogKetiU  synjuðu  honuni 
konunnar  og  gáfu  hana  í*óri  íhitnef  Ketilssyni  ílatnefs,  sem 
mun  hafa  verið  i  ætt  við  þá  eða  i  vinfengi.^)  Pá  dró  Tjörvi 
likneski  þeirra  á  kamarsvegg  og  hrækti  hvert  kveld  i  andlit 
líkneski  Póris,  en  kysti  likneski  hennar,  áður  Hróar  skóf  þau  af. 
Eptir  það  skar  Tjörfi  þau  á  hnífskepti  og  kvað  visu,  þar 
sem  hann  segir  að  hann  gjöri  þetta  til  glettu.  En  fyrir  þetta 
fóru  Móðólfssynir,  Pórir  Ketiisson,  Brandi  Eyvindarson  frá 
Gnúpum,  föðurbróðir  Móðólfssona  og  fleiri  menn  með  þeim 
að  Hróari  Tungugoða.  Varð  fundur  þeirra  i  Hróarstungu, 
milli  Foss  og  Hörgslands  í  Vestur-Skaptafellssýslu,  (um  978) 
og  fjell  þar  Hróar  og  systursynir  hans.  Pórir  Ketilsson 
varð  siðan  sekur  sunnanlands  eptir  vig  Hróars;  fór  hann 
því  norður  á  fund  Eyjólfs  Valgerðarsonar  og  beið  þar  bana 
eins  og  fyr  er  sagt;  en  annars  hefndi  Hámundur  halti 
Hróars  föður  síns  og  þeirra  bræðra."^) 


Vígið  við  Sandhólaferju.     Rangæingar. 

I  byrjun  sögualdarinnar  urðu  allmiklar  deilur  og  vigaferli 
milli  tveggja  h(3fðingjaætta  i  Rangárvallasýslu.     I^ær  hófust 


^)  Um  Ketil  flatuef  föður  fóris  er  ekkert  kunmigt.  en  líklegt  er  a5 
þe\r  feðgar  hafi  verið  af  ætt  Ketils  flatnefs  Bjarnarsonar  bunu.  í  Reyk- 
dælu  segir  að  fórir  væri  nokkuð  skyldur  Eyjólfi  Valgerðarsyni,  og  hendir 
það  á  að  hann  hafi  verið  koniinn  af  Katli  flatnef  eins  og  Eyjólfur. 
Auknefni  Astríðar  niinnir  einnig  á  Jóruinii  manvitshrekkn  Ketilsdóttur. 
móður  Ketils  fíflska,  því  að  þær  einar  háru  það  auknefni  svo  kunnugt 
sje.  Einn  af  Móðólfssonum  lijet  Ketill  og  hendir  ])að  nafn  á  ættmenn 
Ketils  fiflska.  Shr.  Karl  Rygh,  Norske  og  islandske  tihiavne  Ws.  4>">; 
Safn  L  414.  ^)  Ldn.  4/247—248,  11/266,  11/268-269;  Nj.  19/78;  Reyk. 
20/108;  shr.  Safn  I,  413. 


234  Söguöldiu. 

við  Sandhólaferju  á  f*jórsá  og  jókst  siðan  högg  af  höggi; 
gekk  svo  uiii  nokkur  ár,  að  3'msir  áttu  híigg  i  annars  garði, 
þangað  til  fullum  sættuni  var  komið  á.  Voru  þá  fallnir  að 
minsta  kosti  niu  nienn  og  fimm  af  þeim  höfðingjar  eða  göfgir 
bæntiur. 

Deilur  þessar  voru  á  milli  niðja  þeirra  Baugs  landnánis- 
manns  á  Hliðarenda  og  Sighvats  rauða  landnámsmanns  að 
Bólstað  á  Einhyrningsmörk. 

Baugur  átti  þrjá  syni,  Gunnar,  Eyvind  og  Stein 
hinn  snjalla,  sem  eiunig  var  kallaður  Snjallsteinn,  og 
eina  dóttur,  er  Hildur  hjet  og  giptist  Erni  i  Vælugerði  i 
Flóa.  Gunnar  átti  Hrafnhildi  Stórólfsdóttur,  systur  Orms 
hins  sterka. 

Sighvatur  rauði  var  tvikvtTpntur.  Fyrst  átti  hann  konu, 
sem  Rannveig  lijet,  en  misti  hana  í  lok  9.  aldar  eða  um 
900  á  meðan  hann  var  á  Hálogalandi.  Hann  var  þá  á 
miðjum  aldri  og  kvæntist  brátt  aptur  og  fjekk  þá  Geir- 
laugar,  dóttur  Eyvindar  lamba  og  Sigriðar  frá  Sandnesi. 
er  átt  hafði  Þórólfur  Kveldúlfsson.  Geirlaug  var  fædd  um 
880.  Sighvatur  rauði  fór  þvi  næst  til  Islands,  og  Sigmundur 
sonur  hans  af  fyrra  hjónabandi.  er  þá  var  frumvaxta  maður. 
Sighvatur  rauði  nam  land  á  Einhyrning.smörk  eins  og  fyr 
er  sagt  og  mun  hafa  búið  þar  til  æfiloka;  er  líklegt  að 
Bárekur  sonur  hans  og  Geirlaugar  haíi  tekið  þar  við  búi 
eptir  föður  sinn ;  kenun-  hvorki  hann  nje  niðjar  hans  við 
sögur,  og  er  slíkt  mjög  eðlilegt,  er  þeir  hafa  alið  þar  aldur 
sinn  uppi  til  fjalla.  En  Sigmundur  hefur  kvongast  um  það 
leyti  sem  hann  kom  til  Islands  og  tekið  þá  land  til  ræktunar 
og  reist  þar  bæ.  Hvar  það  hefur  verið,  er  ókunnugt,  en 
liklegt  er  að  það  hafi  verið  á  Velli  á  RangárvöIIum.  I*ar 
bjó  Mörður  gigja  elsti  sonur  hans.^) 

Sigmundur  átti  íimm  börn,  sem  upp  komust,  þrjá  syni, 
Mörð  gígju,  Sigfús  i  Hlið  og  Lamba  á  Lambastöðum. 
og  tvær  dætur,  Porgerði,  er  átti  Önundur  bildur  í  Önundar- 


')  Nj.  1/1. 


Niðjar  Baiigs  og  Sighvats  rauða.  235 

holti   í   Flóa.    02    Rannveiau.   konii  Hániundar  Gunnars- 


sonar. 


.  i\ 


^)  Um  kvonfaiig  og  niðja  Sighvats  rauða  fer  tvennuin  eða  þrennuni 
sögum  og  verður  að  greiða  hjer  iir  þeim.  I  Landnámu  segir  að  Sighvatur 
rauði  ætti  Raiuiveigu  dóttur  Eyvindar  lamba  og  Sigríðar,  er  átt  hafði 
íórólfur  Kveldúlfssou,  og  að  Rannveig  væri  systir  Fiuns  hins  skjálga. 
I  Egils  sögu  segir  aptur  á  móti  að  börn  þeirra  Eyvindar  lamba  væru 
Finnur  skjálgi.  faðir  Eyvindar  skáldaspillis,  og  Geirlaug,  er  átti  Sig- 
hvatur  rauði  (Ldn.  3,283;  Eg.  22'(»8).  Egils  saga  her  það  með  sjer,  að 
híifundur  liennar  hefur  vilað  hetur  um  ætt  Eyvindar  lamha  en  höfundar 
Landnámu;  einkum  er  í  Haukshók  skyrt  alveg  skakt  frá  konu  Eyvindar 
lamba  og  móðurætt  Rannveigar  fyrri  konu  Sighvals  rauða.  Er  það 
eflaust  rjett,  sem  segir  í  Egils  sögu  að  dóttir  þeirra  Eyvindar  lamba 
haíi  heitið  Geirlaug,  en  hins  vegar  styrkir  nafu  móður  Gunnars  á 
Hlíðarenda  það.  sem  segir  í  Ldn.,  að  amma  hennar,  kona  Sighvats  rauða. 
hafi  heitið  Rannveig.  Dóttir  þeirra  Eyvindar  lamba  og  Sigríðar.  sein 
giptist  Sighvati  rauða,  getur  eigi  verið  fædd  fyr  en  um  880,  og  verður 
þá  tíminn  of  stuttur  til  þess  að  barnabörn  þeirra.  Mörður  gígja  og 
í'orgerður  og  frumvaxta  synir  henuar,  Sigmuudur  kleykir  og  Eilífur 
auðgi,  geti  koinið  til  sögunnar  á  árunum  930—940,  eins  og  Guðbrandur 
Vigfússon  hefur  heut  á,  Safn  L  282—283.  En  faann  hefur  eigi  munað 
^ptir  þvi,  að  í  Eg.  segir  að  dóttir  Eyvindar  lamba.  en  kona  Sighvats 
rauða,  hafi  heitið  Geirlaug.  Alt  hendir  því  á  að  Sighvatur  hafi  verið 
tvíkvæntur,  eins  og  hjer  er  sagt. 

Uni  niðja  Sighvals  rauða  .segir  í  Sturlubók,  að  son  hans  væri 
.„Sigmundr.  faðir  Marðar  gígju,  ok  Sigfiis  í  Hlið  ok  Lamhi  á  Lamba- 
stöðum  ok  Rannveig,  er  átti  Hámundr  Gunnarsson,  ok  í*orgerðr,  er 
átti  Önundr  hildr  í  Flóa.  Annarr  son  Sighvats  var  Bárekr  faðir  f  órðar. 
föður  Steina."  Ldn.  3/28Í:  Sth.  345/218.  Ef  hjer  væri  eigi  sagt  að 
Bárekur  hafi  verið  annarr  son  Sighvats  rauða,  hefði  legið  næst  að 
skilja  þetta  svo  sem  Sigfús,  Lambi.  Rannveig  og  forgerður  hefðu  verið 
börn  Sighvats  rauða,  en  eigi  börn  Sigmundar,  því  að  einungis  nafn 
Marðar  stjórnast  af  faðir.  I  Hauksbók  segir  einnig  að  son  Sighvats 
væri  „Sigmundr  faðir  Marðar  gígju.  er  mestr  iiöfðingi  var  á  Rangár- 
víillum  um  hans  daga,  ok  þat  var  hvert  kallat  loklausu  þing,  er  hann 
koin  ei  til.  Sigmundr  fell  við  Sandhólaferju:  þar  er  haugr  hans  fyri 
austan  fjórsá.  Rannveig  var  ok  dóttir  Sigmundar,  er  átfi  Hámuudr 
Gunnarsson.  feirra  son  Gunnarr  at  Hliðarenda.  Son  Sighvats  var 
Bárekr  faðir  fórðar,  föður  Steina".  Hksb.  304  107:  Ldn.  3/284.  Hjer 
eru  að  eins  talin  tvöhr»rn  Sigmundar,  en  siðar  er  samt  Porgerður  dóttir 
hans  nefud.  Hksh.  307/108;  Ldn.  4/28(J. 

fá  er  þriðja  frásagan  um  niðja  Sighvats  rauða  i  Xjálu.  far  segir 
að  Mörður  gígia  væri  sonur  Sighvats  rauða  (Nj.  1/1)  og  að  Raunveig 
móðir  (iunnars  að  Hlíðarenda  „v.vri  Sigfúsdóttir.  Sighvatssonar  hins 
raiiða.    Hann  vai-  veginn  við  Sandhólaferju"  (Nj.  l^JCt).     Pað  er  auðsjá- 


236  Söguöldin. 

Eitt  sinii  bar  svo  við  að  Sigmuiidur  og  Steinn  hinn 
snjalli  Baugsson  fóru  utan  aíEyrum  og  komu  þeir  Sigmundur 
og  förunautar  Steins  allir  senn  til  Sandliólaferju  viÖ  Pjórsá 


aiilega  einhver  inisgáningur  að  Rannveig  hafi  verið  Sigfúsdóttir  og 
hróðurdóttir  Marðar  gígju,  ef  horiö  er  saman  síðar  við  söguna;  hún  var 
systir  Marðar  gígju,  eu  eigi  Sigfússona  (Ldn.  4/288).  En  vera  má  að 
Rannveig  sje  hjer  nefnd  Sigfúsdóttir,  af  því  að  löðurnafn  hennar  hafi 
valíað  fyrir  söguritaranum,  og  hann  haíi  vitað  að  hún  var  eigi  dóttir 
Sighvats  rauða.  fá  er  slíýrt  er  frá  ætt  I'ráins  Sigfússonar  og  þeirra 
hræðra,  er  Sigfús  faðir  þeirra  talinn  son  Siglivats  hius  rauða  (Nj.  34/139). 
Enn  fremur  er  Lamhi,  faðir  Sigmundar  farmaiuis  líallaður  „Sighvatsson 
hins  rauða"  <Nj.  41/169).  Sigmundur  Sighvatsson  hins  rauða  er  als  eigi 
nefndur  í  Njálu,  og  eigi  eru  þar  heldur  talin  fleiri  hörn  Sighvats  rauða 
nje  Sigmundar,  enda  keniur  hvorki  Bárekur  nje  Porgerður  eða  niðjar 
þeirra  við  söguna. 

Þrjú  af  hörnum  Sigmundar  Sighvatssonar  rauða,  sem  talin  eru  í 
Sturluhók,  Porgerður,  Sigfiis  ogLamhi,  áttu  hvert  son,  sem  Sigmundur  hjet, 
eptir  fööur  þeirra.  Mörður  gigja  átti  einungis  eina  dóltur,  svo  að  haun 
var  löglega  afsakaður,  þótt  haun  lijeldi  eigi  uppi  föðurnafni  sínu.  En 
það  er  því  harðla  ólíklegt  aö  það  sje  rangt,  í  sem  Landnámu  segir,  að  sonur 
Sighvats  i'auða  haíi  lieitið  Sigmundur;  hins  vegar  hefur  hann  eigi  getað 
verið  dótturson  Eyvindar  lamha,  heldur  liefur  hann  verið  sonur  Sighvats 
rauða  af  fyrra  hjónahandi  hans,  og  er  nafn  móður  liaus  rjett,  en  um 
ætt  hennar  er  algjörlega  ókunnugt.  forgerður  hefur  vei'ið  elst  harna 
Sigmundar,  fædd  um  900  eða  i  hyrjun  10.  aldar,  og  voru  synir  hennar 
frumvaxta,  er  Mörður  gígja  hróöir  liennar  sættist  viö  Hámund  Gunnars- 
son.  Aðrar  dætur  Sigmundar  voru  þær  Rannveig,  móðir  Gunnars  að 
Hlíðarenda,  og  líklega  Unnur  kona  Sæhjarnar  goða  Hængssonar  lögsögu- 
manns  (Ldn.  3/283;  Hksh.  303/106;  Stl).  344/218).  Næstur  forgerði  að 
aldri  hefur  Mörður  gígja  verið,  en  ])eir  hræður  Sigfús  og  Lambi  munu 
hafa  verið  yngri.  Timatalsins  vegna  væri  eigi  ómögulegl  að  þeir  hafi 
verið  synir  Sighvats  rauða  og  Geirlaugar,  því  að  börn  þeirra  hafa  verið 
á  líku  reki  og  híu-n  Sigmundar,  en  þó  er  liklegast  að  frásögn  Njálu  uni 
það  sje  röng.  Lambanafnið  í  ættinni  á  íslandi  er  að  visu  komið  frá 
Eyvindi  lamba,  og  væri  eðlilegt  að  ætla  að  það  væri  notað  afGeirlaugu 
og  að  Lamhi  hafi  verið  sonur  hennar;  eu  Sigmundur  stjúpson  henn.ir, 
sem  hefur  verið  á  líkum  aldri  og  hún  sjálf,  muu  eflaust  hafa  þekt  Eyvind 
lainba  föður  hennar.,  og  hefur  hann  einnig  getað  látið  einn  son  sinn 
heita  eptir  honum;  er  líklegt  að  haun  haíi  gert  það,  þá  er  Eyvindur 
lamhi  fjell  frá-  En  Lam])anafniö  muu  hafa  átt  þátt  í  ruglingi  þeim, 
sem  er  í  Landnámu  um  konur  Sighvats  rauða.  Menn  mundu  að  haun 
áttj  dóttur  Eyviudar  lamha  og  konu  er  Rannveig  hjet,  og  hafa  þvi  gert 
hana  að  dóttur  Eyvindar  og  eitt  hjóuaband  úr  tveimur;  komst  þá 
rugliugur  á  milli  harna  hans  og  harnaharna  af  fyrra  hjónabandi  eins 
og  er  í  Njálu. 


Vígiö  við  Sandhólaferju.  287 

og  vildii  hvorir  fara  íyr  yíir  ána.  í*eir  Sigmiindur  stjökuðu 
þá  húskörlum  Steins,  líklega  eitthvað  óþyrmilega,  og  ráku 
þá  frá  skipinu.  í  því  kom  Steinn  að  og  hjó  hann  þegar 
Sigmund  banahögg  (um  eða  rjett  eptir  930).^) 

Fyrir  víg  Sigmundar  voru  allir  Baugssynir  gerðir  brott 
úr  Fljótshliðinni.  Gunnar  fór  þá  i  Gunnarsholt.  Eyvindur  i 
Eyvindarhóla  undir  Eyjafjönum  og  Steinn  hinn  snjalli  í 
Snjallsteinshöfða  fyrir  vestan  Ytri  Rangá.  Pessir  bæir  hafa 
fengið  nafn  eptir  þeim  bræðrum  og  er  því  líklegt  að  þeir 
hafi  reist  þá. 

forgerði  Sigmundardóttur  líkaði  illa  að  föðurbani  hennar 
settist  að  svo  að  segja  í  næstu  sveit  við  sig,  og  eggjaði 
Önund  bónda  sinn,  að  hefna  föður  sins.  Hann  fór  þá  með 
30  manna  i  Snjallstein.shöfða  og  bar  eld  að  húsum.  Snjall- 
steinn  gekk  þá  íit  og  gafst  upp,  en  þeir  leiddu  hann  í  höfðann 
og  vágu  hann  þar.  Eptir  víg  hans  mælti  Gunnar  bróöir 
hans  og  varð  Önundur  sekur  um  það.  Hann  sat  þá  með 
^ölmenni  tvo  vetur  i  Önundarholti  og  vildi  eigi  fara  brott 
eins  og  dómurinn  gerði  ráð  fyrir.  Gunnar  Ijet  þá  Örn  i 
Vælugerði  mág  sinn  halda  njósnum  um  Önund.  Nú  leið 
hinn  þriðji  vetur  þangað  til  eptir  jól.  I'á  Ijet  Örn  Gunnar 
vita  aö  færi  mundi  gefast  til  þess  að  ráðast  á  Önund.  Gunu- 
ar  brá  þegar  við  og  fór  með  30  manna  að  Önundi  og  fann 
hann,  er  hann  fór  frá  leik  meö  tólfta  mann  til  hrossa  sinna. 
Gunnar  veitti  honum  þegar  atgöngu  og  heitir  þar  siðan 
Orrustudalur,  er  þeir  börðust.  Önundur  fjell  með  fjórða 
mann  og  einn  af  Gunnari.  En  á  heimleiðinni,  þá  er  Gunnar 
reið  með  f*jórsá,  fjell  hann  af  baki,  og  var  þá  örendur  af 
sárum. 


^)  Nj.  19;  76.  Höfundi  Njálu  hefur  verið  kunnugt  um  að  einn  af 
þeim  frændum  var  veginu  við  Sandhólafer)u  og  með  |)ví  að  haun  vissi 
eigi  um  Sigmuud.  hefur  hann  ætlað  að  það  haíi  verið  Sighyatur,  faðir 
hans,  sem  var  veginn  þar,  en  það  er  eflaust  rangt.  Sighvatur  hefur 
þá  verið  um  eða  yfir  áttrætt.  ef  hann  hefur  verið  á  lífi,  og  varla  átt  i 
langferðum.  I  þætti  forsteius  Ásgrímssonar  tjaldsta^ðings.  Fhit.  TII 
70/43.5  segir  og  að  Sighvatur  hafi  fallið  við  Sandhóhi.  eu  þar  er  tleira 
rangt  og  ]>átturinn  eigi  góður  eins  og  hann  er  í  Flateyjarhók.  Vó  er 
Sigmuudur  nefndur  þar. 


238  Söguöldin. 

Önundiir  bildur  átti  tvo  syni,  Signumd  kleyki  og  Eilíf 
auðga.  Peir  sóttu  Mörð  gígju  frænda  sinn  að  eptirmáli,  en 
hann  kvað  óhægt  þar  sem  um  sekan  mann  var  að  ræða. 
Eu  þá  biæður  langaði  einkum  til  að  koma  hefndum  fram  á 
Eini  i  Vælugerði,  þvi  að  hann  sat  næst  þeim.  Mörður  lagði 
það  þá  til,  aö  þeir  skyldu  fá  skóggangssök  á  hendur  Erni, 
og  koma  honum  svo  úr  hjeraðí.  Ónundarsynir  tóku  þá 
beitingamáP)  á  hendur  Erni,  og  varð  hann  svo  sekur,  að 
hann  skyldi  alstaðar  falla  óheilagur  fyrir  Önundarsonum, 
nema  i  Vælugerði  og  í  örskotshelgi  við  landeign  sína.  Ön- 
undarsynir  sátu  jafnan  um  hann,  en  liann  gætti  sin  veL 
Loksins  fengu  þeir  færi  á  honum,  ei'  hann  rak  naut  úr  hindi 
sinu,  og  vágu  liann.  Menn  hugðu  að  Orn  mundi  hat'a  fallið 
óheilagur,  en  Porleifur  gneisti,  bróðir  lians,  keypti 
Pórnióð  fjóstarsson  til  að  helga  Örn.  Pormóður  var 
ágætur  bogmaður  og  var  þá  nýkominn  frá  útlöndum.  Hann 
skaut  siðan  svo  langt  af  handboga,  að  fall  Arnar  varð  í 
ör.skotshelgi  hans. 

f*au  Gunnar  og  Hrafnhildur  Stórólfsdóttir  áttu  son,  er 
Hámundur  hjet.  Hann  var  nú  frumvaxta  og  mælti  hann 
með  Þorleifi  eptir  Örn.  Mörður  gígja  veitti  Önundarsonum, 
frændum  sinum  þeir;  urðu  þó  lijeraðssekir  úr  Fióanum,  en 
sluppu  hjá  að  gjalda  bætur.  Til  þess  að  tryggja  síðan  sættir 
sem  best,  gipti  Mörður  Rannveigu  systur  sína  Hámundi 
Gunnarssyni,  er  var  afreksmaður  að  afli  og  vænleik  sem  faðir 
hans,  og  rjeöst  þá  Hámundur  aptur  í  Fljótshliðina  og  settist 
að  á  föðurleifð  sinni  Hliðarenda,  en  þaðan  hafði  hann  flutt 
með  föður  sinum.  Mörður  gigja  sá  einnig  frændum  sinuni 
fy rir  kvonfangi.  Hann  bað  P  o  r k  ö  1 1  u  K e  t  i  1  bj  a r n  a r  d  ó 1 1 u  r 
á  Mosfelli  til  handa  Eiliíi  og  settist  hann  að  i  Biskupstungum, 
en  Arnguimar  Porsteinsdóttur  drangakarls  til  handa  Sigmundi 
og  rjeðst  hann  þá  austur  í  Vestur-Skaptafellssýslu.^)  Petta 
var  einhvern  tima  uni  940. 


^)  í  Stb.  848/219  stendur  bettingamál,  en  það  er  ritvilla  í  staðinn 
fyrir  beitingamál,  sbr.  Ldn.-'  280.  ~)  Ldn.  3/282—284,  4/285—288,  sl)r. 
að  franian  I,  ll>5-iy7,  214. 


Eptirinál.     Helstu  höfðingjar  á  Rangárvöllum.  :2;i9 

Mörður  gigja  iiiim  hafa  fengið  virðingu  af  málum  þessum, 
þvi  að  eptir  þetta  er  liann  talinn  mestur  höfðingi  á  Rangár- 
völlum  um  daga  sina.^)  Einkum  var  honum  þó  við  brugðið 
sem  miklum  higanianni,  og  er  svo  sagt  i  Njálu  „at  engir 
þóttu  lögligir  dóniar  dæmdir,  nema  hann  væri  við."  Á  elri 
árum  sinuni  gipti  hann  Unni  dóttur  sina  Hrúti  Herjólfssyni 
á  Hrútsstöðum  i  Döknn,  hálfbróður  Höskulds  Dala-Kollssonar. 
Hrútur  var  mikill  merkismaður,  en  þau  Unnur  áttu  eigi  lund 
saman,  og  skildi  hún  við  hann  eptir  þriggja  vetra  samveru. 
Á  alþingi  sumarið  eptir  (um  eða  f^air  969)  reyndi  Mörður 
að  ná  fje  dóttur  sinnar  hjá  Hrúti,  en  það  tókst  eigi.  Hrúlur 
skoraði  Merði  á  hólm,  en  hann  sá  sitt  óvænna,  ef  hann 
berðist  við  Hrút.  og  kvaðst  eigi  mundu  gjöra  það.  Mörður 
gigja  var  orðinn  ganiall  maður,  er  þetta  var,  en  Hrútur  á 
miðjuni  aldri  og  manna  Iræknastur.  Pó  segir  sagan  að 
Mörður  hefði  hina  mestu  svivirðu  af  þvi  að  berjast  eigi. 
Nokkru  siðar  andaðist  hann  á  sóttarsæng  (um  970)^). 

Annar  mætur  höí'ðingi  á  Rangárvöllunum  i  upphafi 
sögualdarinnar  var  Hrafn  lögsögumaður  Hængsson,  sem 
þegar  hefur  verið  nefndur.  Hann  var  hjer  um  bil  þrjálíu 
árum  eldri  en  Mörður  gigja,  og  má  telja  vist  að  Mörður  hafi 
numið  lög  af  honum.  Töluvert  yngri  en  Hrafn,  en  þó 
nokkru  eldri  en  Mörður,  var  Jörundur  goði  Hrafnsson  hins 
heimska^),  sem  talinn  er  einn  af  þrenuir  hinum  mestu 
höföingjum  í  Rangárþingi  um  þessar  mundir.  Hann  átti 
fyrst  Puriði  Þorbjarnardóttur  hins  gaulverska  og  var 
þeirra  son  lllfur  aurgoði,  forfaðir  Oddaverja  og  —  þó  um 
einn  kvennlið  —  Sturlunga.  Siðan  átti  Jörundur  Pórlaugu 
Hrafnsdóttur  lögsögumanns  og  með  henni  Valgarð  goða. 
Fyrir  því  mun  Jörundur  goöi  hafa  komist  að  Hofslandi  eptir 
tengdaföður  sinn;  að  minsta  kosti  bjó  Valgarður  sonur 
hans  þar. 

Jörundur   goði   kemur   lítið   við   sögur:    hans  er  getið  i 


')  Ldn.  15/:í51;  Hksb.  :{04/l()7.  ')  Nj.  1-2;  1-8,  6-8,21-40.  18/75. 
21/80,  22/87:  Lax.  19/58;  Ldn.  18/114—115,  :3/285.  Sbr.  Safn  L  343-44J. 
=»)  Sjá  að  framaii  I,  198-200. 


240  Söguöldin. 

Njálu  á  alþingi,  þá  er  Míiröur  gígja  deildi  við  Hrút  Herjólfs- 
son,  en  vera  má  að  Úlfur  sonur  hans  eða  annarhvor  þeirra 
bræðra  hafi  ráðið  Merði  frá  að  berjast,  sem  honum  er  eignað. 
Ef  Jörundur  hefur  þá  verið  á  lífi,  hefur  hann  að  minsta  kosti 
verið  kominn  á  áttræðis  aldur  og  andast  litlu  siðar.  Guð- 
brandur  Vigfússon  ætlar  að  hann  haíi  andast  uni  960,  og 
getur  verið  að  það  sje  rjett.     Dauðaár  hans  er   ókunnugt.^) 


Gunnar  Hámundarson  og  NjáH  Þorgeirsson. 
HaUgerður  langbrók. 

Litlu  eptir  fráfall  höfðingja  þeirra,  er  nú  hefur  verið 
skýrt  frá,  komu  til  sögunnar  i  Rangárþingi  þeir  tveir  menn, 
sem  frægastir  eru  þar  um  slóðir  á  söguöldinni.  Annar  þeirra 
var  Gunnar  Hámundarson  að  Hlíðarenda  i  Fljótshlið, 
en  hinn  Njáll  Porgeirsson  að  Bergþórshvoli  í  Landeyjum. 
I'eir  voru  hinir  mestu  vinir,  því  að  báðir  voru  þeir  dreng- 
lyndir,  trúir  og  tryggir;  að  öðru  leyti  voru  þeir  mjög  ólikir. 
en  þeir  bættu  hvor  annan  upp;  það,  sem  annan  þeirra 
vantaði,  hafði  hinn. 

Gunnar  var  sonur  Hámundar  Gunnarssonar  og  Rann- 
veigar  Sigmundardóttur.  Engum  manni  er  lýst  svo  glæsilega 
i  Islendinga  sögum  sem  honum,  og  þótt  eitthvað  kunni  að 
vera  orðum  aukið,  er  það  þó  engum  efa  bundið  að  hann 
var  afbragð  annara  manna  að  vígfimi,  iþróttum  og  hreysti; 
á  það  bendir  alt,  sem  um  hann  er  kunnugt.  En  hann  var 
lika  góðgjarn  maður,  mildur  og  .stiltur,  vinfastur  og  vina- 
vandur^).    Njáll  Porgeirsson  ^)  er  aptur  á  móti  frægur  fyrir 


')  Ldn.  3/284—285;  Hksb.  30.5/107;  Eg.  23/72:  Nj.  8/36,  25/99—100. 
Safn  I,  285,  420—421;  þar  segir  að  Úlfur  aurgoði  hafi  verið  dótturson 
Hrafns,  en  það  er  rangt.  '■')  Nj.  19/76—77  sbr.  31/119,  66/309.  =>)  Um 
ætt  hans  sjá  að  framan  I,  198—199.  I  Njálu  er  Asgei'ður  landnámskona, 
anima  Njáls,   kölluð  móðir  hans. 


Gunnar  og  Njáll.  241 

vitsniuni  síua.  þvi  að  hann  var  „lögniaðr  svá  mikiU,  at  engi 
var  hans  jafningi,  vitr  ok  forspár,  heilráðr  ok  góðgjarn.  ok 
varð  allt  at  ráði  þat  er  hann  réð  mönnum,  hógværr  ok 
drenglyndr,  langsynn  ok  langminnigr.  Hann  leysti  hvers 
manns  vandræði,  er  á  hans  fund  kom."  Varð  Gunnari  það 
opt  að  liði.  en  þótt  hann  væri  ráðhoHur  maður,  bar  hann 
samt  eigi  gæfu  til  þess  þrisvar  að  fara  að  ráðum  Xjáls,  en 
það  var  þá,  er  hann  kom  frá  útlöndum  og  reið  til  alþingis, 
og  er  hann  vá  tvisvar  í  sama  knjerunn  og  rauf  síðustu  sætt 
sína.  Njáll  var  fríöur  maður  yfirlits,  en  þó  þótti  það  lýti 
„at  hánuni  óx  eigi  skegg".  Hann  var  kvongaður,  þá  er 
hans  er  fyrst  getið,  og  hjet  kona  hans  Bergþóra  Skarp- 
hjeðinsdóttir.  Hún  var  kvennskörungur  mikill  og  góður 
drengur,  en  nokkuð  skaphörð.  Pau  Njáll  áttu  sex  börn.  og 
urðu  synir  þeirra  Skarphjeðinn,  Grimur  ogHelgi  nafn- 
kendir  menn.  í*eir  voru  allir  hraustir  menn  og  sterkir  og 
vel  vigir,  en  SkarphjeÖinn  var  hinn  mesti  kappi,  skjótráður 
og  öruggur  i  öllum  mannraunum.^) 

Peir  Gunnar  og  Njáll  koma  báðir  jafnsnemma  til  sögunnar, 
ura  971,  þá  er  Gunnar  hjálpaði  Unni  Marðardóttur  gígju, 
frændkonu  sinni,  og  náði  fje  hennar  frá  Hrúti  Herjólfssyni. 
Njáll  lagði  þá  á  ráðin  með  Gunnari  og  sagði  honum  hvernig 
hann  skyldi  fara  að,  er  hann  stefndi  Hrúti,  svo  aö  þaö  yrði 
sem  hættuminst  fyrir  hann.  Hrútur  varð  síðan  að  greiða 
Qeð  á  alþingi.^)  Gunnar  var  þá  hálfþritugur  eða  rúmlega 
það,  því  að  hann  var  fæddur  um  945,  en  Njáll  var  þá  nærri 
fertugur,  því  aö  hann  var  eitthvað  tíu  til  fimtán  árum  eldri 
en  Gunnar.^) 

Rjett  eptir  þetta  fór  Gunnar  utan  á.samt  Kolskeggi 
bróður  sínum,  hraustum  manni  og  góðum  dreng.*)    I*eir  tóku 


1)  Nj.  20/78—79,  2.5/101-192.  '')  Nj.  21—24,79-99.  ^)  Safn  I, 
41.Ö— 420.  *)  Bræður  Gunnars  eru  nefndir  Jveir  i  Njálu  19,77 — 78 
Kolskeggur  og  Hjörtur,  og  hálfbróðir  Oriuur  skógarnef.  laungetinn.  I 
Melabók  Ldu-.  236  er  Kolskeggur  eigi  nefndur,  eu  bra>ður  Gunnars 
taldir  fjórir,  Helgi,  Hafur,  Hjörtur  og  Onnur  skógarnef.  I  Hksb. 
307/109  eru  þessir  fimm  taldir  synir  Hámundar  og  Rannveigar.  en  Kol- 
skeggur  eigi  nefndur.     Ldn.  4/288 

16 


242  Söguukliii. 

sjer  fai'  með  Hallvaröi  hvita,  viivverskum  iiianni,  er  liaí'ði 
verið  í  veturvist  hjá  Gunnari,  og  voru  tvo  vetur  utan  (um 
972 — 974).  Peir  fóru  allir  i  vilving  og  lijeldu  i  austurveg, 
Par  feldi  Gunnar  viking  einn,  er  Hallgrimur  lijet,  og  tók  af 
houum  ágætt  vopn,  atgeir  þann.  er  hann  bar  siðan  meðan 
hann  lifði.  Gunnar  kom  til  Heiðabæjar,  segir  sagan,  á  fund 
Haralds  konungs  Gormssonar  og  þá  af  honum  góðar  gjafir 
og  mikinn  sónia.  Siöan  hjelt  hann  til  iXoregs  og  var  með 
Hákoni  jarli  um  veturinn.^) 

Gunnar  fór  siðan  til  Islands  og  reið  til  alþingis  um 
sumarið  og  með  honum  Kolskeggur  og  Hallvaröur  hviti.  í*á 
er  þeir  komu  á  þing,  voru  þeir  svo  vel  búnir  að  engir  voru 
jafnvel  búnir  á  þingi.  í*að  flaug  lika  frægðarorð  af  Gunnari, 
og  meun  fóru  úr  hverri  búð  aö  sjá  hann  og  margur  maður 
fór  að  finna  hann  og  spyrja  hann  tíðinda.  Hann  var  við 
alla  menn  Ijettur  og  kátur,  og  sagði  öllum  slikt  er  vildu. 
Eigi  gat  heldur  glæsilegri  mann  og  ágætari  að  lita  þá  á 
íslaudi  en  Gunnar  i  gulltjölluðum  tignarklæðum,  sem  Har- 
aldur  konungur  Gormsson  liafði  gefið  honum.  nieö  gullbúið 
skarband  og  gerskan  hatt  á  höfði,  en  með  guUhringinn 
Hákonarnaut  á  hendi.  „Hann  var  mikill  maðr  vexti  ok  sterkr, 
vænn  at  yfirliti  ok  Ijósiitaðr,  rétt  nefit  ok  hafit  upp  i  fram- 
anvert,  bláeygr  ok  snareygr  ok  rjóðr  i  kinnum;  hárit  mikit, 
gult,  ok  fór  vel.  Manna  var  hann  kurteisastr,  harðgörr  í 
öllu." 

tað  var  einn  dag,  er  Gunnar  gekk  frá  Lögbergi.  að 
konur  nokkrar  velbimar  gengu  á  móti  honum,  og  sú  var  i 
ferðarbroddi,  er  best  var  búin.  Hún  var  tignarleg,  mikil 
vexti  og  frið  sýnum.  Hún  var  i  rauðum  kyrtli  og  var  á 
búningur  mikill;  yfir  sjer  Iiafði  hún  skarlatsskikkju  búna 
hlöðum  i  skaut  niður,  og  hrundi  hárið,  bæði  mikið  og  fagurt, 
niður  um  briugu.  Kona  þessi  kvaddi  þegar  Gunnar,  er  þau 
fundust.  Haun  tók  vel  kveðju  hennar  og  spurði  hver  hún 
væri.    Hún    nefndist   Hallgerður  Höskuldsdóttir  Dala- 


1)  Nj.  28—32/10.5—122, 


fingreið  Giinnars  og  kvonfang.  243 

Kollssonai'.  Hún  iiiælti  djarflega  til  Guunars  og  bað  haun 
segja  sjer  frá  ferðum  sinum,  en  liann  kvaðst  eigi  uiundu 
varna  henni  niáls.  Pau  settust  þá  niður  og  töluðu:  þau 
töluðu  lengi  hátt  og  að  lokum  spurði  Gunnar  hana.  hvort 
hún  væri  ógefin. 

Hallgerður  langbrók^)  Höskuldsdóttir  var  eitthvað  timin 
eða  sex  árum  eldri  en  Gunnar  og  um  hálffertugt.  er  þetta 
var.  Hún  hafði  tvisvar  verið  gipt,  fvrst  fornspurð  og  nauðug, 
enda  varð  hún  ráðbani  þess  manns.  siðan  að  eigin  ósk 
Glúmi  Oleifssyni  lijalta.  friðleikamanni,  miklum  og  sterk- 
um.  Pjóstólfur  fóstri  heilnar  vá  hann  eins  og  fvrri  mann 
liennar,  en  þó  á  móti  vilja  heunar.  Hallgerður  var  -blandin 
nijök".  Hún  var  örlynd,  svo  að  hún  mátti  opt  eigi  stilla 
sig:  hún  var  skaphörð,  svo  að  hún  Ijet  sjer  fátt  fyrir  brjósti 
brenna.  Hún  var  stórlát  og  metnaðargjörn,  hefnchirgjöiii 
og  heiptrækin,  svo  að  liún  gætti  eigi  hófs  og  svivirti  jafnvel 
heldur  sjálfa  sig  en  að  koma  eigi  fram  hefnd.  Hún  gat 
verið  .svo  svii)lynd,  ó.sanngjörn  og  .særandi,  að  enginn  maður 
niátti  þola  það.  En  hún  var  lika  með  allri  fegurð  sinni 
eigi  að  eins  glæsileg  í  framgöngu,  heldur  laðandi  og  ginnandi, 
djörf  og  blið  og  skemtileg.  ef  hún  ætlaði  .sjer  að  vinna  ein- 
hvern.  Hún  var  einnig  atkvæðamikil,  er  hún  vildi,  og  hafði 
alla  þá  kvennlegu  slægð  og  undirferli,  sem  þróast  lijá  þeim 
konum,  sem  verja  viti  sínu  til  þess  að  vinna  menn  og  hefna 
mótgjörða. 

Höskuldur  og  Hrútur  tóku  Gunnari  vel,  er  hann  kom 
til  þeirra,  þótt  þeir  hefðu  deilt  áður.  Hrútur  sagði  honum 
alt  ófregið  um  skapferli  Hallgerðar,  þá  er  hann  bað  hennar. 
en  hann  var  svo  ástfanginn  að  það  tjáði  eigi.  Kaupmáhu- 
gengu  saman  og  Höskuldur  Ijet  Hallgerði  festa  sig  sjálfa. 
Brúðkaup  þeirra  stóð  um  haustið  að  Hliðarenda  (um  974).-) 

Eptir  þingið  sagði  Gunnar  Njáli  að  hann  hefði  fest  sjer 
Hallgerði,  en  hann  tók  þvi  þungt  og  sagði:  ..af  henni  mun 
standa  allt  hit  illa,    er  hón  kemr  austr  hinaat."     Pvi  miöur 


')  Nj.  9/40;    Lax.  9/22.     I  Ldn.  17— 18'114    og   :3n  l.M    cr  hún  knllnð 
snúinbrók.        ^  Nj.  33— :i4/123-134,  sbr.  1/2—3,  9-17/40-7:).  41  171. 


244  Söguöldin. 

urðu  orð  þessi  aö  sönnu  Um  veturinn  var  heiniboð  að 
Bergþórshvoli  og  þar  Ijet  Bergþóra  Hallgerði  þoka  fyrir 
konu  einni/)  er  kom  síðar  til  boösins  og  skyldi  fá  sæti. 
Hallgerði  þótti  sjer  óvirðing  gerö  og  brá  þegar  Bergþóru 
um  að  hún  hefði  kartnögl  á  hverjum  fingri  og  Njáll  væri 
skegglaus.  Bergþóra  svaraði:  „hvártki  okkart  gefr  þat  öðru 
at  sök,  en  eigi  var  skegglauss  Porvaldr  búandi  þinn,  ok  rétt 
þú  þó  hánum  bana".  Hallgerður  eggjaði  þegar  Gunnar  til 
hefnda,  en  hann  stóðst  eggjunarorð  hennar  og  fór  heim  með 
hana.  Hallgerður  sagði  við  Bergþóru  að  skilnaði:  „mun  þú 
þat  Bergþóra,  at  vit  skulum  eigi  skildar."  Sumarið  eptir 
Ijet  hún  Kol  verkstjóra  sinn  drepa  húskarl  Bergþóru,  en 
Bergþóra  Ijet  hefna  hans  og  gekk  svo  um  timm  ár,  að  þær 
Hallgerður  Ijetu  drepa  menn  hvor  fyrir  annari.  Peir  Njáll 
og  Gunnar  seldu  hvor  öði-um  sjálfdæmi  uni  öll  vígin  og  varð 
þeim  það  aldrei  að  ágreiningsefni.  Hallgerður  hafði  þá  fengið 
Sigmund  Lambason  frænda  Gunnars  til  þess  að  vega 
Pórð  Leysingjason,  fóstra  Njálssona.  Njáll  sættist  á 
málið  og  kvað  syni  sina  eigi  mundu  rjúfa  þá  sætt,  er  hann 
gerði.  En  Hallgerður  fjekk  þá  Sigmund  til  þess  að  bæta 
gráu  ofan  á  svart  og  yrkja  háð  og  spott  um  Njál  og  syni 
hans.  f  á  þoldu  þeir  bræður  eigi  eggjunarorð  móður  sinnar 
nje  hróp  þeirra  Sigmundar  og  fóru  þegar  um  nóttina  af 
stað  af  leita  Sigmundar  og  vágu  bæði  hann  og  Skjöld  fjelaga 
hans  (um  980).^) 

Hallgerði  tókst  aldrei  að  vekja  óvináttu  á  milli  Gunnars 
og  Njáls  eða  sona  hans,  þó  að  fátt  væri  meðal  annars  liðsins; 
en  að  lokum  tókst  henni  að  leiða  óhamingju  yfir  Gunnar. 
Hann  var  skapgóður  maður  og  þoldi  Hallgerði  allvel  eggjunar- 
yrði  og  brigslyrði,  þótt  það  kæmi  fyrir  að  hann  teldi  á  hana 
fyrir  suni  illverk  hennar.^)  f*ó  fór  svo  eitt  sinn  að  hann 
fjekk  eigi  stilt  sig. 


^)  í  Nj.  35/134  segir  að  það  hafi  verið  Pórhalla  Ásgrímsdóttir  koiia 
Helga  Njálssonar;  ef  það  væri  rjett,  hefur  hann  þá  verið  nýlega  giptur. 
En  það  getur  eigi  verið  rjett;  Helgi  hefur  Ivvongast  tíu  til  tuttugu  árnni 
síðar.  og  hefur  þetta  verið  einhver  önnur  Ivona,  ef  til  vill  kona  Asgríms 
Elliðagrímssonar,    sbr.    þó  Safn  I,    419-420.  ^)  Nj.   35-4.5/1:34-198. 

«)  Nj.  36/143,  37/155,  38/163,  41/172,  44/182-183. 


Illgjörðir  Hallgerðar  langbrókar.  245 

Maður  er  nefndur  Otkell  Skarfsson.  Hann  bjó  i 
Kirkjubæ  á  Rangárvöllum.  Hann  var  óvitur  maður  og 
ómerkur,  en  ættstór,  því  að  hann  var  sonarsonur  Hallkels 
landnámsmanns  og  frændi  Mosfellinga  í  Grímsnesi.  í  hallæri 
einu,  sem  þá  bar  að  höndum,  reið  Gunnar  í  Kirkjubæ  og 
falaði  af  Otkatli  hey  og  mat,  en  hann  vildi  eigi  selja.  f*ó 
keyptl  Gunnar  írskan  þræl  af  honum  að  ósk  hans.  Um 
þingtímann  sumarið  eptir  Ijet  Hallgerður  þræl  þennan  stela 
í  Kirkjubæ  smjöri  og  ostum  á  tvo  hesta  og  leggja  siðan  eld 
i  útibúrið,  þar  sem  vara  þessi  var  geymd.  ?á  er  Gunnar 
fór  heim  af  þingi  riðu  margir  þingmenn  með  honum  að 
Hlíðarenda.  Hallgerður  bar  fyrir  þá  ost  og  smjör.  Gunnar 
vissi  að  Hallgerður  hafði  eigi  sjálf  búið  til  ost  og  spurði 
hana,  hvaðan  matur  sá  kæmi.  .,í*aðan  sem  þú  mátt  vel 
eta",  sagði  hún,  „enda  er  þat  ekki  karla  at  annaz  um 
matreiðu".  Gunnar  reiddist  og  mælti:  „illa  er  þá,  ef  ek  em 
þjófsnautr"  og  lýstur  hana  kinnhest.  Hún  kvaöst  þann  hest 
skyldu  muna  og  launa,  ef  hún  mætti. 

Otkell  átti  vin,  er  Skammkell  hjet.  Hann  var  bæði 
illgjarn  og  lyginn,  og  einhver  hinn  versti  óþokki,  sem  sögur 
fara  af.  Hann  fjekk  ásamt  Otkatli  Valgarð  hinn  gráa^)  til 
þess  að  grafast  fyrir  um  skaðann  í  Kirkjubæ:  höfðu  þeir 
þegar  fengið  grun  á  Hallgerði  og  þrælnum.  þvi  að  þeir  vissu 
að  hann  var  þjófgefinn.  Pað  kom  lika  upp  úr  kafinu.  að 
Hallgerður  mundi  hafa  látið  stela  þaðan  ost.  En  er  Gunnar 
frjetti  það,  reið  hann  i  Kirkjubæ  og  bauð  hin  bestu  boð 
fyrir  skaðann,  er  orðinn  væri  af  völdum  konu  hans  og  þræls- 
ins,  er  hann  keypti.  Hann  bauð  Otkatli  sjálfdæmi,  en  eptir 
ráðum  Skammkels  vildi  hann    eigi   taka   þvi,    fyr   en    hana 


')  I  Njálu  49/214  segir  að  haiin  fengi  Mfirð  Valgarðsson  til  þessa, 
en  hann  var  þá  haru  að  aldri.  shr.  Safn  I,  418.  Af  þvi  að  þe\r  feðgar 
voru  háðir  illgjarnir  og  slægir  og  Míuður  var  þjóðkunnur  fyrir  róg  sinn 
gegu  Höskuldi  Hvitanesgoða,  eru  hin  mestu  likindi  til  að  honum  sje  í 
Njálu  eignuð  ýms  illvirki  föður  síns.  Mörður  gat  varla  síikum  æsku, 
allra  síst  þegar  eptir  stuldinn  í  Kirkjuhæ.  verið  sá.  er  verstur  var  í 
ráðum  gegn  Gunnari.  Mörður  var  einnig  náskyldur  Gunnari,  en  Val- 
garður  eigi  og  Unnur  kona  lians  þá  dáin,  Nj.  46;20.'}. 


24ö  Sögiiöldin. 

riefÖi  fuiidiö  Gissur  livíta  og  Geir  goða.  Skammkeil  fór 
siöan  á  fuud  þeirra  fyrir  Otkel  og  sagöi  þeim  boö  Gunnars. 
f*eim  þótti  þau  góð  og  rjeðu  að  taka  þeim.  En  er  Skamm- 
kell  kom  aptur,  laug  liann  að  Otkatli  að  þaö  væri  vilji 
þeirra  Mosfellinga,  að  liann  stefndi  Hallgerði  um  stuld  en 
Gunnari  um  afneytslu.  Otkell  var  svo  óvitur  að  gjöra  það 
og  skaprauna  Gunnari  með  stefnu  um  jafnsvívirðilega  sök 
sem  stuld. 

Málið  í'ór  til  alþingis.  Par  fengu  þeir  Gissur  livíti  og 
Geir  goöi  að  vita  svik  Skanunkels  og  fór  svo,  að  þeim  þótti 
ráðlegast  að  bjóða  Gunnari  sjálfdæmi.  Hann  gerði  þá  verð 
húss  og  matar  þess,  er  inni  brann,  sjer  til  handa  fyrir  að 
honum  var  stefnt  til  háðungar.  Gissur  vildi  eigi  að  Gunnar 
gyldi  fje,  en  bað  að  hann  vildi  vera  vinur  Otkels.  „Pat  skal 
verða  aldrei",  sagði  Gunnar,  „ok  mun  hann  hafa  vináttu 
Skammkels." 

Vorið  eptir  reið  Otkell  með  sjö  mönnum  austur  i  Dal 
til  Runólfs  goða  Ulfssonar;  varð  þá  hesturinn  undir 
honum  svo  ólmur,  er  hann  reið  austur  Fljótshliðina,  að  hann 
fjekk  varla  viö  ráðið.  Svo  óheppilega  vildi  til  að  hann  reið 
þá  á  Gunnar  ofan  á  sáðlandi  han.s  og  rak  sporann  við  eyra 
honum,  og  risti  hann  mikla  ristu.  Gunnari  þótti  slikt  ósæmi- 
lega  gert,  en  hugði  þó  litt  á  hefnd,  fyr  en  hann  frjetti  að 
Skanmikell,  sem  var  með  i  ferðinni,  hefði  sagt,  að  hann 
hefði  grátið.  fað  var  meira  en  ærukær  maður  mátti  þola. 
Hann  reið  því  einn  í  veg  fyrir  þá  að  Rangá,  er  þeir  fói'u 
að  austan,  og  barðist  við  þá  (um  985).  Vá  hann  .skjótt  fjóra  af 
þeim,  en  þá  kom  KoLskeggur  bróðir  hans  til  bardagans  og 
feldu  þeir  þá  alla  átta.  Petta  var  fyrsti  bardaginn,  sem 
Gunnar  átti  í  á  Islandi,  og  varð  honum  mikið  um  verk  þetta. 
Hann  reið  hart  heim,  og  sagði  þá  Kolskeggur:  „hart  ríÖr  þú 
nú  frændi."  „Hvat  ek  veit,"  segir  Gunnar,  „hvárt  ek  mun 
því  úvaskari  maðr  en  aðrir  menn,  sem  mér  þykkir  meira 
fyrir  en  öörum  mönnum  at  vega  menn." 

Gunnar  reið  til  Bergþórshvols  og  sagði  Njáli  verk  þessi. 
Honum  þótti  mikið  að  gjört,  en  kvað  hann  mundu  fá  hina 
mestu    sænid    af  máli  þessu,    og  rjeð  honum  að  vega  aldrei 


Bardagar  við  Rangá.  247 

nieir  i  hinn  sama  knjerunn  en  uni  sinn  og  rjúfa  aldrei 
sætt. 

Gissur  hvíti  og  Geir  goði  áttu  að  niæla  eptir  Otkel. 
Peir  hlutuðu  uni  hvor  þeirra  skyldi  fara  með  sökina  og 
hlaut  Geir  goði.  Hann  sótti  Gunuar  og  Kolskegg  á  næ.sta 
alþingi  fyrir  vig  þeirra  átta.  Gunnar  naut  aðstoðar  Njáls 
og  ónýtti  málið  sökum  rangs  málatilbúnings.  En  Gunnar 
var  sáttgjarn  og  gerðu  sex  nienn  um  málið.  Skammkell  var 
gerður  ógildur,  en  sporahöggið  var  lagt  á  móti  einum  mann- 
gjöldum,  Sex  menn  voru  bættir  og  gáfu  frændur  Gunnars 
fje  til,  svo  að  öll  vígin  voru  bætt  þegar  á  þinginu.\) 

Eptir  þennan  fræga  sigur  óx  mörgum  i  augum  sæmd 
Gunnars,  og  urðu  ýmsir  til  þess  að  öfunda  hann  mjög. 
Helstir  þeirra  voru  þeir  frændur,  .synir  þeirra  mága  Stark- 
aðar  Barkarsonar  undir  Þrihyrningi.  nágranna  Gunnars, 
og  Egils  Kolssonar  í  Sandgili.  Peir  voru  ofsamenn  miklir 
og  kapp.samir,  harðlyndir  og  ódælir.  Fyrir  þeim  voru  þeir 
I^orgeir  Starkaðarson  og  Kolur  Egilsson.  Peir  rjeðu.st 
á  Gunnar  saklausan  að  hestaati,  en  hanu  þreif  Kol  og  kastaði 
honum  á  völlinn,  og  forgeir  laust  hann  með  stafnum 
svo  að  hann  fjell.  Siðan  .sátu  þeir  frændur  allir  við  30. 
mann  fyrir  Gunnari  hjá  Knafahólum,  er  hann  siðla 
sumars  reið  heim  úr  boði  hjá  A.>ígrimi  Elliðagrimssyni. 
Gunnar  var  með  Kolskegg  og  Hirti  bræðrum  sinum  og  varð 
þar  harður  bardagi  við  Rangá.  Fjellu  þar  fjórtáu  menn  af 
óvinum  Gunnars.  þar  á  meðal  EgiII  úr  Sandgili  og  .-íynir 
hans  og  tveir  .synir  Starkaðar,  en  hinir  flýðu  Par  fjell  einnig 
Hjörtur  Hámundarson,  og  Kolskeggur  varð  sár  (um  986)=^). 

Njáll  studdi  Gunnar  með  ráð  og  dáð.  ba^ði  meö  því  aö 
óhelga  hina  dauðu  fyrir  atför  og  fiörráö  við  þá  bræður  og 
með  því  að  selja  honum  gagnsakir  á  hendur  helstu  óvinum 
hans.  Málin  fóru  til  alþingis  og  var  þeim  fylgt  fa.st  fram. 
en  fyrir  orð  Hjalta  Skeggjasonar  voru  þau  lOgð  í  gjörð: 
voru  þá  vigin  bætt  en  engar  mannsektir.  Hafði  Gunnar 
„hina  mestu  sæ^nd  af  málinu,  ok  urðu  allir  á  þat  sáttir,  at 


')  Nj.  47--r)C/-2(«-2."jl».        -)  .Xj.  .•)7-G8/2.'>9-293. 


248  Söguiíklin. 

engi  væri  hans  jafningi  í  Sunnlendingafjórðungi.  Reið  Gunn- 
arr  heim  af  þingi  ok  sitr  nú  um  kyrrt.  En  þó  öfunduöu 
niótstöðumenn  hans  nijök  hans  sæmd"^) 

Porgeir  Starkaðarson  ginti  því  næst  eptir  ráðum  Val- 
garðar  hins  gráa  (eða  Marðar  sonar  hans?)  Porgeir  Otkels- 
son  í  lið  með  sjer  til  þess  að  Gunnar  skyldi  vega  tvisvar  i 
hinn  sama  knjerunn,  segir  sagan,  en  jafnframt  þó  til  þess 
að  hann  fengi  aptur  svo  ríka  höfðingja  á  móti  sjer  seni 
Mosfellinga.  Porgeir  var  vel  mannaður  og  vinsæll  maður, 
en  talhlýðinn  og  óvitur.^)  Þeir  nafnar  sátu  siðan  við  24. 
mann  fyrir  þeim  bræðrum,  Gunnari  og  Kolskeggi,  —  við 
Rangá  segir  í  Njálu,  sem  er  eitthvað  ófullkomin  eða  röng 
um  ferð  Gunnars-^)  —  og  lauk  svo  fundi  þeirra  að  f*orgeir 
Otkelsson  fjell  og  nokkrir  menn  aðrir,  en  I'orgeir  Stai-kaðar- 
son  flýði  undan  með  tlesta.^)  Gissur  hviti  sótti  siðan  Gunnar 
á  alþingi  fyrir  vig  Porgeirs  frænda  sins.  Pótt  Njáll  færði 
frani  þá  vörn  fyrir  þá  bræður,  að  þeir  Porgeir  hefðu  farið 
að  þeim  Gunnari  til  að  vinna  á  þeim,  voru  þó  bæði  fjegjöld 
og  utanferð  gjörð  á  hendur  þeim:  skyldu  þeir  bræður  vera 
utan  þrjá  vetur.  Njáll  bað  þá  Gunnar  innilega  að  halda 
sætt  þessa  og  hjet  hann  þvi. 

Peir  bræður,  Gunnar  og  Kolskeggur,  tóku  sjer  far  og 
Ijetu  flytjavöru  sina  til  skips.  í*eir  kvöddu  Njál  og  aðra  vini 
sina.  Skilnaðarstundin  kom  einnig  að  Hliðarenda  og  „Gunnar 
hvarf  til  allra  heimamanna  sinna",  ok  þeir  bræður  ríða  í 
braut.  Peir  ríða  fram  að  Markarfljóti.  Pk  drap  hestur 
Gunnars  fæti  og  stökk  hann  af  baki.  Honum  varð  litið  upp 
til  hliðarinnar  og  bæjarins  að  Hliðarenda.  Pk  mælti  hann: 
„Fögr  er  hliðin  svá  at  mér  hefir  hún  aldri  jafnfögr  .sýnz 
—  bleikir  akrar  en  slegin  tún  — ,  ok  mun  ek  riða  heim 
aptr  ok  fara  hvergi."  „Ger  þú  eigi  þann  úvina  fagnað", 
segir  Kolskeggur,  „at  þú  rjúfir  sætt  þína."  „Hvergi  mun  ek 
fara",  segir  Gunnar,   .,ok  .svá  vilda  ek  at  þú  gerðir."     „Eigi 


')  Nj.  66/:309,  shr.  70/327.  '')  Nj,  67— 68/:ílO-:314.  ^j  Sbr.  Kálund, 
ísl.  I,  226-227;  Árbók  1892  bls.  49-.52,  Arbók  1902  bls.  7-9.  ')  Nj. 
71-72/.S29-.336. 


Vig  Gunnars.  249 

skal  þat",  segir  Kolskeggur  .,hvártki  skal  ek  á  þessii  niðaz 
ok  á  engii  öðrii  þvi,  er  mér  er  til  trúat;  ok  mun  sjá  einn 
hlutr  svá  vera,  at  skilja  niun  með  okkr.  En  seg  þat  móður 
minni  ok  frændum  mínum,  at  ek  ætla  ekki  at  sjá  Island; 
því  at  ek  mun  spyrja  þik  látinn,  frændi,  ok  heldr  mik  þá 
ekki  til  útferðar."  Skilur  þá  með  þeim;  ríður  Gunnar  heim 
til  Hliðarenda,  en  Kolskeggur  til  skips  og  fer  utan  (uni 
989).^) 

Á  alþingi  árið  eptir  lýsti  Gissur  hvíti  sekt  Gunnars  að 
Lögbergi  og  fór  að  honum  um  haustið  við  40.  mann,  þá  er 
hann  var  einn  heima  vigra  manna.  Peir  sóttu  að  Gunnari 
i  skála  hans  og  var  þar  Rannveig  móðir  hans  og  Hallgerður 
kona  hans.  Gunnar  varðist  fjrst  með  bogaskotum,  þangað 
til  bogastrengur  hans  var  höggvinn  i  sundur.  í*á  þreif  hann 
atgeirinn  og  varðist  með  honuni,  en  mælti  til  Hallgerðar: 
.,Fá  mér  leppa  tvá  ór  hári  þínu  ok  snúið  þit  móðir  mín 
saman  til  bogastrengs  mér."  „Liggr  þér  nakkvat  við?" 
segir  hún.  „Líf  mitt  liggr  við",  segir  hann,  „þvi  at  þeir 
niunu  mik  aldri  fá  sóttan,  meðan  ek  kem  boganum  við." 
^Pá  skal  ek  nú,"  segir  hún,  „muna  þér  kinnhestinn;  ok 
hirði  ek  aldri,  hvárt  þú  verr  þik  lengr  eða  skemr."  „Hefir 
hverr  til  sins  ágætis  nakkvat,"  segir  Gunnar,  „ok  skal  þik 
þessa  eigi  lengi  biðja".  Rannveig  mælti:  „IUa  ferr  þér,  ok 
mun  þín  skömm  lengi  uppi". 

Gunnar  varði  sig  lengi  vel  og  fræknlega  og  særði  sextán 
menn,  en  tvo  feldi  hanu,  en  þar  kom  að  hann  fjell  af  mæði; 
var  þá  hægt  að  .særa  hann  til  ólifis  og  ganga  af  honum 
dauðum.-)  En  þótt  sagan  um  bogastrenginn  og  Hallgerði 
kunni  vel  að  vera  sönn,  eru  þó  eigi  líkindi  til  þess  að  óvinir 
Gunnars  hefðu  aldrei  fengið  hann  sóttan,  ef  HalJgerður  hefði 
gefið  honum  hár  í  bogastreng. 

Gunnar  var  mjög  harmdauði  mörgum  mönnum,  einkuni 
Njáli.  Hann  sendi  Skarphjeðin  .son  sinn  að  Hliðarenda  og 
hefndi   hann  Gunnars   með  Högna--)   .syni   hans.     Peir  fóru 


M  Nj.  73— 75  337-3.51.      ^)  >jj,  75— 77/:í.52— :367.      ^)  Hanu  er  nefndur 
Hámundur  í  Ldn.  5/290;  Hksb.  312/109. 


250  Söguöldin. 

iindii'  I'ríhyriiing  og  drápu  tvo  verstu  óvini  Gunnars,  Starkað 
og  Porgeir  son  lians.  Einnig  fóru  þeir  í  Odda  og  vágu  þar 
tvo  menn;  hafði  annar  þeirra  hælst  um  aÖ  hafa  veitt  Gunn- 
ari  banasár.  Valgarði  hinum  gráa  aÖ  Hofi  (eða  Merði  syni 
hans).  sem  verstur  liafði  veriö  i  tillögnm  við  Gunnar,  hótuÖu 
þeir  dauða.  en  hann  seldi  Högua  sjálfdæmi.^) 


Árnesingar. 

Af  Árnesingum  fara  lithir  síjgur  framan  af  söguöldinni. 
Merkastir  höfðingjar  voru  þar  niðjar  Hásteins  Atlasonar  í 
Flóanum  og  einkum  niðjar  Ketillijarnar  hins  gamla  1  Gríms- 
nesinu  og  Tungunum.  Með  Póroddi  goða  Eyvindarsyni  að 
Hjalla  í  Ölfusi  kom  og  alhiierkur  'maður  til  sögunnar  á 
síðari  hluta  10   aldar.    Hann  var  dótturson  Pormóðar  skapta. 

Pórður  dofni  Atlason  í  Traðarholti  í  Flóa^)  fór  utan  þá 
er  hann  hafði  tvo  um  tvitugt  að  heimta  arf  sinn,  en  týndist 
í  hafi  (um  939).  Hann  Ijet  eptir  sig  son  einn  tvævetran,  er 
forgils  hjet,  og  ekkju  unga.  er  fórunn  hjet  og  var 
dóttir  Asgeirs  austmannaskelfis.  Vetri  siðar  kom  út 
í*orgrimur  örrabeinn  Pormóðarson,  dótturson  Ketil- 
bjarnar,  og  rjeðst  hann  til  forráða  með  I'órunni  og  fjekk 
hennar  þremur  árum  síðar;  eignuðustþau  son,  erHæringur 
hjet. 

Porgils  fjekk  auknefni  af  Þorgrími  og  var  kallaður 
örrabeinsstj  úpur.  Peir  áttu  eigi  lund  saman  og  fór  Þorgils 
frá  stjúpa  sinum  til  Lopts  i  Gaulverjabæ  og  ólst  upp  iijá 
honum.     Síðan    fór    hann    utan,    er  hann  hafði  aldur  til  og 


1)  Nj.  78/371,  79/373-377.  í  Njálii  segir  að  þeir  Skarphjeðinn  færu 
fyrsl  aö  Otkla.  siðan  undir  frihyrniníi-  og  \m  að  Hoft.  Allir,  seni  kunnugir 
eru  afstíiðu  þessara  hæja  og  Hliðarenda,  munu  sjá  að  þetla  er  algjíirlega 
óeðlilegt.  Líklegt  er  að  J)eir  hafi  fyrst  farið  undir  f  rihyrning  og  þá  að 
Odda  eða  Hofi.  shr.  Árhók  V.m  hls.  9.        ^)  Sjá  að  framan  I,  284—285. 


Árnesingar.  2ót 

var  lengi  erlendis.^)  En  nokkru  eptir  þetta  lagði  Por- 
grimur  örrabeinu  hug  áÁshildi  ekkju  eptir  Ólaf  tvennum- 
brúna.  Helgi  trausti  sonur  hennar  vandaði  um.  Hann 
sat  fyrir  forgrimi  og  bað  hann  láta  af  komum  sinum.  Por- 
grimur  Ijest  eigi  hafa  barnaskap.  f  eir  börðust.  Þorgrimur 
fjell.  en  Helgi  fjekk  sjer  siðan  far  i  Einarshöfn.  Hæringur 
I'orgrim.sson  var  þá  16  vetra  og  reið  hann  að  íinna  Teit 
Ketilbjarnarson.-)  í*eir  Teitur  riðu  fimtán  að  banna  Helga 
far.  Þeir  fundust  i  Merkurhrauni  upp  frá  Mörk  við  Helga- 
hvol.  Peir  Helgi  voru  þrir  saman  komnir  af  Eyrum.  Par 
fjell  Helgi  og  maður  meó  honum  og  einn  af  þeim  Teiti; 
fjellust  vig  þau  i  faðma.^) 

forgils  örrabeinsstjúpur  kom  út  og  bjó  alllengi  i  Traðar- 
holti  og  þótti  mikill  afreksmaður,  en  eigi  virðist  hann  hafa 
haft  jafnmikið  veldi  i  Flóanum  .'^em  forfeður  hans:  niun  það 
hafa  falliö  um  koll  með  föður  lians.  í'orgils  fór  til  Græn- 
lands  eins  og  siðar  mun  sagt.  en  lifði  lengi  á  Islandi  eptir 
að  hann  kom  heim  úr  ferð  þeirri,    og  varð  gamall  maður.^) 

Ketilbjörn  iandnámsmaður  á  Mosfelli  átti  mörg  börn.  og 
var  Teitur  nafnkenda.stur  sona  hans.  Hann  hefndi  Porgrims 
örrabeins  systursonar  sins  og  hann  mun  einnig  hafa  veitt 
Viga-GIúmi  lið  á  alþingi.  er  hann  hafði  vegið  Sigmund 
Porkelsson.  í*etta  hvorttveggja  var  um  960  og  hefur  Teitur 
þá  veriö  á  efra  aldri.  Teitur  haföi  fengið  göfugt  kvonfang 
i  Noregi,  Ólöfu  Böðvarsdóttur  af  Vors,  og  var  Gissur 
hviti  sonur  þeirra.  Hann  var  fæddur  einhvern  tima  á  miðri 
10.  öld,^)  liklega  þó  heldur  rjett  fyrir  950  en  eptir  þaö  ár, 
og  er  hans  og  Ásgrims  Elliðagrimssonar  fyrst  getið  i  Viga- 
Glúms  sögu  um  960  á  alþingi.  en  það  muu  eigi  rjett.    Peir 


M  Fló.  12-17  130— 1:^7.  '-)  Teitur  er  í  Ldu.  in/:307  (í  Stb.  :í77  m  eu  eigi 
iHksb.)  kalla^uríiissnrarson.  og  heftíi  liann  eptir  þvi  áit  ar>vera  souar.sonur 
Kelilbjarnar.  Eu  það  er  varla  rjett.  j)ví  að  Ari  Iróði.  l^lb.  7,9.  10  18. 
kallar  liann  son  Ketilbjarnar;  liefur  Teitur  ísleifsson  mátt  vita  það, 
eu  eptir  honuni  lietur  Ari  haft  þetta.  Sbr.  eiunig  Sturl.  I.  12  20:í:  Bps. 
I  2  60;  N.j.  2()/102,  46  202:  Hkr.  I  Sl  40:í.  »)  Ldn.  10  :iO.-j-:307:  F16.  10 
-12/128-1:^0,  lS/i:iS-139.  *)  Sl)r.  Fió.  seni  þó  er  nijög  ykl.  ■)  Sbr. 
Sain  L  423-424. 


252  Söguöldin. 

voru  þá  báðir  of  iingir  til  þess  að  vera  fyrir  liðveitslu  á 
alþingi,  eigi  sist  er  Teitur  faðir  Gissurar  var  þar,  og  er  þama 
blandað  málum  við  liðveitslu  þeirra  viðViga-Glúm  lijer  um  bil 
25  áruni  síðar.  Gissur  hvíti  bjó  að  Mosfelli  i  Grimsnesi  a& 
sögn  Njálu,  en  i  Skálholti  að  sögn  Kristnisögu  og  Hungur- 
vöku,  og  mun  það  sannara.^)  Hann  var  höfðingi  mikiU,  og* 
kemur  til  sögunnar  um  eða  rjett  eptir  980;  er  hann  talinn  með 
helstu  höfðingjum  landsins,  þá  er  kristniboð  hefst.  Fyrstu 
málin,  sem  hans  getur  við,  eru  mál  Otkels  frænda  hans  1 
Kirkjubæ  og  vigsmál  Viga-GIúms  eptir  bardagann  á  Hrisateigi, 
Sama  er  að  segja  um  Ásgrím  Elliðagrímsson,  Ásgrims- 
sonar  landnámsmanns.  Elliðagrimur  faðir  hans  mun  hafa 
flutt  suður  um  land  og  liklega  reist  bæinn  í  Tungu  (nú 
Bræðratunga)  i  Biskupstungum.  Par  bjó  Ásgrimur  sonur 
hans.  Elliðagrímur  fjekk  Jórunnar  Teitsdóttur,  systur 
Gissurar  hvita.  Hún  var  eldri  en  bróðir  hennar,  því  að 
Ásgrímur  son  hennar  var  á  líku  reki  sem  Gissur  móðurbróðir 
hans.    Ásgrímur  er  talinn  með  höíðingjum  981.^) 

Nokkru  eldri  en  Gissur  hvíti  mun  frændi  hans  og  vinur 
Geír  goðiÁsgeirsson,  í  Hlíð  hinni  ytri  i  Biskupstungum, 
hafa  verið.  Móðir  hans  var  Porgerður  Ketilbjarnardóttir 
og  voru  þeir  Gissur  hvíti  systkinasynir.^)  Geir  var  höfðingi 
og  kemur  við  Njáls  sögu. 

Pá  má  enn  nefna  Hjalta  Skeggjason  úr  PjórsárdaL^) 
Hann  var  töluvert  yngri  en  Gissur  hvíti,  enda  var  hann 
tengdasonur  hans  og  átti  Vilborgu  dóttur  Gissurar  og 
Halldóru  Hrólfsdóttur  hins  auðga  fyrstu  konu  hans.^)    Hjalti 


')  Nj.  46/202,  50/224,  65/299-300.  77/369,  135/713;  Bps.  I.  12/26  (í 
Kristuisögu  segir  þó,  að  hann  haft  húið  tyrst  í  Höfða,  síðan  í  Skálholti), 
2/60—61.  fáttur  af  ísleift  Gissurarsyni  hendir  einnig  á  að  hann  haft 
búið  i  Skálholti,  Bps.  I,  54.  ^)  Nj.  26/102;  Sturl.  I,  12/203;  Krist.  1/4. 
3)  Sjá  að  framan  I,  214.  Nj.  46/203.  Þar  er  sagt  að  forkatla  Ketil- 
bjarnardóttir  haft  verið  móðir  haus.  *)  I  registri  yfir  mannanöfn  í 
I  b.  af  Biskupa  sögum  og  I.  b.  af  Safni  til  sögu  Islands  segir  aö  Hjalti 
Skegg;jason  byggi  á  Núpi,  en  þess  er  hvergi  getið  í  sögunum  á  hvaða 
bæ  i  fjórsárdal  haun  hjó;  er  þarna  farið  eptir  sögn  Jóns  Egilssonar, 
Safn  I,  29,  33.  *)  Hkr.  I,  81/403,  H  69/107;  Hungr.  Bps.  I,  2/60; 
Ldn.  21/63. 


Mosfellingar.  '2'>i 

kemur  fyrst  viö  sögii  á  alþingi  iim  987,  þá  er  þingað  var 
um  vígsmálin  eptir  fundinn  hjá  Knafahólum,  og  var  þá  ungur 
maöur,  en  hann  er  þó  talinn  meö  höfðingjum  981,  og  mun 
skörungsskapur  hans  við  kristnitökuna  hafi  valdið  þvi,  aö 
menn  hafa  ætlað  að  hann  hafi  þá  verið  orðinn  höfðingi, 
€n  hann  hefur  þá  tæplega  varð  tvítugur. 

Allir  þessir  höfðingjar  voru  friðsamir  menn,  göfuglyndir 
og  rjettsýnir.  Peir  gripu  að  eins  til  vopna,  þá  er  nauðsyn 
krafði  eptir  hugsunarhætti  manna  á  þeim  tímum.  Peir  fylgdust 
allir  að  málum,  og  var  því  erfitt  aö  standa  þeim  á  sporði. 
Fáar  ættir  á  Islandi  voru  jafnágætar  sem  MosfeUingar.  Peir 
kvisluðust  út  um  Arness}  slu,  einkum  Grímsnesið  og  Tungurn- 
ar;  voru  jafnan  merkir  menn  og  mikhr  höfðingjar  meðal 
niðja  Ketilbjarnar  alla  þá  tið.  á  meðan  þjóðveldið  stóð. 


Aðstaða  Íslands  við  önnur  lönd. 

Pótt  vigaferH  og  deilur  væru  alltiðar  meðal  einstakra 
nianna  á  söguöldinni,  varð  þó  aldrei  neinn  ahnennur  ófriður 
meöal  landsnianna.  líkt  og  stundum  átti  sjer  stað  i  öðrum 
löndum  eða  á  13.  öld  í  landinu  sjálfu.  Að  eins  einu  sinni, 
þá  er  þeir  Þórður  gellir  og  Tungu-Oddur  deildu,  lá  nærri, 
að  allmikil  styrjöld  yrði  á  Vesturlandi,  en  hún  hjaðnaði  niður 
og  varð  eigi  eins  mannskæð  eins  og  ýmsir  fundir  milli  fárra 
manna.  Landsmenn  nutu  einnig  yfirleitt  friðar  við  aðrar 
þjóðir,  enda  voru  menn  þá  eigi  teknir  að  fara  með  her  manns 
yfir  úthafið  og  til  litils  var  að  slægjast  á  íslandi. 

íslendingar  fóru  opt  til  annara  landa  bæði  til  þess  að 
selja  og  sækja  nauðsynjavörur  og  til  þess  að  mannast,  eða 
til  að  „afla  sér  fjár  ok  frama",  eins  og  segir  í  sögunum. 
Einnig  komu  margir  útlendingar  til  íslands.  einkum  Norð- 
menn  eöa  öðru  nafni  Austmenn.  Viðskipti  islenskra  manna 
og  útlendra  voru  venjulega  friðsamleg,  en  kæmi  upp  ágrein- 


2r>4  Söguöldiii. 

ingiir,  t'ói'  þá  opt  á  sama  liátl  seiii  hjer  hefur  verið  íVá  skýrt,. 
þá  er  um  deilur  og  missætti  var  að  ræða  meðal  Islendinga 
sjálíra.  Menn  gripu  til  vopna,  ef  1  hart  fór,  eða  ef  eigi  var 
liægt  að  ná  rjetti  sínum  á  annan  hátt  og  slvjótt  þurfti  úr  að 
ráða  Urðu  þá  vig,  eitt  eða  fleiri  eptir  ástæðum,  og  hvort 
sem  slikt  var  á  íslandi  eða  erlendis.  reis  samt  aldrei  neinn 
almennur  ófriður  iit  af  þvi  meðal  Islendinga  og  annara  þjóÖa 
eða  þjóðhöfðingja.     E*ó  lá  það  nærri  eitt  sinn. 

Á  árunum  kringum  970  bar  svo  við  að  islenskt  kaupskip 
braut  i  Danmörku,  en  Danir  tóku  upp  íje  alt  og  kölluÖu 
vogrek.  Fyrir  því  rjeð  bryti  konungs,  er  Birgir  lijet. 
íslendingum  þótti  sjer  mikill  órjeltur  gjörður  og  bnðu  konung 
rjetta  ránið,  en  hann  viidi  það  eigi.  Til  þe.ss  að  hefna  sin, 
samþyktu  þeir  siðan  iög  um  það  að  yrkja  skyldi  um  Dana- 
konung  níðvisu  fyrir  nefhvert,  er  á  var  landinu.  Haraldur 
Gormsson  var  þá  konungur  í  Danmörku,  og  ortu  Islendingar 
nið  um  hann  og  l^ryta  hans;  er  enn  til  ein  af  níðvisuni 
þeim,  sem  þá  voru  ortar,  og  hljóðar  hún  svo: 

Pás  sparn  á  mó  marnar 
morðkunnr  Haraldr  sunnan, 
varð  þá  Venða  myrðir 
vax  eitt,  í  ham  faxa, 
en  bergsalar  Birgir 
böndum  rækr  i  landi 
(þat  sá  öld)  i  jöldu 
óríkr  fyrir  liki.^) 

Petta  var  eitthvert  hið  versta  nið,  sem  vera  mátti  eptir 
hugsunarliætti  manna  í  þá  daga.    Þvilikar  samlikingar  þóttu 


^)  Visuna  skal  taka  þannig  upp:  tás  morðkunnr  Haraldr  sparn 
(=  fór)  sunnan  á  marnar  mó  (=  skip)  i  ham  faxa,  þá  varð  Venða 
myröir  vax  eitt,  en  Birgir  úríkr,  rækr  böndum  bergsalar  (=  goðum 
fjallanna,  landvættuni;  bergsalur  er  einnig  =  himinn  og  |)á  þýðir  þetta 
goðum  himinsins)  í  landi,  fyrir  (=  sparn  fyrir)  i  jOldu  (=  merar)  líki ; 
þat  sá  öld.     Sbr.  Finn  Jónsson,  Hkr.  IV,  86. 


Aöstaða  Íslands  viö  Ounur  lönil.  255 

þá  jafnsvívirðilegar  og  nieiðandi  sem  oss  virðist  þær  óskáld- 
legar  og  ruddalegar.  Eins  og  eðJilegt  var  reiddist  Haraldur 
konungur  Gormsson  Islendinguni  ákaílega  fyrir  níöið  og 
liugði  á  iiefndir.  ílann  fór  rjett  á  eptir  með  mikinn  skipaher 
til  Noregs  á  liendur  Hákoni  jarli  Sigurðssyni.  Á  meðan 
liann  var  með  lið  sitt  i  Sólundum,  ætlaði  liann  að  lialda  tii 
Islands  og  rjeðst  um  það  við  hina  vitrustu  menn  i  liði  sínu, 
en  þeim  þótti  eigi  ráðlegt  að  leggja  með  liðið  út  á  .svo 
mikið  haf.  Dönum  var  einnig  ókunnugt  til  hafna  á  Lslandi, 
„en  fólk  á  landinu  harðfengt  ok  ilt  viðreignar",  að  sögn  Ólafs 
sögu  Tryggvasonar  i  Fornmanna  sögum.  Haraldur  konungur 
sá  þá  að  þetta  var  ófæra,  og  sneri  liann  því  liði  sínu  suður 
með  landi  og  fór  til  Danmerkur  (um  975). 

Pá  er  það  spurðist  til  íslands.  að  Haraldur  Gormsson 
hefði  i  Iiyggju  að  herja  á  landið,  þótti  það  mikil  tíðindi;  en 
eins  og  sjá  má  af  dæmi  Eyjólfs  Valgerðarsonar  og  frásögu 
Snorra  Sturhisonar  hafa  landsmenn  ætlað  sjer  að  taka 
hraustlega  á  móti.  Og  er  það  frjettist.  að  konungur  hefði 
hætt  við  herferðina  og  að  ófært  þótti  langskipum  yfir  lithafið, 
eignuðu  menn  það  vættuni  landsins;  myndaðist  síðan  sú 
saga,  að  konungur  hefði  boðið  kunngum  manni  að  fai'a  í 
hamforum  til  Islands  og  að  landvættirnar  hefðu  bægt  honum 
burtu.^) 

Milli  Islendinga  og  Noregskonunga  var  fátt  i  fyrstu,  en 
það  breyttist  skjótt  til  hins  betra.  Mikill  þori  landnáms- 
manna  var  óvinveittur  Haraldi  hárfagra,  og  hann  gerði 
mörgum  þeirra  mikinn  skaða,  en  þeir  hefndu  sin  eptir 
föngum,  eins  og  fyr  er  sagt.  Hann  reyndi  að  hefta  för 
manna  til  Islands.  en  er  hann  fjekk  eigi  við  það  ráðið, 
lagði  hann  gjald  á  þá,  sem  fóru  þangað.  Svo  fór  að  menn 
gengust  undir  að  greiða  konungi  finnn  aura,  ef  þeir  væru 
eigi  frá  þvi  skildir,  til  þess  að  njóta  friðar  af  háifu  konungs. 
En   þeir,    sem   höfðu   farið    áður  til  Islands  og  voru  ósáttir 


')  Hkr.  I,  33/315-318;  Frís.  36/117;  Fms.  I,  83/l.>i;  Flat.  I,  121/152: 
.Tóinsv.  Fms.  XI,  13/42-43;  Knytl.  Fms.  XI,  3/181—182,  shv.  hjer  aö 
framan  bls.  107—8. 


256  Söguöldin. 

við  konung,  voru  eigi  óhultir  um  lif  sitt,  ef  þeir  kouui  aptur 
til  Noregs.  í*eir  munu  þvi  hafa  tekið  upp  það  ráð  að  greiða 
konungi  slikt  gjald  sem  landuámsmenn  þeir,  er  voru  i  friði 
við  konunginn,  til  þess  að  fá  einnig  að  njóta  friðar  og  lands- 
laga  i  Noregi,  enda  segir  Ari  hinn  fróði,  að  gjöld  þessi  til 
Haralds  hárfagra  hafi  verið  „upphöf'*  að  gjaldi  þvi,  „es  nú 
es  kallat  landaurar".  Eins  og  þá  var  ástatt  var  það  eigi 
litilsvert  fyrir  íslendinga  að  mega  njóta  friðar  og  rjettar  i 
Noregi.  Norðmanna  konungur  gat  annars  gert  þá  útlæga  í 
Noregi,  er  þeir  komu  þangað,  ef  honum  bauð  svo  við  að 
horfa;  urðu  þeir  þá  rjettdræpir,  hvar  sem  þeir  hittust  i  riki 
hans.  Pk  er  svona  stóð  á,  var  það  harðla  eðlilegt  að  íslend- 
ingar  leituðu  svo  opt  á  fund  konungs,  er  þeir  komu  til 
Noregs.  Peir  höfðu  gott  af  þvi  á  ýmsan  hátt  aö  koma  sjer 
vel  við  konunginn,  og  hvergi  áttu  þeir  kost  á  að  fá  virðu- 
legri  veturvist  og  meiri  frama  en  hjá  honum,  ef  þeir  voru 
sjálfir  vel  aö  manni. 

Haraldur  hárfagri  hafði  sitt  fram  uni  gjaldið  vegna  þess 
að  landsmenn  þurftu  að  koma  til  Noregs  og  þeim  var  þar 
hætta  búin,  ef  þeir  Ijetu  ekkert  af  hendi  rakna  við  konunginn. 
Hins  vegar  gat  hann  eigi  fengið  vald  yfir  Islandi  og  lands- 
mönnum,  þótt  hann  vildi  það  helst.  Tilraun  hans  i  þá  átt 
mistókst.^)  En  þótt  flestir  landnámsmenn  gætu  komið  sjer 
i  frið  við  Harald  hárfagra,  segir  það  sig  sjálft  að  þeir  höföu 
eigi  meiri  mök  við  hann  en  nauösyn  var  á,  nema  þeir,  sem 
voru  vinir  hans,  en  þeir  voru  eigi  margir. 

Eirikur  blóðöx  sat  svo  skamma  stund  að  riki  í  Noregi, 
að  þess  var  eigi  að  vænta  að  mikil  breyting  gæti  komist 
á  um  þetta  á  rikisárum  hans  (930—935),  enda  var  hann 
óþýður  maður  og  grimmur  og  átti  jafnan  i  ófriði.  Hákon 
•konungur  Aðalsteinsfóstri  var  hins  vegar  vinsæll  maður, 
glaðvær  og  rjettlátur.  Hann  sat  alllengi  að  riki  (935—961) 
og  ýmsir  íslendingar  kyntust  honum.  Á  rikisárum  hans 
tóku  íslendingar  að  gerast  hirðmenn  Noregs  konunga,  og 
gekk  svo  alia  þá  tið,  er  þjóðveldið  stóð  á  íslandi.    Pórólfur 


')  Sjá  að  framan  I,  182,  285. 


íslendinffar  og  IS'or?>mauna  konungar.  257 

liinn  sterki  Skólmsson  var  í  hirð  Hákonar  konungs  og 
barðist  meö  lionum  í  Storð  á  Fitjum  á  Hörðalandi  (961), 
þá  er  konungur  fjekk  banasár.  Yar  konungur  afbragðsmaður 
að  afli  og  hreysti  og  voru  þeir  Pórólfur  kallaðir  jafnsterkir.^) 
Hjá  Haraldi  gráfeld  (961—970),  Hákoni  jarli  Sigurðssyni, 
Eiríki  jarli  syni  hans,  en  þó  einkum  hjá  Ólafi  konungi 
Tryggvasyni  og  Ólafi  konungi  Haraldssyni  voru  margir  ís- 
lendingar.  Pað  má  telja  vist  að  einhverjir  Islendingar  haíl 
ávalt  verið  með  þeini,  á  meðan  þeir  sátu  að  ríki  i  Noregi,  og 
stundum  voru  þeir  mjög  margir.  I  öllum  þeim  stórorustum, 
sem  höfðingjar  þessir  háðu,  vorujafnan  einhverjir  íslendingar. 
Má  rekja  þetta  í  Noregs  konunga  sögum  og  íslendinga  sögum, 
þótt  hjer  sje  það  eigi  gert. 

Pá  er  sögur  hefjast  á  Norðurlöndum  var  það  einnig 
konunga  siður  að  hafa  skáld  við  hirð  sina.  Svo  gerði 
Haraldur  hárfagri  og  nokkrir  konungar  fyrir  hann.  Siður 
þessi  hjelst  i  Noregi  til  loka  13.  aldar.  Hirðskáld  Haralds 
hárfagra  voru  eðlilega  öll  Norðmenn;  en  bæði  Egill  Skalla- 
grimsson  og  Glúmur  Geirason  ortu  um  Eirík  blóðöx,  þótt 
eigi  væru  þeir  hirð.skáld  hans.  Skáld  Hákonar  Aðalsteins- 
fóstra  voru  norsk.  Á  hans  dögum  var  hirðskáld  hans  og 
vinur  Eyvindur  skáldaspiUir  Finnsson.  sonarson 
Eyvindar  lamba,  fræga.st  skáld  i  Noregi.  Eptir  daga  Eyvindar 
hnignar  skáldskap  Norðmanna  mjög,  en  á  íslandi  blómgast 
skáldskapur  um  langan  aldur  og  íslensk  skáld  gerast  hirð- 
skáld  Noregs  konunga.  Haraldur  konungur  gráfeldur  tók 
fyrstur  Noregs  konunga  íslensk  skáld,  Glúm  Geirason  og 
siðan  Kormák  Ögmundarson,  í  hirð  sina,  en  Eyvindur  skálda- 
spillir  mátti  eigi  þýðast  hann.  og  fór  heim  til  sin  norður  á 
Hálogaland.  Upp  frá  þessu  voru  venjulega  einungis  islen.skir 
menn  hirðskáld  Noregs  konunga  og  skáld  margra  annara 
stórhöfðingja  á  Norðurlönduni.-) 

Nokkru  siðar  orti  Eyvindur  skáldaspiliir  drápu  um  alla 
Islendinga,  en  þeir  launuðu  svo,  að  hver  bóndi  gaf  honum 


')  Fsk.  .5/24,    12/43—44:    Hkr.  1,  30/213:    Isl.    dr.  13   vísa.        ''}  Shr. 
.Skáltlatil,  Sn.— e.  lil,  270— 2.st);  Hkr.  í,  1/224— 22s. 

17 


258  Söguöldin. 

skattpenning,  er  stóð  þrjá  penninga  silfurs  vegna  og  var 
hvitur  1  skor.  I'eir  komu  nieð  silfrið  fram  á  alþingi  og 
rjeðu  þá  af,  að  fá  smiöi  til  aö  skíra  það.  Var  síðan  gjörður 
feldardálkur  af  því  og  greitt  af  smiðarkaupið,  og  stóð  eða 
vá  dálkurinn  50  merkur.^)  Islendingar  sendu  .síðan  Eyvindi 
dálkinn.  Pá  var  tiallæri  mikið  1  Noregi,  og  Ijet  Eyvindur 
þvi  höggva  i  sundur  dálkinn  og  keypti  hann  sjer  bú  fyrir 
(um  970)2) 

íslendingar  sýndu  bæði  með  þessu  og  með  framkomu 
sinni  gegn  Haraldi  Gormssyni  að  þeir  kunnu  að  launa  í 
sameiningu  bæði  gott  og  ilt,  og  að  koma  allir  fram  sem  einn 
maður  og  ein  þjóð  gagnvart  útlendingum.  Sjest  það  enn 
betur  .síðar  að  þjóðernistilfinning  þeirra  er  vöknuð  og  að  þeir 
skoða  sig  allir  sem  eina  þjóð.  Sú  tilfinning  vaknar  snemma 
hjá  þeim  og  er  stofnun  þjóðfjelags  þeirra  hið  fyrsta  óræka 
alsherjarvitni  um  það.  En  er  staðhættir  og  náttúra  landsins 
tók  að  hafa  áhrif  á  þá,  byrjuðu  þeir  einnig  smátt  og  smátt 
að  finna  betur  og  betur  mun  á  .sjer  og  Norðmönnum  og  að 
skoða  sig  sem  sjerstaka  islenska  þjóð,  en  eigi  norska. 

íslendingar  stóðu  einnig  i  þá  daga  mjög  vel  að  vigi  til 
þess  að  þrífast  vel  og  þroskast  sem  ofurlítil  sjálfstæð  þjóð 
og  til  þess  að  geta  verndað  sjálfstæði  .sitt.  Landið  var  svo 
fjarri  öðrum  löndum,  að  eigi  þurfti  að  óttast  óvinaher  nje 
neinn  átroðning  i  sjálfu  landinu  eða  við  strendur  þess  af 
hálfu  annara  þjóða.  Samgöngur  um  öll  lönd  voru  svo  seinar, 
að  íslendingar  voru  eigi  afskektari  frá  hinum  mestu  menn- 
ingarlöndum  heimsins  en  aðrar  Norðurlanda  þjóðir,  að  niinsta 
kosti  eigi  meir  en  Norðmenn  eða  Sviar.  Menn  höfðu  þá  eigi 
önnur  samgöngufæri  en  þau,  sem  Islendingar  höfðu.  Islend- 
ingar  áttu  jafnhægt  með  að  hafa  viðkynni  af  mentaþjóðunum 
eins  og  Norðmenn  og  eiga  viðskipti  við  þær.  Ef  Norðmenn 
fóru  kaupferð  frá  Noregi  til  annara  landa,  voru  þeir  venjulega 


^)  Pað  eru  800  lóð  silfui's.  Silfur  var  þá  uiiklu  dýrara  eu  nú.  Ein 
mörk  hreinsaðs  silfurs  var  =  þrjú  hundruð  vaðmála  (360  álnir).  Kvæðis- 
launin  voru  þvi  um  1.50  kúa  virði,  eða  sem  svarar  til  hjer  um  bil  IttOOO 
kr.  i  peningiim.        '')  Hkr.  I,  16/253—254;  Frís.  17/95. 


f  jóðernislilfinniiig  vaknar.  -259 

heilt  ár  i  ferðinni,  alveg  eins  og  Islendingar,  er  þeir  fóru 
erlendis.  Islendingar  kunnu  einnig  í  þá  daga  mjög  vel  að 
beita  vopnum,  eigi  síður  en  aðrir  menn.  Peir  stóðu  þvi  í 
fornöld  vel  að  vigi  bæði  til  þess  að  verja  hendur  sínar,  er 
á  þurfti  að  hakla,  og  einnig  til  þess  að  keppa  við  aðrar 
Norðurlanda  þjóðir  i  ýmsum  greinum,  svo  sem  í  kaupskap 
og  siglingum  og  i  almennri  menningu.  Og  sagan  sýnir  það 
lika  að  Islendingar  stóðu  i  fornöld  öðrum  mönnum  jafnfætis, 
og  í  einstaka  greinum  enda  feti  framar. 

Eptir  miðja  söguöldina  urðu  tvenn  stór  tiðindi  í  sögu 
Islendinga,  sem  nú  verður  að  hverfa  að.  Annað  þeirra  var 
fundur  Grænlands  og  Vesturheims,  en  hitt  boðan  kristinnar 
trúar  og  lögtaka  hennar  á  alþingi. 


17^ 


IV.    Landafundir  íslendinga. 

Fundur  Grænlands  og  landnám. 
Landsmenn  kristnaðir. 

Islendingar  voru  á  þeim  tíma,  sem  hjer  ræðir  um.  djarfir 
og  ágætir  siglingamenn.  Peir  könnuðu  ókunn  höf.  Eru 
frægastar  ferðir  þeirra  vestur  um  haf,  þá  er  þeir  fundu  Græn- 
land  og  Noröur-Ameríku. 

Á  miðri  landnámsöldinni  rak  mann  nokkurn,  er  hjet 
Gunnbjörn  Úlfsson,  vestur  um  Island  og  sá  þá  land  og 
fann  sker  þau,  er  við  hann  voru  kend  og  nefnd  Gunn- 
bjarnarsker^).  Hvar  sker  þessi  voru  varð  mönnum  aldrei 
vel  kunnugt,  að  öðru  leyti  en  því,  að  þau  voru  vestur  af 
íslandi  og  því  gleymdu  menn  eigi.  Island.  sem  fyrir  nokkru 
hafði  verið  með  öllu  ókunnugt,  hafði  fundist  vestur  í  hafi: 
ýmsum  mönnum  mun  þvi  eigi  hafa  þótt  óliklegt  að  fleiri 
ókunn  lönd  kynnu  að  vera  þar.  Slíkar  hugsanir  hafa  hlotið 
að  vekja  löngun  lijá  einstaka  mönnum  til  að  kanna  ókunna 
stigu  og  leita  nýrra  landa. 

í*ess  er  þó  eigi  getið  að  neinn  hafi  farið  að  leita  Gunn- 
bjarnar.skerja  fyr  en  um  978,  er  þeir  Snæbjörn  galti 
Hólmsteinsson  og  Hrólfur  hinn  rauðsendski  lögðu 
af  stað  í  þeim  erindum.  Snæbjörn  var  alinn  upp  i  Pingnesi 
i  Borgarfirði.     Hann  barðist    við  Hallbjörn  Oddsson    frá 


')  Ldn.  8/86,    14/104-.5.   29/150;    Hksl).  64/27.   77/34,    121/48,    122/50; 
Stb.  76/149,  89/155,  150/173,  1.52/174. 


Gunnbjaruarsker.  261 

Kiðjabergi  i  Grinisnesi  hjá  Hallbjarnarvörðum  og  hefndi 
vigs  frændkonu  sinnar  H  a  1 1  g  e  r  ð  a  r  T  u  n  g  u  -  0  d  d  s  d  ó  1 1  u  r.  ^) 
Snæbjörn  átti  þá  skip  i  Grímsárósi  og  keypti  Hrólfur  hinn 
rauðsendski  helminginn  i  þvi:  Ijetu  þeir  siðan  i  haf  að  leita 
Gunnbjarnarskerja  og  voru  ellefu  menn  með  hvorum  þeirra. 
Með  Snæbirni  var  I*óroddur  fóstri  hans  úr  fingnesi  og 
kona  hans;  enn  fremur  bræður  tveir,  I'orkell  og  Sumar- 
liði  Porgeirssynir  rauðs,  sonarsynir  Einars  Stafhyltings.^) 
Af  mönnum  Hrólfs  er  einn  nafngreindur,  Styrbjörn  nokkur, 
er  mun  hafa  verið  upphafsmaðurinn  að  sundurlyndi  og  víga- 
ferlum  milli  þeirra  fjelaga.  Honum  sagði  eigi  vel  hugur 
um  ferðina,  þvi  að  hann  dreymdi  um  bana  sinn  og  vigaferli, 
og  „frost  og  kulda,  feikn  hverskonar."  Annars  segir  eigi  af 
ferð  þeirra  fyr  en  þeir  fundu  Iand,og  mun  það  hafaverið  austur- 
strönd  Grænlands.  Pá  urðu  þeir  missáttirSnæbjörn  ogStyrbjörn 
útaf  könnun  landsins  og  braut  Styrbjörn  skipanir  Snæbjarnar. 
Peir  gjörðu  sjer  skála  og  voru  i  honum  um  veturinn,  en 
hann  lagði  i  fönn,  og  urðu  þeir  að  grafa  sig  út.  Pað  var 
á  góu.  Til  þess  að  leita  sjer  bjargar,  fóru  flestir  þeirra  á 
veiðar,  en  Snæbjörn  gjörði  að  skipi.  Menn  af  beggja  hendi 
voru  heima  að  gæta  skálans.  Par  var  Póroddur  og  kona 
hans,  Hrólfur  og  Styrbjörn.  En  þótt  þeir  væru  i  óbygðum 
og  illa  staddir,  gat  Styrbjörn  þó  eigi  stjórnað  heipt  sinni  og 
hefndarhug.  Hann  vá  í*órodd  og  þegar  á  eptir  fór  hann 
með  Hrólfi  að  Snæbirni  og  drápu  þeir  hann  báðir.  f*á  er 
menn  komu  heim  af  veiðum.  urðu  þeir  bræður  t*orkelI  og 
Sumarliði  og  aðrir  menn  Snæbjarnar  að  sverja  eiða  sjer  til 
lifs.  Pess  var  eigi  að  vænta  að  mikið  yrði  úr  landakönnun 
þessara  manna.  er  svona  var  komið.  Uni  sumarið  Ijetu  þeir 
i  haf  og  tóku  Hálogaland,  og  þaðan  fóru  þeir  til  íslands  og 
komu  út  i  Vaðli.  En  nú  vofði  hefnd  yfir  höfðum  þeirra 
Hrólfs  og  Styrbjarnar.    Pk  er  I*orkeII  trefill  frjetti  hið  sanna 


^)  Ldu.  30  151  — 1.53.  -)  Föðursyslir  þeirra  brivðra  .Tórunn  Einars- 
dóttir  var  gipt  fórarni  korna  Grinikelssyni,  bi-óðursyni  Gunnbjarnar 
Ulfssonar;  munu  þeir  bræður  þvi  bata  lieyrt  ættnienn  síua  segja  af 
ferðum  Gunnbjarnar.     Ldn.   8,87. 


202  Söguöldin. 

af  ferðuni  þeirra,  sendi  hann  niann  til  liöfuðs  þeini,  og  voru 
þeir  báðir  vegnir.^) 

Fregnir  af  ferð  þeirra  Snæbjarnar  og  Hrólfs  hafa  eflaust 
borist  víða  út  uni  sveitir.  einkuni  á  Vesturlandi;  er  eigi 
óliklegt  að  það  haíi  ýtt  undir  Eirík  rauða,  þá  er  hánn  lagði 
af  stað  litlu  siðar  að  leita  Gunnbjarnarskerja. 

E  i  r  í  k  u  r  h  i  n  n  r  a  u  ð  i  var  sonur  Porvalds  Asvaldssonar 
og  var  fjórði  maður  frá  Yxna-Póri.  Peir  feðgar  áttu  heima 
á  Jaðri  í  Noregi,  en  urðu  aö  fara  þaðan  fyrir  víga  sakir. 
f*eir  lijeldu  þá  til  Islands  og  var  það  löngu  eptir  landnám, 
rjett  eptir  miðja  10.  öld  (um  1)55).  Peiv  feðgar  settust  að 
á  Hornströndum  og  bygðu  þar  land  i  landnámi  Hella-Bjarnar 
Herfinnssonar  og  bjuggu  að  Dröngum.  f*ar  andaðist  Por- 
valdur,  en  Eiríkur  fjekk  Pjóðhildar  Jörundardóttur, 
sonardóttur  lllfs  skjálga  ^)  Móðir  hennar  var  Porbjörg  knarrar- 
bringa,  er  þá  var  gipt  I^orbirni  hinum  haukdælska.  Eiríkur 
rjeðst  nokkru  siðar  norðan  af  Ströndum  og  sótti  á  fund 
tengdamóður  sinnar.  Hann  ruddi  land  í  Haukadal  og  reisti 
þar  bæ  hjá  Vatnshorni,  er  hann  nefndi  Eiríksstaði  og  bjó 
þar  um  hrið.  En  eitt  sinn  feldu  þrælar  hans  skriðu  á  bæ 
Valþjófs  á  Valþjófsstöðum,  en  Eyjólfur  saur,  frændi  Valþjófs, 
hefndi  hans  og  drap  þrælana.  Fyrir  það  vá  Eiríkur  Eyjólf 
og  einnig  vá  hann  að  Leikskálum  mann  nokkurn,  sem  hjet 
Hólmgöngu-Hrafn.  Frændur  Eyjólfs  mæltu  eptir  hann.  og 
var  Eiríkur  gjörður  úr  Haukadal.  Hann  „nam"  þá  Brokey  og 
Öxney  og  bjó  fyrsla  veturinn  að  Tröðum  i  Suðurey,  en  siðan 
flutti  hann  i  Öxney  og  bjó  á  Eiriksstöðum.-^)  Eiríkur  komst 
þar  skjótt  i  illdeilur  við  nienn,  því  að  hann  var  óvæginn. 
Á  meðan  hann  bjó  að  Tröðuni,  Ijeði  hann  Porgesti  hinum 
gamla  Steinssyni   á   Breiðabólsstað   á  Skógarströnd   set- 


1)  Ldn.  30/151—1.54;  Hksb.  122/48—50;  Stb.  152/173-174.  •')  Um 
ætt  hennar  sjá  Ldn.  22/129- 130.  I  Olafs  sögu  Tryggvasonar  er  Jörundur 
faðir  fjóðhildar  talinn  Atláson  og  er  það  eflaust  Atli  hinn  rauði  Úlfsson 
skjálga.  Fnis.  II,  220/213;  Eir.  r.  49.  í  Flóamanna  sögu  15/133  er  sagt  að 
Eiríkur  rauði  hafi  farið  utan  ungur  að  aldri  og  verið  með  Hákoni 
Hlaðajarli.  Pað  hefur  hlotið  að  vera  á  meðan  hann  bjó  að  Dröngum. 
V  Sbr.  Kálund,  ísL  l,  455-56;  Safn  H,  293.  296. 


á 


Eiríkur  rauði.  263 

stokka.  en  er  hann  lieimti  þá  aptur,  vildi  Porgestur  eigi 
skila  þeim.  Eirikur  sótti  því  setstokkana  á  Breiðabólsstað, 
en  Porgestur  fór  eptir  honum.  Peir  fundust  skamt  frá  garði  að 
Dröngum,  næsta  bæ  fyrir  utan  og  neðan  Breiðabólsstað.  og 
-börðust;  fjellu  þar  tveir  synir  Porgests  og  nokkrir  menn 
aðrir.  Eptir  fund  þennan  voru  hvorirtveggju  varir  um  sig 
og  höfðu  um  sig  fjölda  vígra  manna.  f*á  er  voraði  bjó  Por- 
gestur  málið  undir  þing  á  hendur  Eiríki.  Porgestur  var 
tengdasonur  í*órðar  gellis  og  veittu  því  synir  hans  honum 
og  íleiri  gildir  bændur.  Eiriki  rauða  veitti  aptur  á  móti 
Styrr  Porgrímsson  lið.  Eyjólfur  Æsuson  úr  Sviney,  Þorbjörn 
Vífilsson  og  Porbrandssynir  úr  Alptafirði.  Pótt  það  væru 
hraustir  menn,  mun  Eirikur  þó  hafa  sjeð  sitt  óvænna.  því 
að  málaefni  hans  voru  þung.  Pórsnesþing  var  fjöhiient 
þetta  vor,  en  Eiríkur  kom  þangað  eigi,  og  enginn  liðveislu- 
manna  hans,  nema  Styrr.  Hann  dró  alla  þá  menn  undan 
I^orgesti,  er  hann  mátti  og  fjekk  Snorra  goða  til  þess  að 
fara  eigi  að  Eiríki  eptir  þingið.  Eiríkur  varð  sekur.  en  hann 
hafði  búið  skip  sitt  um  þingtimann  i  Eiríksvogi  og  borið  á 
þ)að  alt  lausafje  sitt.  Eptir  þing  fóru  þeir  Porgestur  með 
mörgum  skipum  inn  í  eyjar  að  leita  Eiriks,  en  fundu  hann 
eigi,  þvi  að  Eyjólfur  leyndi  skipi  hans  i  Dímonarvogi  á  meðan 
leitin  stóð  yíir.  Þeir  Styrr  komu  þangað  til  móts  við  Eirik 
og  fylgdu  honum  út  um  eyjar  eplir  dæmi  Arnkels  goða. 
Eiríkur  sagði  þeim  þá  að  hann  ætlaði  ,,at  leita  lands  þess, 
er  Gunnbjörn.  son  Ulfs  kráku,  sá,  erhann  rak  vestr  um  ísland, 
þk  er  hann  fann  Gunnbjarnarsker" ;  og  hann  kvaöst  aptur 
mundu  leita  til  vina  sinna,  ef  hann  fyndi  landið  ^) 

Eirikur  rauði  sigldi  undan  Snæfellsnesi,  og  hann  kom  utan 
að  Miðjökli  á  Grænlandi,  þar  sem  Bláserkur  heitir.  Hann 
fór  þaðan  suður  með  landi,  að  leita  ef  landið  væri  þar 
byggjandi.  Hann  var  hinn  fyrsta  vetur  í  Eiriksey.  sem  hefur 
hklega  verið  nær  miðri  hinni  eystri  bygð,  eins  og  segir  í 
Olafs  sögu  Tryggvasonar  og  Landnámuhandritunum  Hauks- 
bók   og  Melabók.    og   .sama    eyjan,   sem  Eirikur  var   i  hinii 


')  Ldn.  13-14,102-104:  Eir.  r.  2,5-7;  Eyrb.  24/37-:i8. 


264  Söguöldin. 

þriðja  vetiir.^)  Um  vorið  eptir  fór  Eiríkur  til  fjarðar  þess, 
er  hann  nefndi  Eiriksfjörð  eptir  sjálfum  sjer,  og  tók  sjer 
þar  bústað.  Hann  fór  það  sumar  viða  fram  meö  landi, 
kannaði  það  og  gaf  örnefni.  Hann  iiefur  þá  að  likindum 
fcU-ið  til  vestri  bygðar  eins  og  segir  i  sumum  lieimildarritun- 
um.  Um  vetur  var  hann  í  Eirikshólmum  við  Hvarfsgnipu. 
Hið  þriðja  sumar  fór  hann  alt  norður  til  Snæfells  og  inn  i 
Hiafnsfjörð.  Hann  hvarf  þá  aptur  og  var  hinn  þriðja  vetur 
i  Eiriksey  fyrir  mynni  Eiriksfjarðar.  Sumarið  eptir  fór  hann 
til  íslands  og  kom  i  Breiðafjörð  og  var  þar  um  veturinn  í 
Hólmslátri.  Um  vorið  börðust  þeir  Porgestur  og  beið  Eirikur 
þá  ósigur,  en  eptir  það  voru  þeir  sættir.  Um  sumarið  fór 
Eirikur  að  byggja  land  það,  sem  hann  haföi  fundið.  Hann 
gaf  þvi  nafn  og  kallaöi  Grænland,  og  „kvað  menn  þat 
mundo  fýsa  þangat  farar,  at  landit  ætti  nafn  gott."  Petta 
var  eptir  sögn  Ara  fróða  tjórtán  vetrum  eða  fimtán  fyr  en 
kristni  kæmi  lijer  á  ísland,  986  eða  985.  Höfundur  Eyr- 
byggju,  er  hefur  notað  rit  Ara  fróða  sem  heimiid,  segir  að 
það  hafi  verið  14  vetrum  fyr  en  kristni  væri  lögtekin,  og 
telur  viðburðina  eptir  þvi.  I  Landnámu  er  sagt  að  það  hafi 
verið  15  vetrum  fyr  en  kristni  var  i  lög  tekin  á  Islandi, 
sömuleiðis  1  sögu  Ólafs  Tryggvasonar;  en  þar  segir  og  að 
það  hafi  verið  sama  sumar,  sem  Friðrik  biskup  og  Porvaldur 
Koðránsson  fór  utan.  Það  var  árið  986,  og  er  þessi  bending 
ef  til  vill  ijett  og  mikilsverð.  Pó  er  eigi  hægt  að  segja  með 
fullri  vissu,  hvort  árið  er  rjettara.  Eirikur  hefur  þvi  farið 
að  leita  Gunnbjarnarskerja  annaðhvort  981  eða  982  og  kannað 
hið  nýfundna  land  á  árunum  981—984  eða  982—985.  Síðan 
var  hann  einn  vetur  á  íslandi  og  fór  að  byggja  Grænland 
sumarið  985  eða  986.^) 


1)  Fms.  II,  220/214—21.5  og  í  Eir.  r.  bls.  50,  52,  sbr.  Hksb.  76/34.  Mb..  Ltln. 
14/105  nm.  í  Stb.  89/1.55  segir  að  Eiriksey  væri  í  vestri  bygð,  sbr. 
þó  Finnur  Jónsson,  Gronlands  gamle  Topografi  efter  Kilderne,  í  Med- 
delelser  om  Gronland  XX.  Kbhvn.  1899,  bls.  270.  '')  íslb.  6/9;  Ldn. 
14/105—106;  Hksb.  78/35;  Stb.  90/156;  Eyrb.  24/38;  Eir.r.  2/8-9;  50-51 
(=  Fms.  II,  220/214—215).  Allir  elstu  annálar  telja  byggingu  Grænlands 
986.  Svo  ætlar  Guðbr.  VigfVisson,  Safn  I,  337—38,  og  er  líklegt  að  þaö 
ár  sje  bygðarár  Grænlands. 


Fundur  Grænlands.  265 

Fundur  Grænlands  vakti  mjög  mikla  eptirtekt  einkum  á 
Vesturlandi.  enda  mun  Eirikur  ekkert  hafa  sparað  til  þess 
að  fá  fólk  tii  að  flytja  þangað.  Svo  er  sagt  að  2.5  skip  færu 
úr  Breiðafirði  og  Borgarfirði  um  sumarið  á  eptir  Eiriki  til 
Grænlands,  en  að  14  kæmust  út  þangað.  Sum  rak  aptur, 
en  sum  týndust,  og  sýnir  það,  eins  og  margar  aðrar  ferðir 
til  Grænlands  á  þeim  tímum,  að  eigi  var  auðveldara  þá  að 
sigla  þangað,  en  nú  á  dögum,  enda  var  eigi  hægt  að  fara 
þangað  beint  frá  ísiandi  fyrir  is.  ísar  voru  svo  miklir  fyrir 
austan  Grænland  .,i  landnorðri  eða  til  norðrs  fyrir  landinu" 
segir  i  Konungs  skuggsjá,  að  hver  sá,  er  vildi  ná  landinu, 
varð  að  sigla  um  það  til  útsuðurs  og  vesturs,  „til  þess  er 
hann  er  umkominn  alla  þessa  isa  ván,"  og  sigla  þaðan  og 
til  landsins.  En  það  henti  menn  iðulega  að  þeir  leituðu  of 
snemma  landsins  og  komu.st  fyrir  þvi  i  isa. 

Straumur  er  líka  mikill  fram  með  austurströnd  Græn- 
lands  og  gerði  það  siglingu  enn  hættulegri.  Skildu  menn 
það  eigi  í  fornöld,  þá  er  isana  rak  úti  i  reginhafi  eins  móti 
veðri  og  undan,  og  svo  mikil  var  ferð  þeirra  og  áköf  sem 
skipssigling  í  góðu  byrleiði.  f  óttu  því  isar  þessir  „undar- 
ligir  at  náttúru".^) 

Islendingar  námu  land  á  Grænlandi  eins  og  forfeður 
þeirra  höfðu  gert  á  íslandi.  Landið  mun  hafa  verið  óbygt, 
þar  seni  þeir  settust  að,  enda  er  talað  um  það  sem  óbygt 
land.  Ari  fróði  segir  að  það  hafi  fundist  og  bygst  af 
íslandi,  en  þó  getur  hann  þess  að  Islendingar  hafi  fundið 
þar  „manna  vistir,  bæði  austr  ok  vestr  á  landi,  ok  keiplabrot 
ok  steinsmíði  þat,  es  af  því  má  skilja.  at  þar  hafði  þess 
konar  þjóð  farit,  es  Vínland  hefir  bygt  ok  Grœnlendingar 
kalla  Skrælingja".^)  Svo  er  að  sjá  af  þessu  og  landnámi 
Islendinga  yfirleitt,  sem  Eskimóar  hafi  eigi  verið  fyrir  á 
suðvesturströnd  Grænlands.  þá  er  Islendingar  komu  þangað 
og  námu  þar  land,  en  þeir  höfðu  áður  farið  þar  um.  Pá 
er  íslendingar  eða  Grænlendingar  hjeldu  siðar  langt  norður 
eptir  vesturströndinni,  hittu  þeir  Eskimóa  norður  i  óbygðum. 


')  Kgssk.  16/40.        ^)  Islb.  6/9. 


•266  Söguöldin. 

Hve  nær  þaö  var,  er  eigi  kunnugt.  Á  miðri  11.  öld,  þá  er 
Porkell  Gellisson  kom  til  Grænlancls,  höfðu  þeir  liklega 
eigi  hitt  þá,  því  að  þá  mundi  Ari  fróði,  sem  ritaði  um  Græn- 
land  eptir  frásögn  Porkels,  hafa  getið  þess  eða  komist  öðru 
vísi  að  orði  um  menjarnar  eptir  þá.  Aptur  á  móti  höfðu 
grænlenskir  veiðimenn  fundið  þá  lijer  um  bil  hundrað  og 
fimmtíu  árum  síðar,  þá  er  „Historia  Norvegiæ"  var  rituð 
(snemma  á  13.  öld);  voru  þeir  litlir  vexti  og  höfðu  þeir  eigi 
járn,  en  hnífa  úr  steini  og  örvarodda  úr  hvalbeini.  Græn- 
lendingar  kölluðu  þá  Skrælingja.^)  Annars  er  þess  getið 
i  Flóamanna  sögu  að  þeir  Porgils  örrabeinsstjúpur  hafi  orðið 
varir  við  tvær  konur,  sem  þeir  hugðu  að  væru  tröllkonur, 
og  hafa  sumir  ætlað  að  það  hafi  verið  Eskimóar,^)  og  þeir 
hafi  hafst  við  á  stangli  á  suðausturströnd  Grænlands,  en 
Flóamanna  saga  er  svo  óáreiðanleg  að  eigi  er  hægt  að  leggja 
fuUan  trúnað  á  þetta. 

Eiríkur  rauði  nam  Eiríksfjörð  i  eystri  bygð  og  bjó 
i  Brattahlið,  norðan  við  innanverðan  fjörðinn;  er  þar 
einhver  hinn  fegursti  blettur  á  Grænlandi.  Nokkrir  menn 
aörir,  sem  land  námu  á  Grænlandi,  eru  taldir.  Einn  þeirra 
var  Herjólfur  Bárðarson,  sonarson  Herjólfs  landnáms- 
manns  í  Höfnum.  Hann  nam  Herjólfsfjörð  og  bjó  á  Herjólfs- 
nesi.  Það  er  syðst  á  meginlandi  Grænlands.  Með  honum 
fór  til  Grænlands  maður  nokkur  kristinn  frá  Suðureyjum  og 
orti  hann  Hafgerðinga  drápu.  r*eir  komust  í  hafgerðingar, 
sem  getið  er  um  i  Grænlandshafi.  Stefið  úr  drápunni  er 
enn  iil  og  biður  skáldið  Krist  að  beina  för  sina  og  halda 
verndarhendi  yfir  sjer.'') 

Um  flesta  af  landnámsmönnum  þeim,  sem  sagt  er  um  i 
Landnámu  að  færu  út  með  Eiriki,  er  nú  ekkert  kunnugt. 
Firðir  þeir  eða  dalir.  sem  þeir  námu,  voru  flestir  nefndir 
eptir  þeim  (Ketilsfjörður,  Hrafnsfjörður,  Sölvadalur,  Einars- 
fjörður,   Hafgrimsfjörður,  Arnlaugsfjörður);  þó  var  stundum 


1)  Hist.  Norv.,  Moiium.  hist.  Norv.  bls.  76.  ^)  Fló  24/145-46;  P. 
A.  Munch.  Hist.  H,  364.  ^)  Kgsk.  16/39;  Ldn.  14/106,  14/319-20;  Hivsb. 
79/3.5. 


Laudnám  á  Græulandi.  267 

iit  af  því  brugðið.  í*orbjörn  glora  nam  Siglufjörð  og  Snorri 
í'orbrandsson  kallaði  fiörð  þann  Alptafjörð,  er  hann  nam. 
eptir  átthaga  sínum  á  Islandi.  AUir  þessir  firðir  eru  i  Eystri 
bygð.^) 

í  Landnámu  er  sagt  að  Snorri  f  orbrandsson^)  hafi  farið 
«t  með  Eiríki  til  Grænlands,  en  það  er  eigi  rjett,  og  má  vera  að 
svo  sje  um  fleiri,  sem  þar  eru  nefndir  og  hið  sama  er  sagt 
um.  Snorri  Porbrandsson  fór  fyrst  til  Grænlands  eptir  sætt 
Eyrbyggja  og  Álpttiröinga  998  og  með  honum  Porleifur 
kimbi  bróðir  hans.  Þorleifur  bjó  þar  til  elli,  og  er  við  hann 
kendur  Kimbavogur  á  miUi  jökla  á  Grænlandi;  en  Snorri 
fór  til  Vinlands  eins  og  siðar  mun  sagt  verða.^) 

Með  Eiríki  rauða  fór  til  Grænlands  systrungur  hans 
I^orkell  farserkur.  Hann  nam  Hvalseyjarfjörð  milli 
Eiriksfjarðar  og  Einarsfjarðar.*)  Er  auðsjeð  að  Eirikur  hefur 
gert  alt,  er  hann  mátti.  til  þess  að  fá  menn  til  að  flytja  til 
Grænlands.  Margir  af  þeim,  sem  fluttu  þangað,  voru  vinir 
hans,  kunningjar  eða  vandmenn.  Einu  af  vinum  Eiríks  var 
I^orbjörn  sonurVifils  leysingja  Auðar  djúpúðgu.  Hann 
var  goðorðsmaður  að  þvi,  er  segir  i  sögu  Eiriks  rauða,  og 
bjó  á  Hellisvöllum  (nú  Helhiar)  undir  Snæfellsjökli.  Fjárhagur 
hans  gerðist  erfiður  og  fór  hann  þá  til  Grænlands  með  fjöl- 
skyldu  sina.  Hafði  Eirikur  lofað  að  launa  honum  liðveisluna, 
þá  er  þeir  skildu  á  BreiÖafirði.  Með  honum  rjeðust  þrir 
tugir  manna .  til  ferðarinnar  og  einn  af  þeim  var  Ormur 
bóndi  frá  Arnarstapa  með  konu  sinni.  Peir  fengu  óveður  i 
hafi,  vos  mikið  og  vesöld ;  sótt  kom  i  lið  þeirra  og  andaðist 
Ormur  og  kona  hans  og  helmingur  þeirra.  Seint  um  haustið 
tóku  þeir  Herjólfsnes  á  Grænlandi.  Par  bjó  þá  góður  bóndi. 
er  Porkell  hjet,  og  tók  hann  við  Porbirni  og  skipverjum 
hans   um    veturínn    (líklega   999—1000).     Ef   þetta    er  rjett. 


*)  Vm  legn  t^essara  tjarða  og  liiinia  fornu  bygða  á  Gra'nlandi  sbr. 
Finn  .Jónsson,  Gronlands  ganile  Topografi  í  Meddelelser  oin  (ironland 
XX.  bls.  567—329.  ^)  í  Stb.  92/l.'>6  er  hann  Ivalla^ur  Helgi.  eii  {>að  er 
rangt.  forbrándssynir  ern  taldir  i  Eyrb.  12/13.  Ldu.  13/100:  Stb.  86  I.jL 
"")  Eyrb.  48/91— 92,  sbr.  Eir.  r.  7/27,  Ldn.  14  107.       *)  Ldn.  14/107. 


268  Söguöldin. 

seni  varla  þaif  að  efa,  hafa  fleiri  bændur  reist  bæi  eða  búi6 
þá  á  Herjólfsnesi  en  Herjólfur  einn  eða  Bjarni  sonur  hans, 
seni  tók  við  búi  föður  síns  eptir  hann.^)  Uni  vorið  bjó  Por- 
björn  skip  sitt  og  fór  á  fund  Eiriks  rauða  i  Brattahlíð.  Var 
honum  þar  vel  tekið  og  var  hann  þar  um  veturinn.  Um 
vorið  gaf  Eirikur  Porbirni  land  á  Stokkanesi  og  reisti  hann 
þar  bæ  og  bjó  þar  siðan.  En  Porbjörn  var  nú  orðinn  aldraður 
maður  og  andaðist  hann  árið  1002. 

Dóttir  forbjarnar  var  GuðriÖur,  hin  mesta  merkiskona, 
er  giptist  Porsteini  Eirikssyni  rauða  hau.stið  iOOl. 
Pau  feðgin  voru  kristin,  þá  er  þau  komu  til  Grænlands  og 
er  því  liklegt  að  þau  hafi  eigi  farið  þangað  fyr  en  um 
999.2) 

Annar  merkur  maður  fór  einnig  um  þetta  leyti  til  Græn- 
lands  eptir  boði  Eiriks  rauða.  Pað  var  forgils  örrabeins- 
stjúpur  Pórðarson  frá  Traðarholti.  Hann  braut  skip  sitt 
undir  Grænlandsjöklum  i  vik  nokkurri  á  austurströnd  lands- 
ins.  Par  varð  hann  að  vera  tvo  vetur  sökum  ísa,  og  koni 
þá  sótt  i  lið  hans  og  dó  hjer  um  bil  hehningur  þess.  f  rælar 
hans  myrtu  þá  fórey  konu  hans  veika  og  hhipu  á  brott. 
Eptir  miklar  þrautir  náði  hann  þó  um  siðir  til  bygða  á 
Grænlandi.  En  hann  var  þar  eigi  lengi,  því  að  þeim  Eiriki 
rauða  samdi  eigi.  Porgils  hjelt  þá  aptur  til  Islands  og  kom 
hann  þangað  eptir  mikla  hrakninga  og  eptir  hjer  um  bil 
sex  ára  brottveru.  Porgils  hafði  tekið  kristni  á  Islandi 
áður  en  hann  lagði  i  ferð  þessa,  og  hefur  það  þvi  verið  uni 
aldamótin  1000.^) 

Til  Grænlands  leituðu  einnig  einstaka  menn  sekir  til 
þess  að  forða  sjer  undan  hefnd,  alveg  eins  og  ýmsir  vigamenn 
höfðu  gert,  þá  er  Island  bygðist.  í*eir  bræður  Vjesteins- 
synir  fóru  til  Noregs  með  móður  sinni  og  Auði  ekkju  Gisla 
Súrssonar  nokkrum  árum  eptir  að  þeir  höfðu  hefnt  föður 
síns.  í*ar  var  Bergur  Vjesteinsson  veginn  af  Ara  Súrssyni. 
Helgi  forðaði  .sjer  þá  og  fór  til  Grænlands  og  settist  þarað; 


')  Grænl.    þ.    2/55         ')  Eir.r.   2/6—7,    3/9-14,    4/18,   5/22,   6/23-26; 
Ldn.  7/85,  17/112.        ^)  Fló.  20-28/141—153. 


Landnáin  á  Grænlandi.  269 

hefur  þaö  veriö  litlii  eptir  að  Eiríkur  tók  að  byggja  Græii- 
land.^)  Enn  fremur  fóru  þaugað  nokkrir  menn  til  þess  að 
vitja  feðra  sinna  eða  frænda,  er  höfðu  setst  þar  að.  Svo  gerði 
Bjarni  Herjólfsson  að  því  að  sagt  er,  þá  er  hann  kom  til 
Islands  frá  Noregi,  og  faðir  hans  var  farinn  til  Grænlands. 
Hann  Ijet  þá  aptur  í  haf  og  fór  á  fund  föður  sins.  Síðar 
mynduðust  sagnir  um  ferð  hans  og  var  sagt  að  hann  hefði 
sjeð  lönd  á  leiðinni  til  Grænlauds.^) 

Grænland  bygðist  á  heldur  skömmum  tima.  liklega  á 
hjer  um  bil  tíu  til  tuttugu  árum.  á  meðan  Eirikur  rauði  var 
uppi.  Mikill  mannfjöldi  var  það  eigi.  sem  fór  til  Grænlands: 
en  töluvert  fleiri  hafa  þó  farið  þangaö  en  þeir.  sem  voru 
á  þeim  fjórtán  skipum.  sem  náðu  landi  á  Grænlandi  sama 
sumar  sem  Eiríkur  rauði  tók  að  byggja  það.  Mannfjöldinn 
á  þeim  hefur  varla  farið  fram  úr  420  manna  eða  30  menn 
als  að  meðaltali  á  skipi,  en  liklegt  er  að  þangað  hafi  flutt 
hjer  um  bil  helmingi  fleira  fólk  frá  íslandi.  Um  þefta  eru 
þó  engin  skirteini;  en  löngu  síðar,  þá  er  nýlenda  íslendinga 
stóð  í  mestum  blóma,  er  sagt  að  þar  hafi  verið  280  bæir, 
190  í  Eystri  bygð  og  90  i  Vestri  bygð/')  Bendir  þetta  á  að 
landslýður  hafi  verið  um  eða  undir  3000  manna  als.  og  er 
iillliklegt  að  nærri  þriðjungur  af  þeirri  tölu  hafi  flutt  til 
landsins  á  landnámsöld  þess.  Bygðin  var  aldrei  stór.  þvi 
að  undirlendi  er  lítið  á  Grænlandi  og  byggilegt  land  er 
þar  að  eins  i  fjörðunum  á  vesturströndinni.  en  landið  sjálft 
liggur  undir  jökli.  Vesturströnd  landsins  er  mjög  vogskorin, 
og  ganga  margir  mjóir  firðir  langt  inn  i  landið.  ÖII  bygðin 
á  Grænlandi  .skiptist  i  tvent,  Eystri  bygð  og  Vestri  bygð. 
Eystri  bygð  var  mest  og  var  hún  suðvestan  á  Grænlandi. 
austan  frá  Sölvadal  og  Herjólfsfirði  eða  sunnan  frá  Herjólfs- 
nesi,  rjett  fyrir  sunnan  60.  stig  norðlægrar  breiddar.  ef  miðað 
er  við  syðsta  nesið  á  Grænlandi.  og  norður  fyrir  61.  stig. 
Mest  var  bygðin  í  kringum  Eiríksfjörð  (nú  Tunugdliarfik) 


1)  Gísl. -37(99—100.        ■-)  Grænl.  þ.  .>í— 5Ö.     Sbr.  G.  Storm    i  Aarb. 
f.  n.  Oldkh.  18t^7  bls.  305  o.  ef.        ^)  Meddelelser  om  Gronhind  XX.  3^20. 


270  Söguöldin. 

og  Eiiiarsfjörð  (nú  Igalikofjörðinn).  Pað  eru  næstu  íirðir 
við  Júliönuvon. 

Ur  Eystri  bygð  var  talinn  sex  daga  róður  sex  mönnum 
á  sexæringi  til  Vestri  bygðar.^)  Syðstur  fjörður  í  Vestri  byg5 
er  Lýsufjörður  (nú  Fiskinessfjörður)  talinn,  á  63.  stigi  norður- 
breiddar.  I^aðan  gekk  Vestri  bygðin  alla  leið  norðui'  á  65. 
breiddarstig  um  firðina  kringum  Góðvon.^)  I  Vestri  bygð  er 
enginn  landnámsmaður  nefndur,  en  að  eins  sagt  að  sumir 
þeirra  færu  þangað.  Veturinn  lUOl — lOOá  eru  tveir  bændur 
nefndir,  sem  bjuggu  i  Lýsufirði.  íað  voru  þeir  Þorsteinn 
Eiriksson  og  torsteinn  svarti  og  munu  þeir  hafa  bygt  þar 
fyrstir.    En  Porsteinn  Eiriksson  andaðist  þann  vetur  úr  sótt.^)^ 

f  ótt  bygðin  væri  eigi  mikil  á  Grænlandi  og  engin  saga 
.sje  til  af  Grænlendingum  í  heild  sinni,  er  þó  sagt  anmiki5 
af  sumum  þeirra  i  Islendinga  sögum  og  af  ferðum  nokkurra 
íslendinga  til  Grænlands.  Einnig  hafa  Islendingar  ritað  sögu 
Eiriks  rauða  og  tvo  þætti  af  Grænlendingum.^)  Saga  Græn- 
lendinga  er  þvi  töluvert  kunn  framan  af  öldum.  Grænlend- 
ingar  settu  þegar  ríki  á  stofn,  er  landið  var  bygt,  og  Ijetu 
þeir  íslen.sk  lög  gilda  hjá  .sjer,'')  enda  voru  allar  ástæður 
svo  likar,  að  engin  þörf  var  á  aö  breyta  frá  islenskum  lögum,^ 
að    þvi   leyti   sem  gat  koniið  til  niála  að    framkvæma   þau 


')  GrOnlandiæ  vetiis  chorographia  í  Meddelelser  om  Gronl.  XX,  hls. 
:íi9;  einnig  í  Gronl.  hist.  Mindesm.  III,  228.  '^)  Áður  á  líðum  leituðu 
menn  aðEystri  hygð  á  austurströnd  Grænlands,  en  náðu  þar  eigi  landi 
fyrir  is.  Heinrich  Peter  von  Eggerz  ritaði  þá  ,,0m  Grönlands 
österhygds  sande  Beliggenhed"  i  Landhusholdnings  Selslíal)s  Skrifter 
"IV,  1792,  hls.  239-320  og  leiddi  rök  aö  því,  að  Eystri  hygð  hefði  verið. 
á  vesturströndinni.  W.  A.  Graah,  höfuðsmaður  í  sjóliðinu,  komst 
á  rannsóknarferð  sinni  1828  —  1831  að  raun  um  að  svo  hefði  verið,  sbr. 
Undersogelses-Rejse  til  Ostkysten  af  Grenland.  Efter  kgl.  Befaling  ud- 
fort  i  Aarene  1828-31  af  W.  A.  Graah.  Kbhavn.  1832,  bls.  161—190. 
Um  endurfund  Grænlands  sjá  Gronl.  hist.  Mindesmærker  III,  62.5—794. 
^)  Eir.  r.  6/23— 26.  *)  Öllum  .söguþáttum  og  greinum  úr  fornritum  voruin 
um  Grænland  hefur  Finnur  Magnússon  og  C.  C.  Rafn  safuað  saman  og  geíið^ 
út  i  Gronlands  historiske  Mindesmærker  I-  III  h.  Khhavn.  1838—4.5.  Margt 
af  því  er  nú  komið  út  í  nýrri  útgáfu  og  má  sjerstaklega  nefna  sögu 
Eiríks  rauða.  Kbhavn.  1891.  *)  Sbr.  orðin  „hér  á  landi  eða  í  várum 
lögum"  (=nýbygð  Islendinga  á  Grænlandi)  i  Grág.  I  a,  226,  II,  70. 


Stjóniar.skipun  Grænlendinga.  271 

á  Grænlandi.  Hofðingjarnir  rjeðu  mestu,  og  voru  þeir 
nefndir  goðar  eða  goðorð.smenn,  eins  og  á  Islandi,  og  áttu 
þingmenn.^)  í*eir  seítu  þing  á  .stofn  og  var  það  háð  árlega 
að  Görðum  i  Einarsfirði,  er  var  mest  höfuðból  á  Græn- 
landi  annað  en  Brattahlíð;  þingið  var  stundum  nefnt  Garða- 
þ i  n g  en  .<tundum  þ  i  n  g  þeirra G r æ n  1  e n  d  i n g a  eða  a  1  þ  i  ngi.^) 
Peir  hafa  ef  til  vill  átt  lögsögumann ;  að  minsta  kosti  er 
lögmaður  nefndm*  þar  á  fyrri  hluta  II.  aldar  að  vísu  i 
heimildarriti  frá  14.  öld.  fað  var  Skáld-Helgi.  íslend- 
ingur.  seni  rimurnar  eru  af.  Hann  hraktist  til  Grænlands 
og  varð  þar  vel  metinn  lögmaður;  er  það  eigi  undarlegt 
þótt  það  orð  sje  notað  í  rínium,  sem  ortar  eru  á  14.  öld. 
en  eigi  lögsögumaður,  enda  fer  það  ver  í  ríminu.^)  Á  Garða- 
þingi  voru  sótt  mál  á  hendur  mönnum  og  þeir  dæmdir. 
f^ar  bjuggu  menn  i  búðum  um  þingtimann  og  skemtu  stund- 
uni  þingmönnum  með  þvi  að  segja  frá  stórvirkjum  og  tíð- 
indum.  og  var  alt  líkt  þvi.  sem  var  á  vorþingum  eða  jafnvel 
alþingi  á  Islandi,  nema  mannfjöldinn  minni  og  þingmálin 
þvi  færri.^) 

Grænland  bygðist  um  það  leyti  sem  baráttan  hófst  á 
Islandi  milli  heiðinnar  og  kristinnar  trúar.  Eirikur  rauði 
var  heiðinn  og  flestir  þeir  menn,  sem  land  námu  á  Græn- 
landi.  Að  eins  fáeinir  af  þeim  mönnum.  sem  fluttu  þangað, 
voru  kristnir;  en  það  leið  eigi  á  löngu  áður  en  kristni 
væri  boðuð  á  Grænlandi.  Ólafur  konungur  Tryggvason  var 
frumkvöðull  að  þvi,  sami  maðurinn  sem  sótti  fastast  að 
kristniboðinu  væri  haldið  áfram  á  íslandi.  Hann  fjekk  Leif 
Eiriksson  til  þess. 

Leifur  var  fæddur  á  íslandi  einhvern  tíma  á  árunum 
960—970.  Hann  ólst  þar  upp  og  fór  með  föður  sinum  til 
Grænlands.  Eitt  sinn  fór  hann  utan  og  er  eigi  annars  getið 
uni   ferð   hans  i  Ólafs  sögu  Tryggvasonar,   en  að  hann  hafi 


•)  Fóst.  7/83,  9,97.  n  Fóst.  9/86,  9/96,  11,105;  Grænl.  þ..  Flal. 
III,  3'448.  .5/450;  brjef  1389  i  Grönl.  h.  Mind.  III,  140.  ')  Skáld-Helsa 
rimur  \l,  2-5.  visa.  i  Grönl.  hisl.  Mind.  II.  .532:  Rininas.  ii8.  *)  F»'>st. 
9  S6— 91,  11/105:  (irænl.  þ.  Flat.  III,   1/445,  .5/450— .52. 


272  Söguöldin. 

komið  uin  haiistið  999  af  Grænlandi  til  Noregs.^)  I  Eiriks 
sögu  rauöa  er  aptur  á  nióti  skýrt  frá  þvi  að  hann  hafi  orðið 
sæliafi  til  Suðureyja  sania  sumar,  sem  hann  sigldi  af  Græn- 
iandi,  og  dvalið  þar  lengi,  þvi  að  þeim  byrjaði  seint.  Leifur 
lagði  þá  hug  á  konu  eina  ættstóra,  erPórgunna  lijet.  I*á 
er  Leifur  sigldi  á  brott,  beiddist  hún  að  fara  með  honum. 
Leifur  vildi  eigi  leyfa  það,  er  hann  heyrði  að  húu  hefði  eigi 
samþykki  frænda  sinna  til  þess,  og  kvað  það  vera  að  hertaka 
konu  í  ókunnu  landi,  ef  hann  færi  með  hana.  Nokkru  siðar 
ól  Pórgunna  svein,  sem  kaliaður  var  Porgils,  og  kom  hann 
til  Grænlands,  þá  er  hann  stálpaðist  og  kannaðist  Leifur  við 
faðerni  hans.  Pórgunna  sjálf  ætlaði  sjer  einnig  að  fara 
þangað,  en  af  þvi  varð  þó  eigi  svo  getið  sje.  Aptur  á  móti 
er  skýrt  frá  þvi  i  Eyrbyggju  að  kona  nokkur  suðureysk,  er 
Pórgunna  hjet,  haíi  komið  út  árið  eptir  (1000)  i  Breiðafjörð 
með  Dyflinnarfari  einu,  og  hafa  því  sumir  ætlað  að  það  hafi 
verið  E*órgunna  vinkona  Leifs,  enda  bendir  saga  Eiriks  rauöa 
á  að  höfundur  hennar  hafi  ætlað  að  svo  hafi  verið,  þvi  að 
hann  nefnir  Porgils  son  þeirra  Leifs  i  sambandi  við  Fróðár- 
undur  og  segir,  að  liann  kæmi  að  sögn  sumra  manna  til 
Islands  sumarið  fyrir  þau.  faö  fellur  þó  mjög  illa  saman 
við  timatalið  og  aldur  Þórgunnu,  sem  til  Islands  kom,  svo 
að  eigi  er  hægt  að  segja  um  það  með  vissu.  Menn  hugðu 
að  hún  væri  komin  á  hinn  sjötta  tug  ára,  og  andaðist  him 
árið  eptir  að  Fróðá  lijá  Puriði  Barkardóttur  (1001). 
Gerðust  þá  Fróðárundur  um  haustið  og  veturinn  eptir, 
af  þvi  að  brugðið  var  út  af  tilskipun  hennar  um  rekkju- 
bímaðinn.^) 


1)  Hkr.I,  86/410;  Fms.  II,  221/215;  Flat.  III,  341/430.  '')  Eir.  r.  5/18 
— 20;  Eyrb.  50 — 55/92  —  102.  I  Eyrbyggju  segir  að  í'órgunna  hafi  komið 
út  það  sumar.  er  kristni  var  lögtekin  (1000).  Bæði  sökum  þess  og 
aldurs  hennar  hefur  P.  A.  Munch  (Hist.  II,  364—65)  getið  þess  til  að 
Leifur  hafi  farið  um  986  utan  frá  Grænlandi  og  að  hann  hafi  þa  kynst 
I'órgunnu  og  eignast  son  með  henni,  og  sje  blandað  saman  þessum 
tveimur  feröum  Leifs  í  Eiriks  sögu  rauða,  en  það  er  eigi  líklegt.  Orð 
Eyrbyggju  um  aldur  fórgunnu  er  að  eins  getgáta,  en  í  Eyrbyggju  segir 
að  Kjartan  sonur  furíðar  að  Fróðá  væri  13  eða  14  vetra,    er  fórgunna 


Grænleudingai'  kristnaðir.  21') 

Pá  er  Leifur  kom  til  Noregs,  fór  haiin  á  fiind  Ólafs 
konungs  Tryggvasonar  og  var  með  lionum  um  veturinn. 
Hann  tók  þá  við  kristni  og  allir  skipverjar  hans,  og  baö 
konungur  hann  síöan  að  boða  kristni  á  Grænlandi. 
Leifur  lofaði  þvi  og  fjekk  konungm*  honum  þá  prest  og 
kennimenn  til  fylgdar.  Um  sumarið  (1000)  sigldi  Leifur  til 
Grænlands,  en  íjekk  útivist  harða  og  langa.  Velkti  hann 
þá  um  lengi  og  hitti  ókunn  lönd.  Einnig  fann  hann  menn 
á  skipsflaki  og  bjargaði  þeim  og  flutti  heim  með  sjer.  Að 
lokum  tók  hann  land  i  Eiriksfirði  og  fór  heim  i  Brattahlið. 
Hann  tók  síðan  brátt  að  boða  kristna  trú  og  sýndi  mönn- 
um  orðsendingar  Olafs  konungs.  Eirikur  tók  máli  hans  seint. 
en  Pjóðhildur  móðir  hans  Ijet  skjótt  skirast.  Hún  Ijet  gjöra 
kirkju  kippkorn  frá  húsum  og  var  kirkja  sú  kend  við  hana 
og  kölluð  I'jóðhildarkirkja.  I  henni  hafði  hún  bænahald  og 
menn  þeir,  sem  við  kristni  tóku.  Pjóðhildur  vildi  eigi  veita 
Eiríki  sömu  sambúð  sem  áður,  siðan  him  tók  kristna  trú,  og 
var  honum  það  mjög  móti  skapi.  Fer  tvennum  sögum  af  þvi, 
hvort  hann  hafi  verið  skirður  áður  en  hann  andaðist.  I  Olafs 
sögu  Tryggvasonar  segir,  að  alt  fólk  á  Grænlandi  og  Eirikur 
þar  á  meðal  hafi  verið  skirt  að  ráðum  og  eggjan  Leifs,  en 
í  Grænlendinga  þætti  er  sagt  að  Eirikur  hafi  andast  fyrir 
kristni  og  að  hann  hafi  dáið  þá  um  veturinn  (1001),  en  hann 
hefur  liklega  eigi  dáið  fyr  en  1007^),  og  er  eigi  ólíklegt  að 
hann  hafi  þá  verið  skírður,  þótt  hann  hjeldi  fast  við  heiðn- 
ina.^)  Að  minsta  kosti  tókst  Leifi  að  koma  kristni  á  Græn- 
land,  en  til  þess  mun  eflaust  hafa  gengið  meiri  timi  en  eitt 


kom  v'it,  og  var  tiaun  það  i  lok  10.  aldar.  Eu  sje  i)að  rjett  að  Pórgunna 
vinkoua  Leifs  og  nafua  hieuuar,  er  andaðist  að  Fróðá.  sje  sama  kouan, 
hefur  þó  forgils  sonur  lieuuar  hlotið  að  vera  koruuugur  ])á;  haus  er 
eigi  heldurgetið  í  Eyrhyggju.  Liklega  ersagan  uni  Fróðárundur  þjóðsaga. 
sem  livilir  á  sögulegum  viðhurðum,  sem  hafa  gerst  í  hyrjuu  11.  aldar: 
—  þá  druknaði  f  óróddur  aðFróðá;  fyrir  því  er  hann  eigi  nefudur  lOUS 
eða  1009;  —  en  nú  er  eigi  hægt  að  greina  hvað  satl  er  i  heuui.  Shr. 
Guðbr.  Vigfússon  i  Eyrb.  bls.  XVII  og  A.  M.  Reeves,  The  Finding  of 
Wineland  bls.  169-170. 

')  Eir.  r.  12/ 4ó.        ^)  Sbr.  Fló.  25/149. 

18 


á74  Söguöldin. 

ár;  hefur  því  starfi  ef  til  vill  eigi  verið  lokið  fyr  en  á  döguiii 
Ólafs  konungs  hins  helga.^) 

Eptir  það  að  Leifur  kom  úr  Noregsferð  sinni  og  hafÖi 
bjargað  mörguni  mönnum  og  fundið  ókunn  lönd,  fanst  mönn- 
um  svo  mjög  um  hamingju  hans,  að  þeir  lengdu  nafn  hans 
og  kölluðu  hann  Leif  hinn  heppna.  Eiríkur  faðir  hans 
sagði  þó,  að  „þat  væri  samskulda,  er  Leifr  hafði  borgit 
.skipsögn  manna  ok  þat,  er  hann  hafði  flutt  skémanninn  til 
Grœnlands".     Svo  nefndi  hann  prestinn.^) 

Eptir  fráfall  Eiriks  rauða  tók  Leifur  við  búi  eptir  hann 
i  Brattahlíð.  Hann  þótti  hinn  mesti  höfðingi  á  Grænlandi 
á  meðan  hann  var  uppi.  Hann  átti  .son,  er  PorkeU  hjet, 
og  tók  hann  við  búi  í  Brattahlíð  eptir  föður  sinn.  Leifur 
er  .síðast  nefndur,  þá  er  Olafur  konungur  hinn  helgi  bað 
Pórarinn  Nefjólfsson  að  fl^ija  Hrærek  konung  til  Grænhinds 
(1019).  En  er  í^ormóður  Kolbrúnarskáld  kom  þangað  uni 
1025,  var  Porkell  Leifsson  höfðingi  yflr  Eiríksfirði  og  einhver 
hinn  vin.sælasti  höfðingi  á  Grænlandi;  hefur  Leifur  þá  verið 
fallinn  frá.^) 


Fundur  Vínlands  eða  Norður-Ameríku. 

A  meðan  Grænland  var  aö  byggjast,  voru  töluverðar 
samgöngur  milli  þess  og  Islands.  Pá  voru  og  alltíðar  ferðir 
milli  íslands  og  Noregs;  eru  því  öll  líkindi  til  þess  að  hinir 
islensku  landnámsmenn  á  Grænlandi  hati  framan  af  leitað 
fyrst   til  Islands  óg  haldið  þaðan  til  Noreg.s,    þá  er  ferðimii 


^)  Adam  frá  Briinum  getur  i^ess  að  kristni  A'æri  nýlega  líomin  til 
Grænlands,  sem  liann  segir  sje  fimni  til  .sjö  daga  sigling  frá  IVoregi. 
Mennirnir,  sem  búi  þar,  .sjeu  grænleitir  af  saltvatni,  og  af  þvi  taki  landið 
nafn.  Lifnaðartiáttur  þeirra  sje  líkur  lifnaðarhætti  Islendinga,  en  þeir 
sjeu  grimmari,  og  ránfíkni  þeirra  sje  hættuleg  fyrir  sjófarendur.  Gesta 
Hammaburgensis  ecclesiae  pontificum.  Ed.  altera.  Lappenberg-Waitz. 
Hannover.  1876  Lib.  IV,  36/185.  ^)  Eir.  r.  .5/20—21  (=  Hksb.  .5/431  -32) : 
Fsk.- 21/113;  Hkr.  I.  96/427-28,  II,  124/272;  Fms.  II,  231/245-46;  Grænl. 
þ.  4/60,  5/62.  »)  Ldn.  14/107;  Fóst.  6/82,  (=  Hksb.  20/389,  Flat.  II, 
152/205);  Hkr.  II,  85/158. 


Leifur  Eiríksson  flnuur  Víuland.  275 

var  heitið  þangaö.  Á  meöan  allar  leiðir  eru  ókunnar,  halda 
menn  eðlilega  aptur  þá  leið,  sem  þeir  hafa  komið  og  rata  best. 
Pó  leið  eigi  á  löngu  áður  en  menn  tækju  að  sigla  beina 
leið  á  milli  Grænlands  og  Xoregs,  og  mun  Leiíur  hinn  heppni 
hafa  verið  sá,  sem  fyrstur  hætti  sjer  í  þá  langferð  (999): 
að  minsta  kosti  er  eigi  kunnugt  að  annar  hafi  orðið  fyrri 
til  þess.  En  ferð  hans  heppnaðist  eigi  alveg,  því  að  hann 
varð  sæhafi  og  kom  til  Suðure^ja  sem  fyr  er  sagt.  Pá  er 
hann  fór  heim  aptur,  ætlaöi  hann  að  halda  beina  leið  frá 
Noregi  til  Grænlands,  og  stefndi  langt  fyrir  sunnan  ísland 
liklega  milli  Færeyja  og  Hjaltlands.  Hann  velkti  þá  lengi 
um  i  hafi  og  austanvindar  og  landnyrðingar  báru  hann  langt 
vestur  og  suðvestur  um  Atlantshafið,  þangað  til  hann  fann 
ókunn  lönd  (1000).  „Váru  þar  hveitiakrar  sjálfsánir  og  vin- 
viðr  vaxinn;  þar  váru  ok  þau  tré,  er  mösurr  hétu  ok  höföu 
þeir  af  öllu  þessu  nokkur  merki,  sum  tré  svá  mikil,  at  í 
hús  váru  lögð".^)  Petta  ókunna  land  var  austurströnd  Norður- 
Ameriku,  liklega  Nova  Scotia  eða  jafnvel  litlu  sunnar.  Peiv 
gáfu  því  nafn  eptir  vinviðnum  og  frjósemi  þess  og  kölluðu 
það  Vínland  eða  Vinland  hit  góða.^) 

Fundur  Vinlands  barst  út  um  öll  Norðurlönd  og  er  hans 
þvi  getið  í  erkibiskupa  sögu  Adams  frá  Brimum.  Hann 
dvaldi  i  Danmörku  um  1070  við  hirð  Sveins  konungs  Ástríðar- 
sonar,  og  var  hann  þá  að  leita  sannra  sagna  um  atburði  þá, 
er  hann  skýrir  frá  í  sögubók  sinni  Hann  kveður  Svein 
konung  hafa  sagt  sjer  frá  eyju  nokkurri,  sem  haii  fundist 
út  í  úthafinu  og  kölluð  er  Vínland,  af  því  að  vínviður,  sem 
gefm-af  sjer  hiö  besta  vin,  vaxi  þar  af  sjálfu  sjer  og  gnægð 
sje  þar  af  sjálfsánu  korni.  Hann  segir  enn  fremur  að  þetta 
sje  enginn  tilbúningur,  heldur  viti  hann  það  af  sannri  frásögn 

^)  Eir.  r.  5/21.  ^)  Líklega  hefur  Leifur  kallað  landið  aö  eius  Vinland  ;  svo 
ev  það  optast  nefnt  í  fornritunum  og  Jnir  á  uieðal  í  Isleudingabók.  Víu- 
land  hið  góða  er  það  kallað  i  Ldn.  22/129;  Krist.  s..  Bps.  L  1120:  Mkr. 
L  96/428;  Fms.  IL  231/246;  Hksb.  8/436.  Er  líklegt  að  menn  hafi  ha'lt 
við  lýsingarorðinu  síðar,  þá  er  menn  töluðu  um  frjósemi  landsins  og 
lueuu  hugsuöu  til  þess  að  eigi  hafði  tekist  að  byggja  þaö.  Yugvar 
Nielsen  ætlar  að  Leifur  hafi  sjálfur  uefnt  land  þetta  „liit  góöa"  fil  heilla 
því.    Ilist.  Tidssk^-ift  (uorskt)  4.  R.  III,  2.">3. 

18* 


276  Söguöldin. 

Dana,  og  lianii  kveður  konung  hafa  sagt  sjer,  að  bak  við 
ey  þessa  sje  eigi  neitt  byggilegt  land  í  úthafi  þessu,  heldur 
sje  þar  alt  fult  með  óþolandi  is  og  fjarskalegu  myrkri.^)  Frásaga 
Adanis  af  Vinlandi  er  merkileg  bæði  sökum  þess,  hve  gönud 
hún  er  og  af  þvi  að  hún  er  sjálfstæð,  óháð  öllum  heimildar- 
ritum  vorum,  seni  annars  væru  ein  til  frásagna  um  fund 
Vinlands.  Er  það  eptirtektarvert  að  þar  er  skýrt  frá  viltum 
vinvið  og  sjálfsánu  korni  eins  og  í  sögu  Eiríks  rauða,  en 
þess  er  annars  eigi  getið  i  hinum  elstu  islensku  heimiklar- 
ritum.  Enn  frennu'  getur  Adam  einungis  um  fund  Vinlands. 
en  nefndir  þar  enga  bygð  nje  að  kristni  væri  komin  þangað 
eins  og  á  Grænlandi.  Bendir  þetta  á  hið  sama  sem  islensk 
rit  skýra  frá,  að  Islendingar  og  Grænlendingar  hafi  farið 
þaðan  alveg  burtu  skömmu  eptir  fund  landsins  og  eigi  reist 
þar  neina  bygð. 

Hin  elsta  heimild  i  islenskum  ritum  um  fund  Vinlands 
eru  þrjár  visur,  sem  ortar  voru  af  í.slendingum  i  Anjeriku 
og  eru  i  Eiriks  sögu  rauöa.-)  Tvær  þeirra  eru  eptir  Pórhall 
veiðimann.  En  annars  er  Vinlands  fyrst  getið  i  Islendinga- 
bók  Ara  hins  fróða.^)  Hann  nefnir  landið  að  eins  og  að  það 
byggi  sú  þjóð,  sem  Grænlendingar  kalla  Skrælingja.  Vitneskju 
sina  um  það  og  um  Grænland  hefur  hann  frá  Porkeli  Gellis- 
syni,  föðurbróður  sinuni,  og  hafði  hann  fróðleik  sinn  frá 
mann  á  Grænlandi,  er  sjálfur  hafði  farið  með  Eiriki  rauða 
frá  íslandi  til  Grænlands;  hafði  Porkell  talað  við  mann 
þennan,  þá  er  hann  kom  til  Grænlands  á  miðri  11.  öld.^) 
Heimild  Ara  er  því  heldur  eldri  en  rit  Adams  frá  Brinuun; 
eru  heimildir  þessar  svo  gamlar  og  áreiðanlegar,  að  það  er 
engum  efa  bundið  að  Islendingar  fundu  Norður-Ameríku 
nærri  500  árum  fyr  en  aðrir  Európumenn.  þótt  sumir  visinda- 
menn  hafi  eigi  viljað  trúa  því."^) 


')  Adamus  Bremensis,  Gesta.  Lib.  IV,  38/18fi.  ^)  Eir.r.  9/36—37, 
12/44.  ^)  íslb.  6/9.  *)  Til  forkels  (iellissonar  er  einnig  vitnað  í 
Ldn.  22/129—30,  þar  sem  Vínland  er  nefnt  og  slíýrt  er  frá  sjóhrakningí 
Ara  Márssoiiar;  er  það  liklega  komið  frá  Ara  fróða  í  Landnámu. 
*)  T.  a.  m.  G.  Bancroft  (frægasti  sagnaritari  Ameríku),  De  forenede 
Staters  Historie.  I,  6—7;  sbr.  A.  Reeves,  The  Finding  of  Wineland  bls.2 


Heimildir  iiiii  fund  Víiilauds.  277 

I  hiniim  elstu  sögurituiii  er  eigi  sagt,  hver  íVrstur  hafí 
tundið  Vinland,  en  þess  er  getið  i  hinum  næst  elstu.  I  landaskip- 
unarlýsingu  Nikulás  ábóta  Bergssonar  frá  Munka-t*verá. 
sem  er  samin  um  1155.  er  sagt  að  Leifur  hinn  lieppni  hafi 
fvrstur  fundið  það.^)  I  Kristni  sögu  er  einnig  sagt  að  hann 
hafi  fundið  Vínland  og  má  vera  að  þau  orð  eigi  uppruna 
sinn  að  rekja  til  Ara  fróða."^)  I  Heimskringlu  er  það  sagt 
nálega  með  sömu  orðum^),  enda  er  enginn  eti  á  að  það  er 
rjett,  þótt  sagt  sje  i  Grænlendinga  þætti,  sem  er  miklu  \  ngri 
og  finst  i  Flateyjarbók,  að  Bjarni  Herjólfsson  hafi  sjeð  fyrstur 
þrjú  lönd  fyrir  vestan  haf.  Páttur  .sá  er  óáreiðanlegur  og  er 
þar  blandað  málum  um  allar  ferðir  Islendinga  ogGrænlendinga 
til  Ameriku.  Aptur  á  móti  ber  sögu  Eiriks  rauða  vel  .saman 
við  hin  elstuheimildarrit  um  fund  Vinlands  og  landanna  ve.stan 
hafs.  og  er  hún  rjett  að  þvi  er  meginatriðin  snertir.^) 

A  Grænlandi  þótti  það  mikil  tiðindi.  er  Leifur  fann 
land.  sem  enginn  vissi  af.  Var  mikið  rætt  um  það  og  rjeðu 
menn  þegar  af  um  veturinn  (1000 — 1001)  að  leita  Vínlands 
hið   næsta  sumar.     Gerðist  Porsteinn  Eiríksson.    bróðir 


')  Gröiil.  h  M.  III.  2-20.  -)  Bps.  I.  11,20;  sbr.  G.  Storm  í  Aarb.  f.  n. 
Oldkh.  1887  hls.  30.S.  ^)  Hkr.  I,  96/428.  *)  Sbr.  Aarb.  f.  uord.  Oklkh. 
1887,  hls.  30.5— -313.  Um  fuud  Vinlands  hafa  margir  i'itaö  og  er  margt 
af  því  orðið  úrelt  uú,  þar  á  meðal  að  miklu  leyti  hin  fræga  hók  ..Auti- 
([uitates  Americanæ".  sem  C.  C.  Rafu  gaf  út  1837.  G.  Storm  ruddi  nýja 
hraut  með  rauusóku  siuui  um  heimildari'itiu  í  ritgjöi'ð,  er  heitir  ..Stu- 
dier  over  Viulandsrejserue,  Vinlauds  Geografi  og  Ethuograti''  i  Aarb.  f. 
u.  Oldkh.  1887  hls.  294—372.  Hauu  gaf  einuig  út  góða  litgáfu  af  Eiríks 
sögu  rauða  og  Græulendiuga  þætti.  Kbhvu.  1891.  Önnur  merkust  rit 
eru:  The  Findiug  of  Wineland  the  Good.  The  History  of  the  Icelandie 
l.)iscovery  of  America  hy  Artliur  Middleton  Reeves  (Londou  IS90) 
ng  ,Ios.  Fischer,  Die  Eutdeckungen  der  Normannen  iu  Amerika  (Frei- 
burg  im  Breisgan  1902:  ensk  útgáfa.  The  Discoveries  of  The  Norsomen 
in  America.  Loudon  1903).  I  riti  Reeves's  er  Ijóspreutnð  útgáfa  af 
Eiriks  sögu  rauða  bæði  eptir  Hauksbók  og  A.  M.  5.57,  4to,  og  af  |n\^tti 
Eiriks  rauða  og  Grænlendiriga  þætti  í  Flateyjarbók.  .Jos.  Fischer  rilar 
einkanlega  vel  um  skilning  manua  síðar  á  öldum  á  löndum  ])essum  og 
lun  hiua  elstu  uppdrætti,  sem  (ír;eidaud  og  Vínlaud  er  á.  I  riti  lians 
er  skrá  ytír  rit  þa>i,  er  snerta  laudafund  Islendiuga  í  Ameriku;  er  him 
ítarleííust  í  eusku  úfgáfunni. 


278  Söguíildin. 

Leifs,  formaöur  aö  þvi  fyrirtæki.  Haiin  var  góðiir  maður  og 
vinsæll,  vel  gjörður  og  fróöur.  Hann  rjeð  tuttugu  menn  til 
fararinnar  og  bjuggu  þeir  skip  það,  er  Porbjörn  Vifilsson 
hafði  haft  út.  Peir  báðu  Eirik  rauða  að  fara  með  sjer,  því 
að  þeir  treystu  best  gæfu  hans.  Hann  var  ófús  til  þess,  en 
hjet  þó  að  lokum  ferðinni.  Siðan  sigldu  þeir  út  úr  Eiriks- 
firði,  glaðir  i  bragði  og  gerðu  sjer  fagrar  vonir  um  ferð 
sina.  En  þá  velkti  lengi  úti  i  hafi  og  komu  eigi  á  þær 
slóðir,  sem  þeir  vildu.  Peir  komu  í  sýn  við  Island  og  svo 
höfðu  þeir  fugl  af  írlandi.  En  er  leið  á  sumarið,  sueru  þeir 
aptur  og  komu  mæddir  og  mjög  þrekaðir  um  veturnætur  til 
Eiríksfjarðar.  Mintist  þá  Eirikur  þess  að  skipverjar  hans 
hefðu  verið  kátari  um  sumarið,  er  þeir  fóru  út  úr  íirðinum.^) 

Haustið  eptir  (1002)  komu  tvö  skip  af  Islandi  til  Græn- 
hmds.  Annað  þeirra  átti  Skagfirðingur  nokkur,  Porfinnur 
karlsefni  Pórðarson  frá  Reyninesi.  Hann  var  þriöji 
maður  frá  Pórði  landnámsmanni  i  Höfða  og  nafnkendur  far- 
maður.  Með  honum  var  Snorri  t*orbrandsson  úr  Alpta- 
íirði  á  Snæfellsnesi.  sem  kunnur  er  af  Eyrbyggja  sögu.^) 
Hitt  skipið  áttu  tveir  menn,  Bjarni  Grímólfsson,  breið- 
firðskur  maður,  og  Pórhallur  Gamlason  af  Austfjörðum. 
A  skipuni  þessum  voru  átta  tigir  manna,  40  á  hvoru.  Skip 
þessi  komu  i  Eirik.sfjörð  og  voru  skipverjar  í  Brattahlið  um 
veturinn.  f*ar  var  þá  Guðriður  Porbjarnardóttir,  ekkja  eptir 
Porstein  Eiriksson,  er  andast  hafði  veturinn  áður.  Hennar 
bað  Porfinnur  og  var  það  að  ráði  gjört  og  stóð  brullauj) 
þeirra  um  veturinn.-^) 

I  Brattahlið  frjettu  íslendingar  alt  af  landafundi  Leifs  og 
varð  þeim  mjög  tíðrætt  um  það.  Peir  Porfinnur  karlsefni 
og  Snorri  ákváðu  þá  að  leita  Vínlands,    og  er  voraði,  tóku 


>)  Eir.  r.  .5/21-23.  ^)  í  Eyrbyggju  48/91-92  segir  að  Porbrands- 
synir,  Snorri  og  Porleifur  kiinbi  færu  til  Grænlands  eptir  sætt  Eyr- 
byggja  og  Alptfirðinga  á  I'órsnesjjiiigi  vorið  998.  Ef  þeir  hafa  leitað 
þangað  litlu  eptir  sættina,  hefur  .Snorri  komið  aptur  til  Islands  nokkru 
síðar  (1001)  og  farið  síðan  í  annað  sinn  til  Grænlands  með  forfinni.  Vera 
niá  og  að  þeh-  l)ræöur  hafi  fyrst  flutt  til  Grænlands  nieð  forfinni,  þóW 
hvorki  Landnáma  nje  Eyrbyggja  bendi  á  það.        ^)  Eir.  r.  7/27 — 30. 


Grænlendingar  og  íslendingar  leita  Víulands.  279 

þeir  að  búa  skip  sitt;  rjeðust  þeir  Bjarni  og  Pórhalliir  þá 
til  ferðar  með  þeim  með  skip  sitt  og  alt  föruneyti,  og  enn 
fremur  margir  aðrir  menn,  flestir  grænlenskir.  Peir  bjuggu 
út  skip  það,  sem  forbjörn  Vifilsson  liafði  átt,  og  var  fyrir 
þeim  Porvarður  bóndi  i  Görðum,  er  átti  Freydísi  laun- 
dóttur  Eiriks  rauða,  og  mágur  hans  Porvaldur  Eiríksson. 
Á  skipi  með  þeim  var  fórhallur  veiðimaður.  mikill 
maður  vexti,  ódæll  og  einþykkur.  Hann  hafði  lengi  veriö  i 
veiðiförum  með  Eiríki  á  sumrum  og  var  honum  viða  kunn- 
ugt  i  óbygðum.  Alls  voru  þeir  140  manna,  er  fóru  að  leita 
Vinlands,  og  voru  með  þeim  konur  þeirra,  er  kvongaðir 
voru.  Einnig  höfðu  þeir  með  sjer  ailskonar  kvikQenað.  því 
að  þeir  bjuggu  sig  þannig  til  fararinnar.  að  þeir  gætu  reist 
bygðir  og  bú  i  hinu  nýfundna  landi,  ef  þeim  byði  svo  við 
að  horfa. 

Peir  þóttust  vita  að  Porsteinn  Eiriksson  hefði  leitað 
of  austarlega  og  þvi  eigi  fundið  neitt  land.  Fyrir  þvi 
sigldu  þeir  fyrst  til  Vestribygðar  og  þaðan  undan  Bjarnar- 
eyjum  (liklega  við  Lýsufjörð)  i  norðanveðri.  Pá  er  þeir 
höfóu  verið  úti  i  tvö  dægur.  fundu  þeir  land  og  könnuðu 
það.  f  eir  fundu  þar  hellur  margar  og  stórar  og  kölluðu  þvi 
landið  Helluland.  Melrakkar  voru  þar  og  margir  eins  og 
enn  er  i  Labrador.  Þá  sigldu  þeir  i  norðanveðri  tvö  dægur: 
var  þá  land  fyrir  þeim,  og  var  á  skógur  mikill  og  dýr  mörg. 
Ey  lá  i  landsuður  undan  landinu  og  fundu  þeir  þar  bjarn- 
dýr  og  köUuðu  Bjarney.  en  landið  kölluÖu  þeir  Markland 
Eptir  tveggja  dægra  siglingu  enn  á  ný  sáu  þeir  land.  Peir 
sigldu  undir  það  og  fóru  á  bátum  til  lands  við  nes  eitt.  I*ar 
fundu  þeir  kjöl  af  skipi  og  kölluðu  þvi  ne.sið  Kjalarnes 
(nú  Cape  Breton).  f*ar  var  öræfi.  Strandirnar  á  landi  þessu 
voru  langar  og  sendnar,  og  kölluðu  þeir  þær  Furðu- 
strandir.  Peir  sigldu  suður  með  laudi  uns  það  gerðist 
vogskorið;  hjeldu  þeir  þá  inn  á  vog  einn  og  köstuðu  akkerum. 
Poríinnur  karlsefni  hafði  með  sjer  tvo  skotska  menn,  karl- 
mann  og  konu,  er  þeir  feðgar  i  Brattahlið  höfðu  fengið 
honuni  til  fylgdar.  Menn  þessa  hafði  Olafur  konungur 
Tryggvason   gefið  Leifi,   þá    ei'  hann  bað  hann  um  að  boða 


áSO  Söguöldiii. 

kristni  á  Grænlandi  og  sagt  honum  að  taka  til  þeirra,  ef 
liann  byrfti  skjótleiks  við,  þvi  að  þau  væru  dýrum  skjótari. 
Portinnur  Ijet  þau  á  land  til  þess  að  leita  landskosta  i 
suöurátt.  Eptir  þriggja  daga  leit  komu  þau  aptur  meö 
vínber  og  sjálfsáið  hveiti.  Ljettu  þeir  Porfinnur  þá  akkerum 
og  fóru  leiðar  sinnar,  þar  til  er  varð  íjarðskorið.  Peir  lögðu 
þá  inn  á  fjörðinn;  var  þar  ey  ein  úti  fyrir  og  voru  þar 
straumar  miklir  og  umhverfis  eyna.  Peir  kölluðu  hana 
Straumey  og  fjörðinn  Straumfjörð.  Peir  báru  farminn 
af  skipunum  og  bjuggust  þar  um.  Peir  settu  fje  sitt  á  haga 
og  voru  þar  grös  mikil.  Fjöll  voru  þar  og  fagurt  um  að 
litast.  Peir  gáðu  einskis  nema  að  kanna  landið,  og  öfluðu 
sjer  þvi  eigi  vista  undir  veturinn  (1003—1004).  En  vetrar- 
ríki  geröist  þar  mikið  og  tókust  af  veiðarnar:  þá  fóru  þeir 
út  í  eyna,  og  væntu  að  þar  mundi  gefa  nokkuð  af  veiðum 
og  rekum.  Par  var  þá  litið  til  matfanga,  en  tje  þeirra 
haföi  þar  góða  haga.  Lá  þá  við  vandræðum,  en  nokkru 
síðar  gaf  þeim  að  róa  til  fiskjar  og  skorti  þá  eigi  vistir. 
Um  vorið  fóru  þeir  aptur  inn  í  Straumfjörð  og  höfðu  þeir 
þá  veiðar  af  meginlandinu,  en  eggver  i  eynni  og  útróðra  af 
sjónum. 

Um  sumarið  kom  upp  nokkur  ágreiningur  milli  f  orfinns 
og  Pórhalls  veiðimanns.  Porfinnur  vildi  fara  suður  fyrir 
landið.  en  Pórhallur  hverfa  heim  aptur  eða  halda  norður 
um  Furðustrandir  og  fyrir  Kjalarnes  að  leita  Vínlands.  Einir 
niu  menn  urðu  til  að  fylgja  honum,  og  bjóst  hann  þá  til 
fararinnar.  Einn  dag  er  hann  bar  vatn  á  skip  sitt,  drakk 
hann  af  því  og  kvað  visu,  sem  enn  er  til  Segir  hann  þar. 
að  menn  hafi  .sagt  að  hann  mundi  fá  hinn  besta  dr}  kk.  er 
hann  kæmi  hingað;  hann  verði  þvi  að  lasta  landið;  hann 
verði  að  drekka  vatn  og  vin  komi  eigi  á  varir  sinar  Pk 
er  þeir  voru  búnir,  kvað  Pórhallur  aðra  vísu,  og  segir  þar: 
„Förum  aptr,  þar  er  órir  eru  landar"^).  Peir  sigldu  norður  fyrir 
Furðustrandir  og  Kjalarnes,  en  þeir  hreptu  mótvind  og  rak 


')  Eir.  r.  9/36.     Sögunni  ber  eigi  saman  YÍð  visurnar. 


Landak(»nnun  þeirra  forfinns  karlsefnis.  :281 

þá  til  írlands;  voru  þeir  þar  barðir  og  þjáðir  og  Ijet  Pór- 
hallur  þá  lif  sitt,  eptir  þvi  sem  kaupmenn  sögðu. 

Porfinnur  karlsefni.  Snorri  og  Bjarni  og  annað  lið  þeirra 
fóru  suður  fyrir  land.  feir  fóru  lengi  og  til  þess,  er  þeir 
komu  að  á  einni,  er  fjell  ofan  af  landi  og  í  vatn  og  svo  til 
sjóvar.  Eyrar  voru  þar  miklar  fyrir  árósnum  og  mátti  eigi 
komast  inn  i  ána  nenia  við  háflóð.  Peir  sigldu  þá  til 
áróssins  og  kölluðu  landið  i  Hópi.  I^ar  fundu  þeir  sjálf- 
sána  hveitiakra,  þar  sem  lægðir  voru,  eu  vínvið  alt  þar 
sem  holta  kendi.  Hver  lækur  var  þar  fullur  af  fiskum,  og 
mikill  fjöldi  dýra  á  skógi.  Peir  reistu  nokkra  skála  upp  frá 
vatninu  og  voru  þar  um  veturinn  ^1004— 1005).  Þar  koni 
alls  enginn  snjór  og  allm'  fjenaður  gekk  þar  úti  sjálfala. 

Land  þetta  hugðu  íslendingar  vera  Vínland,  sem  Leifur 
hafði  fundið,  en  hvar  það  var  i  Ameriku  vita  nienn  nú  eigi 
með  áreiðanlegri  vissu.  Skoðanir  manna  um  það  hafa  veriö 
mjög  skiptar;  þó  ætla  flestir  nú  á  dögum  að  Vínland  hafi 
verið  Nova  Seotia  með  eyjunni  Cape  Breton.  er  hggur 
á  44— 46«  norðlægrar  breiddar  eða  á  sömu  breiddar.stiguni 
sem  suðurhelmingur  Frakklands.  Að  þessari  skoðun  komst 
Gustav  Storm  i  raunsókn  sinni.  en  áður  hugðu  flestir  að 
Vinland  hefði  verið  sunnar  (Ma.ssachu.setts  eöa  þar  i  grend 
i  Bandarikjunum).  Menn  hafa  reynt  að  ákveða  afstöðu  Vin- 
lands  eptir  því,  sem  segir  i  Grænlandinga  þætti  um  sólar- 
ganginn  i  .skammdeginu:  ,Meira  var  þar  jafndœgri  en  á 
Grœnlandi  eðr  íslandi;  sól  hafði  þar  eyktar.stað  ok  dagmálastað 
um  skamdegi."  Geelmuyden  störnufni^ðingur  hefur  reiknað 
út  að  þetta  hafi  verið  á  49^55^  n.  br.  eða  sunnar.^)  Land 
það.  sem  íslendingar  nefndu  Markland.  er  að  líkindum  New 
F  o  u  n  d  1  a n  d  og  Heiluland  L  a  b  r a  d  o r :  er  það  hiö  næsta  land 
fyrir  suðvestan  Grænland,  og  austurströnd  þess  er  hjer  uni  bil 
beint  i  suður  frá  Lýsufirði  eða  Fiskinesfirði  i  Vesturbygð.  þaðan 
seni    þeir  Porfinnur   Ijetu    i    haf.     í*ó  er  eigi  ómOguIegt  að 


1)  Arkiv  f.  uord.  Filolot{i  III.  12S  í  rilgjörð  eptir  G.  Slorm,  Oni  Be- 
lydningen  af  Eyktarstar)r  i  Flalíthogens  Beretning  om  Vinlands- 
rejserne.  Grænl.  þ.  3,.5S.  En  startur  þessi  sannar  eigi  mikiö.  shr:  .Tón 
forkelsson.  Dagmalastaðr  og  eyklarslar>r.     Ísafold  (1S74)  I,  hls.  á— :í. 


282  Síifíuöldin. 

þeir  liafi  fariö  fraiii  hjá  Labrador  og  tekiö  fyrst  land  á 
norðurhálfeyju  New  Foundlands.^) 

Þá  er  þeir  f  oríinnur  höfðu  verið  hálfan  niánuð  í  Hópi, 
urðu  þeir  einn  niorgun  snemma  varir  við  ibúa  landsins. 
Peir  sáu  niu  húðkeipa  og  var  veifað  trjám  af  þeim  sólar- 
sinnis.  Peir  skildu  það  sem  friðartákn  og  tóku  skjöld  hvítan 
og  báru  i  móti.  f'á  reru  hinir  til  þeirra,  gengu  á  land  og 
undruðust  þá.  Menn  þe.ssir  voru  smáir  og  illilegir,  og  „illt 
höfðu  þeir  hár  á  höfði;  eygðir  váru  þeir  mjök  ok  breiðir  í 
kinmmum."  f*eir  dvöldu  um  stund  og  undruðust  yfir  hinum 
aðkomnu  mönnum,  stigu  siðan  i  húðkeipa  sína  og  reiu  í 
brott  suður  fyrir  nesið. 

Lslendingar  kölluðu  menn  þessa  Skrælingja,^)  en  um 
það  eru  nú  skiptar  skoðanir,  hvort  þeir  hafi  verið  af  Eskimóa- 
kyni  eða  af  kyni  Indiána.^)  Ari  fróði  hugði  að  þeir  væru 
„þess  konar  þjóð",  sem  hefði  farið  um  Grænland.  og  á  það 
benda  húðkeipar  þeii-ra  eða  skinnbátar  sjerstaklega.  Er  þvi 
allliklegt  að  það  hafi  verið  Eskimóar,  og  að  þeir  hafi  fyrir 
ÍIOO  árum  hafst  við  svo  sunnarlega  sem  i  Nova  Scotia.  Hins 
vegar  verður  að  gæta  að  því,  að  hvorki  Ari  fróði  nje  aðrir 


1)  Sbr.  G.  Storm  i  Aarb.  f.  n.  Ukli<h.  1887  bls.  324—34.5.  ^)  íslb. 
6,9;  Eyrb.  48/92;  Eir.  r.  11/40-42,  12/44;  Græul.  þ.  5/62,  7/67—68: 
Historia  Norvegiæ  í  Mon.  hist.  Norv.  bls.  76.  ^)  G.  Storm,  Aarb.  f. 
n.  Oklkb.  1887,  bls.  346—35.5,  ætlar  að  þeir  hafi  verið  af  ky\V\  ludíána. 
A  þeirri  slvoðun  er  Hugo  Geriug,  Eyrbyggju  saga  (Halle  1891)  bls.  179 
um.;  S.  Ruge,  Entdeckungsgeschichte  der  neuen  Welt  (í  Hamburgische 
Festscbrift  zur  Erinnerung  an  die  Entdeckung  Amerika's.  1892)  I,  7; 
E.  Mogh,  Grvmdriss  2.  Aufl.  1903,  H.  801;  .Jos.  Fischer,  Die  Entdeckungeu 
der  jVormauneu  iu  Amerika  bls.  103.  A  móti  þessu  hefur  William 
Thalbitzer  ritað.  sbr.  hið  mikla  rit  hans,  The  Eskimo  language  í  Med- 
delelser  om  Grouland  XXXI  bls.  19—22,  og  Skrælingerne  i  Markland 
og  Grouland,  deres  Sprog  og  Nationalitet  í  Oversigt  over  Det  kgl. 
dauske  Videuskaberues  Selskabs  Forhandlinger  1905,  bls.  185—209. 
Hann  ætlar  að  Skrælingjarnir  á  Markhmdi  og  Vínlandi  hafi  verið  Eski- 
móar,  og  að  þau  fjögar  orð,  seui  höfðu  eru  eptir  þeim  i  Eiríks  sögu, 
sjeu  afbökuð  eskiinósk  orð  eða  orðsetningar;  nafnið  Skrælingi  ætlar 
hann  jíklegast  eptirlikingu  af  eskimósku  orði.  Yngvar  Nielsen  hefur 
einuig  í  norsku  Hist.  Tidsskrift  4  R.  3.  B  (190.5)  bls.  275—284  leitt  ýms 
rí)k  að  j)ví  að  tijer  sje  um  Eskimóa  að  ræða.  Kr.  Balmson,  Etuografien 
(1894)  I,  224,  ætiar  það  eiunig  líklegast. 


Viðskipti  íslendinga  og  Skrælingja.  283 

íslendingar  í  fornöld  áttu  kost  á  að  kynnast  frumbyggjuni 
Vinlands  og  Eskimóum  á  Grænlandi  svo  mikið.  að  þeir  gætu 
haft  áreiðanlega  vissu  um,  hvort  þeir  væru  af  sama  kyni 
eða  eigi.  svo  aö  skoöun  þeirra  er  að  mestu  leyti  getgáta. 

íslendingar  uiðu  eigi  varir  við  Skrælingja  um  veturinm 
en  þá  er  vora  tók,  komu  þeir  aptur  mjög  fjölmennir  á  afar- 
mörgum  kúðkeipum.  Peir  áttu  þá  kaup  við  Íslendinga  og 
vildu  helst  kaupa  rautt  klæði  og  sverð  og  spjót;  en  þeir 
foríinnur  karlsefni  og  Snorri  Porbrandsson  bönnuðu  mönnum 
að  selja  vopn  sin.  Skrælingjarnir  höfðu  skinnavöru  að  kaupa 
fyrir,  og  bundu  þeir  hinar  rauðu  klæðisræmur,  sem  þeir 
keyptu,  um  höfuð  sjer.  í  fyrstu  fór  alt  vel  með  þeim.  en 
þá  bar  svo  til  að  griðungur  einn,  er  þeir  f*orfinnur  höfðu 
nieð  .sjer  og  var  þar  á  beit  i  skóginum.  kom  hlaupandi  fram 
úr  skógiuum  og  öskraði  hátt.  Við  það  fældu^t  Skrælingjar 
og  hlupu  út  á  húðkeipa  sína  og  reru  brott.  Premur  vikum 
siðar  komu  þeir  aptur  mjög  íjöhnennir,  og  veifuðu  þá  trjánum 
rangsælis.  íslendingar  tóku  þá  rauða  .skjöldu  og  gengu  þeir 
þá  saman  og  börðust.  Varð  þar  skothrið  hörð.  Skræhngjar 
höfðu  valslöngur  og  steinvopn;  en  Islendingar  h()fðu  vopn 
betri.  þar  sem  þeir  höfðu  járnvopn.  Fyrir  þvi  tókst  þeini 
að  verjast  Skrælingjum.  þótt  þeir  væru  ofurliöi  bornir.  og 
lauk  svo  að  Skrælingjar  ha^ttu  bardaganum  og  hlupu  á  skip 
sin  og  hjeldu  á  brottu.  Voru  þá  fallnir  fjórir  menn  af  þeim, 
en  tveir  af  Þorfinni;  var  annar  þeirra  Porbrandur  Snorra- 
son.  hinn  rö.skvasti  maður;  stóð  hellustein  1  höfði  honuni 
dauðum. 

Peir  Þoríinnur  karlsefni  þóttust  nú  sjá.  að  þeir  niundu 
aldrei  fá  notið  þar  friöar  fyrir  Skrælingjum.  Fyrir  því 
bjuggust  þeir  brott,  þótt  landskostir  væru  þar  góðir,  og 
hjeldu  til  Straumfjarðar.  Á  leiðinni  þangað  norður  fundu 
þeir  fimm  Skrælingja  sofandi  i  skinnhjúpum  og  drápu  þá. 
En  er  þeir  komu  í  Straumfjörð.  voru  þar  nægar  bjargir.  Er 
það  sumra  manna  sögu  að  þau  Bjarni  og  Guðriður  hafi  verið 
þar  eptir  og  100  manna  með  þeim;  en  þeir  Porfinnur  og 
Snorri  og  40  manna  með  þeim  hafi  haldið  suöur  i  Hóp  og 
dvalið  þar   einungis  tvo  mánuði,    og  komið  aptur  hið  sania 


284  Söguöldin. 

sumar;  var  Freydís  Eiríksdóttir  meb  í  ferö  þeirra.  En  hvaö 
seni  sannast  er  í  þessu,  fór  Porfinnur  þó  nú  frá  Straumfiröi 
á  einu  skipi  með  nokkurn  hluta  liðsins,  að  leita  Pórhalls 
veiöiinanns.  Þeir  fóru  noröur  fyrir  Kjalarnes  og  svo  huigt 
fram  með  því  að  vestauverðu,  að  þeir  höfðu  land  á  bakborða; 
voru  þar  e^^ðimerkur;  og  er  þeir  höföu  lengi  farið.  lögðu 
þeir  inn  i  árós  nokkurn.  f*ar  var  f*orvaldur  Eiriksson  skotinn 
ör  til  bana  af  Skrælingja  nokkrum  eða  innfæddum  manni, 
.sem  þeir  hugðu  að  værí  einfætingur.^)  I'eir  fimdu  eigi 
Pórhall  veiðimann,  sem  eigi  var  heldur  von,  og  þeir  vildu 
eigi  hætta  liði  sinu  lengra.  f*aðan,  sem  þeir  voru,  sáu  þeir 
Ijöll  í  austri  og  ætluðu  það  vera  fjöll  þau,  sem  voru  i  Hópi 
i  vesturátt;  Imgðu  þeir  að  lijer  um  bil  jafnlangt  væri  úr 
Straumiirði  beggja  vegna  við  landið  i  Hóp  og  til  þeirra. 
Peir  fóru  þá  aptur  til  Straumfjarðar  og  voru  þar  hinn  þriðja 
vetur  (1005 — 1006).  Skrælingjar  gerðu  þeim  engar  ónáðir, 
en  á  milli  sjálfra  þeirra  komu  upp  flokkadrættir,  og  urðu 
konur  þeim  að  rógi.  Sumir  þeirra  voru  kvongaðir  eins  og 
fyr  er  sagt,  og  sóttu  þeir,  er  konulausir  voru,  í  hendur  þeim. 
Líklega  hafa  hjer  gerst  atburðir  þeir,  sem  liggja  til  grund- 
vallar  fyrir  því,  er  segir  i  Grænlendinga  þætti  af  Freydísi 
og  tveimur  islenskum  mönnum  úr  Austfjörðum,  Helga  og 
Finnboga.^)  Deilur  þessar  studdu  eflaust  nokkuð  að  þvi,  að 
þeir  Poríinnur  luu'fu  alveg  frá  því  sumarið  eptir  að 
nema  þar  land.  f  eir  Iijeldu  þá  til  Grænlands,  og  komu 
við  á  Marklandi  á  leiðinni  (1006).  Par  fundu  þeir  fimm 
Skrælingja  og  náðu  tveinuu'  af  þeim  og  höfðu  með  .sjer. 
Voru  það  sveinar  tveir.  Peir  kendu  þeim  islensku  og  voru 
þeir  siöan  skirðir.    • 

P'd  Bjarna  Grímólfsson  rak  vestur  í  írlandshaf  og  komu 
þeir  í  maðksjó;  fundu  þeir  eigi  fyr  en  skipið  gerðist  maðk- 
smogið  undir  þeim.  Peir  höfðu  eptirbát,  er  var  bræddur  sel- 
tjöru  og  því  óskemdur  af  maðki,  en  hann  tók  eigi  meira 
en   helming    skipverja.      Eptir  i'áði  Bjarna  hlutuðu  þeir  um 


M  Sbr.  Grænl.  þ.  5/62;    I  Eir.  r.  12/43-44   segir   aö    þaö    hafi  veriö 
einfætiiigur.        -)  Grænl.  þ.  8/69 — 72. 


Sagiiir  iiin  Hvitramannalaml.  285 

hverjir  skyldii  ganga  af  skipinu  og  i  bátinn.  svo  aö  eigi 
væri  farið  eptir  mannvirðingu.  Bjarni  lilaut  rúm  i  bátnum. 
en  Ijet  ungan  mann  islenskan  fá  þaö  i  sinn  stað;  fóru  þeir, 
er  i  bátmim  voru,  siðan  leiðar  sinuar  til  þess  er  þeir  tóku 
land  á  írlandi  og  sögðu  tiðindi  þessi.  En  til  Bjarna  spurðist 
eigi  framar;  mun  hann  hafa  látist  þar  i  maðkahafinu.  og 
þeir  menn.  sem  í  skipinu  voru  með  honum.^) 

Eptir  þetta  segir  eigi  af  Vinlandsferðum  íslendinga  eða 
Grænlendinga  i  rúm  hundrað  ár.  Peir  hafa  eflaust  horfið 
frá  því  að  nema  þar  land,  og  sjeð  að  þeim  var  það  ófært, 
enda  hafa  engar  rústir  eða  leifar  fundist  meö  vissu  eptir  þá 
i  Norður-Ameriku;  þó  hefur  þess  opt  verið  leitað.  Hitt  er 
annað  mál  að  einhverja  menn  kann  að  hafa  hrakið  til  Ame- 
ríku  og  eigi  borið  gæfu  til  að  koma  aptur.  Um  það  vita 
menn  ekkert  með  vissu.  En  til  eru  nokkrar  sagnir  um  menn, 
sem  eiga  að  hafa  hrakist  suðvestur  i  haf:^)  er  og  eðlilegt 
að  þær  hafi  myndast  um  menn,  er  Ijetu  i  haf  frá  Islandi  og 
komu  eigi  aptur.  eins  og  stundum  varð  raun  á;  en  vinir 
þeirra  og  vandamenn  væntu  þeirra  heima  og  vissu  að  einhver 
ókunn  eða  lítt  kunn  lönd  voru  fyrir  vestan  haf.  t*ó  benda 
sagnir  þessar  eigi  á  Vinland.  heldur  á  að  menn  hafi  imyndað 
sjer  land  vestur  i  hafi,  „sex  dægra  sigliug  vestr  frá  Irlandi", 
en  eigi  langt  frá  Vinlandi  hinu  góða.  Land  þetta  var  nefnt 
Hvítramannaland,  eða  írland  hið  mikla,-^)  og  eins  og 
fyrra  nafnið  ber  vitni  um,  gengu  menn  þar  i  hvitum  klæðum. 
Peir  voru  kristnir,  gengu  i  skrúðgöngu  meö  fána  og  sungu : 
það  er  með  öðrum  orðum,  ibúar  landsins  voru  kennimenn. 
En  hitt  nafnið,  írland  hiö  mikla.  bendir  á  að  menn  hafa 
hugsað  sjer  að  land  þetta  hafi  verið  bygt  frá  Irlaudi,  og  fyrir 
þvi  kent  það  við  það,  eins  og  Rúsland  var  á  þeim  timum 
nefnt  Sviþjóð  hin  mikla,  sökum  þess  að  Svíar  höfðu  reist 
þar  nýbygðir  allmiklar.  A  hið  sama  benda  einnig  orð  Eyr- 
byggja  sögu.  þar  sem  sagt  er  að  landsmeun  hafi  mælt  irsku. 
þvi    að   þar   er  auðsjáanlega  átt  við  Irland  hið  mikla.    þótt 


1)  Eir.  r..8- 13/30— 46.       -)  Ldn.  22/129-i:}0:  Eyrl..  47,91.  64, 119-1-2-2. 
=»)  Ldn.  22/1-29;  Eir.  r.  12/4.5. 


286  Söguökliii. 

það  sje  eigi  iiafngreiut.^)  Sagnir  þessar  uni  Hvítramannaland 
iiafa  líklega  i  fyrstu  myndast  á  Irlandi  og  mun  frásögn  Dicuils 
um  Þúle^),  sem  irskir  kennimenn  fundu,  liafa  gefið  tilefni 
til  þess.  f*úle  var  sex  daga  sigling  norður  frá  Bretlandi, 
en  þá  er  ísland  var  orðið  kunnugt  og  Grænland  fundið,  liafa 
menn  tekið  að  imynda  sjer  að  Púle,  þar  sem  liinir  irsku 
einsetumenn  byggju,  væri  úti  í  liafi  vestur  af  írlandi.  írar  og 
islenskir  siglingamenn  hafa  lijálpast  að  með  að  mynda  sagnir 
um  land  þetta.  Islenskir  siglingamenn,  Hrafn  Hlymreksfari 
og  íleiri  .sögðu  sögur  af  því  út  á  Islandi;  gengu  sögur  af 
þessu  ókunna  landi  bæði  á  Irlandi  og  Orkneyjum,  og  heyröi 
Porkell  Gellisson,  fööurbróðir  Ara  hins  fróða,  íslenska  menn 
skýra  frá  þvi.  sem  þeir  höfðuheyrt  Portinn  jarl  í  Orkneyjum 
segja  af  Ara  Márssyni  frá  Reykhólum  og  landi  þessu.  Ari 
haföi  siglt  frá  Islandi  rjett  ejDtir  980  og  hvergi  komið  fram, 
en  menn  sögðu  að  hann  liefði  orðið  sæhafi  til  Hvítramanna- 
lands  og  verið  þar  .skirður.  En  er  íslendingar  spurðu 
að  land  væri  suður  i  liati  fyrir  vestan  írland,  er  mjög 
eðlilegt,  að  þeir  lijeldu  að  þangað  kæmu  sumir  þeir  menn, 
sem  landnyrðingar  hröktu  suðvestur  í  haf.^) 

Fundur  Grænlands  og  Vínlands  ber  slíýlaust  vitni  uni 
áræði  og  dug  forfeðra  vorra  að  því  er  farmensku  og  siglingar 
snerti,  en  þeir  fundu  Vinland  of  snemma  á  öldum  til  þess 
að  geta  numiö  það  og  bygt.  Peir  höfðu  engan  mannafla 
til  þess,  þar  sem  munurinn  á  vopnum  þeirra  og  frumbyggja 
hinna  nýju  landa  var  eigi  meiri  en  sá,  sem  fólginn  er  í  þvi 
að  aðrir  höfðu  samskonar  vopn  úr  steini  og  beini,  en  hinir 
úr  járni.  Pá  er  Spánverjar  og  aðrir  Evrópumenn  komu  til 
Ameríku  fimm  öldum  síðar,  höfðu  þeir  byssur,  púður  og  kúlur 
en  hinir  eigi,  og  fyrir  þvi  gátu  þeir  sigrað  frumbúa  landsins, 
þótt  við  ofurefli  liðs  væri  að  eiga,  kastað  eign  sinni  á  lönd 
þeirra  og  kúgað  þá  eptir  viid  sinni. 

En  af  f  orfmni  karlsefni  er  það  að  segja,  að  hann  hjelt 


')  Eyrb.  64/120.      ^)  Sbr.  að  framau  I,  9-10.      ^)  Sbr.  Storm,  Aarb. 
f.  n.  Oldkh.  1887,  bLs.  .3.55—362. 


Endalok  Vinlandsferða.  287 

skipi  sínu  til  íslands  eptir  vetrardvöl  á  Grænlandi  (1007).  og 
lók  þar  við  búi  i  Reyninesi  ásamt  Guðriði  konu  sinni.  ?au 
hjónin  urðu  mjög  kynsæl.  Hið  fyrsta  haust,  sem  þau  voru 
i  Straumfirði  (1003),  ól  Guðriður  son,  sem  nefndur  var 
Snorri.  Hann  fæddist  upp  i  Vinlandi  hinu  góða  til  þess 
er  hann  var  þrevetur;  þá  fór  hann  með  foreldrum  sinum  til 
Grænlands  og  þaðan  til  íslands  og  ólst  þar  upp.  Hann  er 
hinn  eini  maður  af  indoevrópeisku  ættinni,  sem  fæddur  er 
i  Ameríku  svo  kunnugt  sje,  áðar  en  Columbus  fann  þá  heims- 
álfu,  og  er  margt  manna  á  íslandi  komið  frá  honum.  og 
sumt  af  þvi  nafnkunnir  menn.  Dóttir  haus  var  Hallfríður, 
móðir  Porláks  biskups  Runólfssonar,  en  sonur  hans  var 
Þorgeir  aíi  Brands  biskups  Sæmundssonar.  Annar  sonur 
Portinns  karlsefnis  og  Guðriðar  var  Porbjörn.  afi  Bjarnar 
biskups  Gilssonar.^) 

Einnig  má  geta  þess  að  Pórhallur  stýrimaður  Gamlason 
kom  aptur  til  íslands.  Hann  keypti  land  að  IMelum  í  Hrúta- 
firði  og  bjó  þar,  og  átti  tvo  syni,  er  urðu  uafnkendir  menn. 
Sjálfur  fjekk  hann  auknefni  eptir  ferð  sina  og  var  kallaður 
Vinlendingar.^) 

Pað  var  þvi  eigi  kynlegt  þótt  endurminningar  um  fund 
Vinlands  hins  góða  lifðii  jafnan  á  íslandi,  þótt  euginn  færi 
eða  reyndi  að  komast  þangað  fyr  en  1121.  I  byrjuu  12. 
aldar  var  settur  erkibiskupsstóll  i  Lundi  yfir  öll  Norðurlönd, 
og  þá  vaknaði  áhugi  hjá  mönnum  að  gæta  betur  kristuinnar 
en  gert  hafði  verið  i  hiuum  fjarlægu  eylöndum  norður  i  hafi. 
Pá  settu  íslendingar  biskupsstól  á  Norðurlandi  og  um  það 
leyti  eða  litlu  síðar  var  skipaður  biskup  yfir  Færeyjar^)  og 
annar  biskup  yfir  Grænland  eða  trúboðsbiskup  sendur  þangað. 
Árið  1112  er  í  Lögmannsannál  getið  um  „ferð  Eiríks 
biskups'*^)  og  verður  að  skilja  það  svo  sem  liann  hafi  þá 
farið  frá  Lslandi  með  biskupserindi  til  Grænlands;  hefur  hann 


'1  Eii-.  r.  14/47-48,  sbr.  Gnvnl.  þ.  9,72-74:  þar  er  etlaust  rauyt  að 
forfinnur  tiafi  farið  frá  Grænlandi  til  Noregs.  Ldn.  17,112,  10/19S. 
2)  Grett.  30/114,  sbr.  14/39.  ')  .Munob.  Hist.  III.  617-()19.  *)  Aun. 
VII,  sbr.  Flat.  IJI,  .511. 


288  Söguöldin. 

áður  fengið  biskupsvígslu  i  Lundi.  Eiríkur  biskup  er  nefudur 
í  Landnámu  og  kallaður  þar  Grænlendingabiskup.  Hann  er 
einnig  nefndur  svo  i  sumuni  annálum.  Eirikur  var  Gnúpsson 
og  kallaður  upsi  að  auknefni.  Hann  var  sjötti  maður  frá 
Örlyg  gamla  landnámsmanui.^)  A  fornum  skrám  yfir  biskupa 
i  erkibiskupsdæmi  Niðaróss  er  hann  talinn  fyrstur  biskup 
á  Grænlandi.  og  má  það  vel  vera  rjett,  þótt  Grænlendingar 
eptir  fráfall  hans  ákvæðu  á  Garðaþingi  að  efla  til  bi.sk ups- 
stóls  hjá  sjer;  hefur  enginn  fastur  biskupsstóll  verið  á  Græn- 
landi  á  meðan  Eirikur  biskup  var  þar,  enda  var  þess  varla 
að  vænta.  Pað  var  eigi  heldur  á  Islandi  á  dögum  ísleifs 
biskups.^)  Einnig  má  vera  að  Eirikur  hafi  verið  sendur  sem 
trúboðsbiskup  til  Græulands.^)  Um  Eirík  biskup  er  þess 
siðan  getið  i  flestum  hinum  fornu  annálum,  að  hann  færi 
1121  að  leita  Vinlands.^)  Honum  hefur  verið  kunnugt  um 
fund  Vinlands  og  ferð  þeirra  í*orfinns  karlsefnis  þangað; 
mun  hann  þvi  hafa  ætlað  sjer  að  finna  landið  aptur  og  að 
likindum  boða  þar  kristni.  En  ekkert  er  kunnugt  um  hvernig 
ferð  hans  gekk,  þvi  að  hans  getur  eigi  eptir  þetta  og 
Grænlendingar  fengu  annan  biskup  litlu  .siðar  og  settu  þá 
biskupsstól  á  fót;  er  þvi  liklegt  að  Eiríkur  biskup  hafi  týnst 
i  Vinlandsferð  sinni. 

Pess  má  geta  hjer,  af  því  að  eigi  verður  vikið  aptur 
að  fundi  Ameriku  i  .sögu  þessari,  að  í  islenskum  annálum 
er  skýrt  frá  þvi,  að  1347  hafi  skip  komið  til  íslands  af 
Grænlandi  minna  að  vexti  en  smá  íslandsför.  Pað  kom  i 
Straumfjörð  hinn  ytra  i  Hnappadalssýslu  og  var  akkerislaust. 
Á  þvi  voru  17  eðal8  menn.  Peir  höfðu  farið  til  Marklands, 
en  orðið  hafreka  til  íslands.'^)  Sumarið  eptir  (1348)  fóru  þeir 
til  Noregs,  til  þess  að  komast  þaðan  heim  til  sín.^)    En  hvort 


^)  Ldn.  13/46;  Ann.  IV.  ^)  Nr.  5  fol.  í  kgl.  bókasafuiuu  í  Stock- 
liólmi,  og  A.  M.  309  fol.,  útgefuar  í  P.  A.  Munch,  Saml.  Afhandl.  II. 
592.  594;  Dipl.  III,  24,  27;  Hksb.  .501;  Flat.  III,  44.5,  sbr.  fætti  mína  úr 
íslendinga  sögu  bls.  99 — 100.  ^)  Svo  ætlar.  K.  Maurer,  Geschichte  der 
Entdeckuug  Ostgröulauds  i  Die  zweite  deutsche  Nordpolarfahrt  (1873) 
1,213-214.  ")  Aim.  I,  III,  IV,  VII,  VIII,  X;  Flat.  III,  512.  *)  Ami. 
V,  VIII.        •')  Ann.  VIII. 


Endalok  Vinlandsferða.  289 

menn  af  Grænlandi   haíi    optar   farið  eða   reynt  að  fara  til 
Vínlands  eða  Marklands  er  ókunnugt^) 


^)  Professor  Yngvar  Nielsen  ællar  að  Haraldur  harðráði  hafi  reynt 
að  fara  til  Vínlands;  bygsíir  hann  það  á  orðum  Adams  frá  Brimum  í 
4.  bók,  kap.  11  og  88  í  Erki})iskupa  sögu  hans.  fá  er  Adam  hefur 
talað  um  norðurhöfin  og  eyjarnar  i  þeim  og  farið  að  nokkru  leyti  eptir 
riti  Eginhards,  segir  hann  í  11  kap. :  „En  það,  sem  hann  (þ.  e.  Egin- 
hard)  segir  um  hinn  sama  flóa,  sem  er  ókunnur  að  lengd,  kom  nýlega 
í  Ijós  við  dugnað  hinnu  hraustustu  raanna,  Ganund  Úlfs,  jarls  Dana  og 
Haralds  konungs  Norðmanna,  sem  á  mjög  erfiðri  ferð  og  með  margs- 
konar  hættu  fyrir  fjelaga  sina  rannsökuðu  stærð  hafs  þessa,  og  komu 
að  lokum  aptur  þrekaðir  og  sigraðir  af  hinum  tvöföldu  hrakningum 
vindanna  og  ræning;ianna".  Pá  er  getið  hefur  verið  um  Vinlaud  í  kap. 
38,  og  því  bætt  við  úr  Marcian,  að  „tyrir  handan  Thule  sje  eins  dags 
sigling  til  islagðs  hafs",  segir  svo:  „fetta  reyndi  nýlega  hinn  þaul- 
reyndi  höí^ingi  Norðmanna  Haraldur.  Hann  rannsakaði  á  skipum 
strandir  hins  norðlæga  úthafs,  og  þá  er  heimui'inn  hvarf  loksins  fyrir 
augum  þeirra  á  takmörknm  þokumyrkursins,  varð  hann  að  hverfa  aptur 
og  slapp  með  naumindum  heill  burtu  frá  hinum  afarmikla  afdýpis 
slraum".  Eins  og  auðsætt  er  af  þessu  hefur  Haraldur  harðráði  farið 
á  nokkrum  skipum  norður  i  Iiaf  að  kanna  það,  en  hvert  þeirri  ferð 
hefur  verið  heitið,  er  eigi  hægt  að  segja  með  vissu.  Adam  frá  Brimum 
ætlar  að  hin  nýfundnu  lönd  .sjeu  eyjar,  og  hver  þeirra  liggi  norður  af 
annari  fyrir  norðan  Noreg.  Menn  haft  siglt  til  norðurs,  er  þeir  fundu 
þær  og  því  fundið  ísland  fyrst,  þá  Grænland  og  siðan  Vinland,  en 
ekkert  byggilegt  land  fyrir  norðan  það.  Adam  hefur  líklega  bland- 
að  saman  tveimur  frásögum,  annari  um  fund  Grænlands  og  Vin- 
lands.  hinni  um  rannsókn  Haralds  konungs  í  Ishafinu  fyrir  norðan  Noreg, 
sbr.  Axel  A.  Björnbo  og  Carl  S.  Petersen,  Fyenboen  Claudius  Claussön 
Swart,  Kbhavn  1904,  bls.  231.  En  hugrayndir  Adams  frá  Brimum  um 
legu  þessara  landa  og  afstöðu  þeirra  frá  Noregi  eru  svo  skakl<ar,  að 
ekkert  má  á  honum  byggja  um  þetta.  Yngvar  Nielsen  styður  skoðun 
sina  að  eins  með  nokkrum  likum,  svo  sem  að  Haraldur  harðráði  hafi 
haldið  uppi  veldi  Noregs  konunga  á  Skotlandseyjum  og  sent  flota  vestur 
um  haf,  og  að  Vinland  sje  nefnt  á  rúnasteini  einum,  sem  var  á  Höuen 
í  Hringaríki,  en  nú  finnst  hvergi.  Ætlar  hann  að  steinninn  hafi  verið 
seltur  yfir  göfugan  mann,  sem  hafi  komið  langt  lit  á  haf  i  átt  til  Vin- 
lands  og  norður  í  íshaf,  og  þessi  maður  hafi  verið  raeð  Haraldi  harð- 
ráða.  Hist.  Tidsskrift,  4.  R.  IH,  259—275.  Uni  rúnirnar  á  steini  þessum 
sjá  Sophus  Bugge,  Honeii-Runerne  fra  Ringerike.  Christiania  1902. 
Rúnirnar  voru  rajög  máðar,  þá  er  þær  voru  rannsakaöar  og  auk  þess 
hafði  Bugge  þær  eigi  sjálfar.  heldur  einungis  mjög  ófullkomna  teikn- 
ingu  af  þeim,  svo  þýðing  hans  gat  eigi  orðiö  meira  en  skarpvitrar 
getgátur.   Rúnavers  það,  sem  á  steininum  stendur,  má  þvi  eigi  skoða  sem 

19 


290  Söguöldin. 

áreiðanlega  IieimiUi.    fað    má   því   telja 

eigi  komið  til  Vinlands,  hvort  sem  hann  h 

eigi.    K.  Maurer  leggur  engan  trúnað  á  frásögn  Adams  um  ferð  Haralds 

konungs,   shr.  Die   zweite  deutsche  Nordpolarfahrt.     Leipzig  1873,    1  B. 


áreiðanlega  heimiUi.    fað    má    því   telja   alveg    víst,   að  Haraldur    haíi 
eigi  komið  til  Vinlands,  hvort  sem  hann  hefur  reynt  að  fara  þangað  eða 


hls   208  nm. 


V.    íslendingar  kristnaðir. 

Utbreiðsla  kristninnar  og  kynni  Islendinga  af 
henni  áður  en  kristniboð  hefst. 

AIO.  öld  færðist  kristin  trú  ávalt  nær  og  nær  íslandi.  Pað 
hlaut  eðlilega  að  liafa  niikil  áhrif  á  trúarbrögð  íslend- 
inga,  og  að  lokum  leiða  til  þess  að  þeir  snerust  til  krist- 
innar  trúar.^) 

Kristnin  hafði  þá  fyrir  langa  löngu  haldið  sigurför  sína 
um  allan  suðurhluta  Norðurálfunnar,  Rómaríki  hið  forna. 
Hún  hafði  einnig  breiðst  út  norður  á  bóginn  um  hin  vest- 
lægu  lönd  Norðurálfunnar.  Til  Bretlands  hafði  kristnin  komið 
snemma,  á  öndverðri  4.  öld,  jafnvel  áður  en  sannar  sögur 
hefjast  þar.    Paðan  fluttu  kennimenn  hana  til  Irlands  á  5. 


*)  Af  þvi  að  kristnitakan  er  þýðingamikill  atburður  og  snertir 
bæði  sögu  Noregs  og  kristninnar  i  heild  sinni,  hefur  á  síðari  tímum 
optar  verið  i-itað  um  hana  en  flesta  aðra  viðburði  i  sögu  vorri.  Hin 
helstu  rit  eru  þessi:  Finni  Johannæi,  Historia  ecclesiastica  Islandiæ 
IT.,  Havniæl772.  P.  A.  Munch,  Det  norske  Folks  Historie.  2.  B.,  Chri- 
stiania  1853.  R.  Keyser,  Den  norske  Kirkes  Historie  under  Katholi- 
cismen,  1.  B.,  Christiania  1856.  K.  Maurer,  Die  Bekehrung  des  nor- 
wegischeu  Stammes  zum  Christenthume.  I— II  B.,  Muuchen  1855  og 
1856.  Sami,  Island,  Munchen  1874.  A.  D.  Jorgensen,  Den  nordiske 
kirkes  grundlæggelse  og  forste  udvikling.  Kbhavn,  1874—78.  A.  Chr. 
Bang,  Udsigt  over  den  norske  Kirkes  Historie  under  Katholicismen, 
Kristjania  1887.  A.  Taranger,  Den  angelsaksiske  kirkes  indflydelse 
paa  den  norske,  Kristjania  1890.  Sbr.  K.  Maurer,  Nogle  Bemærkninger 
til  Norges  Kirkehistorie,  Christjania  1893  (í  norsku  Historisk  Tidsskrift, 
3.  R.,  III  B.).  Björn  M.  Olsen,  Um  kristnilökuna  árið  1000  og  tildrög 
hennar,  Rvik  1900.     Rit  Maurers,  Die  Bekehrung  er  eun  aðalritið. 

19* 


292  Söguöhliii. 

öld,  og  563  fór  Kolumkille  (dúfa  kirkjunnar)  eða  Kolumba, 
sem  nefndur  er  í  fornritum  vorum,  til  Suöure^ja,  setti  þar 
klaustur  i  lóna  og  lióf  þaöan  kristniboð  á  Skotlandi. 

A  þjóðflutningaöldinni  komu  margar  heiðnar  þjóðir  til 
sögunnar,  og  þá  kom  mikill  apturkippur  i  alla  andlega 
mentun  og  útbreiðslu  kristinnar  trúar.  Á  Englandi  átti  þá 
kristnin  lengi  i  vök  að  verjast,  því  að  á  5.  öld  komu  heiðnar 
þjóðir,  Englar  og  Saxar,  til  landsins  og  brutu  það  undir  sig. 
Bretar  hrukku  undan.  Sumir  þeirra  flýöu  suður  um  Kanal- 
inn  eða  Ermina  (la  Manche)  til  Armorica,  er  fjekk  nafnið 
Bretagne  eptir  þeim;  en  sumir  þeirra  hjeldu  vestur  á  bóg- 
inn  og  námu  staðar  á  vestanverðu  Englandi.  Par  hjeldust 
þeir  við  i  Wales,  Cornwall  og  Strathclyde,  er  siðar  var  nefnt 
Kumraland  (Cumberland).  Engilsaxar  lögðu  þó  Cornwall  og 
Strathclyde  síðar  undir  sig. 

Eptir  komu  sinu  til  Englands  voru  Engilsaxar  heiðnir 
hjer  um  bil  hálfa  aðra  öld,  en  þá  Ijet  Gregor  páfi  hinn  mikli 
Augustin,  sem  siðar  varð  erkibiskup  í  Kantaraborg,  ásamt 
nokkrum  kennimönnum  hefja  kristniboð  á  meðal  þeirra,  og 
byrjuðu  þeir  i  Kent.  syðst  á  austanverðu  Englandi.  Á  meðal 
Breta  i  Wales  hafði  kristnin  dofnað  á  6.  öldinni,  en  kenni- 
menn  frá  lóna  styrktu  hana  og  treystu  og  tóku  síðan  að 
boða  kristni  á  Norður-Englandi,  litlu  siðar  en  kristniboðar 
Gregors  páfa  hófu  kristniboð  á  Suður-Englandi.  627  Ijet 
Eadwin  konungur  á  Norðymbralandi  skírast,  og  því  næst 
var  reist  klaustur  á  Lindesfarne,  eyju  einni  nyrðst  við  Norð- 
ymbraland;  var  það  síðan  eins  og  klaustrið  á  lóna  helsta 
stoð  og  stytta  kristniboðsins  á  Noröur-Englandi.  Úr  þeim 
klaustrum  komu  flestir  þeir  nienn,  sem  mestan  þátt  áttu  í 
að  kristna  Norðymbraland  og  Mercíu,  en  Kent,  Wessex  og 
Austur-Angel  voru  aptur  á  móti  kristnuð  af  rómverskum 
kristniboðum. 

Á  miðri  7.  öld  mátti  heita  að  England  væri  orðið  kristið 
eptir  mikla  baráttu  og  ýmsa  apturkippi. 

Pá  er  vikingarnir  í  lok  8.  aldar  tóku  að  herja  á  Eng- 
land,  rændu  þeir  og  brendu  kirkjur  og  klaustur  og  drápu 
kennimenn  eigi  siður  en  aðra.    Tveimur  mannsöldrum  síðar 


Utbreiðsla  kristniimar.  293 

tókii  Danir  að  leggja  England  undir  sig  (865).  Peir  .settu.st 
þá  að  1  þeim  hjeruðum,  sem  þeir  unnu.  Xorðymbraland  og 
allur  norðvesturhelmingur  Englands  siiður  að  Wætlinga.-itræti 
konist  undir  yfirráð  þeirra.  ?að  leið  þá  eigi  á  löngu  áður 
en  margir  af  víkingum  þeim,  sem  búsettir  voru  á  Englandi, 
tækju  kristna  trú  og  sumir  þeirra  gengu  siðan  í  þjónustu 
kirkjunnar.  Pannig  má  nefna  Odó,  er  varð  erkibiskup  í 
Kantaraborg  frá  942—958.  Hann  var  sonur  heiðins  vikings 
og  hinn  mætasti  kennimaÖur.  í  .Jórvik  voru  líka  þrir  erki- 
biskupar  ættaðir  af  Xorðurlöndum:  yngstur  þeirra  var  Os- 
vald  (erkibiskup  til  992)  bróðurson  Odós  erkibiskups  og 
varð  hann  erkibiskup  eptir  Oskytel  frænda  sinn  (f  971). 

Á  fyrri  hluta  10.  aldar  komu  norskir  vikingar  af  Irlandi 
til  Norðymbralands  og  náðu  þar  yfirráðum.  f*eir  voru 
heiðnir.  -J á  t  m  u  n  d  u r  E  n  g  1  a  n  d  s  k  o  n  u  n  g  u  r  (940—946)  sneri 
mörgum  þeirra  til  kristni,  og  frá  miðri  10.  öld  má  telja  að 
Danir  þeir  og  Norðmenn,  sem  voru  búsettir  á  Englandi, 
væru  alment  kristnir.  Pó  verður  að  gæta  þess  að  heiðnir 
vikingar  komu  þá  jafnan  frá  Norðurlöndum  til  Englands,  en 
það  hafði  eigi  litil  áhrif  á  þá,  bæði  vitandi  og  óvitandi,  að 
hitta  þar  landa  sina  fyrir.  sem  voru  kristnir.  — 

Þá  er  keltneskir  Krists-menn  gengu  suður  til  Rómaborgar 
eða  Jórsala,  komust  þeir  að  raun  um  að  kristindómsástandið 
var  rajög  ilt  á  Frakklandi.  Merovingar  voru  ósiðlátir  og 
hafði  það  hin  verstu  áhrif  á  landsmenn,  enda  rikti  áhuga- 
leysi  alment  meðal  kennimanna.  Til  þess  að  ráða  bót  á 
þessu  og  rjetta  við  kristnina  fór  Kolumba  hinn  yngri 
fColumhamis)  590  við  12.  kennimann  frá  írlandi  til  Frakk- 
lands.  Hann  setti  þar  þrjú  klaustur  á  stofn  (i  Burgund)  og 
hafði  mikil  andleg  áhrif  á  menn.  En  rómverskir  prestar 
urðu  honum  andvigir  og  Brynhildur  drottning  i  Burgund 
og  hirð  hennar  reiddist.  af  þvi  aö  hann  sagði  henni  til 
syndanna,  og  Ijet  flytja  iiann  úr  landi  burt  Hann  fór  þá 
til  Sviss  og  boðaði  þar  Alamönnum  kristni.  Upp  frá  þessu 
tóku  irskir  kennimenn  að  breiða  út  kristna  trú  meðal  ger- 
man.skra  þjóðílokka  á  Suöur-Pý.skalandi  og  kri.stnaðist  þá 
Bayern  og  fleiri  lönd  þar  i  grend.    Uni  700  hætti  kristuiboð 


2í>4  Söguöldin. 

íra  á  Pýskalandi,  en  engilsaxneskir  kristnibobar  tóku  þá 
við  Peir  boðiiðu  Frisum  og  Hessum  og  fleiri  þjóðflokkum 
kristni  ng  breiddist  þá  kristnin  enn  norður  á  bóginn.  Nokkrir 
þeirra  fóru  kristniboðsferð  til  Danmerkur.  Seint  á  8.  öld 
braut  Karl  hinn  mikli  Saxa  til  kristni,  og  rjett  eptir  alda- 
mótin  var  settur  biskupsstóll  i  Brimum  (804  eða  805)  ^) 

Eitthvert  hið  helsta  höfuðból  kristninnar  norðan  á 
Frakklandi  var  um  þessar  mundir  klaustrið  í  Corbie  (i 
Picardie).  Par  ólst  upp  i  byrjun  9.  aldar  maður  sá,  er 
Ansgar  hjet  og  siðar  hefur  verið  nefndur  postuli  Norður- 
landa.  Hann  var  snemma  guðrækinn  og  mjög  ástundun- 
arsamur.  Pá  er  hann  hafði  tvo  um  tvítugt,  var  hann  sendur 
(823)  til  klausturs  þess,  er  sett  var  á  stofn  frá  Corbie  til  þess 
að  efla  kristindóminn  meðal  Saxa.  Það  var  við  Weser  í 
Westfalen  og  nefnt  Corbeia,  á  saxnesku  Korvey,  eptir  móður- 
klaustrinu.  Par  átti  Ansgar  að  kenna  og  vera  fyrir  klaustur- 
skólanum. 

Um  þetta  leyti  hafði  erkibiskup  Ebó  i  Rheims  borið 
það  upp  við  Loðvik  keisara  hinn  gæfa  að  kristna  Dani  og 
unnið  keisarann  á  það  mál.  Erkibiskup  fór  siðan  sjálfiir  til 
Danmerkur  og  boðaði  þar  kristni  eitt  sumar  (823).  Premur 
árum  síöar  kom  konungur  nokkur  frá  Danmörku,  er  Har- 
aldur  hjet,  á  fund  Loðvíks  keisara  í  Mainz  og  bað  hann 
liðveislu.  Keisarinn  taldi  hann  þá  á  að  taka  kristni  og  Ijet 
hann  skirast.  Pá  er  hann  fór  heim  aptur,  var  Ansgar  feng- 
inn  til  þess  að  fara  með  honum  og  boða  Dönum  kristni 
(826).  Hann  vann  að  því  í  tvö  ár,  en  varð  þá  að  hverfa 
aptur.  Haustið  eptir  (829)  lagði  hann  af  stað  að  nýju  og 
hjelt  hann  þá  til  Svíþjóðar  eptir  ósk  nokkurra  sendimanna 
þaðan.  Hann  kom  til  Bjarnar  Svíakonungs  i  Bjarkey 
(Birca),  sem  er  í  Leginum.  Par  dvaldi  hann  hálft  annað  ár 
og  skírði  nokkra  menn.  Pá  er  An.sgar  kom  heim  úr  ferð 
þessari,  var  hann  skipaður  erkibiskup  i  Noröalbingiu  (þ. 
e.  Stórmæri,  HoltsetaJandi  og  Pjettmerski),  og  skyldi  hann 


*)  Um  úlbreiöshi  kristninnar  á  fýskahindi  shr.  A.  Hauck,  Kirchen- 
geschichte  Deutschlands  I — II.  Leipzig  1887  og  1890. 


Kristniboð  á  Norðurlöncium.  295 

vera  fyrir  kristniboðinu  á  meðal  Dana,  Svia  og  Vinda.  Sjálfur 
skj'ldi  hann  eiga  aðsetur  í  Hamborg  (um  831). 

Ansgar  erkibiskup  vann  síðan  að  útbreiðslu  kristinnar 
trúar  á  meðan  honum  entist  aldur  til  (f  865),  en  kristnin 
átti  þá  og  um  langan  aldur  mjög  örðugt  uppdráttar  í  Dan- 
mörku.  Að  lokum  Ijet  þó  Haraldur  konungur  Gormsson 
skírast  um  960,  þá  er  Poppo  prestur  hafði  sýnt  almætti 
Krists  með  því  að  bera  glóandi  járn.  Meiii  hluti  Dana  fór 
þá  að  dæmi  konungs,  og  hann  efldi  síðan  kristnina  eptir 
n)ætti. 

í  Noregi  hófst  kristniboð  miklu  meira  en  hundrað  árum 
síbar  en  í  Danmörku,  en  það  leið  eigi  nema  lijer  um  bil  hálf 
öld  frá  þvi  að  krismi  var  boðuð  þar  i  fyrsta  sinn  og  þangað 
til  að  hún  komst  þar  á;  var  það  mest  Ólafi  konungi  Tryggva- 
syni  að  þakka. 

Hákon  konungur  Aðalsteinsfóstri  reyndi  fyrstur 
að  kristna  Norðmenn  Hann  hafði  fengið  kristilegt  uppeldi 
á  Englandi  hjá  Aðalsteini  konungi,  en  hann  varð  konungur  i 
Noregi  á  þann  hátt,  að  vilrir  menn  kvöddu  hann  leynilega 
aptur  í  land  til  þess  að  Io.sna  við  Eirik  konung  blóðöx  og 
Gunnhildi  drottningu.  er  voru  grimm  og  óvinsæl.^)  Hákon 
Aðalsteinsfóstri  varð  að  binda  lag  sitt  við  Sigurð  jarl  og 
aðra  höfðingja,  sem  óánægðir  voru,  og  gerast  þeim  skuld- 
bundinn  til  þess  að  ná  konungdómi.  Auk  þess  var  hann 
þá  unglingur  að  aldri,  að  eins  15  vetra  að  sögn  Snorra 
Sturlusonar,  en  nálega  tvítugur  að  því  er  segir  i  Agripi  og 
Fagurskinnu.  Sögn  Snorra  mun  liklega  rjett,  þvi  bæði  fellur 
hún  betur  við  aldur  Haralds  hárfagra,  af  þvi  að  hann  var 
nærri  sjötugur,  er  hann  átti  Hákon,  og  einnig  er  liklegt  að 
Snorri  hafi  þar  farið  eptir  Ara  fróða.^)  Hákon  hafði  þvi 
hvorki  þroska  nje  nægan  styrk  til  þess  að  fara  að  kristna 
Noreg  þegar  á  fyrstu  rikisárum  sínum,  þótt  hann  hefði  feg- 
inn  viljað,    Engilsaxneska  kirkjan  stóð  um  þessar  mundir  í 


')  Ágr.  5/380.    Ágr.*  5/9;    Tiieodricus    monachus,    Hist.  i  Mou.  hist. 
Norv.  hls.  7,    Historia  Norvegiæ,  s.  st.  hls.  105.  ')  Shr.  Safn  I,  314; 

G.  Storm,  Suorre  SturJassons  Historieskrivning,   Khh.  1873.    Bls.  121. 


296  Söguöldin. 

töluverðum  blóma,  og  er  mjög  líklegt  að  Hákon  konungur 
hafi  haft  töluverðan  áhuga  á  að  efla  kristnina,  þótt  hann 
fengi  því  eigi  við  komið.  Hann  fór  leynilega  með  trú  sina 
og  hjelt  sunnudaga  helga  og  fastaði  á  föstudögum.  Hann 
hefur  líklega  haft  engilsaxneskan  kennimann  til  að  halda 
guðsþjónustu  fyrir  sig  í  heimahúsum.  Hann  tók  eígi  þátt  í 
blótum  og  varð  bændum  fyrst  fyllilega  Ijóst  af  hverju  það 
var,  þá  er  hann  boðaði  þeim  kristni.  En  annars  hefur  auð- 
sjáanlega  farið  tvennum  sögum  um  kristnihald  hans  og  ber 
íslenskum  og  norskum  söguritum  eigi  saman  um  það.  Pótt 
Islendinga  greini  nokkuð  á  i  sögum  sinum  um  hann,  bera 
þeir  honum  þó  miklu  betur  söguna,  en  hinn  ókunni  kenni- 
maður,  er  ritað  hefur  Historia  Norvegiœ  og  farið  hefur 
eptir  norskri  sögusögn.  Norskir  kennimenn  hafa  auðsjáaniega 
minst  þess  með  gremju  að  konungur  Ijet  kúgast  til  þess  að 
taka  þátt  í  blótum.^) 

Hákon  konungur  var  ágætur  maður  og  hinn  mesti 
atgjörvismaður.  Hann  var  svo  vinsæll  að  hann  var  kallaður 
hinn  góði.  Pá  er  hann  hafði  setið  lengi  að  ríki  og  hugðist 
vera  orðinn  svo  fastur  i  konungstigninni  að  honum  væri 
óhætt,  reyndi  hann  að  koma  kristni  á  i  Noregi.  I  Agripi 
segir,  að  margir  menn  hafi  snúist  til  kristni  á  hans  dögum 
af  vinsældum  hans,  en  sumir  hafi  hafnað  blótum,  þótt  þeir 
hafi  eigi  kristnast;  hann  hafi  einnig  reist  nokkrar  kirkjur  1 
Noregi  og  sett  kennimenn  við  þær.  En  eptir  því  sem  Theo- 
dricus  segir,  á  Olafur  Tryggvason  að  hafa  reist  fyrstur  kirkju 
í  Noregi.^)  Pað  er  mjög  sennilegt,  að  ýmsir  þeir  menn,  sem 
voru  kærastir  Hákoni  konungi,  hafi  snúist  til  kristni  eða  látið 
af  blótum.  En  Snorri  Sturluson  segir  þó  svo  frá,  að  Hákon 
konungur  hafi  sent  til  Englands  eptir  biskupi  og  öðrum 
kennimönnum,  þá  er  hann  þóttist  hafa  fengið  styrk  af 
nokkrum  ríkismönnum  til  að  halda  upp  kristninni  i  Þránd- 
heimi,  þar  sem  hann  sat  löngum.  Pk  er  þeir  komu  í  Noreg, 
gerði  hann  það  bert,  að  hann  vildi  bjóða  kristni  um  alt  land. 


^)  Slíkt   kemur   einnig   nokkuð    fram  í  Ólafs   sögu    Tryggvasonar, 
Fms  II,  167/46-47.        ^)  Mon.  hist.  Norv.  bls.  17. 


Kristniboð  Hákonar  Aðalsteinsfósfra.  297 

Hann  Ijet  þá  aö  sögn  Snorra  vigja  kirkjur  og  setti  þar 
presta  til,  en  þá  er  hann  bauð  bænduni  kristni,  skutu  þeir 
því  máli  til  Frostaþings.  Um  sama  leyti  sem  þingið  var 
háð,  fóru  Utþrændir  suður  á  Mæri  og  drápu  þar  þrjá  presta 
og  brendu  kirkjurnar:   segir  Snorri  að  þær  hafi  verið  þrjár. 

Hvað  sem  satt  er  í  þessu,  er  það  þó  víst  að  Hákon 
konungur  boðaði  Prændum  kristni,  en  varð  ekki  ágengt,  og 
að  bændur  neyddu  hann  til  þess  að  taka  þátt  i  blótum  raeð 
sjer.  Segir  í  Fagurskinnu  að  það  hafi  verið  á  16.  rikisári 
hans  Í951).i) 

Hákon  konungur  Ijet  undan  bændum  með  fram  fyrir 
bænastað  vina  sinna.^)  Hann  hugði  í  fyrstu  á  hefndir,  en 
þá  tóku  Eiríkssynir  að  herja  á  Noreg  og  íjekk  hann  þá  nóg 
að  gjöra  að  snúast  við  þeim.  Hann  iðraðist  þess  siðan  mjög 
að  hann  hefði  tekið  þátt  i  blótum.  Áður  en  hann  andaðist, 
buðu  vinir  haus  honum  að  flytja  lik  hans  til  Englands  og 
grafa  hann  þar  að  kirkju.  Hann  kvað.<t  þess  eigi  verður; 
„svá  lifða  ek  sem  heiðnir  raenn  i  raörgu,  skal  mik  ok  fyr 
því  5vá  jarða  sem  heiðna  menn;  vætti  ek  mér  þaðan  af 
raeiri  niiskunnar  af  guði  sjálfum  en  ek  sé  verðr".^) 

Kristniboð  Hákonar  konungs  var  of  snemma  borið  fram 
til  þess  að  það  gæti  haft  verulegan  árangur,  þvi  að  Þrændur 
voru  enn  ramheiðnir  Helsti  höfðingi  þeirra  og  rika.sti  vinur 
Hákonar  konungs,  Sigurður  Hlaðajarl,  var  hinn  mesti 
blótmaður.  Hann  latti  konung  á  allar  lundir  við  kristni- 
boðið,  og  var  undir  niðri  með  bændum.  þótt  hann  hins 
vegar  vildi  sjá  um  að  konungi  væri  hvergi  hætt.  Hákon 
konungur  Qekk  þvi  einungis  fáa  menn  til  þess  að  taka  kristni, 
en  hann  kom  Norðraönnum  til  þess  að  fara  að  hugsa  um 
það,  hvort  allur  landslýður  skykli  skipta  um  trú  og  hafna 
hinum  gömlu  goðum.  I^etta  var  stórkostlegt  nýmæli  og  snerti 
alla;  má  nærri  geta  að  það  hefur  vakið  athygli  margra 
manna  um  endilangan  Noreg  og  jafnvel  á  íslandi  lika.    Pessi 


')  Hisloria  Xorvegiæ  (Mon.  li.  N.)  KKÍ;  Aíir.  5/;í81-82;  Fsk.  8/31-32; 
Hkr.  I,  13— lS;l85-95.  •')  Fsk  8/32;  Fnis.  H.  167/48.  =>)  Ágr.  6,384: 
Fsk.  12/47;  Hkr.  I  32/218-19. 


298  Söguöldin. 

andlega  hreifing  niun  þvi  hafa  verið  hið  þýðingarmesta  við 
kristniboö  Hákonar  Aöalsteinsfóstra.^) 

Eptir  þetta  tóku  lika  íleiri  og  tleiri  Norðmenn  að  kynn- 
ast  kristninni  fyrst  og  fremst  i  útlöndum  og  siðan  einnig  i 
Noregi.  Eptirmenn  Hákonar  konungs  i  konungdómi  i  Noregi, 
Eirikssynir^)  voru  kristnir  og  höfðu  verið  skíiðir  á  Eng- 
hmdi,  en  þeir  Jjetu  hvern  trúa  því,  er  hann  vildi.  Pó  brutu 
þeir  niður  hof  og  spiltu  blótum,  en  hve  viða  það  hefur  verið, 
vita  menn  eigi,  því  að  heimildarritin  skýra  eigi  frá  því. 
f*að  má  vera  að  það  haíi  einungis  verið  á  konungsbúunum^) 
og  að  þeir  haíi  ætlað  sjer  að  ráða,  hvort  þar  væru  hof  eða 
kirkjur,  en  þó  er  það  eigi  mjög  líklegt.  Eirikssynir  áttu  i 
fjárþröng  mikilli  og  þeir  voru  ágjarnir.  Ástæðan  til  þess 
að  þeir  brutu  hofin.  mun  þvi  hafa  verið  aðallega  sú,  að 
þeir  vildu  auðga  sjálfa  .sig;  fyrir  þvi  hafa  þeir  orðiÖ  að 
brjóta  hof  viðar  en  á  konung.sbúum,  ef  það  .skyldi  duga, 
enda  getur  Einar  skálaglamm  Helgason  þess  i  drápu  eiuni, 
er  hann  orti,  að  orð  hati  leikið  á  því,  að  Eirik.ssynir  hati 
grandað  vjeum  manna.  Petta  vakti  allmikla  gremju  og 
hreifingu  meðal  heiðinna  manna,  einkum  af  því  að  árferðið 
var  lika  hart  í  Noregi.  Landsfólkið  Ivendi  það  reiði  goð- 
anna  og  því,  að  konungarnir  Ijetu  spilla  blót.stöðum  þeirra.^) 

Um  það  leyti  sem  Hákon  Aðalsteinsfóstri  fjell,  komst 
kri.stni  á  i  Danmörku  og  Haraldur  konungur  blátönn  Ijet  þá 
nokkru  síðar  byrja  kristniboð  í  Víkinni.  En  hvort  það  var 
á  rikisárum  Haralds  konungs  gráfelds,  eða  rjett  eptir  fall 
hans,  er  eigi  hægt  að  segja  með  vissu.  Danakonungar  þóttust 
eiga  frá  fornu  fari  æðstu  yfirráðin  yfir  Vikinni,  og  Haraldur 
blátönn  haföi  hjálpað  Eirikssonum  móti  Hákoni  Aðalsteins- 
fóstra;   sjerstaklega    hafði  hann  sýnt  Haraldi  gráfeld  mikla 


')  Sbr.  A.  Clir.  Bang-,  Den  norske  Kirkes  Historie,  bls.  40.  ^)  Peir 
eru  einnig  neíndir  Gunnhiblarsynir  eptir  ínóður  sinni  og  var  Haraldur 
gráfeldur    fyrir    þeim    sem    kunnugt  er.  ^)  Svo  ætlar  A.  D.  Jörgen- 

sen.  Pað  er  liklegt,  sem  hann  tekur  fram,  að  Hákon  Aðalsteins- 
fóstri  hafi  eigi  gert  það  að  skyldu  að  brjóta  hof  á  öllum  konungs- 
búunum.  Den  nordiske  kirke.  bls.  2B9--270.  *)  Fsk.  13/52-53,  13/58, 
14/70;  Hkr.  I  3/170.  2/228-229;  Oddr^  1/2. 


I 
I 


Eirikssynir  og  Haraklur  blátönn.  299 

vinsemd.  en  hann  mun  eigi  liaí'a  launað  það  mikiu,  þá  er 
hann  var  oiðinn  líonungur  i  Noregi.^)  Eptir  dráp  Tryggva 
konungs  Olaíssonar  og  Guðröðar  konungs  Bjarnarsonar  lagði 
Haraldur  gráfeldur  Vikina  undir  sig.  án  þess  að  leita  samþykkis 
Haralds  Gormssonar  eða  greiða  honum  skatta.  Hann  tók  því 
vel  við  Hákoni  jarli  Sigurðs.^yni  og  fjellst  á  ráð  hans  að  láta 
drepa  Harald  gráfeld  með  svikum  (969  eða  970).^)    Siðan  fór 


1)  Saxo  segir,  lib.  X,  bls.  477.  479.  að  Haralibir  gráfeklur  hafi  ioíað 
að  borga  Haraldi  blátönn  skatt  íyrir  liðveisluna  og  að  hann  hafi  gert 
það  i  þrjú  ár.  ^)  Hve  nær  Haraldur  gráfeldur  fjell  er  óvist,  og  sagna- 
ritarar  hafa  sett  dauða  hans  á  árunum  962  til  976.  Á  hans  dögum  var 
hallæri  mikið  í  Noregi  Hist.  Xorv.  108;  Ágr.  8^385;  Oddr-  1,2;  Fsk. 
13;53;  Hkr.  I,  2/229.  16/2.52-254.  12,274.  Einnig  var  óaldar  velur  mikill 
á  Islandi  i  beiðni  og  er  sagt  að  bann  bafi  verið  „í  þann  tima  er  Haraldr 
kouungr  gráfeldr  fell  en  Hákon  jarl  tók  riki  í  Xoregi".  Eptir  miðja 
11.  öld  var  annað  óáran  á  íslandi.  fað  er  sagt  að  það  hafi  hafist  þanu 
vetur,  er  Ísleifur  tók  biskupsvigslu  af  Aðalbert  erkibiskupi,  en  mann- 
dauði  hafi  verið  mestur  af  sulti  þann  fyrsta  vetur,  sem  Isleifur  var  á 
íslandi  (1057—1058)  Skarðsárb.  Ldn.  323.  ísleifur  var  vígður  26.  maí 
1056  og  var  þá  á  útmánuðum  hjá  Aðalbert  erkibiskujd,  en  næsfa  vetur 
var  bann  i  Xoregi.  íslb.  9/14,  og  fór  siðan  til  Islands  og  var  fyrsti 
biskups  vetur  hans  þar  1057—1058.  Höfundur  eða  ritari  Skarðsárbókar 
segir  að  biskupsvigsla  Isleifs  hafi  verið  á  dögum  Haralds  harðráða.  en 
annars  hefur  honum  alls  eigi  verið  nákvæmlega  kunnugt  um  timatalið. 
Hann  hefur  ætlað  að  Isleifur  biskup  hafi  verið  hjá  Aðalbert  erkibiskupi 
veturinn  1056  —  1057,  en  eigi  vitað  að  hann  var  utan  tvo  vetur.  Að 
manndauðinn  var  mestur  veturinn  eptir  að  ísleifur  var  kominn  heim, 
sjest  af  þvi,  að  sumarið  eptir  Ijet  hann  beita  á  alþingi  að  menn  skyldu 
fasta  binn  12.  dag  jóla  um  þr.jú  ár.  Veturinn  á  undan  10.56—1057  hefur 
hallæri  verið  mikið  á  Islandi  og  má  vera  að  það  hafi  byrjað  árið  áður. 
í*að  er  sagt  að  80  vetrar  hafi  verið  á  milli  þessa  hallæris  og  óaldar- 
vetursins  i  heiðni,  Skrsb.  Isl.  1,  323,  og  hafa  því  allir  elstu  annálaritarar 
sett  bann  eptir  þvi  árið  975  og  fall  Haralds  gráfelds  árið  eptir  (976). 
nema  Konungsannáll.  er  selur  hvorttveggja  árið  975.  Haraldur  gráfeldur 
hefur  eflaust  verið  fallinn  og  Hákon  jarl  setstur  að  rikisstjórn  i  Xoregi 
fyrir  nokkru,  þá  er  Ottó  keisari  annar  fór  berferð  til  Damnorkur. 
Nú  vita  menn  með  vissu  að  það  var  974.  þvi  að  þýskir  annálaritarar. 
sem  þá  voru  uppi  (svo  sem  Thietmar  biskup  i  Merseborg,  -{-  1018j.  geta 
þess.  Annálar  þeirra  eru  prentaðir  i  Pertz,  Monumenla  historica  Ger- 
maniæ.  Scriptores  III.  Sbr.  einnig  um  herferð  þessa  Joh.  Steenstrup. 
Danmarks  Sydgrænse  og  Herredonimet  over  Holsten.  Kbhavn  l'.HMi.  bls. 
62—65;  Jahrbucher  des  Deutschen  Reiches  unier  Otto  II  und  Otlo  III. 
Leipzig  1902  I.  55-56. 


300  Söguöldin. 

hann  með  mikinn  her  til  Noregs  og  kom  til  Túnsbergs  og 
gekk  þá  hmdsfólkið  undir  hann.  Hann  gaf  þá  Hákoni  jarli 
til  forráða  allan  Noreg  vestanfjalls  sunnan  frá  Líðandisnesi; 
skyldi  hann  hafa  það  ásamt  föðurleifð  sinni  i  Prándheimi  og 
gjalda  Danakonungi  skatt.  Sjálfur  tók  Haraldur  blátönn 
Víkina  undir  sig  og  setti  þar  að  sögn  Snorra  Harald  hinn 
grenska  yfir  og  gaf  honum  konungsnafn.*) 

Bæði  í  Fagurskinnu  og  Heimskringlu  er  getið  um  kristni- 
boð  Haralds  konungs  blátannar  i  Vikinni.  I  Fagurskinnu 
segir  að  þar  hafi  verið  komin  boð  Danakonungs  um  rjetta 
trú,    þá   er  Hákon  jarl    kom  þangað  úr  leiðangrinum  móti 

Haraldur  gráfeldur  hafði  eigi  setið  lengi  að  völdum,  áður  eu 
óárau  varð  í  Noregi,  og  mikið  hallæri  á  að  hafa  verið  þar  í  laudi,  er 
hanii  fjeli.  Ef  hallæri  hefði  verið  mjög  mikið  í  náhegum  löndum  á 
einhverju  af  þeim  árum,  sem  hjer  ræðir  um,  hefði  ef  til  vill  mátt 
álykta  af  því,  hvaða  ár  það  hefði  verið  í  Noregi.  þvi  að  stundum 
eru  hallæri  svo  mikil  og  víðtæk  að  Jþau  ná  til  margra  landa  eins  og  t. 
a.  m.  868,  en  optast  eru  þau  að  eins  á  litlu  svæði,  í  einu  landi  eða 
nokkrum  hluta  þess.  A  ríkisárum  Haralds  gráfelds  var  ekkert  slíkt 
stórkostlegt  hallæri.  shr.  Frits  Curschmann,  Hungersnöte  im  Mittelalter, 
Leipzig  1900  (Leipziger  Studien).  I  Heimskringlu  I  12/274.  sbr.  einnig 
Fsk.  14/63—64  er  þess  getið  að  árferði  hafi  verið  viðunandi  í  Danniörku, 
svo  að  hallærið  hefur  eigi  náð  þangað.  Joh.  Steenstrup  hefur  heut  á, 
að  í  irskum  annálum  sje  sagt  að  óáran  mikið  hafi  verið  á  írlandi  964. 
Ef  ætla  mætti  að  hallæri  þetta  hafi  náð  til  Noregs,  þá  mætti  setja  fall 
Haralds  gráfelds  og  upphaf  ríkisstjórnar  Hákonar  jarl  96.5,  segir  Steen- 
strup,  sbr.  rit  iians,  Venderne  og  de  Danske,  Kbhavn.  1900,  bls.  58 — 59. 
Verið  getur  að  þetta  sje  rjett,  eu  þó  er  engin  vissa  fyrir  því.  P.  A. 
Muuch,  Hist.  H,  11 — 14  nm.  setur  einnig  falls  Haralds  gráfelds  965,  en 
þá  veröa  stjórnarár  hans  eigi  fleiri  en  tímm  og  það  er  ólíklegt  Sæm- 
undur  fróði  telur  þau  9,  Flat.  H,  522;  Ari  fróði  1.5,  Hkr.  L  19/277;  Theo- 
dricus  munkur  12,  Mon.  hist.  Norv.  bls.  10,  og  sama  segir  í  Konunga- 
tali  í  Flat.  L  583.  Sbr.  um  þetta  Safn  L  314.  387,  425;  K.  Maurer,  Die 
Bekehrung  11,  509  o.  ef.;  A.  Gjessiug,  Konge.sagaens  Fremvæxt  H, 
Christjania  1876,  bls.  20  o.  ef.  fað  mun  mega  telja  alveg  víst  að  Har- 
aldur  gráfeldur  hafi  eigi  fallið  fyr  en  965  og  eigi  síðar  en  970,  en  að 
það  hefur  líklegast  verið  annaðhvort  969  eða  970. 

')  Theodric  10-11;  Fsk.  14/68;  Oddr  1.5/257,  Oddr^  11/15;  Hkr.  I, 
15—16/278—280  (Vellekla).  Á  bautastein  þann  hinn  mikla,  sem  Har- 
aldur  Gormsson  reisti  yfir  foreldra  sína  i  -Jalangri  (nú  Jellinge)  skamt 
frá  Vejle  á  Jótlandi  og  enn  stendur  þar,  Ijet  hann  rista,  að  hann  hefði 
unnið  alla  Danmörku  og  Noreg  og  kristnað  Dani.  Wimmer.  De  danske 
Ruuemindesmærker  L  17—30,  (Kbhavn  189.5). 


Kristniboð  í  VíkinDÍ.  301 

Ottó  keisara  öðrum,  og  bauð  hann  að  hafna  skyldi  blótum 
og  láta  skirast.  Fyrir  sakir  ríkis  hans  reis  enginn  maður  á 
móti  þvi  og  Ijetu  niargir  skirast;  en  Hákon  jarl  sneri  mönnum 
til  bióta.^)  Snorri  segir  aptur  á  móti  að  Haraldur  Gormsson 
hafi  sent  tvo  jarla  i  Noreg  með  mikið  lið  til  þess  að  boða 
þar  kristni.  í*að  gekk  við  i  Víkinni,  þar  sem  riki  Haralds 
konungs  stóð  yfir  og  skirðist  þá  margt  landsfólk.  Snorri 
greinir  eigi  hvað  jarlar  þessir  hjetu.^)  En  i  Jómsvíkinga 
sögu  og  í  sögum  Olafs  Tryggvasonar,  bæði  eptir  Odd  munk 
og  i  lengstu  sögunni,  er  sagt  að  Ottó  keisari  hafi  sent  jarla 
tvo  i  Noreg  með  12  kugga^)  hlaðna  af  mönnum  og  vopnum,  til 
að  kristna  landið  á  meðan  Hákon  jarl  var  i  brottu  að  berjast 
á  móti  honum  í  Danmörku.  Jarlar  þessir  eru  nafngreindir 
og  hjet  annar  þeirra  Urguþrjótur,  en  hinn  Brimilskjarr. 
I'eir  kristnuðu  Vikina,  en  iijeldu  burtu,  þá  er  Hákon  jarl 
kom  þangað.*)  Pað  nær  ekki  neinni  átt  að  þetta  .sje  rjett. 
en  hin  ókendu  nöfn  jarlanna  munu  hafa  valdið  því,  að  sú 
skoðun  hefur  myndast  að  þeir  hafi  verið  menn  keisarans; 
en  hann  gerði  eigi  út  kristniboða  til  Noregs.  Johannes  Steen- 
strup  hefur  bent  á  að  nöfn  þessi  gætu  verið  slavnesk  og  að 
þetta  hafi  verið  höfðingjar  tveir  frá  Vindlandi,  sem  hafi 
verið  í  þjónustu  Danakonungs;  fyrir  þvi  hafi  liann  .sent  þá 
til  Noregs,  Hann  bendir  á  ýms  slavnesk  nöfn  til  samanburðar. 
en  segir  að  þetta  sje  þó  einungis  getgáta;^)  hins  vegar 
virði.st  hún  eiga  við  töluveröar  líkur  að  .styðjast. 

Snorri  getur  um  að  þetta  hafi  verið,  eptir  að  Haraldur 
blátönn  tók  kristni  og  á  meðan  hann  hafði  yfirráð  yfir 
Víkinni,  en  hann  segir  eigi  nánar,  hve  nær  það  var.  Hann 
setur  þetta  eigi  í  .samband  við  Ottó  keisara  eða  Hákon  jarl. 

Hákon  jarl  barðist  með  Háraldi  blátönn  sem  Ijensmaður 
hans  móti  Ottó  keisara  974.  Aður  en  hann  fór  til  Noregs, 
neyddi  Haraldur  hann  til  þe.ss  að  láta  skirast  og  fjekk  honuni 
presta  og  bauð  honum  að  láta  .skira  alt  fólk  i  Noregi.     En 


1)  Fsk.  15/78.        2)  Ylkv.  I,  53/360-61;  Fris.  .-)7/i:ö.        ^)  í  Ól.  s  Tr.. 
Fms.  I,   68/122.    segir   „ineö  30  kiigga".  ^)  Oildr  12/246-4.S,    12,2.V2: 

Fms.  I,  68/122    72,132;  Flat.  I.  83/110,  87/114;    .Jómsv.  (Fms)  9/31,  12/41. 
')  Steenstrup,  Venderne  og  de  Danske.  bls.  57. 


302  Söguöldin. 

Hákon  var  einlægur  heiðingi  og  reiddist  þessu.  Hann  skaut 
prestuniun  á  land,  áður  en  hann  Ijet  í  haf,  kastaði  kristninni 
og  gerði  uppreist  á  móti  ytirráðuni  Danakonungs.  Pá  er  hann 
koni  i  Víkina,  sneri  liann  að  sögn  Fagurskinnu  ölluni  til 
blóta,  þar  sem  hann  kom,  og  hjet  þeim  trausti  sínu;  blótuðu 
þá  margir  þeir,  er  áður  höfðu  skirn  tekið.^) 

Einar  Helgason  skálaglamm  segir  í  hinni  frægu 
drápu  Velleklu,  er  hann  orti  um  Hákon  jarl,  að  hann  liati 
skjótt  látið  öll  „hofslönd"  Þórs  og  goðanna  verða  sönn  vje 
handa  mönnum.  þá  er  hann  hafði  fengið  v  íirráðin  yíir  öllum 
Noregi  fyrir  norðan  Vík.  Goðin  sjálf  hafi  vitjað  blótanna,  og 
Hákon  hafi  fengið  frama  af  þvi.  Arferðið  batnaði  þá  einnig 
skjótt  i  Noregi  (um  970),  og  hyggur  skáldið  að  það  sje  afleiðing 
af  þvi,  að  Hákon  jarl  hresti  við  hofin  og  blótaði.  Hann  segir 
þvi  hrifinn  „Nú  grær  jörð  seni  áðan.  Hinn  örláti  maður 
lætur  menn  byggja  glaða  aptur  goðahof".^) 

Kvæði  þetta  virðist  benda  á  gjörðir  Hákonar  fyrir  norðan 
Líðandisnes,  þá  er  hann  kom  til  rikis  um  970.  En  þótt 
hann  hafi  rjett  við  heiðnina  í  Víkinni  974,  kom  Haraldur 
Gormsson  árið  eptir  til  Noregs  með  mikinn  her  og  mun 
hann  þá  hafa  reist  við  kristnina  aptur  i  Víkinni.  Einnig 
lijelt  hann  þaf  yfirráðum  á  meðan  hann  lifði.  En  eptir  frá- 
fall  lians  efldi  Sveinn  konungur  tjúguskegg,  sonur 
hans.  eigi  kristnina  i  Noregi.  og  þá  hurfu  margir  þeir  aptur 
til  blóta,  er  við  krislni  höfðu  tekiö  i  Vikinni.  Noregur  var 
því  enn  um  hríð  alheiðinn  að  kalla  má.^) 

Hákon  jarl  var  ákafur  blótmaður  og  mikiil  styrktarmaður 
heiðninnar  meðan  hann  mátti,  enda  er  sagt  að  hann  liafi 
blótað  syni  sinum  til  sigurs  sjer.^) 

Sagnirnar  um   kristniboðið  i  Vikinni  eru  bæði  litlar  og 


')  Fsk    15/76-78;    Hkr.  1,   27/302—304.  ^)  Hkr.  I.    16/280-281. 

Carmina  norrœna,  Khb.  1893,  bls.  36.  Skjalded,  B,  119-120.  ^)  Hkr. 
I,    33/31.5,    53/361.  *)  Hkr.  I,   42/337.     Saxo,    lib.  X,    bls.  483,    segir 

hiklaust,  að  hann  hafi  blótað  tveiinur  sonum  sinum,  en  það  mun  vera 
rangt;  eins  er  sumt,  sem  er  sagt  um  hjátrú  hans  og  blótskap  í  hinum 
yngri  heimildarritum,  eflaust  orðum  aukið.  í  Flat.  I,  17,  346  er  Hákon 
nefudur  blótjarl. 


4 


Hákoii  Hlaðajarl  og  Liúarbríigðin.  303 

sundurleitar;  þær  haí'a  fallið  i  gleyrasku  eptir  öll  stórvirki 
þeirra  Ólafs  Trj^ggvasonar  og  Olafs  Haraldssonar  i  kristin- 
dónisins  þjónustu.  En  þótt  litið  sje  kunnugt  um  kristniboðið 
í  Víkinni,  er  það  þó  vist,  að  Haraldur  blátönn  hafði  látið 
boða  þar  kristni  og  að  þar  höfðu  Norðmenn  haft  mest  kynni 
af  kristninni  i  Noregi,  áður  en  Ólafur  Tryggvason  kom  til 
ríkis:  segir  Snorri  Sturluson.  að  hann  hafi  fyrst  kristnað 
Vikina,  og  mun  honum  þvi  hafa  þótt  ráðlegast  að  byrja 
þar.^) 

A  Islandi  hafði  kristnin  á  landnámsöldinni  eigi  náð  að 
festa  fullkomlega  rætur.  nema  í  Kirkjubæ  á  Siðu.  Hinir 
kristnu  landnámsmenn'^)  höfðu  ílestir  litið  við  að  styðjast  á 
Islandi.  nema  munnlegar  sögusagnir  um  Krist  og  nokkra 
helga  menn,  svo  sem  Kolumkille,  þvi  að  ýmsir  þeirra  höfðu 
tekið  kristni  af  kennimönnum  úr  klaustrinu  í  lóna.  Pk 
vantaði  kennimenn  til  þess  að  halda  kri.stninni  uppi.^)    Peir 


1)  Hkr.  I,  53/361-363.  A.  D.  Jörgensen,  Den  nordiske  kirke,  bls. 
253—274,  hefur  fyrstur  mauna  bent  á  hvaða  þj-ðingu  kristniboðið  í 
Víkinni  hafði.  Hann  ætlar  að  Hákon  jarl  haii  að  eins  einu  sinni  (ivalið 
hjá  Haraldi  blátönn,  áður  en  hann  koin  til  ríkis  í  Noregi  og  að  konungur 
hafi  þá  neytt  hann  til  að  láta  skírast.  Jörgensen  setur  svo  þessa  dvöl 
Hákonar  jarls  í  Danmörku  971—977  og  hallæri  í  Noregi  976.  Den  nord. 
kirke  bls.  270—273.  fótt  kristnitaka  Haralds  blátanuar  standi  eigi  í 
neinu  sambandi  við  herferð  Ottós  keisara  til  Danmerkur.  eíns  og  forn- 
sögur  vorar  segja,  má  vel  vera  að  Hákon  jarl  hafl  getað  dvalið  eitt  ár 
hjá  kouuugi,  áu  þess  að  hann  hafl  neytt  hann  til  þess  að  skírast,  enda 
mun  Hákon  jarl  hafa  kunnað  að  fara  gætilega  með  trú  sína,  ef  hann 
hefur  sjeð  sjer  hag  í  því.  Eptir  að  hann  aptur  á  móti  haföi  reist  upp 
hof  í  Noregi  og  gerst  ákafur  blótmaður,  var  allmikil  ástæða  fyrir  Har- 
ald  konuug  að  suúa  houuin  til  kristni,  einkum  þá  er  hann  sjálfur  hafði 
tekið  að  Játa  boða  kristni  í  Víkinni.  Tímatals  reikuiugur  Jörgensens  er 
eigi  sennilegur.  fótt  bæði  Fsk.  og  Hkr.  segi  inargt  rangt  um  herferð 
Ottós  keisara.  má  þó  telja  víst  að  Hákon  jarl  berðist  meö  Danakonungi 
á  móti  keisaranum  (sbr.  Velleklu),  og  er  því  mjög  líklegt  að  það  sje 
rjett  í  söguritum  þessum  að  Haraldur  blátöuu  liafi  þá  neytt  Hákon  jarl  til 
að  láta  skírast.  ^)  S.já  að  framan  I,  2<8S-291.  ^)  Sbr.  Fms  I.  119/244; 
Flat.  I,  210/263.  A.  D.  Jörgenseu.  Den  nordiske  kirke,  bls.  212-213, 
ætlar,  að  Asólfur  alskik  hafi  veriö  keunimaður  úr  kuldeisku  kirkjuuiii, 
sbr.  að  framan  I,  8,  og  ætlað  að  boða  kristna  trú  á  Islandi.  „Peir  fóru 
12  saman",  segir  í  Hksb.  21/13  og  bendir  frásaga  heunar  nokkuð  á  að 
svo    hafi   verið.    Pó    er   þess   eigi   getið  að  þeir  hafi  boöað  kristni.  en 


304  Söguöldin. 

gátu  eigi  heldur  fengið  styrk  til  þess  vestan  um  haf.  Víking- 
arnir  óðu  þar  uppi,  og  Irar  og  Bretar,  Engilsaxar  og  Skotar 
áttu  þá  fult  í  fangi  i  viðureign  sinni  við  þá.  Irskir  og 
engilsaxneskir  kennimenn  fóru  eigi  um  það  leyti  i  miklar 
trúboðsferðir,  nema  þeir  væru  fengnir  tii  þess,  og  hinir 
kristnu  landnámsmenn  höfðu  eigi  heldur  færi  á  að  mynda 
fjelag  sin  á  milli  og  fá  sjer  kennimenn  frá  lóna,  en  þangað  var 
skemst  fyrir  þá  að  leita.  Enginn  rjetti  þvi  kristninni  á  Islandi 
hjálparhönd  og  sökum  þess  gekk  hún  óviða  i  ættir,  og  landið 
mátti  heita  alheiðið,  þá  er  hinir  kristnu  landnámsmenn  fjellu 
frá^)  Asatrúin  stóð  því  á  fyrri  hluta  sögualdarinnar  í  sem 
mestum  blóma  á  Islandi,  ef  um  blómaöld  heiðinnar  trúar 
getur  verið  að  ræða  á  ættjörð  vorri,  þar  sem  hún  ríkti  svo 
skamman  tima  og  kristnin  færðist  nær  og  nær;  einnig  hafði 
Asatrúin  þá  orðið  fyrir  töluverðum  áhrifum  og  breytingum 
og  varð  þeim  æ  meira  og  meira  undirorpin.  En  þessi  tími 
var  að  sumu  leyti  eins  og  söguöldin  i  heild  sinni  eitlhvert 
hið  friðasta  skeið  i  allri  sögu  vorri  fyr  á  tímum.  í*að  var 
hreystibragur  á  fíestu  og  táp  i  mönnum.  Hugkvæmd  manna 
var  auðug.  Trúin  á  Oðin  og  Valhöll  kemur  þá  fram  i  skáld- 
skapnum  i  hinni  fegurstu  mynd  sinni.  Nýjar  sagnir  myndast 
líklega  um  ragnarök  og  sum  goðin. 

En  í  nágrannalöndum  vorum  var  um  960  komin  á  mikil 
breyting  frá  því,  sem  þar  hafði  verið,  þá  er  Island  bygðist. 
Kristnin  hafði,  eins  og  þegar  er  .sagt,  rutt  sjer  braut  norður 
á  Jótlandsskaga  og  norður  að  Orkneyjum  og  Hjaltlandi. 
Islendingar  voru  orönir  nágrannar  kristinna  þjóða.  Ef  þeir 
fóru  eitthvað  lengra  en  til  Noregs  eða  Orkneyja,  komu  þeir 
i  kristin  lönd,    þar  sem  þeir  sáu  nýja  siði  og  nýja  trú,    þar 


landsmenn  ömuðust  meira  við  þeim  en  öðrum  kristnum  mönnum,  og 
má  vera  að  ein  hin  helsta  ástæða  til  þess  hafi  verið  sú,  að  þeir  hafl 
reynt  að  hoöa  kristni,  þótt  það  hafi  gleymst  áður  en  sögur  voru  ritaðar. 
En  þótt  einstaka  kennimenn  kunni  að  haía  komiö  til  Islands,  var  þó 
skortur  á  þeim. 

1)  Siöast  i  Ldn.  segir  að  landið  væri  „alheiðit  nær  liundraði  velra". 
fetta  er  eigi  rjett.  ef  það  er  skilið  eptir  bókstafnum,  en  það  þarf  eigi 
heldur  að  gera  það,  og  það  er  eigi  ætlun  höfunda  Ldn.,  því  að  þeir 
geta  um  undantekningar. 


Kynni  íslendinga  af  kristninni.  305 

sem  menn  tignuðu  ósýnilegan  guð  með  söng,  bænahaldi  og 
messugjörð  og  kendu  sætan  ilm  undir  guðsþjónustunni.  Öll 
guðsdýrkunin  var  svo  ólík  blótum  þeim,  sem  þeir  höfðu 
vanist,  að  hún  hlaut  að  vekja  athygli  margra  þeirra.  Sama 
er  að  segja  um  það,  sem  þeir  heyrðu  sagt  af  guði  kristinna 
manna,  að  hann  væri  ahnáttugur,  hefði  skapað  himin  og 
jörð  og  stýrði  ölkim  hlutum  En  mest  fanst  þó  flestum 
um  Krist,  sem  var  máttkari  en  Pór,  og  hafði  farið  niður 
til  helvitis  eða  undirheima  og  bundið  þar  hinn  versta  óvin 
guðs  og  manna.    Slíkar  sagnir  þóttu  merkilegar. 

Ýmsir  ungir  og  framtakssamir  Islendingar  voru  jafnan 
i  förum  á  þessum  árum.  I^eir  fóru  eigi  að  eins  til  Noregs, 
heldur  og  „vestur  um  haf"  til  Skotlands  og  Suðure^ga,  ír- 
lands  og  Englands,  og  suður  á  bóginn  til  Danmerkur,  Sax- 
lands,  og  fleiri  suðlægri  landa.  Peir  fóru  einnig  i  Austur- 
veg,  til  Garðarikis  og  alla  leið  suður  til  Miklagarðs  (Kon- 
stantinopel).  Pannig  er  þess  getið  um  Porkel  Þjóstarsson 
og  Eyvind  Bjarnason  að  þeir  dvöldu  báðir  um  hrið  rjett 
fyrir  miðja  10.  öld  suður  i  Miklagarði.  Peir  voru  báðir 
mörg  ár  í  utanferðum  sínum.^).  Eptir  það  fóru  ýmsir  Is- 
lendingar  .suður  til  Miklagarðs. 

I  flestum  þessum  löndum  gátu  Islendingar  komi.st  i 
kynni  við  kristna  menn,  sjeð  helgihald  þeirra,  kirkjur  og 
guðsþjónustu.  Peir  gátu,  ef  þeir  fengu  einhverja  löngun  til 
þess  eða  ef  forvitni  vaknaði  hjá  þeim,^)  kynst  kristninni 
nokkuð,  að  minsta  kosti  að  þvi  leyti,  er  hið  ytra  snerti. 
Flestir  þeirra  hafa  að  minsta  kosti  fengið  vitneskju  um  að 
önnur  trú  og  annar  siður  var  til  en  þeirra  eiginn.  Pað  fer 
lika  aldrei  svo,  er  margir  menn  ferðast  í  öðrum  löndum  og 
sjá  ókunna  siði  og  menningu,  að  það  hafi  eigi  einhver  áhrif 
á  suma  af  þeim.  Heim.skir  menn  og  áhugalausir  geta  farið 
svo  viða  um  lönd,  að  þeir  í  raun  rjettri  læri  ekkert  verulegt 
eða  nýtilegt  og  án  þess  að  verða  fyrir  neinum  þeim  áhrifum, 
sem    beri  menjar  og  verði  til  þess  að  hefja  þá  upp  á  æðra 


1)  Hrafnk.2  3/97,  4/110,  8/lá7,  10/136.        «)  Sl)r.  Hkr.  I,  Sá;+04;  Lax. 
40/150;  Fms,  H,  465/37:  Krist.  7/12, 

20 


306  Söguöldin. 

þroskastig.  En  þeir  menn,  sem  eru  greindir  og  geta  tekið 
andlegum  þroska,  eru  móttækilegir  fyrir  átirif  annara  og 
læra  af  þvi,  sem  þeir  sjá  og  iieyra.  Pví  skynsamari  og 
eptirtektarsamari  og  áhugameiri  sem  menn  eru,  því  meiri 
áhrifum  og  þroska  geta  þeir  tekið.  Hugkvæmd  slíkra  manna 
kemst  á  flug,  þá  er  þeir  athuga  framkvæmdir  og  siðu  annara 
þjóða  og  bera  það  saman  við  verk  og  hætti  landa  sinna; 
nýjar  hugmyndir  kvikna,  nýjar  hugsanir  vakna.  Og  því 
meira  sem  þeim  finst  til  um  eitthvað,  því  betur  athuga  þeir 
það,  og  því  minnistæðara  verður  þeim  það,  en  af  þvi  leiðir 
lika  meiri  áhrif  en  ella. 

Viðkynning  Islendinga  af  umheiminum  var  um  þessar 
mundir  tiltölulega  mikil.  Pað  getur  eigi  heldur  verið  nein- 
um  efa  undirorpið,  að  hinar  sífeldu  ferðir  þeirra  á  sögu- 
öidinni  —  og  ölkmi  þjóðveldistimanum  —  til  annara  landa, 
höfðu  mikil  áhrif  á  þá  og  stórkostlega  þýðingu  fyrir  þá 
sjálfa.  Heimildarritin,  fornsögurnar,  saga  þeirra  öll  sýnir 
það,  ef  hún  er  skoðuð.  í  sambandi  við  sögu  annara  þjóða 
á  þeim  tímum. 

Trúarbrögð  Islendinga  fóru  eigi  heldur  varhluta  af  þeim 
áhrifum,  sem  viðkynning  ýmsra  landsmanna  við  kristnar 
þjóðir  hlaut  að  hafa  í  för  með  sjer. 

Pá  er  Porkell  Pjóstarsson  hafði  veitt  Sámi  Bjarnasyni 
lið  og  rekið  Hrafnkel  Freysgoða  frá  Aðalbóli,  Ijet  hann  fletta 
goðin  öll  á  Aðalbóli  og  .siðan  leggja  eld  í  goðahúsið  og 
brenna  alt  saman  (um  945).^)  Petta  hefði  Porkell  eigi  gert, 
ef  hann  hefði  aldrei  farið  utan  og  aldrei  dvalið  i  kristnu 
landi;  en  hann  hafði  verið  lengi  i  Konstantinopel  og  hafði 
eflaust  hafnað  öllum  átrúnaði  á  Æsi  og  ef  til  vill  verið  krist- 
inn,    þótt  þess  sje  eigi  beinlínis  getið.^)     Hvaða  ástæða  var 


')  Hrafnk^  6/12.5.  ^)  Til  samanburðar  má  geta  þess  hjer,  hvílík 
áhrif  hin  gríska  guðsþjónusfa  hafði  á  hina  heiðnu  sendimenn  Vhidimirs 
Rússakonungs,  að  þvi  er  sagan  segir.  fað  var  rjett  um  það  leyti  sem 
kristni  var  boðuð  á  Islandi.  Vladimir  var  konungur  i  Kænugarði  980  lil 
1015  og  vildi  eigi  láta  skirast  fyr  en  hann  hafði  látið  nokkra  af  mönnum 
sínum  grenslast  eptir  hvaða  trúarbrögð  væru  best.  Ilann  sendi  þvi  10 
vitra    menn    og    vandaða  í  þeim    erindum    til    nágrannaþjóða    sinna.    I 


Kynni  íslendinga  af  kristuinni.  307 

annars  fyrir  hann  að  ráðast  á  goðin  og  iiofið  og  brenna  upp 
livorttveggja? 

Pá  er  Islendingar  dvöldu  með  lírístnuni  þjóðuni,  urðu 
þeir  lika  að  taka  nokkuð  tillit  til  trúarbragða  þeirra.  Peir 
gátu  auðveldlega  hitt  þá  nienn  fyrir,  sem  teldu  um  fvrir 
þeim  að  láta  skirast,  en  þó  það  væri  eigi  gert,  urðu  þeir 
samt  að  semja  sig  dálitið  að  siðum  kristinna  manna.  Pór- 
ólfur  og  EgiU  Skallagrimssynir  urðu  að  láta  primsignast  til 
þess  að  geta  verið  með  Aðalsteini  Engla  konungi;  er  sagt 
að  það  hafi  þá  verið  „mikill  siðr  bæði  með  kaupmönnum 
ok  þeim  mönnum,  er  á  mála  gengu  með  kristnum  mönnum, 
þvi  at  þeir  menn,  er  prímsignaðir  váru,  höfðu  alt  samneyti 
við  kristna  menn  ok  svá  heiðna,  en  höfðu  þat  at  átrúnaði, 
er  þeim  var  skapfeldast."^) 

Péi  er  þeir  fóstbræður  Gísli  Súrsson  og  Vjesteinn  Vjesteins- 
son  höföu  veturvist  ásamt  Bjálfa  fjelaga  sínum  suður  i  Vje- 
björgum  (961 — 962),  Ijetu  þeir  allir  primsignast  að  sögn 
hinnar  svo  nefndu  meiri  sögu  af  Gisla  Súrssyni,  þvi  að  þá 
var  kristni  komin  i  Danmörku.  Pótt  þetta  sje  liklega  viðbót 
við  frumrit  sögunnar,  mun  hún  þó  vera  rjett;  á  þaö  benda 
orð  i  hinu  skemmra  handriti  sögunnar,  þar  sem  .sagt  er  að 
Gísli  hafi  látið  af  blótum  .siðan  hann  var  i  Vjebörgum.^) 

Miklagarði  voru  þeir  í  Sofíukirkjunni  (Aya  Sofia)  og  sáu  þar  nijög 
hátíðlega  guðsþjónustu.  Söngurinn  í  grísk-katólskum  kirkjum,  einkum 
í  Konstantinopel,  var  á  þeim  tímum  miklu  fegurri  en  í  kirkjunum  i 
öllum  Vesturlöndum  Norðurálfunnar;  enda  urðu  sendimenniruir  svo 
gagnteknir  af  hinni  dýrðlegu  guðsþjónustu  og  af  söngnum  í  kirkjunni) 
að  þeir  sögðu,  þá  er  þeir  komu  aptur  til  Vladimirs  konungs,  að  þeir 
vissu  eigi,  „livort  þeir  hefðu  verið  á  himni  eða  jörðu,  því  að  slík  dýrð 
og  fegurð  er  annars  eigi  til  á  jöi'ðunni."  f  eir  kváðust  eigi  geta  lýst 
þvi,  en  það  vissu  þeir  samt,  að  guð  er  þar  sjálfur  meðal  mannanna  og 
guðsdýrkunin  er  þar  fegurri  en  i  nokkru  öðru  landi.  Til  þess  að  mæla 
sem  best  með  hinum  gríska  kristindómi,  sögðu  þeir:  „Ef  hin  gríska 
trú  væri  vond,  mundi  Helga  (Olga)  amma  þin,  sem  var  spakari  en 
allir  aðrir  menn,  eigi  hafa  tekið  hana".  Nestors  i'ussiske  Krítnike. 
Oversat  og  forklaret  af  C.  W.  Smilh.     Khh.  1869.     BIs.  SO-ST. 

')  Eg.  50/156.  2)  Gisl.  st.  96,  m.  IS;  Gísl.-  10;23.  Um  hlutfallið  á 
milli  handritanna  af  Gísla  sögu  sjá  útgáfur  þeirra  Konráös  Gíslasonar 
og  Finns  .Jónssonar  af  sögunni  og  einkum  F.  Jóusson,  Litteraturhist, 
II,  450. 


308  Söguölditi. 

I*ess  má  sjá  merki,  hvaöa  álirif  atburðir  þessir  höfðu. 

Pá  er  Sámur  Bjarnason  hafði  tekið  Aðalból.  bauð  hann 
þangað  til  veishi  ölhim  þeim,  sem  verið  höfðu  þingmenn 
Hrafnkels.  A  meðan  þeir  voru  þar,  Ijet  Porkell  brenna  goðin 
og  goðahúsið  eins  og  fyr  er  sagt,  og  þeir  bræður  hrundu 
hinum  helga  hesti  Freyfaxa  fram  af  hamri  og  týndu  honuni 
svo.  En  þrátt  fyrir  þetta  varö  ekkert  tiðinda.  Goðin  gátu 
eigi  bjargað  sjer,  og  þingmenn  þeir  alHr,  sem  áður  höfðu 
sótt  að  hoti  þessu,  stóðu  hjá  og  horfðu  á  og  gerðu  eigi  neitt 
til  þess  að  hjálpa  goðunum.  Ymsir  þeirra  höfðu  eílaust 
vænt  þess  að  þau  gætu  bjargað  sjer  sjálf,  þar  sem  þeir 
trúðu  á  þau  og  að  þau  gætu  veitt  bæði  sjálfum  sjer  og  öörum 
mikla  hjálp.  En  traust  þeirra  til  goðanna  hefur  hlotið  að 
minka  eigi  alllítið,  er  þeir  sáu  hvernig  fór  fyrir  Hrafnkeli 
og  þeim  sjáh'um. 

Sagan  segir  ekkert  um  hvaða  áhrif  þetta  hafði  á  þiug- 
mennina,  en  hún  greinir  frá  því,  hvernig  fyrverandi  höfðingja 
þeirra  blótmanninum  Hrafnkeli  Freysgoða  varð  við,  þá  er 
hann  spurði  að  Pjóstarssynir  höfðu  týnt  Freyfaxa  og  brent 
hofið.  Hann  misti  þegar  alhi  þá  trú,  sem  hann  hafði  enn 
á  Frey  og  goðunum  og  mælti:  ,,„Eg  hygg  þat  hégóma  at 
trúa  á  goð,"  ok  sagðiz  liann  þaðan  af  aldri  skyldu  á  goð 
trúa;  ok  þat  efndi  hann  síðan,  at  hann  blótaði  aldri."^) 

Egill  Skallagrímsson  dvaldi  alllengi  með  Aðalsteini  kon- 
ungi.  Pó  hann  tæki  eigi  kristni,  er  það  þó  auðsætt  af 
Sonatorreki  að  kristin  trú  liefur  haft  nokkur  áhrif  á  hann. 
Egill  var  skapmaður  hinn  mesti;  hann  var  einnig  goði,-)  en 
þó  kemur  það  aldrei  i  Ijós  að  hann  væri  mikiU  blótniaður. 
I  Sonatorreki  kemur  hins  vegar  fram  nokkur  sjerskoðun 
hjá  honum  á  öðru  lííi,  sem  minnir  á  .skoðun  kristinna 
manna.^)     Egill  talar  þar  líka  uni  trú  sína  á  Oðin  og  segir: 

Áttak  gótt 
við  geirs  dróttin, 
gerðumk  tryggr 


')  Hratxik-^  7/126.         ')  Eg.  81/:3U2  sbr.  78/288.         *)  Sjá  að  franiau 
JjIs.  128. 


Kyuni  íslendinga  af  kristninni.  309 

at  trúa  hánum, 
áðr  vinan 
vagna  rúni 
sigrhöfundr. 
of  sleit  við  mik. 

Blœtka  þvi 

bróður  Vílis, 

goðjaðar, 

at  gjarn  séak, 

þó  hefr  Minis  vinr 

mér  of  fengnar 

bölva  bœtr, 

es  et  betra  telk. 

Gáfumk  iþrótt 
ulfs  of  bági 
vígi  vanr, 
vammi  firrða 
ok  þat  geð, 
es  gerðak  mér 
visa  fjándr 
af  vélöndum.^) 

Egill  viröir  það  við  Oðin  að  hann  gaf  honum  skáld- 
skapariþróttina,  annars  þykir  honum  hann  hafa  slitið  vináttu 
við  sig,  þar  sem  hann  hafði  eigi  varið  hann  sonamissi. 
Traust  hans  á  Óðni  var  nærri  þvi  að  bresta. 

Gisli  Súrsson  tók  eigi  kristni.  en  viðkynning  hans  af 
kristindóminum  hafði  þó  töluverð  áhrif  á  hugsanir  lians  um 
annað  líf.  Hann  dreymir  um  það  i  útlegð  sinni.  í  draumn- 
um  kemur  hann  i  sal,  þar  sem  hann  sá  framliðna  frændur 
og  vini.  Kona,  sem  kölluð  er  i  sögunni  draumkona  lians. 
fylgdi  honum  og  sagði,  að  hann  ætti  sjö  vetur  eptir  ólifað 
og  skamt  væri  til  hins  betra.  Hún  rjeð  honum  að  nema 
eigi   galdur,   heldur    það,   er  gott  væri  skáldum.     Fátt  væri 


1)  Eg.  bls.  mi.    Skjalded.  B,  37. 


310  Söguöldin. 

verra  fyrir  hermann  en  að  kunna  ilt.  Hún  baö  hann  vera 
friðsaman  og  hjálpa  blindum,  handlausum  og  höltum.  Kveð 
eigi  ilt  háð.     „Hygg  at  því  skjaldar  Baldr". 

Gisla  dreymdi  einnig  um  sælubústað  eptir  dauðann,  en 
um  Valhöll  dreymdi  hann  eigi.^) 

Gisli  skýrir  frá  þessu  i  vísum  sinum,  og  munu  þær  vera 
rjettmæt  vitni  eptir  hann  sjálfan.^)  En  þær  votta  það  að 
Gísli  hefur  alls  eigi  verið  neinn  ásatrúarmaður,  heldur  að 
kristin  trú  hefur  haft  áhrif  á  hann  og  að  hann  hefur  hugsað 
mikið  um  annað  lif.  Hann  vill  vanda  liferni  sitt  og  væntir 
þá  góðs  eptir  dauðann.  Hann  hefur  í  útlegð  sinni  leitað 
huggunar  i  siðferðislegum  hugsunum  og  í  þeirri  trú,  sem  hann 
vissi  að  var  1  Danmörku  en  þekti  þó  lítið.  Eptirtektaverð 
og  einkennileg  i  þessu  sambandi  er  einnig  hin  síðari  æíi 
Auðar,  ekkju  Gísla  Súrssonar,  er  var  með  honum  i  íitlegð 
hans,  þá  er  hún  mátti  þvi  við  koma.  Hún  var  hin  mesta 
trygðakona,  tápkona  mikil  og  vel  greind.  Nokkru  eptir  fall 
Gisla  fór  hún  utan  og  með  [henni  Gunnhildur  ekkja 
Vjesteins  bróður  hennar.  Pær  fóru  til  Danmerkur  og  tóku 
þar  við  trú  i  Heiðabæ.  Siöan  gengu  þær  suður,  en  komu 
eigi  aptur.^)  Pær  voru  hinir  fyrstu  suðurgöngumenn  frá  Is- 
landi,  er  sögur  fara  af.  f*etta  bendir  á  að  Gisli  Súrsson 
hafi  haft  nokkur  áhrif  á  Auði  i  trúarmálum  eða  á  þær 
báðar. 

Kristin  trú  hafði  eigi  heldur  kulnað  algjörlega  út  á  ís- 
landi.^)  Af  orðum  Landnámu  um  að  hún  hafi  „óviða  i  ættir" 
gengið,  mætti  jafnvel  ráða,  að  einhverjir  fleiri  en  niðjar 
Ketils  fiflska  hafi  varðveitt  hana  og  verið  kristnir.  Það  er 
lika  getið  um  konii  eina,  sem  Gróa  hjet  og  kölluð  var  „hin 
kristna";  mun  varla  vera  efi  á  þvi,  að  hún  var  kristin, 
eins  og  auknefni  hennar  bendir  á.    Hún  var  dóttir  Geirleifs 


')  Gísl.2  21/56-58,  29/79—80.  Finnur  .Jónsson  skýrir  „ilt  kveða 
háð"  =  menn  kveða  liáð  ilt,  sbr.  Skjalded.  B  bls.  99,  en  mjer  finst  þaö  i 
samræmi  við  anda  vísumar  að  skýra  „kveöa"  =  kveð  eigi.  ^)  Finnur 
Jónsson  telur  þær  eflaust  eptir  Gísla.  Litteraturhist.  I,  518.  ^)  Gísl." 
37/100.  *)  Nj.  101/532;  Krist.  7/12;  Fnis.  II,  216/202:  sbr.  að  framan 
l.  291. 


Kynni  Islendinga  af  kristninni.  311 

landnámsmanus  á  Barðaströndinni  og  var  föðursystir  Gests 
hins  spaka  Oddleifssonar.  Hún  liefur  veriö  uppi  á  fyrri 
hluta  10.  aldar  og  um  niiðbik  aldarinnar.  Hvort  hún  hefur 
farið  utan  og  tekið  þar  kristni  eða  af  einhverjum  kristnum 
manni  innanlands,  er  nú  ókunnugt.^)  En  hvað  sem  um  það 
er,  er  það  .samt  vist,  að  endurminningar  og  sagnir  lifðu  víða 
á  íslandi  um  þá  landnámsmenn,  sem  höfðu  verið  kristnir.  og 
að  sumum,  eigi  sist  ýmsum  mönnum  á  Siðunni,  hefur  verið 
það  kunnugt,  að  einstaka  menn  á  landinu  hjeldu  enn  trygð 
við  kristnina.  Mörgum  Islendingum  hefur  þvi  eigi  að  eins 
verið  kunnugt  um  að  kristin  trú  var  til,  heldur  og  að  hún 
hafði  komið  til  Islands  og  var  þar  enn  til. 

Sögurnar  geta  um  einstaka  kristna  ísiendinga  á  meðan 
landið  var  lieiðið.  Eiun  þeirra,  Porleifur  hinn  kristni 
Ingileifarson^)  hefur  þegar  verið  nefndur,  því  að  hann 
kom  við  sögu  Vopnfirðinga  fyrir  miðja  söguöldina.  Pess  er 
eigi  getið  hvar  hann  tók  kristni,  en  það  hefur  eflau.st  verið 
erlendis.  Hann  var  i  siglingum  bæði  með  Norðmönnum  og 
suðureyskum  mönnum,  og  var  kristinn,  þá  er  hann  kom  út 
um  975.  Hann  átti  bú  í  Krossavik  i  Reyðarfirði  og  settist 
þar  að,  þá  er  hann  Ijet  af  siglingum.  Hann  virðist  hafa 
verið  einlægur  trúmaöur  og  hafa  viljað  breyta  eptir  kristi- 
legri  kenningu.  Hann  sýndi  óvenjulega  mikinn  drengskap 
og  rjettlæti  i  viðskiptum  við  menn  ásamt  mikiUi  djörfung 
og  festu.  Hann  var  vinsæll  maður.  Hann  vildi  eigi  gjalda 
hoftoll  sem  aðrir  bændur,  og  vakti  það  nokkra  eptirtekt  þar 
eystra,  en  hann  Ijet  eigi  neyða  sig  til  þess.^)  Pað  er  eigi 
óliklegt  að  slíkur  maður  hafi  haft  einhver  áhrif  á  heima- 
menn  sína  og  nánustu  vini  sína  i  Austfjörðum  að  þvi  er 
skoðun  þeirra  snerti  á  trúarefnum. 

Litlu  síðar  eða  ef  til  vill  um  sama  leyti  sem  Porleifur 
hinn  kristni  tók  hinn  fvrsti  kristniboðandi  á  íslandi,  Porvaldur 


^)  Ldn.  i25/138,  351;  Mb.  42/241.  -)  Föðurnafn  hans  er  ókuuniigt, 
en  stjúpi  lians  var  Asbjörn  loðinhöfði.  I  registrinu  við  Biskupa  sögur 
er  hann  kallaöur  sonur  hans.  en  það  er  rangt.  *)  Vápn.^  4— 5  29— 39; 
Krist.  11/23-24;  Fms.  II.  228/2:^8—239:  Ldn.  3/245. 


^lá  Söguöldin. 

víðförli,  kristna  trii  í  iitlöiiduni.  Einnig  er  getið  uni  einstaka 
íslentlinga,  sem  Ijetu  skirast  erlendis  fáni  áruni  síðar.^)  En 
þótt  sögurnar  segi  að  eins  frá  einstaka  Islendingum,  sem 
urðu  fyrir  álirifum  kristninnar  eða  tóku  skírn  og  snerust 
algjörlega  til  kristinnar  trúar,  eru  þó  næ.sta  litlar  líkur  til 
þess  að  þær  segi  frá  þvi  ávalt,  er  það  kom  fyrir.^)  f*að 
væri  mikill  misskilningur  að  ætla,  að  sögurnar  segðu  frá 
öllu  því,  er  gerðist  á  söguöldinni.  Og  að  þvi  er  trú  manna 
snertir,  skýra  þær  venjulega  einungis  frá  henni,  þá  er  það 
snertir  þá  menn  eða  atburði,  sem  sögurnar  eru  af.  í*að 
má  því  telja  víst  að  stundum  hafi  einstaka  íslendingar  eigi 
að  eins  ihugað  kristna  trú  og  orðið  fyrir  áhrifum  af  henni, 
heldur  og  látið  skirast,  þótt  þess  sje  hvergi  getið.  Pað  hefur, 
eins  og  margt  annað,  gleymst  eins  og  eðlilegt  er,  áður  en 
sögurnar  voru  ritaður,  enda  þurfti  það  eigi  að  snerta  neina 
þá  sögu,  sem  til  er,  og  þá  var  engin  ástæða  til  þess  að 
geta  þess  í  þeim. 

Pað  er  eigi  heldur  hægt  að  vita,  hvaða  áhrif  einstaka 
kristnir  menn,  seni  voru  á  íslandi,  kunna  að  hafa  haft  á 
suma  nágranna  sina  og  vini,  eða  einstaka  kristnir  menn, 
sem  komu  til  landsins  frá  Suðureyjum^)  eða  ef  til  viU  frá 
öðrum  kristnum  löndum.  Þótt  áhrif  þessi  hafi  eigi  verið 
mikil,  hafa  þau  þó  opnað  augun  á  einstaka  mönnuni,  vanið 


1)  Nj.  81/380  (Kolskeggur).  Fms.  I,  139/276  (Stefnir  Porgilsson). 
í  þælti  af  Ormi  Stórólfssyni,  Flat.  I,  417/529;  Fms.  III,  8/222  er  sagt 
að  hann  væri  primsigndur  í  Danmörku  en  kristnaður  á  Islandi,  og  á 
það  að  hafa  gerst  í  lok  10.  aldar.  Ormur  var  uppi  á  fyrri  hluta  10. 
aldar,  en  þáttur  hans  er  eigi  sönn  saga.  Svipaðar  ýkjur  eru  í  sögu 
Finnboga  hins  ramma  um  kristnitöku  hans,  sbr.  20/40,  36/69.  Tíma- 
talið  er  þar  einnig  alt  vitlaust  og  öll  líkindi  eru  til  að  Finnbogi  haíi  fallið 
frá  áður,    en   kristni  var  tögtekin  á  Islandi.  -)  Til  samanburðar  má 

geta  þess  að  í  Noregs  konunga  sögum  er  þess  nálega  aldrei  getið  um 
nokkurn  Norðmann  að  þeir  hafi  tekið  kristni  erlendis,  nema  um  þá 
menii  af  konungsættinni,  sem  reyndu  að  kristna  Noreg.  Sagan  af  Finni 
Sveinssyni,  Fms.  II,  201/153—1.58,  er  undantekning,  enda  kemur  hann 
við  kristniboð  Olafs  Tryggvasonar.  Af  útlendum  heimildarritum  er 
það  þó  kunnugt.  að  margir  Norðmenn,  sem  voru  fyrir  vestan  liaf,  tóku 
þar  kristni.  Sumir  þeirra  hafa  þó  eflaust  komiö  aptur  til  Noregs. 
')  Ldn.  14/106,  sl)r.  hjer  að  framan  bls.  266. 


Trúarskoðanir  ísleudinga.  313 

þá  dálitið  við  kristnina  og  geit  þeim  Ijettara  að  taka  skírn, 
þá  er  þar  að  kom.  Aö  þvi  stiiddi  lika  mjög  útbreiðsla 
kristninnar  i  öðrum  löndum;  þvi  fleiri  sem  tóku  kristni,  þvi 
raeira  var  hún  metin 

Ymislegt  bendir  einnig  á  að  margir  menn  á  siðari  hluta 
10.  aldar  hafi  hugsað  töluvert  um  trúarbrögð  og  átrúnað  sinn, 
'aðallega  þó  um  þaö  á  hvern  guð  væri  best  að  trúa,.  hvaða 
guð  mundi  veita  mönnum  mesta  og  besta  vernd  og  liðveitslu, 
þá  er  í  nauðir  ræki.  Islendingar  sknðuðu  þá  goðin  sem 
vini  sina  eða  fulltrúa,  enda  eru  þau  stundum  nefnd  svo. 
í*eir  litu  svo  á  samband  sitt  við  þau  og  viðskipti  eins  og 
þeir  hefðu  gert  samning  við  þau,  og  að  báðir  málsaðilar 
væru  skyldugir  að  halda  hann  og  hefðu  hag  af  þvi.  PeÍT 
skyldu  blóta  goðin  meö  fórnfæringum,  en  þau  aptur  á  móti 
vernda  þá  fyrir  voða  og  tjóni.  Ef  reyndin  sýndi  að  þau 
gerðu  það  eigi  eða  gátu  það  eigi,  þá  voru  menn  lausir  allra 
mála  við  þau.^)  Pað  var  þvi  þýðingarmikið  að  vita  hvaða 
guð  væri  máttugastur,  þá  er  menn  völdu  sjer  einhvern  þeirra 
fyrir  vin  eða  fulltrúa,  eða  hvaða  vætt  væri  hollust,  ef  valið 
stóð  á  milli  þeirra.  Pað  hefnr  eflaust  haft  mest  áhrif  á 
marga,  er  þeir  snerust  til  kristinnar  trúar,  að  þeir  sann- 
færðust  um  að  Kristur  væri  máttugri  en  Pór  og  Óðinn,  og 
þvi  væri  traustari  hjálpar  að  vænta  hjá  honum  en  þeim.'^) 

En  þess  konar  trú  laut  mest  að  þvi.  hvað  hagsælast  og 
öruggast  væri  i  daglegu  lifi,  enda  munu  flestir  hafa  hugsað 
mest  um  það.  Gisli  Súrsson  hugsaði  þó  hærra.  um  hina 
.siðferði.slegu  hlið  lífsins.  Eins  gerði  að  .sögn  Þorkell  máui 
og  I^orsteinn  Ingimundarson,  og  þeir  námu  eigi  staðar  við 
það,  heldur  hugsuðu  þeir  um  .sköpunarverkið,  hve  máttugur 
sá  guð  væri,  sem  heföi  skapað  sólina.  Peir  sáu  að  sólar- 
geislarnir  lýstu  jörðunni,  vernidu  hana  og  græddu  alt.  Fyrir 
þvi    trúðu    þeir   að    sá  guð,    sem   hefði  skapaö  sólina,   væri 


^)  Eyrb.  3/5.  4/5.  7  8;  Eir.  r.  8/35;  Hraf'nk.-  3/97;  Glúm.  «29  sbr. 
14/40-41;  Harö.  1.5/44,  15/50,  19,.59  sbr.  7/15:  Flat.  I.  298/367.  -)  Krist. 
2/5;  forv.  þ.  2/38—41;  Vápn.  5/37:  Nj.  102/538-539;  Fms.  II,  201/157 
(Flat.  I.  313/389). 


314  Söguöldin. 

máttkastur  allra  guða  og  rjeði  öllum  hkitum^)  en  á  Æsi  og 
önnur  goð  voru  þeir  vantrúaðir. 

í*essi  dæmi  sýna  að  vitrir  Islendingar  á  þeim  tima,  sem 
lijer  ræðir  um,  Imgsuðu  allmikið  um  trú  og  guðdóma,  og  aö 
þeir  gátu  liafið  hugann  hátt  og  beint  honum  að  hinum  miklu 
ráðgátum  lífsins,  að  hinni  eilifu  spurningu,  sem  afai'margir 
andans  menn  á  öllum  öldum  hafa  hugleitt,  en  enginn  hefur 
fengið  úr  leyst,  spurningunni  um  upphaf  heimsins  og  tilver- 
unnar.  Ljóst  dæmi  upp  á  þetta  er  hið  fræga  kvæöi  Völuspá, 
sem  er  frá  þessum  tima,  líkiega  siðari  hluta  10.  aldar. 

Hver  ort  hefurVöluspá  vita  menn  eigi.  Höfundur  hennar 
hefur  verið  ágætt  skáld  eins  og  Egill  Skallagrímsson  eða 
Kormákur  Ögmundarson,  og  getað  hafið  sig  hátt  og  sjeð 
yfir  alt  hið  mikla  yrkisefni  sitt.  Hann  hefur  hugsað  djúpt 
um  mannlifið  og  tilveruna  eins  og  þeir  f  orkell  máni,  l*or- 
steinn  Inginumdarson,  Njáll  Porgeirsson  eða  Einar  Pveræing- 
ur  og  sumir  aðrir  hinir  spökustu  og  göfgustu  Islendingar  á 
söguöldinni,  því  að  hann  reynir  að  skilja  hið  innsta  samband 
tilverunnar  Á  siðari  hluta  10.  aldar  voru  flest  hin  bestu 
skáld  á  norrænu  máli  islensk,  og  aö  þvi  leyti  eru  mest 
líkindi  til  að  Vöiuspá  sje  eptir  einhvern  Islending.  Pó 
voru  þá  góð  skáld  uppi  í  Noregi,  að  likindum  fleiri  en  nú 
eru  kunn.  Hvar  Völuspá  er  ort,  veit  enginn  með  vissu. 
Höfundur  hennar  hefur  átt  heima  einhversstaðar  „við  það 
haf.  sem  bar  Norðurlandabúann  til  ókunnra  landa  og  vaggaði 
nýjum  hugsunum  heim  til  átthaga  hans.  En  það  var  maöur, 
sem  alt  þetta  hafði  áhrif  á  og  gat  skilið  armæðu  herlifsins 
og  haft  hugboð  um  fullkomnun.  f*að  var  skáld,  sem  hafði 
hlýtt  á  hina  hrifandi  hátign  i  kvæðum  vestan  hafs  um  stór- 
verk  guðs,  um  tortímingu  heimsins  og  endurreisn".^) 

Frá  efni  Völuspár  er  áður  skýrt  allmikið  í  þættinum  um 
trúarbrögðin.  f'að  er  úr  heiðinni  goðafræði  um  upphaf 
heims  og  endi.  um  líf  guða    og    manna,  en   hugmyndir  eru 


*)  Ldn.  9/38;  Vatn.  37/.59,  46/77.  fórir  Ingimundarson  tniði  einnig 
á  þann  guð,  sem  sóliua  hefur  skapaö.  *)  Axel  Olrik,  Nordisk  Aands- 
liv.  Kbhavn  1907,  bls.  64.  Að  höfundur  Vsp.  hafi  heyrt  kvæöi  vestan 
hafs  er  auðvitaö  getgáta,  en  eigi  ólíkleg. 


Völuspá.  315 

þar  nokkrar,  sem  eiga  líklega  að  einhverju  leyti  uppruna 
sinn  að  telja  til  kristninnar.^)  Blærinn  á  tilverunni  og  á 
einstökum  dráttum  ber  vitni  um  lifsskoðun,  sem  ber  keim 
af  kristnum  liugsunum,  hvort  sem  skáldiö  hefur  vitað  af 
þvi  eða  eigi.  Pað  hefur  verið  heiðinn  maður.  sem  hefur 
orðið  fyrir  kristilegum  áhrifum.  ,,Pað  er  djúp  mótsetning 
milli  þess  kviða.  sem  fyllir  lifið  eins  og  það  er  og  eins  og 
það  kemur  skáldinu  fyrir  sjónir,  og  þeirrar  dýrðar,  sem 
hefur  verið  á  jörðunni  og  vinna  má  aptur  eptir  stórkostlega 
tortimingu  og  hreinsun.  Pessi  mótsetning  er  sú  lifsbirta,  er 
aðgreinir  skoðuu  skáldsins  frá  hinni  fornu  heiðnu  frum- 
skoðun".^) 

Á  íslendingum  hafði  verið  enn  meiri  hreifing  og  flutn- 
ingur  en  á  þeim  Norðmönnum,  er  bjuggu  langt  inn  i  landi 
eða  upp  tii  fjalla.  Fyrir  þvi  var  hvergi  eins  rótgróin  venja 
á  íslandi  eins  og  i  sumum  afdölum  i  Noregi.  I  ýmsum 
afskektum  bygðum  i  Noregi  hafa  menn  hlotiö  að  vera 
þröngsýnni  og  óvanari  breytingum  og  nA-jum  hugsunum  en 
á  íslandi,   þar    sem    feður   sumra  og  forfeður  flestra  lands- 


^)  Sem  vitni  iim  kristilegar  hugmymlir  og  drætti  í  Völuspá  eða 
um  líeim  af  þeim  hafa  meun  helst  talið  siðaspillinguna.  45/8;  „sól  tér 
sortna,  sigr  fold  í  mar,  hverfa  af  himni  heiðar  stjörnur".  og  hruni  jarð- 
arinnai-,  57/10;  endurkoma  jarðarinuar,  .59/10:  endurkoma  Baldurs,  62,11: 
Gimlé,  eih'f  sæla  og  rjettlæti,  64/11.  og  6.5,  vísa:  í*á  kemr  inn  ríki  o.  s. 
frv.  fað  er  trú  á  einn  guð,  eu  eigi  heiðiu  goð.  En  þessi  visa.  sem  er 
að  eins  fjðgur  vísuorð,  er  eigi  i  elsta  handritinu  af  Eddukvæðuuum  (Cod. 
reg.,  nr.  2365  í  kgl.  hókasafninu  í  Kmh.) :  telja  sumir  (Finnur  Jónsson 
o.  fl.)  hana  seiuui  viðauka.  og  má  vera  að  það  sje  rjett.  Vm  það  er 
eigi  hægt  að  segja  með  fullri  vissu. 

Skoðauir  vísindamanna  eru  mjög  skiptar  um  Völuspá  og  luifa 
þeir  deiit  lengi  um  hana.  stundum  af  ofmiklu  kappi.  Má  nefna  hjer 
tvo  íslenska  vísindamenn.  sem  siðast  hafa  ritað  um  hana :  ætlar  annar 
þeirra  Fiunur  .Jónsson,  Litteralurhist.  I.  128  o.  ef..  Skírnir  lí)()7  hls.  340. 
að  húu  sje  alheiðiö  kvæði,  eu  hinu  Björu  M.  Olsen  að  hnu  sje  ort  af 
kristuum  manui.  sem  vildi  .sýna  að  signr  kristninnar  ytir  heiðninni 
væri  óhjákvæmilegur  og  nauðsyulegur.  að  heiöin  trii  heri  í  sjer  sinu 
eigin  dauðadóm  og  aö  eptir  haua  muni  koma  hið  eilifa  riki  hins  rika. 
sem  nefndur  er  í  65.  v.  Kristnitakan  hls.  56,  sbr.  eiunig  ritgjöröir  þeirra 
um  Eddukvæðin  i  Timariti  Bókmtjol.  18ÍU  og  1895.  *)  A.  Olrik,  Nor- 
disk  Aandsliv  hls.  65. 


316  Söguöldin. 

manna,  í  2.  og  3.  lið  iipp  frá  þeim  mönnum,  sem  voru 
uppi  i  lok  10.  aldar,  liöfðu  flutt  búferlum  til  landsins.  Pað 
er  þess  vegna  allliklegt  að  einstaka  Norðmenn  liati  verið 
fastheklnari  við  fornan  átrúnað  en  Islendingar  reyndust,  en 
yíirleitt  var  munurinn  eigi  mikill.  Islendingar  voru  eigi 
áhugalausir  um  goð  sín  og  trú,  þá  er  tekið  var  að  boða 
kristni  hjer  á  landi.  Allur  fjöldinn  af  þeim  var  meira  en 
heiðinn  að  nafninu  til.  Margir  þeirra  voru  miklir  trúmenn  í 
heiðnum  sið,^)  en  er  þeir  íhuguðu  grandgæfilega  heimslífið  og 
þær  sagnir,  sem  þeir  þektu  um  goöin  og  dýrkun  þeirra,  vann 
Asatrúin  eigi  við  slikar  rannsóknir,  ef  miklir  vitsmunamenn 
áttu  hlut  að  máli.  Aðrir  mistu  lika  traust  sitt  á  goðunum, 
er  þeim  fanst  þau  bregðast  sjer  eins  og  Hrafnkell  Frey.sgoði, 
Grimkell  goði  Bjarnarson  og  Viga-Glúmur.')  En  þrátt  fyrir 
þetta  var  þó  heiðin  trú,  tri'i  á  sálir  eða  anda,  trú  á  vættir 
og  einstaka  Æsi  rótgróin  hjá  mestum  hluta  landsmanna,  og 
eflaust  einlæg  hjá  mörgum  þeirra.  Pað  virðist  hafa  verið 
heldur  almennur  siður  að  hver  maður  eða  heimili  ætti  eitt- 
hvert  goð,  anda  eða  einhverja  vætt  fyrir  „fuUtrúa"  eða  sem 
átrúnaðargoö.  Landsmenn  voru  eigi  heldur  ófúsir  á  að  taka 
upp  nýja  guði  á  meðal  hinna  fornu  goða  sinna.  einkum  ef 
þeir  sannfærðust  uni  aö  hinn  nýi  guð  fengi  veitt  þeim 
mikla  hjálp;  sýnir  það  að  trúarþörfin  var  töluvert  rik  hjá 
þeim.  Pað  er  einnig  eptirtektavert  að  eitt  heiðið  .skáld  á 
þe.ssum  tima,  Eilifur  Guðrúnarson,  yrkir  bæði  um  Krlst 
og  Pór.  sina  drápuna  um  hvorn.^)  Pvi  miður  er  drápa  hans 
um  Krist  mestöll  týnd,  en  likingar  hans  eru  ramheiðnar. 
Hann  segir:  Menn  kveða  hann  (þ.  e.  Krist)  sitja  suöur  að 
Urðarbrunni;    „svá    hefr   ramr   konungr   Róms   remðan   sik 


')  Lax.  41/155;  Gísl.  15/36;  Hraliik.-^  2/96:  Ltln.  11/201;  Hallfr. 
Vatn.  16/28,  25/41.  26/42  sbr.  Ldn.  4/179;  Krist.  2/6;  forv,  þ.  4/43;  5/44 
—45;  Harð.  7/15.  Annars  ern  tiltölulega  færri  Jjlótinenu  nefndir  á  sögu- 
öldinni  en  á  landnámsöldinni:  er  það  nieðfrani  af  því  að  eigi  var  eins 
opt  ástæða  lil  að  nefna  þá  í  samliandi  við  það,  sem  frá  er  sagt,  eins 
og  á  landnámsöldiinii.  þá  er  menn  fluttu  til  landsins  og  reistu  hoíin. 
*)  Harð.  19/59;  Glúm  26/78.  »)  Um  Eilif  er  litið  kunnugt.  Finnur  Jóns- 
son,  Litteraturhist.  I,  548. 


Aöiir  eu  kristniboðið  hefst.  317 

lönduni  setbergs  bancla".  Hinn  ríki  Róms  konungur  liefur 
treyst  svo  vald  sitt  yíir  lieiönum  löndum.^)  í*að  er  auðsjeö 
að  skáldið  hefur  haft  Pór  í  huga,  þá  er  hann  kvað  þetta; 
að  eins  kom  Kristur  úr  annari  átt. 

En  það  var  annað  að  taka  einhvern  nýjan  guð  upp  á 
meðal  hinna  fornu  goða  og  vætta,  en  að  hafna  öllum  fornum 
átrúnaði  og  trúa  einungis  á  einn  guð  og  taka  jafnframt  upp 
„nýjan  sið",  að  þvi  er  guðsþjónustu  snerti.  Siðaskiptin 
sjálf  uxu  eigi  hvað  minst  mönnum  í  augum,  og  alt  var  það 
stórkostleg  breyting  á  mörgu  sem  var  rótgróið  hjá  þjóðinni 
og  menn  vanir  við  frá  blautu  barnsbeini,  kynslóð  eptir 
kynslóð.  Slikt  hlaut  að  mæta  megnri  mótstöðu  og  kosta 
allmikla  baráttu. 

En  nú  bárust  sunnan  að  bylgjur  nýrrar  kenningar  og 
andlegrar  hreifingar  til  Islands.  Pær  braut  á  fornum  hugs- 
unum  og  venjum.     Annaðhvort  varð  undan  að  láta. 


Kristniboð  Þorvalds  víðförla. 

Pað  var  happ  fyrir  Island  að  nokkrir  hinir  bestu  og 
göfugustu  Islendingar,  seni  þá  voru  uppi,  gerðust  frumkvöðlar 
að  þvi  ásamt  nokkrum  útlendingum  að  kristna  landið.  Einn 
þeirra,  Porvaldur  hinn  víðförli,  hóf  fyrstur  kristniboðið  á  ís- 
landi,  og  Islendingar  sjálfir  áttu  að  lyktuni  mestan  þátt  í  því 
að  kristin  trú  var  í  lög  tekin  á  alþingi,  þótt  Olafur  konungur 
Tryggvason  stæði  á  bak  við  með  konunglegu  veldi  og 
brugðnu  sverði,  og  herti  á  þeim  með  öllum  hinum  mikla 
dug  sinum  og  kappi. 

Þorvaldur  Koðránsson  var  ágætur  maður  og  mikill 
atgjörvismaður,    bæði  andlega  og   likamlega.     Á  það  benda 


•)  Su-e  I.  4i6  sbr.  11.  333.     Skjalded.  B.  bls.  144. 


318  Söguöldin. 

ineðal  annars  sögusagnir  nokkrar,  seni  haía  myndast  um 
hann  og  er  hin  merkasta  þeirra  um  álit  Sveins  konungs 
tjúguskeggs  á  honum. 

Eitt  sinn  er  sagt  aö  Sveinn  konungur  sæti  að  einni 
ágætri  veishi  með  tveim  konungum  öörum.  Pá.  er  matur 
var  fram  borinn,  sagði  dróttsetinn,  að  eigi  mundi  einn  skutill 
(þ.  e.  borð)  verða  síðan  svo  veglega  skipaður  sem  þá,  er 
„þrír  svá  voldugir  konungar  snæddu  af  einum  diski".  Sveinn 
konungur  bro.sti  og  mælti:  „Finna  man  ek  þann  útlendan 
bóndason,  at  einn  heíir  með  sér,  ef  rétt  virðing  er  á  höfð, 
i  engan  stað  minna  göfugleik  ok  sómasemd  en  vér  allir  þrír 
konungar".  Allir,  sem  heyrðu  þetta,  fóru  að  hlæja  og 
spurðu  hver  þessi  maður  væri,  Sveinn  konungur  svaraði: 
.,E*essi  maðr,  er  ek  tala  hér  til,  er  svá  vitr  sem  spökum 
konungi  hæfði  at  vera,  styrkr  ok  hugdjarfr  sem  hinn  örugg- 
asti  berserkr,  svá  siðugr  ok  góðháttaðr  sem  hinn  siðugasti 
spekingr". 

Pessi  maður  var  Porvaldur  Koðránsson.  Hann  hafði 
verið  í  víking  með  Sveini  konungi  og  reynst  bæði  hrau.stur 
maöur  og  hugaður,  ráðagóður  og  svo  rjettlátur  og  góðgjarn 
að  einsdæmi  þóttu  meðal  heiðinna  manna.  Sagan  .segir  að 
hann  notaði  alt  það  fje,  sem  hann  fjekk  í  hhitskipti  til 
útlausnar  herteknum  mönnum,  er  hann  sendi  heim  aptur 
til  feðra  sinna  eða  frænda,  eða  þurfamönnum  til  lijálpar. 
Hann  varö  af  þessu  ástsæll  mjög.  Eitt  sinn  þá  er  Sveinn 
konungur  herjaði  á  Bretland  (Wales)  og  sótti  langt  á  land 
upp,  varð  hann  hertekinn  og  með  honum  Porvaldur  og 
margir  aðrir  göfgir  menn.  Höfðingi  einn,  sem  átti  Porvaldi 
að  launa  frelsi  sona  sinna,  kom  að  leysa  hann  út.  En  Por- 
valdur  vildi  fyrir  engan  mun  þiggja  það,  nema  Sveinn  kon- 
ungur  væri  útleystur  með  mönnum  sínum,  og  fjekk  hann 
þannig  borgið '  lífi  konungs.  Sökum  þess  á  konungur  aó 
hafa  lofað  hann  svo  mjög  að  veislunni,  þar  sem  sagt  er  að 
hann  hafi  skýrt  frá  þessu.^)    Hvað  sem  satt  er  í  sögu  þess- 


')  Porv.  þ.  1/36-38  (=  Fms.  I,  130/256— 259).  Páttur  af  forvaldi 
víðförla  er  i  hinni  löngu  sögu  af  Ólaíi  Tryggvasyni.  I  Biskupa  sög- 
unum  er  hann  prentaður  eptir  sama  handriti  sem  i  Fornmanna  síigum. 


forvaldur  viöförli.  319 

ari,  sýnir  liún  þó.  livernig  íslendingar  hafa  siðar  hugsað 
sjer  Porvald  viðförla. 

f  orvaldur  Koðránsson  var  af  göfugri  ætt.  sonarson  Eihfs 
arnar  laudnámsmanns.  Atlasonar,  Skíðasonar  hins  gamla, 
sem  ættin  hefur  verið  kend  við  (Skiðungaætt)/)  og  í  frænd- 
semi  við  marga  merka  menn  á  Xorðurlandi.  Koðrán  faðir 
hans  og  Járngerður  móðir  hans  bjuggu  að  Giljá  í  Pingi; 
segir  sagan  að  Porvaldur  fæddist  þar  upp  i  litlu  yfirlæti 
fööur  síns,  þangað  til  Pórdis  á  Spákonufelli  bauð  honum 
til  sin.  ?órdís  var  spákona,  forvitra  og  framsyn  og  mikil 
merkiskona ; -)  er  eigi  óliklegt  að  hún  hafi  haft  nokkur  áhrif 
áPorvald  og  vakið  hann  til  umhugsunar  á  andlegum  efnum. 
Hann  fór  ungur  utan  að  hennar  ráði  og  var  fyrst  í  hernaði 
með  Sveini  tjúguskegg  og  herjaði  með  honum  vestur  um 
haf.  I  Danmörku  og  á  Englandi  hefur  Porvaldur  mátt  fá 
nokkur  kynni  af  kristninni;  þótt  Sveinn  tjúguskegg  væri  i 
fyrstu  litill  vinur  kristninnar  var  hann  þó  .skirður. 

f  á  er  I'orvaldur  Ijet  af  viking,  fór  hann  viða  um  „Suður- 
lönd".^)  Sagan  segir  að  hann  fyndi  suður  á  Saxlandi  bi.skup 
þann,  er  Friðrik  hjet,  og  tæki  af  honum  .skirn  og  trú 
rjetta,  og  væri  með  honum  um  hrið.  Þorvaldur  bað  biskup 
fara  til  Islands  með  sjer.  að  .skira  föður  sinn  og  móður,  og 
aðra  frændur  sina,  þá  er  vildu  fylgja  hans  ráði.  Biskup  veitli 
honum  það.*)  Nánar  segir  ekki  af  skírn  í*orvalds  viðförla, 
en  hvort  þetta  er  rjett  eða  eigi,  er  eigi  hægt  að  vita  með 
vissu;  mjög  sennilegt  er  það  þó  eigi.  í*að  má  nærri  geta 
að  Porvaldur  hefur  kynst  kristninni,  áður  en  hann  kom  til 
Saxlands,  rjett  áður  en  hann  fór  til  Islands,  og  er  einnig 
líklegt    að    hann    hafi    verið    skirður  fyr,    þótt  þess  sje  eigi 


')  Sjá  að  framan  I,  156—157.  Ætt  f  orvald.s  er  rakin  i  Ldn.  6/187—188; 
forv.  þ.  1/.35  (=  Fms.  I,  130/2,5.5);  Flat.  I,  223/268:  Krist.  1/3;  Nj.  113/582. 
*)  Vatn.  44/73—75  sbr.  Ldn.  4/18:í.  Mb.;  Porv.  þ.  1/35-36:  Flat.  I,  223/269: 
Heið.  63;  ver  er  henni  borin  sagan  í  Korm.  9  18,  22—23/45—50. 
*)  Krist.  1/3.  Suðurlönd,  þ.  e.  löndin.  sem  eru  í  suöri  frá  Norðurlönd- 
um,  Danmörku;  með  því  að  Saxland  er  eilt  af  þeim.  er  týskaland  og 
önnur  lönd  i  Mið-Evrópu  talin  með  Suðurlöndura,  eius  og  orðið  er  uotað 
hjer.        ')  Krist.  1/3  sbr.  forv.  þ.  2/38,  Flat.  L  223/269. 


3!2()  Sögufildiii. 

getið.  E*að  er  sjaldnast  skýit  frá  þvi.  hvaða  kennimenn 
hafi  skirt  þá  íslendinga,  er  skirn  tókn  í  útlönduni.  enda  er 
þess  engin  von,  aö  mönnuni  á  Islandi  væri  kunnugt  um 
nöfn  þeirra,  nje  að  þau  geymdust  þar  lengi,  hafi  þau  nokkru 
sinni  orðið  þar  alment  kunnug.  Hins  vegar  er  harðla  eðlilegt 
aö  sú  sögn  myndaðist  á  íslandi,  að  Friðrik  biskup  hefði 
skirt  f*orvald,  þar  sem  þeir  unnu  saman  að  kristniboðinu 
og  allir  vissu  að  biskup  skírði  menn.  Um  Friðrik  biskup  er 
ekkert  kunnugt.  nema  kristniboð  hans  á  íslandi.  Hann  er 
eigi  talinn  meðal  biskupa  á  Saxlandi,^)  en  þó  er  varla  eíi  á 
þvi  að  liann  hafi  verið  biskup,  þá  er  hann  kom  til  íslands. 
Hann  er  nefndur  svo  i  niðvisu  þeirri,  er  var  ort  um  þá 
Þorvald.  Ari  fróði  telur  hann  meðal  iitlendra  biskupa  á  Is- 
landi^)  og  sögurnar  nefna  hann  eigi  heldur  öðru  nafni. 
Hann  hefur  þvi  verið  vígður  kristniboðsbiskup  áður  en  hann 
fór  til  íslands,  og  er  mjög  líklegt  aðAðaldagur  erkibiskup 
i  Brimum  (937—988)  hafi  gert  það.=^)  Aðaldagur  var  skör- 
ungur  mikill  Og  vann  mjög  mikið  að  útbreiðslu  kristinnar 
trúar  i  Danmörku  og  meðal  shivneskra  þjóðflokka,  sem 
bjuggu  þá  fyrir  sunnan  Eystrasalt  og  alt  vestur  að  Elfunni. 
með  þvi  að  senda  kristniboða  til  þeirra  og  skipa  þeim 
biskupa.  Hann  vígði  marga  menn  til  biskups  i  þeim  erind- 
um  og  hafði  vald  til  þess  af  páfa.*)  Pá  er  Porvaldur  við- 
förli  tók  að  hugsa  um  að  kristna  íslendinga.  má  gera  ráð 
fyrir  þvi  að  hann  hafi  aflað  sjer  vitneskju  um,  hvernig  hann 
skyldi  fara  að  þvi;  er  þvi  líklegt  að  hann  hafi  leitað  til 
Aðaldags  erkibiskups  og  beðiö  hann  um  að  fá  sjer  kenni- 
menn  til  lijálpar. 

Kristin  trú  festi  svo  djúpar  rætur  i  lijarta  Porvalds  við- 


»)  Maurer,  Die  Bekehrung  I,  204-20.5,  Isl.  71—72.  Thietmar  nelhir 
að  vísu  í  kroníku  siuni.  3.  hók,  áriö  9S1  Friörik  hi.skup  í  Zeitz  á  Sax- 
landi,  Pertz.  Mon.  Germ.  hist.  III,  764,  shr.  A.  Hauch.  Kirckengeschiclite 
Deutschhinds  III,  1001,  en  það  getur  varla  verið  sá  hiskup,  sem  hjer  er  uni 
að  ræöa.  -)  íslh.  8/121  shr.  Hungr.  3/64;  ísl.  I,  331,  332.  =*)  A.  D.  .ler- 
geusen,  Den  nord.  kirke  hls.  277.  *)  Fr.  Nielsen,  Haandhog  i  Kirkens 
Historie  II,  285  (2.  udg.  Khhavn  1898);  Joh.  Steenstrup,  Danniarks  Riges 
Historie  I,  333. 


forvaldur  og  Friðrik  biskup  fara  til  íslands.  321 

förla  að  hann  varð  gagntekinn  af  henni.  Hugur  hans  flaug 
heim  til  ættjarðarinnar,  eins  og  hugur  mjög  margra  íslend- 
inga,  er  i  útlöndum  hafa  dvalið  lengi.  Hann  hugsaði  uni 
föður  sinn  og  móður.  frændur  og  vini  og  hvilik  .sáluhjálp  og 
hamingja  það  væri  fyrir  þá  að  taka  kri.stni.  Honum  rann 
þá  til  rifja  að  þeir  .skyldu  trúa  á  skurðgoð  og  vita  ekkert 
um  hinn  eina  sanna  guð.  skapara  himins  og  jarðar,  nje 
um  Krist,  son  guðs  og  frelsara  allra  þeirra  manna,  sem  á 
hann  tryðu.  Fyrir  þvi  ásetti  hann  sjer  að  gera  það,  sem 
hann  gæti,  til  þess  að  hjálpa  þeim  og  snúa  þeim  til  rjettrar 
trúar.  Hann  tók  þvi  að  búa  sig.undir  kristniboðsferð  til 
Lslands  og  fjekk  Friðrik  biskup  til  fararinnar  með  .sjer. 

í*eir  í*orvaldur  og  biskup  komu  út  til  Islands  sumarið 
98P)  og  voru  hinn  fyrsta  vetur  að  Giljá  hjá  Koðráni.  Peir 
voru  þar  13  saman  og  munu  nokkrir  af  þeim  hafa  verið 
kennimenn,  þótt  eigi  sjeu  neinir  þeirra  nafngreindir^).  Biskup 
kunni  eigi  norrænu  og  hafði  Porvaldur  þvi  orð  fyrir  þeim. 
Hann  tók  brátt  að  boða  foreldrum  sinum  og  heimamönnum 
þeirra  kristni,  en  eigi  er  greint  frá  þvi,  hvernig  menn  tóku 
kristniboði  hans,  nema  um  föður  hans.  Honum  leist  vel  á 
guðsþjónustu  biskups:  þó  vildi  hann  eigi  láta  .skirast  fyr, 
en  hann  vissi  hvor  meira  mætti  bi.skup  eða  verndarvættur 
sú,  er  hann  trúði  á  og  hugði  að  byggi  i  .steini  einum  að 
Giljá.  í*á  er  hann  sannfærðist  um  það,  að  biskup  væri 
þeirra  máttugastur,  Ijet  hann  og  kona  hans  skírast  og  allir 
heimamenn,  nema  Ormur  .sonur  þeirra^). 

Sumarið  eptir  gerðu  þeir  Porvaldur  og  biskup  bú  að 
Lækjamóti  i  Viðidal  og  bjuggu  þar  fjóra  vetur.  Peir  tóku 
þegar  að  boða  kristni  þar  i  grendinni  og  fóru  „viða  um  Is- 
land"  i  þeim  erindum;  má  sjá  að  þeir  hafa  farið  um  mestalt 
Norðurland,  vestur  i  Breiðafjarðardali  og  .suður  á  í*ingvelli. 
en  i  Austfirðingafjórðung  munu  þeir  eigi  hafa  komið.     Pað 


1)  Krist.  1/3-4;   Porv.  þ.  10/50:  Flat.  I,  226/273.  ^)  Að  nokkrir 

kennimenn  aðrir  en  Friðrik  biskup  hafi  verið  með  i  ferðinni  má  .•^já  af 
Krist.  3/7;  I'orv.  þ.  2/38.  4/43—44.  ')  Kri.st.  1/3-2/5;  forv.  þ.  1  35-30, 
2/38-41.    Flat.  I,  223/269. 

21 


:í22  Söguöldin. 

er  eigi  hægt  að  skýra  nákvæmlega  frá  ferðum  þeirra  iije  i 
áreiðanlegri  timaröö;  fyrir  þvi  er  glöggast  að  fara  eptir 
hjeruðum. 

Peim  Porvaldi  varð  langmest  ágengt  í  Norðlendinga- 
fjórðungi,  og  hafa  þeir  farið  þar  um  i  sumum  hjeruðum 
aptur  og  aptur  á  meðan  þeir  dvöldu  á  íslandi.  Ýmsir 
höfðingjar  nyrðra  eru  nefndir,  sem  Ijetu  skírast,  og  margir 
menn  „höfnuðu  blótum  ok  brutu  skurðgoð  sín.  en  sumir 
vildu  eigi  gjalda  hoftolla"'). 

forkell  krafla  Porgrimsson  var  þá  mestur  höfð- 
ingi  i  Vatnsdalnum.  Hið  fyrsta  haust,  sem  þeir  Porvaldur 
voru  að  Lækjamóti,  voru  þeir  að  haustboði  iijá  Ólafi 
bónda  að  Haukagili  i  Vatnsdal,  tengdaföður  Ingólfs  Por- 
steinssonar,  er  þá  var  dáinn,  og  Porkels  kröflu,  sem  var  i 
boðinu.  Ólafur  var  þá  háaldraður  og  Ijet  hann  skírast  og 
margir  menn  aðrir,  en  Porkell  krafla  Ijet  primsignast.  Olafur 
andaðist  síðan  í  hvítavoðum '^). 

Annar  Húnvetningur  er  nefndur,  sem  Friðrik  biskup 
skírði.  f  að  var  Máni  i  Holti  á  Kólgumýrum,  er  kallaður  var 
hinn  kristni,  af  því  að  hann  hjelt  kristna  trú  „með  mörg- 


1)    Krist.    2/6;   forv.  þ.    4-/43;    Flal.  I,  223/270.  ^)  Af   lieimboði 

þessu  eru  mismunandi  sagnir.  I  þ\i  á  biskup  að  hata  tyrirfarið 
tveimur  berserkjum,  er  hvortveggi  hjet  Haukur;  fanst  mönnum 
mikið  um  það  og  er  Jjessa  atburðar  getið  i  öllum  heimildarritunum. 
I  Porv.  þ.  3/41  segir  að  þetta  hafl  verið  á  hinum  fyrstu  missirum,  er 
þeir  forvaldur  voru  að  Lækjamóti  og  að  það  haíi  verið  brúðkaups- 
veisla  hans;  segir  þar  að  hann  hafi  beðið  sjer  konu.  Vigdísar  dóttur 
Olafs.  Sama  segir  i  Flat.  I,  223/269,  nema  að  þetta  hafi  verið  á  hinum 
síðustu  missirum,  er  þeir  voru  að  Lækjamóti.  I  Krist.  2/5 — 6,  Vatn. 
46/76—77  og  Ldn.  4/183  (Mb.)  er  þess  eigi  getið  að  forvaldur  hafi 
kvongast.  Er  auðsætt  að  hjer  er  blandað  málum.  forkell  krafla  var 
giptur  Vigdísi  Olafsdóttur  frá  Haukagili  og  fjekk  hann  hennar  um  þetta 
leyti.  Mb.,  Ldn.  4/183,  Forns.  195.  Finnur  biskup  .Tónsson  hefur  þegar 
bent  á  að  eigi  sje  líklegt  að  forvaldur  liafi  kvongast.  Hist.  eccL  Is- 
landiæ  I,  43,  aths.  b,  sbr.  einnig  Maurer,  Bekehrung  L  212  aths.  17.  I 
Vatn.  er  sagt  að  Þorkell  krafla  hafi  verið  skirður,  þá  er  kristni  var 
lögtekin,  en  eigi  nefnt  að  liann  liafi  verið  prímsigndur  af  Friðrik 
Ijiskupi,  ehis  og  sagt  er  í  Krist.  2/6  og  Grett.  13/37.  I  Mb.  er  sagt  að 
hann  tæki  skírn  af  Friðriki  biskupi  og  allir  Vatnsdælir. 


Kristniboð  forvalds  viðförla.  328 

um  manndygðum  og  góölifnaði".  Hann  gerði  kirkju  á  bæ 
sinum,  og  í  henni  þjónaði  hann  guði  bæði  nætur  og  daga 
með  helguni  bænum  og  öhnusugerðum.  er  hann  veitti  fá- 
tækum  mönnum.  Hann  endaði  æfi  sina  sem  einsetumaður, 
því  að  hann  vildi  eigi  að  lokum  eiga  samvist  við  heiðna 
menn.  Kirkja  hans  stóð  fram  á  13.  öld  og  var  þá  við 
kirkjugarðinn  gamalt  garðlag,  er  verið  hafði  utan  um 
túnblett  þann,  sem  Máni  ræktaði  og  kallað  var  Mánagerði. 
Par  hafði  hann  heyjað  handa  einni  kú.^) 

I  Skagafirðinum  tók  Porvarður  Spakböðvarsson, 
sonarsonur  Öndótts  landnámsmanns  í  Viðvík,  við  kristni. 
Hann  bjó  i  Asi  i  Hjaltadal  og  var  talinn  einn  af  hinum 
mestu  höfðingjum  iandsins  á  þeim  tima.  Porvarður  Ijet 
gera  kirkju  á  bæ  sínum  og  biskup  Qekk  honum  prest  til 
þess  að  syngja  tiðir  og  veita  honum  guðlega  þjónustu;  er 
eigi  óliklegt  að  prestur  sá  hafi  snúið  einhverjum  mönnum, 
einkum  fátæklingum,  til  kristinnar  trúar.  Kirkjan  i  Ási  var 
reist  984.  ^) 

Annar  merkur  maður  i  Skagafirðinum  er  nefndur,  sem 
;,var  þá  skírðr  með  heimamenn  sína".  PaðvarAtli  hinn 
rammi  Eilifsson,  föðurbróðir  Porvalds.  Hann  bjó  „undir 
Eilífsfelli"    i  Laxárdal  og  dvöldu  þeir  biskup  þar  um  hrið^). 

Af  merkisbændum  í  Eyjafirðinum  er  að  eins  nefndur 
einn.  sem  tók  kristni  og  Ijet  skirast.  f*aö  var  Hlenni  hinn 
gamli  i  Saurbæ,  son  Orms  töskubaks.  Pórissonar  snepils 
landnámsmanns^).  Pó  er  auðsætt  að  kristniboð  þeirra  Por- 
valds   hefur   haft    áhrif  á  íleiri   Eyfirðinga,    því  að  Eyjólfur 


■;  ?orv.  þ.  7/46;  Kálund,  Isl.  II.  47— 4S.  -')  g^j.ist.  1/4,  3/6-7; 
forv.  þ.  4/43—44;  Flat.  I,  223/270;  Fnis.  II,  225/224.  í>ar  er  sagt  að 
Gunnlaiigur  niimkur  geti  þess,  að  sumir  ætli  að  forvaröur  Spakböðv- 
arsson  liaíi  verið  skírður  á  Englandi  og  ílutt  kirkjuvið  þaðau.  ^j  forv. 
þ.  6/4.5.  Bær  Atla  er  í  eyði  t'yrir  löugu.  Kálund,  Isl.  II,  .58.  *)  Krist. 
1/5;  forv.  þ.  4/43;  um  ætt  haus  sbr.  Ldn.  17/224.  í  Glúm.  10/31  er  taðir 
Hleuua  kallaður  Öruólfur  töskubakur  og  þar  er  sagt  að  Hleuui  byggi  í 
Víðinesi  í  Eyjafirði.  sbr.  Glúra.  19/53—55,  í  Ljósv.  20/189—193,  sbr. 
22/199- 200,  24/213  er  Hienni  kallaður  hinn  spaki  og  sagt  hann  byggi 
i  Saurbæ;   i   Porv.  þ.  er  haun  kaliaður  „Hleuni  af  Saurbæ".    í  Ldu.  og 

21* 


:i24  Söguöldin. 

Valgerðai'son,  sem  þá  var  virðulegastur  höfðiugi  í  Eyjaíirði, 
Ijet  prímsignast.^) 

t^eir  Porvaldur  fóru  norður  um  Vaðlatieiði  og  tók  þar 
viö  kristni  af  þeim  Önundur  Porgilsson  i  Reykjadal. 
Hann  var  sonarson  Grenjaðar  landnámsmanns.  Önundur 
var  siðan  kendur  við  hina  nýju  trú  sina  og  kallaður  hinn 
kristni'^);  hefur  hann  að  likindum  haldið  hana  vel. 

Eitt  sumar  fóru  þeir  f*orvaldur  og  biskup  vestur  til 
Breiðafjarðar  til  að  boða  kristni  þar  í  sveitum.  í*að  mun 
hafa  verið  skömmu  eptir  að  þeir  fluttu  að  Lækjamóti,  lik- 
lega  árið  983.  Peir  komu  i  Hvanim  í  júnímánuði.  í*ar 
bjó  þá  Pórarinn  fylsenni  I^órðarson  gellis,  og  var  hann  á 
alþingi.  Kona  hans  var  Friðgerður  Póröardóttir  frá 
Höfða  i  Skagatirði,  og  var  hún  heima  og  Skeggi  son  þeirra 
lijóna  Pá  er  Porvaldur  tók  að  tala  við  hana  og  aðra 
heimamenn  um  erindi  sitt  og  boða  þar  kristni,  gekk  hún  1 
hofið  og  blótaði,  og  var  hin  ákafasta  á  móti  trúboði  Por- 
valds;  heyrði  hvort  þeirra  orð  annars,  en  sveinninn  Skeggi 
hæddist  að  þeim.  Skýrir  ?orvaldur  sjálfur  frá  þvi  í  visu, 
sem  hann  orti  þá  og  enn  er  tiP). 

Hve  viða  þeir  fóru  um  Vesturland  er  nú  ókunnugt,  en 
bæði  i  Kristni  sögu  og  i  þætti  Porvalds  viðförla  segir,  að 
menn  haíi  eigi  látið  skirast  af  orðum  þeirra  i  Vestfirðinga- 
fjórðungi.  svo  menn  viti.  f  ess  er  eigi  heldur  getið  að  þeir 
hafi  kri.stnað  menn  neinsstaður,  nema  i  Norðlendingafjórð- 
ungi.  Pað  er  þó  næsta  óliklegt  að  það  sje  rjett.  En  það 
er  auðsætt  að  norðlenskir  sögumenn  (Gunnlaugur  munkur 
Leifsson  i  Pingeyra  klaustri)*)  hafa  ritað  það,  sem  nú  er 
kunnugt  um   kristniboð  þeirra  Porvalds  og  biskups,  þvi  að 


Krist.  er  eigi  sagt  hvar  hann  æiti  heima.  Líklegt  er  að  hann  hafi 
búið  fyrst  í  Víðinesi,  en  síðan  i  Saurbæ,  eptir  að  Einar  fveræingur 
flutti  þaðan,  sbr.  Safn  I,  398,  402,  489. 

')  Krist.  1/5;  V.-Ljót.  2/16L  ^)  Krist  1/5;  forv.  þ.  4/43.  ^)  Krist. 
2/6;  forv.  þ.  4/42—43;  Flat.  L  223/270;  Ldn.  10/199;  Lax.  7/15.  ")  Sbr. 
K.  Maurer,  Uber  die  Ausdríicke:  Altnordische,  altnorwegische  &•  islánd- 
i.sche  Sprache  (Miinchen  1867)  bls.  72;  B.  M.  Ólsen  í  Árb.  f.  n.  Oldkh. 
1893  bls.  299:  F.  Jónsson.  Litteiaturhist.  U,  409. 


Kristniboð  forvalds  Tiðförla.  325 

það  er  eingöngu  um  gjörðir  þeirra  á  Norðurlandi,  nema  að 
þvi  leyti  sem  visur  iiafa  verið  til,  er  hafa  mint  menn  á  aðrar 
framkvæmdir  þeirra.  í  Landnámu  er  þess  getið  að  maður 
einn  á  Suðurlandi.  Glúmur  Porkelsson,  .sonarson  Svart- 
kels  landnámsmanns  að  Kiðjafelli,  hafi  tekið  gamall  kristni^). 
Af  ættartölu  hans  má  .sjá  að  hann  hefur  verið  uppi  um 
þetta  leyti.  Hins  vegar  hefði  varla  verið  minst  á  kristni- 
töku  hans  i  Landnámu,  ef  hann  hefði  eigi  látið  .skírast 
nokkru  áður  en  kristni  var  lögtekin.  hvort  sem  Friðrik 
biskup  hefur  gert  það  á  ferð  sinni  til  alþingis  eða  kenni- 
menn  þeir,  sem  voru  með  Stefni  Porgilssyni.  Um  það  er 
eigi  hægt  að  segja  neitt  með  vissu. 

Bæði  kristniboðar  og  aðrir,  sem  unnu  mest  að  þvi  að  koma 
kristni  á  hjá  germönskum  þjóðum,  reyndu  ávalt  að  fá  kristna 
trú  tekna  í  lög  á  þingum  eða  viðurkenda  á  annan  hátt 
sem  hina  löglegu  trú  landsmanna,  ef  það  var  hægt.  Peir 
lögðu  meiri  stund  á  það.  en  að  innræta  mönnum  kristilegt 
hugarfar  og  að  undirbúa  menn  rækilega  undir  skirnina  og 
upptöku  meðal  kristinna  manna.  Peim  þótti  auðsjáanlega 
mest  i  það  varið,  að  kristnin  næði  að  verða  hin  rjetta  trú 
manna  að  lögum  lands  þeirra.  þvi  að  þeir  litu  svo  á.  að 
þá  mætti  ávalt  á  eptir  fræða  almenning  um  kristindóminn 
og  gæta  þess  að  menn  fengju  kristilegt  uppeldi  og  yrðu 
kristilega  innrættir. 

í*á  er  menn  gæta  þessa,  verður  það  Ijóst,  hvers  vegna 
alHr  þeir  kristniboðar,  sem  til  Islands  komu,  fóru  til  al- 
þingis  til  þess  að  boða  þar  kri.stna  trú,  þótt  það  væri  eigi 
hættulaust.  í*eir  vildu  allir  reyna  að  fá  kristnina  tekna  i  lög 
á  alþingi,  þótt  þess  sje  eigi  getið  í  fornsögum  vorum. 

Þeir  Friðrik  biskup  og  I*orvaldur  voru  eigi  ánægðir 
með  ferðir  sinar  um  landið  og  árangurinn  af  þeim.  E*eir 
sáu  að  ísland  mundi  seint  verða  kristiö.  þótt  þeir  fengju 
einstaka  menn  til  þess  að  taka  kristni:  einkum  var  biskup. 
sem  þekti  betur  til  kristniboðs  erlendis  en  forvaldur. 
óánægður   og   vildi   reyna   að    fá  kristnina  viðurkenda  með 


')  Ldn.  13/45;  Hksb.  16/12. 


326  Söguöldin. 

löguiii.  Hann  bað  því  Porvald  ab  riða  með  sjer  til  alþingis 
og  telja  trú  fyrir  mönnum  að  lögbergi.  Peir  fóru  því  þangað 
eitt  sumar,  að  líkindum  árið  984.  Þorkell  máni  hafði  þá 
lögsögu  í  síðasta  sinn.  Þorvaldur  boðaði  þar  að  lögbergi 
þingheimi  kristna  trú;  þótt  eigi  sje  sagt  annað  af  ræðu  hans, 
en  að  hann  hafi  fram  borið  með  mikilli  snild  mörg  og  sönn 
stórmerki  almáttugs  guðs,  má  þó  ætla  að  hann  hafi  beðið 
menn  að  taka  kristni  og  lögleiða  hana.  Biskup  stóð  á  meðan 
hjá  honum  og  horfði  yfir  þingheiminn.  Pá  er  Porvaldur 
hafði  lokið  ræðu  sinni,  tók  til  máls  í  móti  honum  höfðingi 
einn  norðan  úr  Eyjafirði,  Hjeðinn  hinn  mildi  f*or- 
bjarnarson  frá  Svalbarði,  og  kom  svo  orðum  sínum  „at 
engi  maðr  lagði  trúnað  á  þat.  er  Þorvaldr  hafði  sagt". 
Eptir  þetta  óx  mjög  óþokki  heiðinua  nianna  til  þeirra  biskups 
og  Porvalds,  og  kendi  Porvaldur  það  mest  ræðu  Hjeðins. 
Heiðnir  menn  fengu  skáld  til  að  yrkja  níð  um  þá  og  var  þá 
þetta  kveðið: 

Hefir  börn  borit 

biskup  niu, 

þeirra  er  allra 

Porvaldr  faðir. 

f*etta  var  eitthvert  hið  versta  níð,  sem  vera  mátti,  því 
að  á  þeim  tímum  trúðu  margir  því  að  menn  gætu  tekið 
hamskiptum,  og  karlmönnum  þótti  ekkert  óvirðilegra  og 
meiri  háðung,  en  að  vera  brugðið  um  að  þeir  hefðu  alið 
barn  eða  þeir  væru  stundum  kona  og  ættu  óeðlileg  viðskipti 
við  aðra  menn.  I  gegn  slikum  orðum  og  níði  áttu  menn 
vígt^),  og  Porvaldi  mun  hafa  þótt  þetta  því  meinlegra  sem 


')  Sbr.  Porst.  Sið.  222;  Nj.  123/640;  Grág  I  b,  184-185;  II,  392, 
393,  sbr.  að  framan  bls.  140.  Björn  M.  Ólsen,  Kristnitakan  bls.  18  hefur 
skýrt  vísu  þessa  seni  skop  um  skirnina:  en  forvakli  viðförla  mundi 
varla  hafa  tekið  það  svo  sárt,  ef  vísuorð  þessi  hefðu  að  eins  lotið  að 
þvi,  að  hann  væri  guðfaðir  þeirra  barna,  sem  biskup  skirði.  Biskup 
mun  eigi  heldur  hafa  haldið  þeim  sjálfur  undir  skirn,  er  hann  skírði, 
heldur  gerðu  það  guðfeður  þeirra,  er  skírðir  voru,  sbr.  Fms.  II,  165/39; 
A.  Chr.  Bang,  Den  norske  Kirkes  Historie  under  Katholicismen.  Bls.  210. 


Porvaldur  boöar  kristni  á  alþingi.  327 

biskup  með  alrakað  andlit  og  búinn  kennimannsklæðum 
hefur  í  augum  þingheims  litið  heldur  kvennlega  út.  Enginn 
veit  að  vísu  hvort  hann  var  fríðleiksmaður  eða  eigi,  en  eptir 
framkomu  hans  að  dæma  er  alllíklegt  að  hann  hafi  verið 
góðmannlegur  ásjndar.  og  eigi  ómildari  að  sjá  nje  stór- 
skornari  en  margar  konur  voru  á  íslandi.  ^)  Porvaldi  þótti 
lika  nauðsyn  að  hefna  þeirra  biskups  fyrir  niðið  og  vá  hann 
þá  tvo  menn,  sem  höfðu  ort  kvæðið.  Enginn  varð  til  þess 
að  sækja  í*orvald  fyrir  víg  þessi,  og  sýnir  það  best,  hverja 
þýðingu  heiðnir  menn  hafa  lagt  í  vísuna,  og  að  þeir  hafa 
álitið  að  Porvaldur  hafi  þar  eigi  gert  annað  en  það,  sem 
hann  átti  rjett  til  að  lögum. 

Friðriki  biskupi  þótti  aptur  á  móti  ilt  að  I^orvaldur 
skyldi  vega  menn  og  spurði  hann  því  hann  hefði  gert  það. 
Þorvaldur  kvað  það  hafa  verið  af  „því  at  þeir  sögðu  okkr 
eiga  börn  saman'*.  Pá  er  sagt  að  biskup  hafi  .svarað:  feir 
liigu  á  okkr,  en  þú  færðir  óorð  þeirra  afleiðis,  því  at  ek 
mátti  vel  bera  börn  þin  eptir  mér."^) 

Peir  Porvaldur  reyndu  ekki  aptur  að  boða  kristni  á 
alþingi.  því  að  þeir  sáu  að  það  var  ófært.  Pó  vildu  þeir 
eigi  hætta  við  að  boða  hana  á  þingum.  ef  vera  kynni  að 
þeir  gætu  fengið  hjeraðsmenn  til  þe.ss  að  innleiða  hana  hjá 
sjer.  Ef  það  gæti  tekist,  var  mikið  unnið,  þvi  að  þá  mátti 
vænta   að    fá   mætti   fleiri  vorþing  til  þess,  og  þá  gæti  svo 


Auk  þess  höfðu  heiðnir  menn  tekið  upp  þann  sið  eptir  kristninni  að 
ausa  börn  vatni,  er  þeir  gáfu  þeim  nöfn,  sbr.  R.  Keyser,  Efterladte 
Skrifter  II  b,  bls.  8;  Kr.  Kálund,  Aarb.  f.  nord.  Oldkh.  1870  bls.  274,  og 
Grundriss-  III,  414.  fað  eru  þvi  lítil  líkindi  til  að  þessi  skýring  dr. 
B.  Ólsens  geti  verið  rjett. 

^)  fess  ber  að  gæta  að  bæði  Islendingar  og  Norðmenn  eru  ahiient 
skarpari  og  harðlegri  ásýndar  en  Danir  og  fjóðverjar.  Andlitsdrættir 
þeirra  eru  venjulega  miklu  bjúgari  og  ávalari  en  andlitsdræltir  íslend- 
inga.  -)  Krist.  4  7:  forv.  þ.  .'>  44-4.5;  Flat.  I,  223,270-71.  Vrá  sam- 
tali  þeirra  biskups  og  forvalds  er  sagt  öðruvisi  i  Krist.  en  í  Porv.  þ., 
og  er  |)að  á  hvorugum  staönum  orðrjett.  en  innihaldið  i  þvi  er  líklega 
rjett  I  Ldn.  16/223  er  sagt  um  Hjeðin  milda  að  hann  ijeli  gjöra 
Svalbarð  16  vetrum  fyrir  kristni  og  hefur  það  því  verið  þefta  sama 
sumar. 


3á8  Söguöldin. 

farib  að  alþingi  fengist  til  þess  ab  lokum  að  taka  kristnina 
i  lög.  f eir  í*orvaldur  riðu  þvi  hið  næsta  vor  i  þessum 
erindum  til  vorþings  i  Hegranesi.  Peim  mun  hafa  þótt 
vænlegast  ab  reyna  þar  fyrir  sjer,  þvi  að  þeir  munu  hafa 
fengið  fleiri  fylgismenn  í  Skagafirðinum  en  i  Húnavatnsþingi; 
þar  á  meðal  voru  tveir  mikilsmegandi  menn,  forvarður 
Spakböðvarsson  og  Atli  hinn  rammi,  sem  þeir  máttu  vænta 
liðsinnis  af.  En  árið  áður  hafði  nokkur  æsingur  komið  i 
menn  á  alþingi  útaf  kristniboðinu;  fyrir  þvi  fóru  heiðnir 
menn  á  nióti  þeim  Porvaldi,  þá  er  þeir  vildu  ríða  á  Hegra- 
nesþing,  og  börðu  þá  grjóti.  Peir  urðu  þá  að  snúa  burtu  og 
hjeldu  heim  til  sín  að  Lækjamóti.  En  nú  voru  heiðnir 
menn  orðnir  svo  æfir  við  þá,  að  þeir  gerðu  þá  seka  um 
sumarið  (985),  Eptir  alþingi  söfnuðu  nokkrir  heiðnir  höfð- 
ingjar  liði  og  riðu  að  þeim  biskupi  með  240  manna.  Sagan 
um  þetta  er  helgisaga  og  segir  að  heiðingjarnir  hati  ætlað 
að  brenna  þá  inni  að  Lækjamóti.  Peiv  áðu  hrossum  sinum, 
áður  en  þeir  ætluðu  að  riða  heim  á  bæinn.  En  er  þeir 
vildu  fara  á  bak,  flugu  fuglar  lijá  þeim  og  fældu  hesta 
þeirra;  fjellu  suniir  þeirra  af  baki  og  meiddu  sig,  en  hest- 
arnir  hlupu  frá  sumum,  og  við  það  fóru  þeir  heim  aptur. 
í'að  segir  sig  sjálft  að  þetta  er  eigi  rjett,  en  sögurnar  skoða 
þetta  sem  jartein.  Pað  er  liklegt  að  þeir  Porvaldur  hafi 
verið  dæmdir  sekir  fjörbaugsmenn  á  alþingi,  en  sektin  hatí 
eigi  orðið  þyngri  sökum  þess  að  þeir  hafa  átt  þar  góða 
talsmenn.  Síðan  hafi  mótstöðumenn  þeirra  farið  aö  heyja 
íjeránsdóm  eptir  þá,  eins  og  lög  gera  ráð  fyrir  að  gert  væri 
fyrir  utan  túngarð  á  bæ  hins  seka,  áður  14  nætur  væri 
liðnar  frá  þvi  þingi,  sem  hann  var  dæmdur  á.  ^)  Hefur  þá 
að  likindum  annaðhvort  verið,  að  þeir  f  orvaldur  hafa  haft 
íjölment  fyrir,  og  hinum  þótt  ráðlegast  at  ríða  burtu,  er  þeir 
höfðu  háð  dóminn,  eða  þeir  f  orvaldur  hafa  leyst  sig  með 
fjörbaugi.'^) 


')  Sbr.  V.  Finsen,    Grág.    III,   604.         *)    Krist  4/8;   forv.  þ.   8/47; 
Flat.  I,  224/271 ;  Grág.  III,  609. 


Utanferð  og  æfilok  Porvalds  víðförla.  329 

Peir  Porvaldur  voru  einungis  einn  vetur  eptir  þetta 
að  Lækjamóti,  og  segir  þá  ekki  af  þeini.  Sumarið  eptir 
fóru  þeir  utan  eptir  5  ára  dvöl  á  Islandi  (986).  Peir  tóku 
land  1  Noregi  og  lágu  um  hríð  i  höfn  nokkurri.  t*á  kora 
þangað  utan  af  íslandi  Hjeðinn  frá  Svalbarði.  Hann  fór  upp 
i  skóg  að  höggva  við,  en  er  Þorvaldur  varð  þe.ss  var,  fór 
hann  með  þræl  sinn  að  honum  og  Ijet  hann  drepa  Hjeðin. 
Biskupi  likaði  mjög  ilia  víg  þetta  og  að  Porvaldur  skyldi 
eigi  láta  af  manndrápum.  Hann  kvað  hann  vera  of  heipt- 
rækinn  og  skildi  við  hann.  Fór  biskup  til  Saxlands  og  er 
ekkert  síðan  um  hann  kunnugt,  nema  að  hann  andaðist  þar. 

Þorvaldur  lifði  mörg  ár  eptir  þelta  og  var  fyrst  i  kaup- 
ferðum.  Hann  afrjeð  þá  að  fara  eigi  aptur  til  Islands,  þvi 
að  honum  þótli  óvíst,  segir  sagan,  hvort  hann  þyldi  svo 
,,mótgang  og  meingerðir  sinna  samlanda",  sem  vera  ætti. 
Hann  rjeðst  þá  í  pílagrimsferð  til  Jórsala  og  fór  viða  um 
lönd  og  fjekk  kenningarnafn  sitt  af  þeim  ferðum.  Á  heim- 
leiðinni  kom  Porvaldur  til  Miklagarðs;  þaðan  fór  hann  til 
Kænugarðs  (Kijev)  og  siðan  til  Garöarikis.  Um  þetta  leyti 
hófst  frá  Miklagarði  kristniboð  á  Rúslandi;^)  og  eru  til  sögu- 
sagnir  um  það  að  í*orvaldur  haíi  átt  einhvern  þátt  í  út- 
breiðslu  kristninnar  þar  i  landi.  Er  svo  að  sjá  sem  Mikla- 
garðskeisari  hafi  skipað  hann  yfir  kristniboðið  og  er  sagt 
að  hann  hafi  sett  þar  klaustur  hjá  höfuðkirkju  einni  skamt 
frá  Palteskju  (Polozk),  er  helguð  var  Jóhannesi  skirara  og 
verið  í  því  til  æfiloka.  Pað  er  hjer  um  bil  miÖja  vegu  á 
milli  Kænugarðs  og  finnska  flóans,  á  Valdailn-yggjunum, 
þaðan  seni  Dýna  (Diina)  og  Lovat  renna  norður  um  Garða- 
riki,  en  Nepr  (Dnipr  eða  Dnjepr)  suður  um  land,  fram  hjá 
Kænugarði  og  út  i  Svartaliaf.  Porvaldur  andaðist  á  Rús- 
landi.  Pað  er  haft  eptir  Islending  einum.  sem  Brandur  hjet, 
að  hann  hafi  komið  þar,  ei"  Porvaldur  Koðránsson  hvíldi  „í 
há  fjalli  upp  í  Drafni  at  Jóhanneskirkju".  Brandur  þessi 
var  kallaður   hinn  viðförli,   en  ekkert  er  um  hann  kunn- 


»)  Sbr,  Fr.  Nielsen.  Haamlhog  i  Kirkens  [listorie.  II.  ;{()6-:«XS. 


330  Söguöldin. 

iigt;  þess  hefur  verið  getið  til  að  hann  hafi  verið  uppi  á 
ofanverðri  12.  öld.^) 

Porvaldur  viðförli  var  einn  af  þeim  mönnum,  sem  varð 
mjög  hrifinn  af  kristindóminum,  þótt  í  honum  væri  of  mikill 
víkingsandi  til  þess  að  hann  gæti  þolað  hverja  mót- 
gjörð  hefndarlaust.  Hann  var  of  háður  tíðarandanum  til 
þess  að  geta  það,  fyr  en  eptir  langa  reynshi  og  æíingu. 
Hann  hefur  eflaust  farið  pílagrímsferð  sína  til  þess  að  bæta 
fyrir  vig  sín  og  önnur  afbrot,  og  i  samræmi  við  það  hefur 
hann  síðan  varið  æfi  sinni,  En  það  varpar  eigi  litlum  feg- 
ui'ðarblæ  á  kristniboðsferð  þeirra  Friðriks  biskups  að  þeir 
báðir  lögðu  út  í  hina  hættulegu  ferð  til  Islands  af  kærleika 
og  trúaráhuga.  biskup  af  einskærum  kristilegum  kærleika. 
en  f*orvaldur  bæði  af  kristilegum  kærleika  og  af  ást  til 
foreldra  sinna  og  frænda.  Peir  voru  báðir  samvaldir  og 
bættu  hvor  annan  upp:  biskup  var  spakur  og  mildur,  stiltur 
og  hógvær,  og  dró  því  úr  ákafa  þeim  og  ofsa,  sem  kom 
stundum  i  Porvald,  enda  mun  hann  hafa  farið  að  ráðum 
biskups  í  ölki,  er  trúarboðið  snerti.  Hins  vegar  var  Por- 
valdur  sverð  þeirra  beggja  og  skjöldur,  þá  er  til  karhnen.sku 
kom:  en  stillingu  biskups  og  staðfestu  mun  það  þó  mest  að 
þakka.  að  þeir  gátu  dvalið  svo  lengi  á  Islandi.  Pað  var 
eins  og  biskup  væri  boðinn  og  búinn  til  þess  að  þola  alt 
fyrir  Krists  sakir. 

Biskup  kunni  eigi  norrænu  í  fyrstu  og  fyrir  þvi  hafði 
Porvaldur  orð  fyrir  þeim^);  er  svo  að  sjá  sem  hann  hafi 
jafnan  gert  það,  enda  mun  honum  hafa  tekist  það  vel ;  hann 
hefur  að  niinsta  kosti  haft  þá  mælsku,  sem  sannfæring  og 
áhugi  veitir 

Kristniboð  þeirra  Porvalds  vakti  mikla  eptirtekt,  eink- 
um  i  þeim  hlutum  landsins,  þar  sem  þeir  fóru  um  aÖ  boða 
kristni.     Frjettir   af  þvi    flugu  út  um  alt  land,    einkanlega 


1)  Krist.  4/8,  12/25-26;  torv.  þ.  8— 9/47 -.50;  Flat.  I,  224-225/271 
—  273.  Erindi  það,  sem  tilfært  er  eptir  Brand  i  Krist.,  er  svo  úr  garði 
gert,  að  það  getur  varla  heitið  vísa.  Finnur  Jónsson  tiefur  skýrt  nijer 
frá,  að  hann  ætli  það  þýtt  úr  latínu.         -)  Krist.  1/5. 


Kristniboð  þeirra  forvaltls  og  Friðriks  l)iskups.  331 

eptir  að  þeir  höfðu  boðað  kristni  á  alþingi.  Sem  dænii 
upp  á  það  livilika  atliygli  kristniboð  þeirra  vakti  i  Skaga- 
firði.  er  sögö  ein  saga.  hvað  sem  satt  er  í  henni.  Drengur 
einn  fimm  vetra  gamall,  er  Ingimundur  hjet,  kom  til  þeirra 
biskups,  þá  er  þeir  dvöldu  hjá  Atla  hinum  ramma,  og  bað 
biskup  um  að  skíra  sig.  Sveinn  þessi  var  sonur  Hafurs  i  Goð- 
dölum  og  var  aö  fóstri  á  Reykjaströndinni.  Hann  heyrði 
mikið  talað  um  biskup  og  erindi  hans  og  fjekk  smalamann 
fóstra  síns  til  þess  að  fylgja  sjer  til  Eilifsfjalls.  Atla  þótti 
varúðarvert  að  skíra  hann  án  vitundar  föður  hans  eða  fóstra, 
en  biskup  skirði  hann  samt  og  kendi  honum  það  af  kristnum 
fræðum,  sem  honum  var  skyldast  að  varöveita  með  kristn- 
inni,  áður  en  hann  fór  brott.^) 

Kristniboð  Porvalds  viðförla  hafði  lika  þýðingu  fyrir 
alt  ísland  sem  kristniboð  Hákonar  Aðalsteinsfóstra  fyrir 
Noreg,  að  því  leyti  að  þau  komu  ýmsum  hugsandi  mönnum 
til  þess  að  íhuga.  hvort  þeir  ættu  að  hafna  trú  forfeðra 
sinna  og  láta  skirast.  En  annars  var  kristniboð  Porvalds 
bæði  mikki  lengra,  þohneira  og  áhrifameira  en  kristniboð 
Hákonar  konungs.  í*eir  Porvakku-  komu  þvi  kristninni 
töluvert  lengra  áleiðis  á  Islandi  en  konungur  i  Noregi.  I^ó 
varð  þeim  Porvaldi  eigi  meira  ágengt  við  íslendinga  á 
þingum,  en  Hákoni  konungi  við  Norðmenn  á  Frostaþingi, 
heldur  unnu  þeir  alla  þá  menn  utanþings,  sem  Ijetu  skirast. 
Segja  heimildarritin  svo  frá,  að  margir  menn  í  Norðlend- 
ingafjórðungi  haíi  hafnað  blótum,  brotið  skurðgoð  sin  og 
trúað  á  Krist  undir  niðri,  þótt  þeir  Ijetu  eigi  skírast,  en 
sumir  vildu  eigi  gjalda  hoftoU.  „Fyrir  þat  reiddust  heið- 
ingjar  Friðreki  biskupi  ok  lögðu  fjandskap  á  alla  þá.  er 
honum  samþyktu".^) 

Pá  er  þeir  f*orvaldur  viðförH  fóru  af  Islandi,  hafði 
kristnin  náð  fótfestu  á  Norðurlandi.  Norðlendingar  og  nuirgir 
aðrir  Islendingar  urðu  nú  að  venjast  þeirri  hugsun.  að 
nokkrir  þeirra  hefðu  tekið  kristni,  og  ýmsir  Islendingar 
gátu    eptir   þetta    einnig  átt  færi  á  að  kynnast  hinum  nýja 


M  Porv.  þ.  6/45-46.        '')  Krisl.  :2/6:  forv.  þ.  4/4:í. 


332  Söguöldiu. 

sið  í  landinu  sjálfu.  Ýmsir  munu  því  eflaust  hafa  spurt 
bæði  sjálfa  sig  og  aðra,  á  hvað  þetta  vissi.  Ætli  sú  tíð 
komi,  að  menn  falli  frá  hinum  forna  átrúnaði  og  taki  hinn 
nýja  sið? 


Eptir  fyrsta  kristniboðið. 
Ólafur  Tryggvason  og  kristniboð  Stefnis. 

Sögurnar  segja  lítið  af  kristninni  á  Islandi  á  þvi  tiu 
ára  skeiði,  sem  leið  frá  því  að  I^orvaldur  viðförli  fór  af 
landi  brott  og  þangað  til  að  kristniboð  var  hafið  að  nýju. 
En  það  segir  sig  sjálft,  að  sumir  þeir  Islendingar,  sem 
kristni  höfðu  tekið,  hafa  haldið  hana  vel,  því  að  þeir  voru 
alvarlega  trúaðir.  Kristnin  hefur  lika  þann  eiginleika,  að 
hún  gagntekur  marga  menn,  veitir  þeim  hugsvölun  og 
kærleika,  frið  og  þolinmæði.  Margir  heiðingjar  hafa  verið 
svo  andlega  þro.skaðir,  þá  er  þeir  hafa  snúist  til  kristni,  að 
þeir  hafa  fundið  til  þessa.  Fyrir  þeim  hefur  opnast  nýr 
andlegur  heimur,  og  sumir,  sem  svo  eru  gerðir,  hafa  orðið 
hrifnir  og  fengið  hinn  mesta  áhuga  á  að  breiða  út  kristni 
á  meðal  annara  manna,  til  þess  að  gera  þeim  gott,  frelsa 
þá  frá  glötun  og  vinna  guði  velþóknanlegt  verk. 

Allir  þeir  menn,  sem  Ijetu  skirast  af  Friðriki  biskupi, 
tóku  kristni  af  fúsum  og  frjálsum  vilja.  Pað  má  því  nærri 
geta  að  einhver  af  þeim  muni  hafa  verið  snortinn  svo 
djúpt  af  kristninni,  að  hann  hafi  fundið  til  þessa,  og  reynt 
að  telja  um  fyrir  nágrönnum  sinum  og  kristna  þá,  en  þó 
svo  að  lítið  bæri  á  og  án  þess  að  lenda  í  deilum  og  veröa 
gerður  sekur.  Sögurnar  benda  einmitt  á  að  í^orvarður 
Spakböðvarsson  i  Ási  hafi  verið  þess  konar  maður.  Hann 
reisti  kirkju  og  hjelt  prest  á  heimili  sinu.  Pessu  reiddist 
Klaufi  Porvaldsson  frá  Barði  í  Fljótum  og  ætlaði  að 
brenna  kirkjuna,  en  drepa  prestinn.     Arngeir  Spakböðv- 


Eptir  fyrsta  kristniboðið.  333 

arsson  rjeð  honum  frá  að  vinna  prestinum  mein,  því  að 
Porvarður  bróðir  hans  mundi  heí'na  þess  þunglega.  Hann 
ætlaði  þá  að  brenna  kirkjunna,  segir  sagan.  en  það  tókst 
eigi  og  var  það  skoðað  jartein.^) 

Porvarður  Spakböðvarsson  hefur  eigi  notað  kirkjuna  að 
eins  handa  sjálfum  sjer  og  heimamönnum  sínum,  heldur 
munu  kristnir  menn  í  Skagafirðinum  hafa  sótt  til  hennar 
og  fengið  guðsþjónu.stu  hjá  prestinum.  Sama  má  ætla  um 
fleiri  kristna  menn,  einkanlega  úr  Húnavatnssýslu,  sem  áttu 
hægast  með  að  ná  til  prestsins  i  Ási.  Í*að  er  einnig  líklegt 
að  einhverjir  nágrannar  eða  sveitungar  Porvarðs  Spakböðv- 
arssonar  haíi  snúist  til  kristni  af  umtali  við  hann  sjálfan 
eða  pre.stinn,  eða  orðið  kristninni  vinveittir,  þótt  þeir  hafi 
eigi  látið  skirast.  Einkum  er  það  liklegt  um  fátæklinga  og 
minni  háttar  menn,  þvi  að  kristnin  tók  þá  undir  verndar- 
væng  sinn.  Ein  frásaga  er  einnig  til,  sem  bendir  á  það. 
í  harðæri  nokkru  um  990  er  sagt  að  Svaði  bóndi  á  Svaða- 
stöðum  i  Skagafirði  hafi  ætlað  að  drepa  marga  fátæka  menn 
til  þe.ss  að  Ijetta  á  matbjörg  hjeraðsmanna.  Þorvarður 
Spakböðvarsson  komst  að  þvi  af  hendingu  og  frelsaði  fá- 
tæklingana  móti  því  að  þeir  tækju  kristna  trú.  Hann  Ijet 
siðan  prest  sinn  skíra  þá  og  kenna  þeim  kristin  fræði.  og 
fæddi  þá  á  meðan  harðærið  hjelst^).  Hvað  satt  er  í  sögu- 
sögn  þessari  er  eigi  hægt  að  vita  með  vissu,  en  líklega  má 
þó  ætla  að  hún  eigi  við  þann  atburö  að  styðjast,  að  f*or- 
varður  hafi  einhvern  tima  hjálpað  fátæku  fólki  og  jafnframt 
snúið  því  til  kristni. 

Það  er  eins  og  margir  hafi  vaknað  af  svefni  við  kristni- 
boð  Porvalds  víðförla,  þvi  að  það  kveikti  svo  mikinn  efa 
og  óróa  i  hugum  ýmsra  manna.  Trúræknir  menn,  seni 
höfðu  borið  traust  til  trúbragöa  forfeðranna,  er  þeir  iiöfðu 
að  erfðum  tekið,  tóku  nú  að  efast  um  mátt  hinna  fornu 
goða,  anda  og  vætta.  og  hve  gott  væri  að  treysta  þeini  og 
trúa  á  þau.     Hins  vegar  þektu  þeir  eigi  hina  nvju  tn'i  svo. 


1)  Krist.  3/6-7;  forv.  þ.  4/43-44.      -)  Fms.  II,  225/223-224:  Flat. 
I.  345/43Ó— 436. 


334  Söguöldiu. 

að  þeir  gætu  nietið  liana  rjett  og  fengið  það  traust  og  þá 
friðþægingu  i  henni,  sem  þeir  höfðu  áður  fundið  í  fornum 
átrúnaði.  Einnig  hlaut  þeim  flestum  að  vera  ógeðfelt  1 
fyrstu  að  halla  sjer  að  hinum  „nýja  sið",  þvi  að  hann  koni 
til  hindsins  sem  óvinur  forns  átrúnaðar,  þeirra  eigin  trú- 
arbragða.  Slikir  menn  urðu  því  efablandnir  í  trúarefnum 
og  vissu  eigi  hverju  trúa  skyldi  Peir  urðu  augistarfullir 
um  ókomna  tið  og  kom  það  fram  á  ýmsan  hátt,  i  draumum, 
spádómum,  sýnum  og  vitrunum.^)  Pær  boða  allar  trúar- 
skipti  og  benda  opt  á  að  hin  nýja  trú  sje  betri  en  hin 
gamla^).  Pó  verður  að  gæta  að  þvi,  að  þær  lýsa  sumar 
betur  hug.sunum  þeirra.  sem  ritað  hafa  sögurnar,  en  þeirra, 
sem  þær  eru  sagðar  af.  Kristnir  menn  rituðu  sögurnar  og 
hafa  þeir  þvi  .stundum  eigi  getað  varist  þess  að  láta  skoðun 
sína  koma  1  Ijós.  Stundum  hafa  þeir  einnig  verið  ókunn- 
ugir  þeim  stöðvum,  þar  sem  sögurnar  hafa  gerst,  og  eigi 
getaö  rannsakað  þær  sögusagnir  og  frásögur,  sem  þeir  færðu 
i  letur.  Pannig  er  t.  a.  m.  sagt  um  Hávarð  halta,  Isíirðing, 
að  hann  hati  heitið  að  taka  annan  sið,  betri  og  fegri,  sem 
hann  hafði  heyrt  sagt  utan  úr  löndum,  að  þar  væri  boð- 
aður,  ef  hann  sigraði  Porbjörn  Þjóðreksson.  Hann  hafði 
lagst  eptir  honum  út  i  sker  eitt  og  Porbjörn  ætlaði  að  keyra 
stein  i  höfuð  honum.  fetta  á  að  hafa  verið  á  dögum 
Hákonar  Hlaðajarls,  og  er  sagt  að  Hávarður  hafi  spurt 
nokkrum  vetrum  siðar  að  Hákon  jarl  væri  dauður,  en  Olafur 
Tryggva.son  orðinn  konungur  og  boðaði  aðra  trú.  Haun 
haíi  þá  farið  utan  með  konu  sína  og  Pórhall  frænda  sinn 
og  látið  skirast  og  haft  siðan  út  með  sjer  kirkjuvið.^)  En 
víg  Porbjarnar  varð  seinna,  líklega  eigi  fyr  en  kristni  var 
i  lög  tekin  eða  rjett  eptir  það  (um  lOOííi).  I'etta  er  því  til- 
búningur  þeirra,  sem  söguna  hafa  sagt  eins  og  hún  er 
nú  til.^) 


')  Lax  33/112  (um  988);  Harð.  7/8;  Fms.  II,  215/195,  227/229—232 
=  Flat.  I,  347—348/439—441:  Nj.  81/379-380;  f orst.  uxaf.  6/118-119. 
2)  Sbr.  Maurer,  Bekehrung  I,  226  o.  ef.  »)  Háv.  11/28,  24/53.  ")  Ldn. 
21/127,  28/145—147.    Um  Hávarðar  sögu  ísfirðjugs  sbr.  Safn  I,  365-367; 


Eptir  lyrsta  kristniboðið.  335 

Hins  vegar  er  varla  eti  á  þvi  að  einstaka  heiðingjar, 
sem  höfðu  heyrt  getið  um  kristnina,  leituðu  í  vandræðum 
hjálpar  hjá  Kristi,  með  þvi  að  heita  því  að  taka  kristni, 
ef  þeir  kæmust  heilir  úr  raunum  sinum  eða  bæru  hærra 
hlut.  Svo  gerði  Bjarni  Sturluson,  Kahnanssonar  land- 
námsmanns,  þá  er  hann  deildi  við  Geitlendinga,  Hrólf  hinn 
yngra  Hróaldsson  og  syni  hans  um  Tunguna  litlu.  Hvítá 
braut  þá  út,  segir  sagan,  „farveg  þann,  er  nú  fellr  hún"  og 
eignaðist  Bjarni  þá  Tunguna  litlu.  „Bjarni  Sturluson  tók 
skírn"  og  benda  orð  þessi  á  að  hægt  hafi  þá  verið  að  gera 
það  innanlands,  því  að  eigi  er  þess  getið  að  hann  haíi 
farið  utan;  hefur  þetta  því  verið  á  kristniboðsárunum  einhvern 
tíma  eptir  981  en  fyrir  1000.  Bjarni  bjó  á  Bjarnastöðum  i 
Tungunni  litlu  og.  Ijet  gjöra  þar  kirkju.^) 

Pað  má  einnig  telja  vist  að  sú  hugsun  hafi  gripið  ýmsa 
íslendinga  að  eitthvað  óvænt  væri  1  vændum  og  að  þeir  hafi 
sumir  búist  við  að  heiðnin  myndi  verða  að  vikja  fyrir 
kristninni,  eins  og  mörgum  hefur  verið  kunnugt  um,  að  raun 
hafði  á  orðið  í  öðrum  löndum.  í'etta  kemur  einna  Ijósast 
fram  1  hinni  fögru  og  einkennilegu  sögu  af  Piðranda 
Hallssyni,  sem  dísir  drápu.  Par  kemur  einnig  í  tjós  bar- 
áttan  milli  heiðninnar  og  kristninnar.  Hallur  af  Siðu  bjó 
að  föðurleifð  sinni  Hofi,  þegar  þetta  gerðist  og  var  enn 
heiðinn.  Pá  bjó  að  Hörgslandi  norrænn  maður,  er  fórhallur 
hjet  Hann  var  fróður  og  mjög  framsýnn,  og  var  kallaður 
Pórhallur  spámaður.  Hann  var  vinur  Halls.  Piðrandi 
var  elstur  sona  Halls  og  hinn  mannvænlegasti  og  unni 
Hallur  honum  mjög.  Piðrandi  var  hvers  manns  hugljúfi, 
þvi  að  hann  var  litiUátur  og  mjög  góður  i  viðmóti  við  alla. 
Hann  fór  ungur  utan  og  kom  út  aptur  í  Berufirði.  Hann 
var  þá  18  vetra.  Pað  sumar  dvaldist  Pórhallur  spámaður 
með  Halli  og  ætlaði  eigi  heim  fyr  en  lokið  væri  haustboði 


F.  Jónsson,    Litteraturliist.  L    öli).    IL  75á— 754:  Kálund,  Isl.  I,  .554,  .557 
-58.  561—62,  579-80,  en  einknni  .588—93  og  602— 607. 

')  Ldn.  1/65—66;  Fms.  I.  129; 2.54— 255  segir  að  B.jarni  efiuii  vel 
heit  sitt,  tæki  rjetta  trú  og  lijeldi  til  dauðadags.  Hinn  ganili  larvegur 
eptir  Hvítá  sje^t  enn.     Kálund,  Isl.  I,  337. 


8:}6  Söguöldin. 

hans.  Enn  er  á  leið  .suniarib,  tók  f  órhallur  að  ógleðjast. 
Hallur  spurði  hverju  það  sætti.  en  hann  svaraði.  að  sjer 
segði  þungt  hugur  um  haustboðið.  Veislan  var  búin  að 
veturnóttum,  en  boðsmenn  komu  fáir,  því  að  veður  var 
hvast  og  ilt.  En  er  nienn  settust  til  borða  um  kveldið, 
bað  Pórhallur  menn  varast  að  fara  út  um  nóttina,  og  kvað 
mikil  mein  mundu  á  liggja,  ef  út  af  væri  brugðið.  Hallur 
bað  menn  halda  orð  Pórhalls,  því  að  þau  hefðu  jafnan 
rætst.  f  á  er  menn  gengu  að  sofa,  skipaði  Piðrandi  gestum 
i  sæng  sína,  en  svaf  sjálfur  i  seti  yst  við  þil.  En  er  tlestir 
voru  sofnaðir.  þá  var  barið  að  dyrum,  og  Ijet  enginn  sem 
vissi;  fór  svo  þrisvar.  I'á  spratt  Piðrandi  upp  og  mælti: 
„f*etta  er  skömm  mikil,  er  allir  láta  sem  þeir  sofi,  og  munu 
boðsmenn  komnir".  Hann  tók  sverð  i  hönd  sjer  og  gekk 
út  og  sá  engan  mann.  Hann  gekk  þá  að  viðarkesti  einum, 
er  slóð  þar  rjett  lijá,  til  að  skygna.st  um.  Pk  heyrði  hann 
að  riðið  var  norðan  á  völlinn  og  sá  að  það  voru  níu  konur 
svartklæddar  og  höfðu  brugðin  sverð  í  höndum.  Enn  heyrði 
hann  að  riðið  var  sunnan  á  völlinn  og  fóru  þar  níu  konur, 
ailar  i  Ijósum  klæðum  og  á  hvítum  hestum.  Pá  ætlaði 
Piðrandi  að  fara  aptur  inn  í  bæinn  og  segja  mönnum  sýnina. 
En  þá  bar  svartklæddu  konurnar  þar  fyr  að  og  sóttu  að 
honum.  Piðrandi  varðist  drengilega,  en  þær  særðu  hann 
banasári.  Um  nóttina  vaknaði  Pórhallur  og  saknaði  í*iðr- 
anda.  Var  þá  út  gengið.  Var  á  tunglskin  og  frostviðri. 
Menn  fundu  þá  Piðranda  liggja  þar  særðan  og  báru  hann 
inn.  Hann  sagði  frá  þvi,  sem  fyrir  hann  hafði  borið,  og 
andaðist  um  morguninn  i  lýsing.  Hann  var  heygður  að 
fornum  sið.  Hallur  spurði  Pórhall  hverjum  undrum  þetta 
mundi  gegna.  En  hann  gat  til  að  hinar  svartklæddu  konur 
hefðu  verið  heiðnar  ættarfylgjur  þeirra  frænda,  og  mundu 
þær  hafa  vitað  fyrir  að  siðaskipti  mundi  verða  og  að  þeir 
frændur  mundi  taka  hinn  nýja  sið  og  segja  skilið  við  þær. 
Hafi  þær  þvi  viljaö  taka  þennan  skatt  af  ættinni  áður. 
Hinar  hvitklæddu  konur,  kvað  hann,  mundu  vera  dísir  hins 
nýja  siðar  og  mundi  hann  verða  betri  en  hinn  forni  siður.  Hinar 
betri  disir  mundu  hafa  viljað  lijálpa  Piðranda  en  eigi  getað 


Fyrirburður  að  Hofi  í  Alptafirði.  337 

að  svo  búnu;    þeir  frændur  mundu  þó  njóta  þeirra,  er  þeir 
hefðu  tekið  hinn  nýja  sið. 

A.  D.  Jörgensen^)  hefur  bent  á,  að  eitt  þýðingarmikið 
atriði  muni  hafa  gleymst  úr  sögu  þessari.  Piðrandi  muni 
eflaust  hafa  orðið  fyrir  áhrifum  af  kristninni  á  meðan  hann 
var  erlendis,  án  þess  þó  að  taka  kristni  og  láta  skírast. 
Pegar  svo  stóð  á,  gat  hann  eðlilega  vakið  áhyggjufullan 
grun  hjá  Pórhalli  spámanni  og  orðið  fyrir  reiði  dísanna, 
þar  sem  hann  var  sá,  er  fyrstur  ættmanna  sinna  gerðist 
fráhverfur  goðunum,  án  þess  þó  að  brjótast  algjörlega  undan 
yfirráðum  þeirra  og  komast  undir  vernd  hinna  hvitu  dísa. 

Halli  varð  svo  mikið  um  lát  Piðranda,  að  hann  undi 
eigi  lengur  að  Hofi,  en  flutti  að  Á  eða  Pvottá,  sem  er 
sunnar  í  Alptafirðinum.  I^aðan  er  sagður  annar  fyrirburð- 
ur,  sem  Pórhallur  spámaður  sá,  er  hann  var  þar  eitt  sinn 
að  heimboði  með  Halli.  Peir  sváfu  þá  saman  í  hvilugólfi, 
en  sinn  i  hvorri  rekkju.  Einn  morgun,  er  þeir  vöktu  báðir. 
brosti  í*órhalku*.  Hallur  spurði  hann,  að  hverju  hann  brosti. 
En  hann  kvaðst  brosa  að  því,  að  hann  sæi  margan  hól 
opnast  og  hvert  kvikindi,  bæði  smá  og  stór,  búa  sinn  bagga 
og  halda  fardaga. 

Petta  er  i  hinni  lengstu  sögu  Ólafs  Tryggvasonar  sett  i 
samband  við  komu  Pangbrands  tíl  Islands.^) 

Landsmenn  voru  yfirleitt  fremur  umburðarlyndir  og 
mildir  við  kristna  menn,  á  meðan  þeir  hlýddu  lögum  lands- 
ins  og  fóru  eigi  fram  með  ofsa  gegn  heiðinni  trú.  í*ess  er 
eigi  hekiur  getið  að  neinn  liði  pislarvættis  dauða  á  íslandi 
fyrir  trú  sina.  Að  eins  einu  sinni  er  sagt  frá  því,  að  kristn- 
um  manni,  Porleifi  hinum  kristna,  hafi  verið  stefnt,  áður 
en  kristniboðarnir  höfðu  æst  heiðingjana  og  ofsi  var  kom- 
inn  í  málið,  og  það  var  fyrir  að  hann  vildi  eigi  gjalda  hof- 
toll,   en  þvi  var  eigi  hreift,  að  hann  var  kristinn.     Stefnan 


')  Den  uordiske  kirke,  hLs.  357.  ^)  Fms.  II,  215/192—197  (Flat.  I. 
335/419—421).  fiðrandi  er  i  Nj.  96/494  talinn  með  sonum  Halls  og  sagt 
að  dísir  hafi  drepið  hann.  Eptir  samhandinu  að  dæma  á  vig  hans  að 
hafa  verið  um  990  eða  rjetl  eptir  það  ár. 

2á 


338  Söguöldin. 

var  þó  mest  sprottin  af  persónulegum  ástæöum,  Pá  er 
Digur-Ketill  Ijet  hana  falla  niður,  virðist  sökin  eigi  hafa 
verið  tekin  upp  aptur  ^) 

Sumir  landsmenn  voru  eflaust  kærulitlir  um  trúarbrögðin, 
og  sumir  hafa  líklega  trúað  á  mátt  sinn  og  megin,  þótt 
eigi  sje  getið  um  neina  íslendinga  á  þessum  tíma,  sem  hafi 
gert  það.  Það  er  að  eins  gefið  í  skyn  að  Kjartan  Ólafsson 
hafi  treyst  meira  afli  sínu  og  vopnum  en  Pór  eða  Oðni,  en 
alls  eigi  sagt  að  hann  hafi  verið  goðlaus  eða  trúað  á  mátt 
sinn  og  megin,  þótt  sumir  hafi  skilið  það  svo.^)  Eigi  er 
heldur  getið  um  goðlausa  eða  trúlausa  íslendinga  á  þessum 
tíma  eins  og  á  landsnámsöldinni,  og  virðist  því  eigi  hafa 
borið  mikið  á  þeim. 

Staða  hinna  kristnu  manna  á  þessum  árum  mátti  því 
heita  heldur  góð.  Ef  þeir  fóra  spaklega  að,  gátu  þeir  notið 
sama  friðar  sem  aðrir,  og  þeir  gátu  fengið  kunningja  sina 
og  fleiri  til  þess  að  taka  trú  sina,  ef  þeir  fóru  að  með  lagi 
og  lempni.  En  þótt  ein.staka  menn  tækju  kristni,  var  þó 
fjarri  því,  að  mikið  yrði  ágengt  með  að  kristna  alt  ísland. 
Pess  hefði  eflaust  orðið  langt  að  biða,  ef  engin  örvan  og 
hjálp  hefði  komið  utan  að  og  enginn  hefði  hafið  kristni- 
boðið  að  nýju.  Á  meðan  Noregur  var  alheiðinn  og  ram- 
heiðinn  maður  .sat  þar  að  ríki,  eins  og  Hákon  jarl  Sigurös- 
son,  var  tæplega  stórra  breytinga  að  vænta  á  Islandi.  En 
nú  „var  sú  tið  komin",  segir  Snorri  SturUison,  „at  fyrir 
dæmask  skyldi  blótskaprinn  og  blótmenninir,  en  í  stað  koma 
heilög  trúa  ok  réttir  siðir".^) 

í*ótt  Hákon  Hlaðajarl  væri  vitsmunamaður,  átti  hann 
þó  eigi  góðan  mann  að  geyma;   kom   það   best   fram  eptir 


')  Vápn  5/37.  ")  Lax.  40/149.  Ýmislegt  beiidir  hins  vegar  á  að 
menn  hafi  í  Döhinum  haldið  í  fastara  lagi  við  fornan  átrúuað.  I  Noregi 
má  sjá  að  einstaka  menn  trúðu  á  mátt  sinn  og  megin,  Hkr.  I,  17/192; 
Fms.  II,  200/151,  235/365.  Sigmundur  Brestisson,  sem  var  alinn  upp  í 
Noregi,  trúði  á  mátt  sinn  og  megin,  Flat.  I,  114/144,  296/365;  Fms.  II, 
184/107—108,  189/123.  Á  döguni  Ólafs  hins  helga  er  einnig  getið  um 
þess  konar  trú,  Hkr.  II,  201/448—49,  215/473;  Fms.  V,  189/48,  201/67. 
3)  Hkr.  I,  .50/356. 


Hákou  Hlaðajarl  og  Ólafur  Tryggvason.  339 

það,  er  hann  hafði  unnið  sigur  á  Jómsvíkingum  og  þóttist 
fullfastur  í  sessi.  Hann  gerðist  þá  svo  ósiðlátur,  að  konum 
manna  og  dætrum  var  eigi  óhætt  fvrir  honum.  Þetta  varð 
honum  að  falli.  Bændur  gerðu  uppreist  á  nióti  honum  og 
i  þeim  ófriði  var  hann  drepinn,  en  rjett  um  það  leyti  kom 
Ólafur  Tryggvason  til  Prándheims.  Hann  kom  eins  og 
hann  væri  kallaður.  Bændur  urðu  honum  fengnir  „ok  vildu 
eigi  annat  heyra,  en  Oláfr  Tryggvason  skyldi  konungr  vera". 
Var  hann  þá  til  konungs  tekinn  á  allsherjarþingi  i  f  ránd- 
heimi.^) 

Ólafur  Tryggvason  var  einhver  hinn  glæsilegasti  niaður, 
sem  sögur  fara  af  i  Noregi.  Hann  var  gæddur  hinum  mestu 
hæfileikum.  bæði  andlegum  og  líkamlegum.  Hann  var  mik- 
ill  vexti,  tigulegur  og  snarlegur,  hvítur  á  hárslit.  Hann  var 
rammur  að  afli  og  hinn  mesti  íþróttamaður.  Hann  var 
allra  manna  glaðastur  og  leikinn  mjög.  Hann  var  örlyndur, 
blíður  og  litillátur,  en  hann  var  lika  allra  manna  grimmast- 
ur,  ef  hann  reiddist.  Hann  var  stórgjöfull  og  vinsæll  mjög 
meðal  raanna  sinna.  Vinir  hans  elskuðu  hann,  óvinir  hans 
hræddust  hann,  en  almenningi  fanst  mjög  til  um  slikan 
konung.  Pað  var  því  eigi  að  undra.  þótt  framkvæmd  hans 
yrði  mikil,  þá  er  hann  fjekk  konungsvald  yfir  Noregi.^) 

Ólafur  Tryggvason  haf  ði  i  uppvexti  fengið  mikla  reynslu 
og  þroska,  bæði  í  Hóhngarði  austur  og  i  viking.  Hann 
hafði  æft  sig  i  iþróttum,  reynt  sig  i  bardögum,  vanist 
umgengni  við  marga  menn  og  beitt  alls  konar  ráðum  og 
brögðum  sem  títt  var  meðal  vikinga.  Vist  hans  á  Rúslandi 
og  vikingalif  hans  hafði  mikil  áhrif  á  hann.  Hann  hafði 
orðið  of  opt  að  grípa  til  illra  bragða  og  verka,  og  fyrir  þvi 
höfðu  hinir  lakari  eiginleikar  hans  fengið  færi  á  að  æfast 
og  taka  þroska.  Hann  varð  þvi  bæði  brögðóttur  og  undir- 
förull,  svikull  og  grimmur.  ef  þvi  var  að  skipta. 

Pað  hafði  afarmikla  þýðingu  fyrir  Ólaf  Tryggvason  að 


»)  Fsk.  21/112;  Hkr.  l  51/357.  ')  Agr.  16/393;  Oddr  45-46/313- 
314;  Oddr^  36/38;  Hkr.  I,  85/408-409;  Fms.  H.  206/169—170.  2.34/258, 
236-237/274-277. 

22» 


340  Söguöldin. 

hann  koni  til  Englands  og  tók  þar  kristni.  Hann  fór  þang- 
aö  i  viking  991  og  var  þá  með  tveimur  vikingaforingjum, 
Guðmundi  Stegitanssyni  og  Justin,  sem  ef  til  vill 
hefur  verið  Jósteinn  móðurbróðir  haiis.  Þeir  liöfðu  allir 
390  skipa,  svo  að  það  var  eigi  litill  her,  sem  þeir  áttu  fyrir 
að  ráða.  feir  tóku  land  á  Staines  við  Thems  og  herjuðu 
þar.  Síðan  fóru  þeir  til  Sandwich  og  þaðan  norður  til  Ips- 
wich.  Pá  tijeldu  þeir  aptur  suður  til  Essex  og  sigldu  inn 
hinn  þrönga  Blackwaterflóa,  er  þá  hjet  Panta.  I*á  var 
Brihtnoth  yfirmaður  (ealdorman)  i  Austurangel,  hraustur 
maður  og  mætur.  Hann  safnaði  liði  og  fór  á  móti  víking- 
unum.  Fundur  þeirra  varð  við  Maldon  og  varð  þar  ein 
hin  frægasta  orusta  á  Englandi  á  þeim  timum;  er  skýrt  frá 
henni  i  kvæði  einu  engilsaxnesku,  sem  frægt  er  orðið. 
Brihtnoth  fjell  og  vikingarnir  unnu  sigur.  í*á  skaut  Aðal- 
ráði  Englakonungi  skelk  i  bringu  og  keypti  hann  með  ráði 
nokkurra  höf  ðingja  sinna  frið  af  víkingunum '  fyrir  10000 
pund.  Auk  þe.ss  skyldu  þeir  fá  vistir  þangað  til  þeir  færu 
brott,  en  hins  vegar  skyldu  þeir  hjálpa  konungi  á  móti 
öðrum  vikingum.  f  etta  var  i  fyrsta  sinn  að  Englakonungur 
keypti  frið  af  vikingunum.^) 

Ólafur  Tryggvason  var  eptir  þetta  i  vesturviking,  og 
mun  hann  hafa  átt  eigi  lítinn  þátt  í  ránum  víkinganna  á 
Öngulsey  (Anglesey),  Lindesey  og  víðar  á  norðanverðu  Eng- 
landi.  8.  september  994  koni  hann  ásamt  Sveini  konungi 
tjúguskegg  með  94  .skip  til  Lundúnaborgar  og  settust  um 
hana.  Peim  tókst  þó  eigi  að  vinna  borgina,  en  þeir  herjuðu 
þá  um  sunnanvert  England,  brendu  hýbýli  manna  og  gerðu 
mikinn  skaða  á  mönnum  og  fje.  Aðalráður  konungur  bauð 
þeim  þá  mikið  fje,  ef  þeir  Ijetu  af  ránum.  Peir  Olafur 
gengu  að  þvi,  og  fengu  16000  pund  og  vistir  í  Wessex 
handa  liði  sinu.  Ælfheah,  biskup  í  Winchester,  sem  síðar 
varð  erkibi.skup  i  Kantaraborg  (1006—1011),  og  Æthelwerd 
yfirmaður  fóru  síðan  að  boði  Aðalráðs  konungs  á  fund  Olafs 

^)  Steenstrup,  Norm.  III,  228—238  (þar  er  þýðing  af  kvæðinu  um 
oiustuna  við  Maldon),  IV,  55  o.  ef. 


Ólafur  Tryggvasoii  á  Eiiglandi.  341 

Tryggvasonar  og  báðu  hann  að  koma  til  móts  við  konung. 
Peir  seldu  honum  gisla  og  fylgdu  honum  síðan  með  mikilli 
viðhöfn  til  konungs,  sem  var  þá  í  Andover,  „og  Aðah-áður 
konungur  tók  við  honum  úr  hendi  biskups  og  gaf  honum 
konunglegar  gjafir".^)  Ord  þessi  i  Engilsaxnesku  kronikunni 
lúta  að  því  að  Ólafur  Tryggvason  var  staðfestur  í  Andover 
af  biskupi  og  að  konungur  var  hjálplegur  við  þá  athöfn. 
Fyrir  velgjörðir  konungs  hjet  Ólafur  honum  þvi  að  herja 
eigi  framar  á  England.  Efndi  hann  það  vel;  sumarið  eptir 
sigldi  hann  til  ættlands  sins.^) 

Að  því  sem  segir  í  fornsögum  vorum,  var  Ólafur  skírður 
i  Syllingum  (Scillyeyjum),  áður  en  þetta  var.^)  Má  vel  vera 
að  það  sje  rjett,  en  það  skiptir  hjer  minstu;  þýðingarmeira 
var  það  fyrir  kristnina  að  Ælfheah  biskup  hafði  auðsjáanlega 
mikil  áhrif  á  Ólaf  Tryggvason  eptir  staðfestingu  hans.  Bisk- 
up  hefur  líklega  unnið  hann  í  þjónustu  kirkjunnar,  þá  er 
hann  kendi  honum  kristin  fræði,  því  að  hann  lagði  mikla 
stund  á  að  snúa  heiðnum  mönnum  til  kristni.  f  að  er  auð- 
sætt  af  öllu,  að  Ólafur  hefur  um  þetta  leyti  .sett  sjer  það 
takmark  að  vinna  riki  Haralds  hárfagra  og  kristna  alla 
norræna  menn,  þvi  að  vorið  eptir  (995)  fór  hann  frá  Eng- 
landi  að  öllu  undir  það  búinn.  Mun  Ælfheah  biskup  hafa 
búið  hann  undir  kristniboðið.  Hann  hafði  með  sjer  frá 
Englandi  Sigurð  biskup  og  fleiri  kennimenn.  A  leiðinni 
neyddi  hann  Sigurð  jarl  Hlöðvisson  í  Orkneyjum  til  þess  að 
láta  skírast.^) 


^)  Anglo-saxon  Chronicle,  ed.  Thorpe  I,  242,  lika  í  Monuinenta  hist. 
Brit.  I,  402—403.  sbr.  Florentius,  Chronicon,  s.  ritsafn  I,  582.  *)  Steen- 
strup,  Norni.  III,  239-242;  Munch,  Hist.  II.  243-24S.  »)  Ágr.  16/392 

-393;  Oddr  11/243-244;  Fsk.  21/111;  Hkr.  I,  31/308-311;  Theodricus 
14.  Vísindamenn  greinir  á  um  hvort  Olafur  Tryggvason  hefur  verið 
skírður  fyr  en  í  Andover  af  Ælfheali  hiskupi,  því  að  skirn  og  staðfest- 
ing  fóru  opt  fram  saman,  þá  er  fullorðnir  menn  voru  skírðir,  sbr.  Steen- 
strup,  Norra  III,  241—42  nm.;  A-  D.  Jörgensen,  Den  nord.  kirke  bls.  310; 
A.  Chr.  Bang,  Norsk  Kirkes  Hist.  bls.  44;  Taranger.  Angelsaks.  kirkes 
indfl.  bls.  125.  *)  Hkr.  I.  iljBm    Maurer.    Bekehrung  I,   282  o.  ef., 

Munch,  Hist.  II,  259  o.  ef.;  A.  D  .lörgenseu,  Den  nord.  kirke  321  o.  ef. : 
A.  Chr.  Bang,  Norsk  Kirkes  Hist.  44  o.  ef. 


342  Söguöldin. 

Um  þetta  leyti  var  óvenjulega  sterk  andleg  eöa  líirkju- 
leg  hreifing  uppi  víða  i  tiinum  kristnu  löndum,  og  liún  fór 
vaxandi  um  alllangt  skeiö.  Til  skamms  tíma  liefur  lireifing 
þessi  verið  talin  afleiðing  af  þvi,  að  menn  liaíi  ætiað  að 
tieimurinn  mundi  farast  árið  1000  eptir  Krists  fæðingu  og 
að  sú  liugsun  liafi  gripið  íjölda  manna  með  ótta  og  skelf- 
ingu.  Margir  liafi  þvi  viljað  sjá  sálum  sinum  borgið  með 
guðrækilegu  líferni,  pílagrimsgöngum  til  lielgra  staða  og 
gjöfum  til  guðsþakka.  En  er  liættan  var  um  garð  gengin, 
tiafi  liræðslan  snúist  upp  i  fögnuð,  gleði  og  þakkargjörð. 
Mestur  á  ótti  þessi  og  angist  að  liafa  verið  á  Frakklandi,  og 
var  sagt  að  liún  hafi  sprottið  af  misskilningi  á  orðum  þeim, 
sem  standa  í  (Jpinberunarbók  Jóhannesar,  20.  kapitula,  um 
þúsund  ára  riki  Krists.^)  En  nýjar  rannsóknir  hafa  leitt  i 
Ijós,  að  söguleg  heimildarrit  frá  10.  og  11.  öld  benda  alls 
eigi  á  að  menn  hafi  alment  trúað  þvi  að  heimurinn  mundi 
farast  árið  1000;  eigi  er  heldur  hægt  að  sjá  neinar  veru- 
legar  menjar  um  það  af  gjafabrjefum.  Að  vísu  er  þess 
getið,  að  prestur  einn  i  Paris  haíi  minst  á  það  eitt  sinn  i 
prjedikunarstólnum,  að  heimurinn  mundi  farast  árið  1000. 
Abbo  ábóti  í  Fleury,  hinu  nafnkunna  klaustri  við  Loire,  i 
miðhluta  Frakklands,  skýrir  frá  þvi  árið  990.  Hann  kveðst 
hafa  heyrt  það,  þá  er  hann  var  á  ungum  aldri.  Hann  lagði 
engan  trúnað  á  það  og  segist  hafa  síðar  mótmælt  alvarlega 
prjedikun  þessari;  mundi  hann  varla  hafa  gert  það,  ef  kenni- 
menn  hefðu  alment  trúað  því  að  heimurinn  mundi  tortimast 
það  ár.  Hitt  er  annað  mál,  þótt  kennimenn  haíi  þá  prje- 
dikað  um  dómsdag  og  hinn  síðasta  dag  heimsins,  eins  og 
þeir  hafa  gert  alt  til  þessa  dags.^) 


^)  Sbr.  t.  a.  m.  Fr.  Nielsen,  Haandbog  i  Kirkens  Hist.  II,  1.  útg. 
bls.  283,  2.  litg.  bls.  2.39;  Steenstrup,  Norm.  III,  404—5;  Henri  Marliii. 
Histoire  de  France  (Paris  1844)  III,  40  o.  f;  L.  Stacke,  Deutsche  Ge- 
schichte,  b.  útg.  (Bielefeld  1892)  I,  294;  C.  Cantu,  Verdenshistorie  III, 
491.  ^)  H.  V.  Eichen,    Die  Legende    von    der  Erwartung   des  Welt- 

unterganges  und  der  Wiederkehr  Christi  im  Jalu-e  1000.  í  Forschungen 
zur  Deutschen  Geschichte.  XXIII,  303-318.  Ch.  Pfister,  Études  sur  la 
regne  de  Robert  de  Pieux,  í  Bibliotheque  de  l'ecole  des  hautes  études. 
Paris  188.5.  64.  hepti,  bls.  322  o.  ef. 


Árið  1000.     Cluuynmnkarnir.  343 

Hin  kirkjulega  og  andlega  hreifing,  sem  hófst  á  10.  öld, 
stafaði  af  ým.sum  ástæðum.  en  sjerstaklega  áttu  Cluny  munk- 
arnir  (Cluniacensar)  mikinn  þátt  í  henni.^)  Peir  fylgdu  Bene- 
diktsreglunni  með  þeim  strangleik.  sem  til  var  ætlast  í  upphafi 
og  endurbættii  hana.  Odó  ábóti  (926—942)  fjekk  önnur 
klaustur  til  þess  að  innleiða  reglu  þeirra  og  gjörðu  þau  öll 
samband  sin  á  milli  og  stóðu  undir  yfirumsjón  ábótans  í 
Cluny,  en  hann  stóð  undir  páfa  og  var  þar  enginn  maður  i 
milli.  Odó  ábóti  fór  opt  til  ítalíu  að  vinna  þar  að  ým.sum 
endurbótum,  og  eptirmenn  hans  lijeldu  sömu  stefnu.  Reglan 
breiddist  út  svo  að  Clunyklaustur  risu  upp  viðsvegar  um 
allan  vesturhkita  Evrópu  sunnan  frá  Benevento  og  norður 
að  Atlantshafi.  Clunymunkar  heimtuðu  einlifi  af  kennimönn- 
um,  svo  að  heimilislif  skyldi  eigi  glepja  þá  og  þeir  gætu 
verið  óháðir. 

Trúarlífið  hafði  þá  um  hrið  verið  í  mestu  niðurlægingu. 
Klaustur  og  kirkjur  voru  háðar  aðalsmönnum  og  páfaveldið 
var  ósjálfstætt  .sökum  siðleysis  páfanna  og  annara,  er  þar 
áttu  mestan  hlut  að  máli.  En  til  þess  að  breyta  þessu,  hófu 
munkarnir  frá  Cluny  mikla  baráttu.  Peir  náðu  mörguni 
klau.strum  úr  höndum  leikmanna  og  lögðu  þau  undir  ábót- 
ann  í  Cluny.  og  er  framliðu  stundir,  reyndu  þeir  að  koma 
leikmönnum  undir  yfirráð  kennimanna,  eins  og  siðar  mun 
sagt.  Á  10.  öld  breiddist  hreifing  þessi  út  um  alt  Frakk- 
land  og  Lothringen;^)  þaðan  barst  hún  út  um  Pýskaland  og 
til  Norðurlanda,  einkum  Danmerkur,  en  það  var  nokkru  síðar 
en  hjer  er  komið  sögunni  (á  dögum  Knúts  rika). 

Odó  erkibiskup  og  Osvald  biskup  frændi  hans  komu 
Englandi  i  samband  við  þessa  hreifingu  á  meginlandinu.    I'á 


')  Klaustrið  í  Cluny  (á  latiuu  Cluniacum).  smábæ  einuui  i  Bourgogue. 
Hustarlega  á  Frakklandi,  var  selt  á  stofn  910.  Cluuy  er  við  á  eina,  sem 
Grosue  heitir,  og  rennur  hún  i  Sáone.  Um  sögu  Cluniacensa.  störf  þeirra 
og  áhrif,  sjá  Ernst  Sackur.  Die  Chmiacenser  in  ihrer  kirchlichen  und  all- 
gemeingeschichtlichen  Wirksamkeit  bis  sur  Mitte  des  elften  Jahrimn- 
derts.  l-II.  Halle  1892—1894.  E.  Lavisse.  Histoire  de  France.  Tome 
II,  2  (Paris  1901),    bls.  123  o.  ef.  ")  E.  Sackur,    Die  Cluniacenser   I. 

121  o.  ef. 


344  Söguöldin. 

er  Odó  átti  að  taka  við  erkibiskupsembætti,  fór  hann  fyrst 
til  Fleiiry  og  gerðist  þar  Benediktsmunkur,  til  þess  að  kynn- 
ast  hinni  kirkjulegu  hreifingu  og  endurbótum  þeim,  sem 
gerðar  voru  á  klaustrunum  á  Frakklandi.^)  Hann  barðist 
síðan  fyrir  samskonar  endurbótum  á  Englandi,  en  einkan- 
lega  vann  eptirmaður  hans  Dunstan,  erkibiskup  i  Kantara- 
borg  (959—988),  mjög  mikið  að  endurbótum  í  sömu  stefnu 
sem  Clunymunkar.  Hann  hafði  kynst  þeim,  er  hann  dvaldi 
i  Blandinium-klaustri  i  Flandern,  rjett  hjá  Gent.  Dunstan 
hreinsaði  klaustrin  og  endurnýjaði  reglur  þeirra;  hann  vjek 
veraldlegum  kanókum  burtu  úr  kanókasetrum  við  dóm- 
kirkjurnar  og  skipaði  munka  í  stað  þeirra.  Hann  hvatti 
prestana  til  að  vera  skyldurækna  og  reyndi  að  vekja  trúar- 
lífið  og  bæta  siðferði  landsmanna.  Dunstan  mætti  mikilli 
mótstöðu  hjá  löndum  sínum  og  á  ríkisárum  Aðalráðs  kon- 
ungs  hins  ráðlausa  dundu  hörmungarnar  yfir  England,  svo 
að  kirkjulegt  líf  gat  eigi  náð  þar  neinum  verulegum  blóma, 
fyr  en  friður  komst  á,  eptir  að  Knútur  hinn  riki  hafði  unnið 
konungdóm  á  Englandi  (1016).  En  ýmsir  kennimenn  hjeldu 
fram  stefnunni  og  störfuðu  að  sama  takmarki  sem  Dunstan.^) 
Einn  af  þeim  var  Ælf  heah  biskup,  sem  staðfesti  Ólaf  Tryggva- 
son;  var  hann  bæði  guðhræddur  maður,  lærður  og  staðfastur, 
og  Ijet  að  lokum  líf  sitt  fyrir  víkingunum  (1011). 

Pótt  ófriður,  rán  og  hernaður  væri  mjög  algengur,  urðu 
samt  margir  gripnir  af  hugsjónum  Clunymunka  og  hinni 
kirkjulegu  og  andlegu  hreifingu,  sem  þeir  höfðu  mest  vakið. 
Ymsir  tóku  að  iðka  vísindi  af  kappi,  einkum  í  Reims,  sum- 
staðar  á  Norður-ítalíu  og  við  hirð  þýska  keisarans.  Pila- 
grímsgöngur  urðu.  tíðar.  Konungar  Ijetu  reisa  fjölda  af 
kirkjum  og  voru  kennimönnum  vinveittir  og  sumir  þeirra 
studdust  við  fylgi  þeirra.  Sökum  þess  varð  timabil  þetta 
mikið   framsóknarskeið   fyrir   kristnina  einnig  að   þvi  leyti 


*)  Sbr.  Hans  Olrik,  Konge  og  Præstestand  I  (stærri  útgáfan  1892), 
117;  Taranger,  Den  angels.  kirkes  indfl.,  bls.  93.  ^)  Um  hann  sjá  W. 
Stubbs,  Memorials  of  Saint  Dunstan,  London  1874;  W.  F.  Hook,  Lives 
of  the  archbiskops  of  Canterbury  l,  382  o.  ef.     London  1860. 


Andleg  hreifing.    Kristniboð  Ólafs  Tryggvasonar.  345 

sem  útbreiðslu  hennar  snerti.  Um  sama  leyti  sem  kristni 
var  boðuð  í  Noregi  og  á  Islandi,  unnu  kennimenn  og  kon- 
ungar  eða  aðrir  þjóðhöfðingjar  að  kri.stniboði  á  Rúslandi, 
Ungverjalandi.  Póllandi  og  Prússlandi.  A  þvi  ári  sem  Gissur 
og  Hjalti  Skeggjason  boðuðu  kristni  að  lögbergi,  kraup  hinn 
þýsk-rómverski  keisari  Ottó  hinn  þriðji  að  bæn  í  Gnesen 
við  gröf  Aðalberts  biskups,  hins  ágætasta  trúboða  á  þeim 
tima,  sem  haföi  látið  líf  sitt  á  kristniboðsferð  meðal  Prússa 
(997),  og  þá  var  settur  þar  erkibiskupsstóll  handa  Pólverjum. 
Sama  ár  fengu  Ungverjar  einnig  erkibiskup.') 

f*að  getur  varla  verið  efa  bundið  að  Olafur  Tryggvason 
hafði  orðið  eitthvað  snortinn  af  þessari  hreiíingu,  á  meðan 
hann  var  á  Englandi.  þótt  þess  sje  eigi  getið.  að  minsta 
kosti  eigi  beinlínis.  Pá  er  hann  hafði  látið  hylla  sig  um 
endilangan  Noreg,  tók  hann  þegar  að  boða  landsmönnum 
kristni  með  ölkim  þeim  dug  og  því  kappi,  sem  honum  var 
gefið.  Hann  beitti  bæði  góðu  og  ilki.  bkðu  og  stríöu  til 
þess  að  fá  menn  til  að  taka  skirn.  Hann  boöaði  mönn- 
um  kristni  bæði  á  þingum  og  heima  hjá  þeim,  eða  er  menn 
komu  á  fund  hans.  Hann  sótt  menn  heim  sjálfur  e&a  sendi 
eptir  þeim.  Opt  reyndi  hann  fyrst  að  vinna  höfðíngjana  í 
hverjum  landshluta  á  mál  .sitt,  til  þess  að  sundra  mót.stöðu 
manna.  Hann  Ijet  þá  suma  þeirra  fá  .stórar  veislur  eða 
mikil  hjeruð  að  Ijeni;  öðrum  gaf  hann  gjafir  eða  Ijet  þá  fá 
rikulegt  kvonfang.  Öllum  hjet  hann  vináttu  sinni.  sem  Ijetu 
skirast.  Margir  höfðingjar  spöruðu  eigi  heldur  að  maka 
krók  sinn,  áður  en  þeir  Ijetu  skirast,  og  sönídu  um  launin 
við  konung.  f*á  er  höfðingjarnir  höfðu  tekið  kristni.  gerðu 
bændur  það  einnig,  þvi  að  þeir  voru  vanir  að  fylgja  þeim 
í  ahuennum  málum.  En  stundum  beitti  konungur  brögðum 
og  ofbeldi,  ef  eigi  dugði  annað.  Hann  bauð  þá  bændum  tvo 
kosti,  annaðhvort  að  berjast  við  sig  eða  láta  skírast.  Mörg- 
um  mönnum  sýudi  konungur  vináttu  og  bkðu  til  þess  að 
vinna  þá  undir  kristni,  og  sumir  Ijetu  einnig  skírast  af  vin- 


0  Sbr.  W.  Giesebrecht.    Geschichle  der  deut.schen  Kaiserzeit  I,  5. 
Aufl.  bls.  675  o.ef.  A.  Hauch.  Kirchengeschichte  Deutschlaiids  III.  257  o.  ef. 


34()  Söguöldin. 

áttii  og  ást  til  hans,  eða  af  þvi  að  þeim  faust  svo  mikið  til 
um  liann.  Hann  bað  menn  og  taldi  um  fyrir  þeim,  lijet 
þeim  gjöfum  og  góðvild  siuni,  Opt  sýndi  tiann  mikla  þolin- 
mæði,  þá  er  tiann  liugði  að  alt  mundi  vinnast  með  góðu. 
Stundum  reyndi  liann  jafnvel  íþróttir  við  menn,  til  þess  að 
þeir  Ijetu  skírast.  En  sununn  lijet  liann  líka  refsingum  og 
dauða.  Og  þá  varð  liann  stundum  afarreiður  og  grimmur 
gegn  þeim  mönnum,  sem  flýðu  fund  lians  og  sýndu  ósveigjan- 
lega  þverúð  og  fastlieldni  við  fornan  átrúnað.  Ljet  hann 
þá  pína  slika  menn  grimdarlega  til  dauða.  Fyrir  því  segir 
í  sögunum,  að  Ólafur  konungur  hafi  „brotið  menn  til  kristni." 

Ólafur  sigraði  alla,  sem  hann  reyndi  sig  viö;  heiðnir 
menn  tóku  eptir  því  og  skildu,  að  guð  hans  var  sterkari 
og  máttkari  en  guð  þeirra.  Hann  var  líka  sagður  svo  byr- 
sæll,  að  hann  sigldi  það  opt  á  einum  degi,  er  aðrir  sigldu 
tvo  eða  þrjá,  og  „í  mörgum  hkitum  var  hans  gipt  langt 
umfram  aðra  menn".^)  Er  það  eigi  undarlegt  þótt  mönnum 
fyndist  svo,  þvi  að  á  rúmum  fjórum  árum  tókst  honum  að 
koma  kristni  um  endilangan  Noreg  og  í  þau  lönd,  sem  bygð 
voru  þaðan,  Pó  það  væri  eigi  nema  að  nafninu,  var  það 
mikið  stórvirki. 

Ólafur  Tryggvason  tók  þegar  á  fyrsta  rikisári  sinu  að 
hugsa  urn  að  kristna  ísland.  Á  meðan  hann  var  fyrir  vestan 
haf  fjekk  hann  hin  fyrstu  kynni  af  íslendingum,  svo  kunnugt 
sje,  þvi  að  þar  kom  til  hans  íslendingur  einn,  er  Stefnir 
lijet  þorgilsson  og  gerðist  hans  maður.  Stefnir  var  fædd- 
ur  og  uppalinn  á  Kjalarnesi  og  var  Eilifur  afi  hans  sonur 
Helga  bjólans.  Hann  fór  á  unga  aldri  utan  og  tók  kristna 
trú  i  Danmörku.  Segir  1  Ólafs  sögu  Tryggvasonar  að  hann 
hafi  siðan  hitt  Þorvald  viðförla  og  farið  með  honum  viða 
um  lönd  að  kanna  helga  staði.^)  Á  það  að  hafa  verið  eptir 
að  Porvaldur  kom  utan  frá  íslandi.  Aptur  á  móti  er  sagt 
i  Kristni  sögu,  að  þeir  forvaldur  hafi  fundist  eptir  hvarf 
Ólafs  Tryggvasonar  og  að  þeir  hafi  þá  farið  víða  um  lönd, 
allar  götur  til  Jórsala.    Par  hafi  þeir  snúið  aptur  og  haldið  til 


')  Oddr  46/314.        -)  Fms.  I,  1,59/276. 


Kristniboð  Stefiiis  f  orgilssonar.  347 

Miklagarðs,  svo  til  Kænugarðs  eptir  Nepr.  Porvaldur  hatl 
andast  á  Rúslandi,  en  þá  haíi  Stefnir  farið  til  Danmerkur.^) 
Saga  þessi  er  enn  ósennilegri  en  hin  fyrri.  þvi  aÖ  Porvaldur 
víðförli  mun  hafa  byrjað  Jórsaiaferð  sina  löngu  fyrir  Svoldar- 
bardaga.  Petta  er  þvi  að  öllum  líkindum  sögusögn  ein.  sem 
hefur  myndast  af  þvi  að  æfi  þeirra  Porvalds  og  Stefnis  var 
að  sumu  leyti  lík.  Báðir  höfðu  þeir  boðað  kristní  á  íslandi 
og  hvorugur  þeirra  kom  til  landsins  eptir  það.  í*á  er  fram- 
liðu  stundir,  settu  menn  því  ferðir  þeirra  og  þá  sjálfa  í 
samband  hvorn  við  annan.  er  menn  sögðu  sögu  þeirra. 

Stefnir  mun  hafa  farið  frá  Danmörku  vestur  um  haf  og 
hitt  þar  Ólaf  Tryggvason.  Hann  fór  með  konungi  til  Noregs 
og  hefur  að  likindum  fylgt  honum  um  landið  á  liyllingar- 
ferð  hans.  En  er  konungur  tók  að  hugsa  um.  hvern  hann 
skyldi  senda  til  íslands  til  þess  að  kri.stna  það.  þótti  honum 
Stefnir  liklegastur  til  þess,  þvi  að  hann  hugði  að  honum 
mundi  verða  meira  ágengt  við  landa  .sina  en  útlendum 
manni.  Hann  bað  þvi  Stefni  að  fara  i  þeim  erindum  til  Is- 
lands.  Stefnir  fann  enga  innri  köllun  hjá  sjer  lil  þess,  en 
kvaðst  fús  á  að  gera  vilja  konungs,  þótt  sjer  segði  hugur 
þungt  um  ferðina.  Kouungur  fjekk  honum  .skip  og  föru- 
nauta,  þar  á  meðal  nokkra  kennimenn.  Stefni  gekk  feiðin 
vel  til  íslands  og  tók  hann  land  i  Gufárósi  í  Borgarfirði. 
Hann  byrjaði  þegar  að  boða  kristni  og  fór  djarflega  með 
erindi  sitt.  Hann  mun  eigi  hafa  dregið  neina  dul  á  það, 
að  hann  var  maður  Ólafs  konungs  og  að  hann  hefði  sent 
hann  til  þe.ss  að  kristna  landsmenn.  Hann  fór  um  landið 
við  10.  mann.  bæði  „vestur"  eða  .,norður"  úr  Borgarfiröinum 
og  „suður"  um  sveitir  þaðan;  en  annars  er  litið  sagt  af 
ferðum  hans.  Hann  hefur  farið  vestur  i  Dali  og  hitt  þar 
frændur  sina,  syni  Ósvífi's  Helgasonar:  hefur  þeim  mislikað 
mjög  kristniboð  Stefnis  og  eigi  samist  með  þeim  frændum. 
því  að  sagt  er  að  frændur  Stefnis  tækju  honum  verst  og 
mun  þar  sjerstaklega  átt  við  þá. 

Kristnin  hafði    eigi   fest  neinar  rætur  í  þeim  hjeruðum. 

')  Krist.  12/25. 


348  Söguöldin. 

sem  Stefnir  fór  um,  og  tóku  landsmenn  honum  því  illa, 
enda  mun  sumum  þeirra  eigi  tiafa  farið  að  litast  á  þær 
fregnir,  sem  þeir  höfðu  af  útbreiðslu  kristninnar.  En  er 
landsmenn  skipuðust  lítt  viö  kenningar  Stefnis,  reiddist  hann 
og  vildi  beita  hörðu,  eins  og  Ólafur  konungur  gerði  i  Noregi. 
Hann  tók  þá  að  „meiða  hof  ok  hörga  ok  brjóta  skurðgoð". 
Heiðnir  menn  söfnuðust  þá  saman  og  vörðu  hof  sín  og  goð, 
en  Stefnir  varð  að  flýja  til  frænda  sinna  á  Kjalarnesi,  og 
var  hann  með  þeim  um  veturinn. 

Aðfarir  Stefnis  vöktu  alhiiikla  gremju.  Heiðnir  menn 
tóku  því  að  íhuga,  hvernig  þeir  skyldu  hegna  honum  og 
vernda  trú  sina.  Þeim  þótti  ráðlegast  að  fara  gætilega  að 
Stefni  og  drepa  hann  eigi,  af  því  að  hann  var  sendimaður 
og  hirðmaður  Olafs  konungs.  sem  frægðarorð  flaug  af,  og 
þeir  máttu  vænta  þess  að  hefnd  væri  vis  af  hendi  konungs. 
Hins  vegar  þótti  þeim  eigi  mega  hiita  við  þau  lög,  sem  til 
voru  um  misgerðir  við  goðin,  því  að  þau  voru  eigi  sett 
með  sjertöku  tilliti  til  kristninnar.  Fyrir  þvi  var  það  i  lög 
tekið  á  alþingi  árið  eptir  (997),^)  að  hvern  þann  mann 
skyldi  gera  sekan  og  útlægan,  er  lastaði  goðin 
eða  gerði  þeim  nokkuð  mein  eða  ósæmd.  Kristnin 
var  þá  einnig  kölluð  frændaskömm,  og  var  það  ákveðið 
með  lögum,  að  hinir  fjarskyldari  frændur,  þrimenningar 
og  fimmmenningar  og  þeir,  sem  þar  voru  i  milli,  skyldu 
sækja  þá  frændur  sina,  sem  fyrir  sökum  væru 
hafðir.^)    Náfrændur  máttu  aptur  á  móti  eigi  eiga  saksókn. 


1)  Svo  segir  i  Krist.  6/10-11.  í  Ól.  s.  Tr.,  Fms.  I,  142/285  segir  að 
það  hafi  verið  sama  sumariö  sem  Stefiiir  kom  út  (996).  fótt  liann 
kunni  að  hafa  komið  til  íslands  fyrir  alþingi,  eins  og  þar  segir,  er  það 
þó  ólíklegt,  að  hann  hafi  verið  búinn  að  vekja  .svo  mikla  gremju  á  svo 
skömmum  tíma,  að  hægt  hafi  verið  að  gera  þetta  þegar  i  júni  996. 
^)  í  Krist.  6/10—11  stendur  „at  frændr  hinna  kristnu  manna  skyldu 
sækja  um  þá  guðlöstun,  nánari  en  þriðja  bræðra,  ok  firnari  en  næsta 
bi'æðra".  „triöja  bræðra"  voru  fimmmenningar  nefndir  í  fornöld,  en 
{•rimenningar  „næsta  bræðra".  Fjarskyldari  menn  en  fimmmenningar 
tóku  eigi  bætur  nje  guldu  eptir  frændur  sina.  I  01.  s.  Tr.,  Fms.  I, 
142/285  segir  að  „þrímenningar  ok  fjórmenningar  ok  þar  á  milli"  skyldu 
sækja  frændur  sína  um  sakir  þessar,  en  fjórmenningar  er  auðsjáanlega 


Lög  sett  gegn  kristninni.  3i9 

því  að  þeim  var  eigi  treystandi  til  þess  að  sækja  írændur 
sina  sökum  hinnar  niiklu  blóðskyldu  og  vináttu.  Með  lögum 
þessum  gengu  menn  svo  hart  að  þeim,  sem  gerðust  kristnir 
og  löstuðu  goðin,  að  hin  sterku  ættarbönd  voru  slitin 
og  er  það  bæði  einkennilegt  og  eptirtektavert  og  ólikt  öllu 
þvi,  sem  venja  var  til.  Er  auðsætt  af  því,  að  annaðlivort 
hefur  mönnum  þótt  niikils  við  þurfa  tiJ  þess  að  vernda  hin 
fornu  goð,  eða  að  einhverjir  ættingjar  Stefnis  hafa  verið 
honum  mjög  reiöir  og  átt  hjer  mikinn  hlut  að  máli.  Hvaða 
glæpi,  sem  menn  annars  unnu,  voru  þeir  eigi  kallaðir 
frændaskömm,  en  þetta  var  skoðað  sem  brot  á  móti  ættinni. 
Má  vera  að  Stefnir  hafi  brotið  goð  og  skemt  hof  fyrir  ein- 
hverjum  ættingjum  sinum,  og  þeir  haíi  þvi  reiðst  honum 
svo  mjög  og  fengið  þetta  i  hig  tekið.  Einnig  var  það  nokkur 
hagur  fyrir  ættina,  að  ættingjarnir  sjálfir  ættu  rjett  til  sak- 
sóknar  gegn  sHkum  frændum  sínum,  svo  að  íje  þeirra  lenti 
hjá  ættinni,  ef  það  væri  gert  upptækt.  Ef  ættingjarnir 
notuðu  eigi  rjett  þennan,  er  liklegt  að  þá  hafi  átt  sök  hver, 
er  vildi,  eins  og  opt  átti  sjer  stað.^) 

Lög  þessi  eru  hin  einu  lagaákvæði,  sem  sett  voru  á 
Norðurlöndum  á  móti  kristninni,  og  enn  eru  kunn;^)  sýna 
þau  ásamt  ýmsu  fleiru  að  margir  Islendingar  hafa  haldið  fast 
við  heiðnina  og  verið  mjög  móthverfir  kristninni.  Akvæði 
þessi  voru  i  lög  tekin  aðallega  sökum  aðgjörða  Stefnis  og 
þeim  var  líka  þegar  á  sama  alþingi  beitt  á  móti  honum. 
Frændur  hans  Osvífrssynir,  allir  nema  Ospakur,  sóttu  hann 


rnngt  i  staðinn  fyrir  fimmmenningar,  því  að  það  gat  eigi  verið  liin 
minsta  ástæða  til  þess  að  taka  fimmmenninga  uudan.  Allir  fjarskyld. 
ari  frændur,  þrímenningar  og  enn  fjarskyldari,  sem  bætur  áttu  að  taka 
eða  að  gjalda,  hafa  fengið  rjett  til  að  sækja  frændur  sína  um  goðlöstun, 
en  orðunum  „nánari"  og  „firnari"  í  Kristni  sögu  mun  vera  alveg  ofaukið, 
sbr.  Bjnrn  M.  Olsen,  Kristnitakan,  bls.  2.5 — 26.  Ósvifrssynir.  sem  sóttu 
Stefni,  voru  fjórða  og  fimta  við  hann  (Helgi  bjólau  —  Eilifur  —  f orgils 
Stefnir,  og  í  hinn  ættleggiun  Bjiirn  austræni  —  Ottar  —  Helgi  —  Ósvifur 
—  fórólfur  og  bræður  lians).  Guðbr.  Vigfússon  segir  í  ógáti  að  þeir 
hatí  verið  rjettir  fjórmenningar,  Safn  I,  430. 

^)  V.  Finsen.  Grág.  HI,  580.        *)  A.  D.  Jörgensen,  Den  nord.  kirke 
bls.  ,361. 


:i50  Söguöldin. 

og  gjörðu  hann  sekan.  Stefnir  var  á  þingi^)  og  niun  hann 
hafa  ætlað  sjer  að  boða  þar  kristni,  ef  það  hef  ði  verið  hægt. 
En  hann  sá  skjótt  að  það  var  eigi  til  annars  en  að  gera  ilt 
verra,  og  að  hann  gat  ekkert  á  unnið,  allra  síst  þá  er  margir 
frændur  hans  snerust  á  móti  honum.  Stefnir  fór  þvi  utan 
þegar  eptir  alþingi,  er  hann  var  ferðbúinn.  Skip  hans  haf  ði 
um  veturinn  staðið  upp  í  Gufárósi,  en  það  hafði  tekið  út  i 
vatnavöxtum  og  ofviðri,  þá  er  snjóa  leysti.  Heiðnir  menn 
kendu  það  reiði  goðanna  og  kváðu  um  það  visu.  En  skip 
Stefnis  skemdist  lítið  og  fór  hann  utan  á  þvi,  er  hann  hafði 
gert  við  það. 

Pk  er  Stefnir  kom  á  fund  Ólafs  Tryggvasonar,  fagnaði 
konungur  honum  vel;  sagði  Stefnir  honum  alt  hið  sanna  af 
ferð  sinni  og  hve  þunglega  Islendingar  hefðu  tekið  kristni- 
boði  hans.  Stefnir  var  siðan  með  konungi  á  meðan  hann 
lifði.  Hann  fór  með  konungi  til  Vindlands,  en  var  með  því 
liði,  sem  hafði  siglt  þaðan  frá  honum.  Fráfall  Olafs  kon- 
ungs  fjekk  Stefni  .svo  mikinn  harm,  að  hann  undi  eigi  í 
Noregi,  og  rjeð  hann  .sig  þá  til  suðurgöngu.  Hann  gekk  til 
Róms.  Á  heimleiðinni  sá  hann  i  Danmörku  Sigvalda  jarl. 
Stefni  var  gramt  i  geði  til  hans,  þvi  að  honum  þótt  hann 
vera  valdur  að  dauða  Ólafs  konungs  og  kvað  visu  um  það, 
að  níðingur  einn  hefði  dregið  Tryggvason  á  tálar.  Fyrir 
það  Ijet  Sigvaldi  jarl  drepa  Stefni.^) 


^)  Svo   virðist    mega    i"áða   af  þvi   sem    sagt  er  iim  svar  hans  til 
Ósvífrssona,  ef  það  er  eigi  yngri  sögusögn.  ^)  Krist.  6/9  —  11,    12/26; 

Fms.  I,  139/276,  142/283—286,  II,  187/118,  III,  263/19-20;  Flat.  I,  238— 
240/28.5-287,  294/362,  392/.500;  Fsk^  22/122;  Oddr  61/342,  Oddr^  ,53/49-50. 
Vísur  Stefnis,  sjá  Skjalded.  A  153—154. 


Utaiiferð  Stefnis.     Frjettir  af  kristninni.  351 


Kristniboð  Þangbrands. 

Stefni  vaið  mjög  lítið  ágengt  með  útbreiðslu  kristinnar 
trúar  á  Islandi,  en  hann  vakti  megna  óvild  og  mótspyrnu 
gegn  benni,  af  því  að  hann  fór  fram  með  ofbeldi.  Pótt 
flestum  rynni  reiði  við  Stefni,  er  hann  var  farinn  af  landi 
brott,  hvarf  þó  eigi  allur  ótti  frá  mönnum  fyrir  því.  Pað 
var  alkunnugt.  að  Ólafur  konungur  Tryggvason  hafði  sent 
hann  til  landsins,  og  það  fanst  mörgum  mjög  viðsjárvert, 
þvi  að  þá  tóku  að  spyrjast  þau  tíðindi  af  konungi,  að  hann 
byði  Norðmönnum  að  taka  kristni  og  að  margir  þeirra 
hefðu  þegar  orðið  að  hlýða  vilja  hans.  bæði  í  Gulaþings- 
lögum  og  i  Vikinni.  Sú  fregn  flaug  einnig  um,  að  kon- 
ungur  boðaði  kristni  öllum  þeim  Islendingum.  sem  komu  á 
fuud  hans.  Nokkrir  Islendingar  höfðu  komið  til  Noregs  hið 
sama  sumar  sem  Stefnir  fór  til  Islands  og  höfðu  þeir  eigi 
sjeð  annað  vænna,  en  að  taka  við  kristni.^) 

Pessi  tiðindi  vöktu  töhiverða  eptirtekt  á  Islandi  eins  og 
vonlegt  var.  Pótti  mörgum  það  mikil  íirn  að  hafna  fornum 
sið  og  átrúnaði.  En  er  Njáll  Porgeirsson  heyrði  menn 
mæla  slíkt,  segir  sagan  að  hann  hafi  sagt:  „Svá  litz  mér, 
sem  hinn  nýi  átrúnaðr  muni  vera  miklu  betri  ok  sá  muni 
sæll,  er  þann  fær  heldr;  ok  ef  þeir  menn  koma  út  hingat, 
er  þann  sið  bjóða,  þá  skal  ek  þat  vel  flj-tja''.  Hann  mælti 
það  opt.  Hann  fór  opt  frá  öðrum  mönnum  einn  saman  og 
þuldi.2) 

Pótt  hinn  snjalli  kristni  höfundur  Njáls  sögu  leggi 
auð.sjáanlega  Njáli  orð  hjer  i  munn,  mun  þó  eigi  þurfa  að 
efa  að  Njáll  hafi  tekið  vel  tíðindunum  um  hinn  nj'ja  átrúnað 
og  að  hann  hafi  hugsað  mikið  um  hvor  trúin  væri  betri. 
Er  eigi  ólíklegt  að  Kári  Sölmundarson,  sem  þá  var  kominn 
til  Njáls  fyrir  fám  árum.  hafi  getað  frætt  hann  eitthvað  um 
kristnina  og  að    flestir   fyrir  vestan   haf  hefðu  þennan  nýja 


1)  Hallfr.  5-6/91—99.        ^j  j^j    100/527. 


852  Söguöldin. 

átrúnað,  því  að  Kári  hafði  verið  þar  lengi.  Hann  var  að 
vísu  hirðmaður  Sigurður  jarls  Hlöðvissonar  í  Orkneyjum  og 
dvaldi  að  hkindum  lengst  þar  í  eyjunum,  en  hann  var  kunn- 
ugur  í  Suðureyjum  og  víðar  ve.stan  hafs,  þar  sem  hann 
mátti  kynnast  kristninni.^) 

í*etta  sama  sumar  um  haustið  (997)  kom  út  kristniboði 
nokkur  austur  í  Álptafirði  hinum  nyrðra  og  tók  hann  þar 
Jand  í  Selvogum  fyrir  norðan  Melrakkanes.^)  Hann  var 
eins  og  Stefnir  sendur  af  Olati  konungi  Tryggvasyni  og 
mátti  þá  landsmönnum  brátt  verða  Ijóst,  að  konungur  mundi 
ætla  sjer  að  kristna  ísland  alveg  eins  og  Noreg.  Kristni- 
boði  þessi  var  þó  eigi  ísleuskur,  heldur  var  það  prestur 
einn,  er  Pangbrandur  hjet,  og  var  ættaður  sunnan  af 
Saxlandi.^) 

Pangbrandur  prestur  cr  hinn  eini  af  hinum  útlendu 
kennimönnum  á  söguöldinni,  sem  nokkrar  sagnir  eru  af, 
áður  en  hann  kom  tii  Islands;  er  það  niest  af  þvi  að  hann 
var  harðla  likur  mörgum  þeim  köppum,  sem  sögurnar  segja 
mest  af.  Hann  var  mikiJI  maður  vexti  og  sterkur  að  afli. 
Hann  var  ofstopamaður  mikill  og  vigamaður,  og  fullhugi 
aö  allri  karlmensku,  þó  að  hann  væri  kennimaður,  ekki 
áleitinn,  en  harður  og  óvæginn,  ef  hann  varð  reiður.  Hann 
var  snjallur  í  máli  og  klerkur  góður.*) 

Pangbrandur^)  var  af  göfugri  ætt.    Pað  er  sagt  að  faðir 


1)  Nj.  84/397,  85/400,  86/407,  89-90/454-456.  •')  í  Nj.  100/527  segir 
að  haiin  hafi  komið  út  í  Beinifiröi,  þar  sem  heitir  Gautavík.  ^)  Elstu 
heimiklir  um  Pangbrand  og  kristniboð  hans  eru  flmm  vísur  í  Krist., 
01.  s.  Tr.  í  Fms.  og  Flat.  og  í  Nj.  eptir  forvald  hinn  veila,  Úlf  Ugga- 
son,  Steinunni  móður  Skáld-Refs  og  einn  ónafngreindan  mann.  Aðrar 
heimildir  eru  íslb.,  7/9,  9/14;  Ldn.  3/28.3;  Ágr.  16/393;  Oddr,  Fms.  X. 
23/276,  37/297;  Oddr^  16/23,  30/33;  Oddr^  26/46,  40/61;  Hkr.  I,  73/388, 
84/407-408;  Theodric  15,  19-21;  Hist.  Norv.  bls.  115;  Krist.  .5/8-9, 
6/9,  7-8/11—16,  10/19;  Nj.  100 -104/526 -.545;  Lax.  41/153—154;  Ól.  s. 
Tr.  Fms.  L  74/1.34-13.5,  81/151,  99/203,  141/28.3,  H,  188/118-20,  216/197- 
206,  218/208-211;  Flat.  L  88/115,  119/151,  237/28.5,  29.5/363,  336-.37/421- 
426,  339/427-428.  Ann.  IV  og  yngri  annálar.  *)  Hkr.  L  73/.388;  Fms. 
n,  188,120;    Flat.  L  295/363.  ")  Theodric  munkur  kallar  hann  !*jóð- 

brand  (Theobrand)  og  segir  að  hann  væri  frá  Flandern,  Monum.  hist.  Norv. 
15,  en  það  er  rangt,  sbr.  K.  Maurer,  (Norsk)  Hist.  Tidsskr.  3.  R.,  HL  5. 


í*angbrandur  prestur.  353 

hans  væri  greifi  af  Brimum  og  hjeti  Vilbaldur.  Pangbrandur 
var  til  menta  settur  og  tók  snemma  klerkvígslu ;  er  sagt  að 
hann  færi  með  Albert  biskupi  nokkruni  frá  Brimum  til 
Arósa  á  Jótlandi,  hvað  sem  í  því  er  hæft^)  Eitt  sinn  hitti 
hann  lika  Olaf  Tryggvason  á  Pýskalandi,  á  Vindlandi  (Kristni 
saga),  eða  á  Saxlandí  (Olafs  saga  Tryggvasonar),  og  gaf  Pang- 
brandur  honum  þá  skjöld,  er  á  var  markaður  kross  með 
líkneski  Krists.  Olafur  bauð  honum  þá  að  koma  til  sín,  ef 
hann  þyrfti  nokkurs  trausts  eða  halds.  Nokkru  síðar  varð 
Pangbrandur  að  flýja  fyrir  vigsök  eina  af  Saxlandi  og  Dan- 
mörku,  og  leitaði  hann  þá  á  fund  Olafs  Tryggvasonar,  sem 
var  þá  kominn  vestur  til  Englands.  Par  tók  Pangbrandur 
síðan  prestvígski  og  gerði  Ólafur  hann  að  hirðpresti  sínum. 

Pangbrandur  fór  með  Ólafi  konungi  til  Noregs  og  skip- 
aði  konungur  hann  prest  við  kirkju  þá,  sem  hann  Ijet  gera 
í  Mostur.  En  Pangbrandur  hjelt  sig  svo  ríkmannlega,  að  Qe 
^að,  sem  konungur  fjekk  honum,  gekk  tii  þurðar.  Hann 
tók  þá  að  herja  á  heiðna  menn  og  rænti  viða  og  lagði  það 
fje  fyrir  lið  sitt.  En  er  konungur  spurði  þetta,  stefndi  hann 
Pangbrandi  til  sín  og  bar  sakir  á  hann.  I*angbrandur  bað 
þá  konung  að  leggja  á  sig  nokkura  þraut  eða  torvelda  sendi- 
ferð  til  yfirbótar.  Stefnir  var  þá  nýkominn  af  Islandi,  og 
bauð  konungur  honum  þá  að  fara  þangað  og  kristna  landið.^) 

Konungur  fjekk  siðan  fangbrandi  menn  og  skip  og  Ijet 
búa  ferð  hans  sem  best.  1  föruneyti  hans  voru  nokkrir 
kennimenn  og  að  minsta  kosti  einn  Islendingur.  Pað  var 
Guðleifur  Arason  frá  Reykhólum,  vigamaður  og  hraust- 
menni  og  harðgjör  i  öllu.^) 

Pað  var  hvorttveggja  að  eigi  var  neinum  heiglum  hent 
að  fara  kristniboðsferð  þessa,  eptir  að  æsingur  var  hlaupinn 
í  marga  heiðna  menn,  enda  er  auðsætt  hvernig  Olafur  kon- 


1)  Sbr.  Maurer,  Bekehr.  I.  3S:i  o.  ef.  -^)  Kri.st.  .i— (i/8-9,  7/11: 

Hkr.  I,  73/:^;    Fnis.  I,  74/134-185,  81/151,  9".>-203,  II,  189/118-120;    Nj. 
100/.527.  3)  Nj.  100/528.    I  Krist.  og  Ól  s.  Tr.  eru  eugir  förunautar 

fangbrands  nefndir,    en  Guðleifs   er  þar  getiö  vir)  vig  Veturliöa  skálds 
■og  Porvalds  veila,  sbr.  einnig  Ldn.  3/283. 

23 


354  Síiguöldin. 

ungur  leit  á  það,  þar  sem  hann  Ijet  Pangbrand  í'ara  hana  til 
þess  að  leysa  af  hendi  þraut  til  yfirbóta  og  hann  íjekk  hon- 
uni  viganiann  til  fylgdar.  Má  nærri  geta  að  konungur  hefur 
eigí  ætlast  til  að  þeir  væru  þegar  uppnæmir,  ef  1  hart  færi, 
enda  var  þá  eigi  farið  að  mönnum  með  lipurð.  En  um 
hugarþel  ýmsra  landsmanna  ber  það  Ijósan  vott,  að  þeir 
vildu  eigi  mæla  við  fangbrand  nje  visa  honum  til  hafnar, 
þá  er  þeir  vissu  að  hann  var  kristinn  og  menn  hans.  I 
Njálu  segir  að  bræður  tveir  i  Berunesi,  í^orleifur  og 
Ketill  Hólmsteinssynir,  hafi  haldið  fund  og  bannað 
mönnum  að  eiga  kaup  við  þá.  Pangbrandur  leitaði  þá 
liðsinnis  hjá  Halli  af  Siðu,  sem  bjó  þá  að  A  í  Álptafirði,  og 
kvað  Olaf  konung  hafa  sent  sig  til  hans,  ef  hann  kæmi  i 
Austfjörðu.  Hallur  flutti  Pangbrand  heim  til  sin  og  hjelt 
hann  um  veturirin.  Hann  Ijet  gera  búð  handa  honum  og  skip- 
verjum  hans  þar  á  túnvellinum  og  tjalda  hana;  bjuggu  þeir 
Pangbrandur  í  henni  um  veturinn.  Kom  það  hjer  fram  sem 
optar  að  kristnir  menn  vildu  eigi  eiga  meira  samneyti  við 
heiðna  menn,  en  nauðsyn  var  á.  Þangbrandur  söng  messur 
í  búð  þessari  um  veturinn,  en  það  gat  hann  eigi  gert  í 
bæjarhúsum  Halls  á  meðan  allir  voru  heiðnir. 

Pað  leið  eigi  á  löngu  áður  en  slikur  vitsmunamaður 
sem  Hallur  tæki  að  gefa  gaum  að  sið  þeirra  Pangbrands. 
Hann  var  vel  til  hans  og  allra  förunauta  hans  og  var  opt  í 
búðinni  hjá  þeim.  Daginn  fyrir  Michaelsmessu  (29.  septbr.) 
hætti  Pangbrandur  vinnu  um  nón  og  hjelt  heilagt.  Hallur 
var  þá  í  búðinni  og  spurði  hvernig  á  þvi  stæði.  Pang- 
brandur  sagði  honum  að  á  morgun  væri  hátíð  Michaels 
höfuðengils  og  notaði  um  leið  tækifærið  til  þess  að  skýra 
honum  frá  veldi  hans  og  miskunarverkum.  Halli  fanst  mikið 
til  um  engil  þennan  og  kvaðst  gjarnan  vilja  eiga  hann  að 
vin.  Daginn  eptir  var  hann  með  hjúum  sinum  við  guðs- 
þjónustu  hjá  Pangbrandi  og  Ijetu  þau  vel  yfir  athæfi  krist- 
inna  manna. 

Upp  frá  þessu  tók  Hallur  sjálfur  að  hneigjast  að  krist- 
inni  trú,  en  hann  virðist  hafa  ihugað  það  mál  vel,  betur 
en  flestir  aðrir.     Sagan  segir  að  hann  Ijeti  fyrst  skíra  tvær 


Kiishiihoð  Pangbrands.  355 

karlægar  kerlingar  til  reynslu.  Og  er  þeim  varð  vei  við,  hjet 
hann  að  taka  trú.  Líklega  er  þetta  tilbúningur  einhverra 
kennimanna  til  þess  að  sýna  krapt  skirnarinnar.  En  Hallur 
Ijet  skirast  laugardaginn  fyrir  pá.ska  (16.  april  998)  og  hjú 
hans  öU.  Voru  þau  vatni  ausin  þar  í  ánni,  og  er  hún  siðan 
kölluð  Pvottá.i) 

í*að  var  mikill  styrkur  fyrir  Pangbrand  að  fá  svo  góðan 
mann  og  merkan  sem  Hall  af  Siðu  algjörlega  i  lið  nieð  sjer, 
áður  en  hann  hóf  kristniboðsferðir  sinar  um  Island.  Hann 
reið  með  honum  til  alþingis,  þvi  að  þangað  vildi  Þang- 
brandur  fara  til  þess  að  reyna  að  fá  kristnina  lögtekna.  A 
leiðinni  til  alþingis  boðaði  ?angbrandur  víða  kristni.  Peir 
fóru  þvi  seint  yfir  og  hafa  þvi  hlotið  að  leggja  af  stað  frá 
Þvottá  nokkru  fyr,  en  venja  var  til  í  alþingisferð.  Kristniboði 
Pangbrands  var  viöa  vel  tekið  í  Skaptafellssýslu,  einkum  af 
frændum  Halls.  Pangbrandur  skirði  þá  Hildi  hinn  gamla  i 
Borgarhöfn  og  hjú  hans  öll,  Kol  Porsteinsson  að  Kálfafelli 
og  heimamenn  hans,  Ingjald  Porkelsson  Háeyjartyrðils  í 
Mýrdal  og  Njál  Porgeirsson  og  fólk  hans.  En  hann  prim- 
signdi  Össur  Hróaklsson  að  Breiðá  og  Flosa  Pórðarson  að 
Svinafelli;  hafa  þeir  báðir  líklega  orðið  að  afneita  hinum 
heiðnu  goðum  og  ef  til  vill  vinna  eið  að  því.^)     FIosi    hjet 


')  Kiist.  7/11-12;    Fms.  II,  216/197-202;    Nj.  100/.529-31.  ')  fá 

er  meun  voru  fyrst  merktir  krossi  eða,  eins  og  það  var  kallað,  prim- 
sigudir,  urðu  þeir  að  afneita  hinum  heiðnu  goðum  með  eiði  og  urðu 
þeir  þá  samkvæmt  fornum  kristnum  sið  „katekumen'' ,  en  svo  var  sá 
nefndur,  sem  verið  var  að  húa  undir  skiru,  en  var  eigi  enn  tekiuu  í 
kristinna  manna  tölu.  Hraban  áhóti  í  Fulda,  síðast  erkihiskup  i  Mainz 
(f  8.56),  getur  þess  að  menn  hafi  orðið  að  afneita  meö  eiði  heiönum  goð- 
um,  áður  en  krossmarkið  var  gert.  A  hinum  fyrstu  öltium  kristuinnar 
voru  menn  opt  lengi  „katekumen"  og  rækilega  búnir  undir  kristna  trv'i, 
áður  en  þeir  voru  skírðir.  En  síðar  á  timum.  er  kristnin  hafði  náð  mikiUi 
útbreiðslu,  Ijetu  margir.  primsignast  af  áhatavon  eöa  iiðrum  veraldlegum 
ástæðum.  Svo  gerðu  uiargir  víkingar  til  þess  að  geta  ált  kaup  og 
samueyti  við  kristua  menn,  eins  og  t.  a.  m.  synir  Skallagrims.  þólt 
þeir  hlótuðu  heiðin  goð,  er  þeir  komu  heim  til  sín.  Pá  er  svo  stóð  á, 
fór  eigi  skírn  fram  á  eptir  primsigningunni.  Sbr.  H.  Olrik,  Konge  og 
Præstestand  (1892)  I,  56.  Maurer,  Bekehrung  11.  333  o.  ef.  telur  prim- 
signda  menn;  sem  nefndir  eru  i  sögunum,  en  gerir  eigi.  eins  og  optar 
i  þvi  riti,  mun  á  sönnum  og  ósönuum  sögum  og  dæmum. 

23* 


356  Söguöldin. 

einnig  að  fylgja  þeim  á  þingi.  Peir  Pangbrandur  komu  á 
leiðinni  i  Kirkjubæ  til  Surts  Asbjarnarsonar,  sem  var  krist- 
inn  eins  og  allir  langfeðgar  hans.^) 

f  angbrandur  varð  líka  að  mæta  mikilli  mótstöðu  og 
fjandskap  á  ferð  þessari.  Porkell  að  Stafafelli  mælti  mjög  á 
móti  trúnni  og  skoraði  f angbrand  á  hólm.  Hann  hafði  þá 
róðukross  i  staðinn  fyrir  skjöld,"^)  en  þó  lauk  svo  með  þeim, 
að  Pangbrandur  hafði  sigur.  Heiðnir  menn  keyptu  einnig 
fjölkunnugan  mann,  er  Galdrahjeðinn  hjet  og  bjó  í  Kerling- 
ardal,  til  þess  að  deyða  fangbrand.  Hann  eíldi  blót  mikið, 
segir  í  Njálu,  og  er  sagt  að  jörðin  hafi  brostið  í  sundur 
undir  hesti  hans,  en  hann  hljóp  af  hestinum  og  komst  upp 
á  bakkann.  I  Kristni  sögu  segir,  að  hestur  Pangbrands  hafi 
fallið  í  jörð  niður.  þá  er  þeir  riðu  úr  Kirkjubæ.  Fyrir 
þetta  drap  G«ðleifur  Arason  Galdrahjeðin.^) 

Nokkrir  menn  urðu  lika  til  þess  að  yrkja  níð  um  Pang- 
brand  og  eru  tveir  þeirra  nafngreindir;  var  annar  þeirra 
Veturliði  skáld,  sem  mótmælti  mest  kristninni  i  Fljóts- 
hliðinni,  en  hinn  Porvaldur  hinn  veiH,  er  bjó  1  Eyvík  í 
Grimsnesi.  Þá  er  þeir  Þangbrandur  fóru  um  Fljótshlíðina, 
fundu  þeir  Veturliða  að  torfgrepti  og  vágu  hann  þar. 

Porvaldur  hinn  veili  vildi  sitja  fyrir  Pangbrandi  og 
drepa  hann.  Hann  gerði  því  Ulíi  skáldi  Uggasyni  orð 
um,  að  hann  hjálpaði  sjer  til  þess,  og  segir  hann  i  vísu, 
sem  hann  sendi  honum,  að  hann  skuli  drepa  Pangbrand, 
en  sjálfur  ætli  hann  að  vega  Guðleif.  Kallar  Porvaldur 
Pangbrand  í  vísu  þessari  „argan  goðvarg",  svo  gramur 
hefur   hann   verið.     LJlfur   svaraði   með    visu   aptur.     Hann 


M  Nj.  101  — 102/.531  —  . 53.5.  Njála  segir  greiuilegast  af  þessari  ferð 
og  er  þar  sagt  að  fangbrandur  haíi  á  henni  koniið  í  Haukadal  og  skírt 
Hall  Pórarinsson,  en  það  gerði  hann  fyrst  árið  eptir,  Islb.  9/14;  Hkr.  I, 
7.  Einnig  er  þaö  ósennilegt,  sem  sagt  er  í  Njálu,  að  þeir  fangbrandur 
hafi  farið  í  Haukadal  af  Rangárvöllum  og  svo  þaðan  til  Hestlækjar  i 
Grímsnesi,  sem  er  suður  undir  Hestfjalli  austanverðu.  í*eir  hafa  auðsjá- 
anlega  eigi  krækt  upp  í  Haukadal,  heldur  riðið  beint  að  austan  „út 
yfir  ár"  til  Hestlækjar  í  Grímsnesi,  því  að  hann  er  þá  á  leiðinni  til 
Í'ingvalla.  ^)  Sbr.  B.  Ólsen,  Kristnitakan  bls.  31  nm.  »)  Nj.  102/533; 
Krist.  7/12  og  ÓI.  s.  Tr.  Fms.  H,  216/202  geta  eigi  um  vig  Galdrahjeðins. 


Kristniboð  fangbrands.  357 

kvað  það  eigi  likt  sjer  að  gína  við  flugii;  „röng  mál  eru  á 
gangi";  hann  vilji  forðast  mikið  mein.  Ulfur  virðist  hafa 
verið  orðinn  vinveittur  kristninni  og  fór  hvergi.  Peir  Pang- 
brandur  fundu  Porvald  hinn  veila  við  Hestlæk,  þar  sem 
hann  sat  fyrir  þeim,  og  vágu  þeir  hann  þar.  Eptir  það 
riðu  þeir  á  Pingvöll,  og  lá  nærri  að  sögn  Njálu,  að  frændur 
Porvalds  myndi  ganga  að  þeim.  En  Njáll  og  Austfirðingar 
veittu  þeim  lið. 

Pangbrandur  flutti  skörulega  guðs  erindi  á  þingi,  og 
tóku  þá  margir  menn  við  trú  í  Sunnlendingafjórðungi  og 
Norðlendingafjórðungi,^)  „en  þeir  voru  þó  fleiri,  er  i  gegn 
mæltu  og  neittu",^)  eins  og  Ari  segir  um  kristniboð  Pang- 
brands  í  heild  .sinni.  Má  vera  að  Hjalti  Skeggjason  og 
Gissur  hvíti  hafi  þá  tekið  kristni;  að  min.sta  kosti  er  mjög 
liklegt  að  Síðu-Hallur  hafi  komið  Pangbrandi  i  kynni  við 
þá  á  alþingi  það  sumar,  því  að  á  þessu  ári  snerust  þeir  1 
lið  með  Pangbrandi.  Er  eigi  óliklegt  að  Pangbrandur  hafi 
haft  orðsendingu  frá  konungi  til  Gissurar,  eða  að  hann  hafi 
fundið  hvöt  hjá  .sjer  til  þess  að  styðja  erindi  Pangbrands 
sökum  frændsemi  við  konung. 

Theodric  munkur  getur  þess  að  þeir  Siðu-Halhir,  Gissur 
hviti  og  Hjalti  úr  Pjórsárdal  hafi  tekið  kristni  af  Pang- 
brandi,  og  hann  nefnir  enn  fremur  „Porgils  úr  Ölfusi"  sem 
hinn  fjórða  merkismann,  er  það  hafi  gert,^)  en  hann  greinir 
ekkert  um  það,  hvort  þeir  hafi  látið  skirast  þetta  sumar  á 
alþingi  eða  siðar  við  annað  tækifæri.  Af  þvi  að  enginn 
höfðingi  i  (Jlfusinu  er  kunnur  á  þeim  tima,  sem  Porgils 
hjet,  þykir  liklegt  að  lijer  sje  átt  við  Pörodd  goða,  ef  sveit- 
arnafnið  er  rjett.  Pó  er  þe.ss  hvergi  getið,  að  hann  hafi  tekið 
kristni  fyr  en  hún  var  i  lög  tekin  á  alþingi,  en  eitt  atvik  er 
þó  kunnugt,  sem  virðist  benda  á  að  hann  hafi  verið  kominn 
i  kristinna  manna  töki  áður.^)  Póroddur  goði  vai'ð  einnig 
um  þetta  leyti  tengdafaðir  Gissurar  hvita,  og  er  eigi  óiiklegt 
að  hann  hafi  komið  i  Skálholt,  á  meðan  Pangbraudur  var 
þar.    og    látið    skíra.st.     í*e.ss   má  lika  geta  að  f  orgils  ðrra- 

>)  Krist.  7/42;  Fms   II,  216/202.  '')  íslb.  7/9;  Oddr  37/397;  Fms. 

II,  21(>/204.        3)  Monum.  liist.  Norv.  20.        ^i  Krist.  11/22. 


358  Söguöldiu. 

beinsstjúpur  tók  kristni  að  likindum  um  þetta  leyti,  áður  en 
hann  fór  til  Grænlands.^)  Ef  Ttieodric  hefur  átt  viö  liann, 
er  sveitarnafnið  rangt;  en  hann  var  úr  Flóanum  næstu  sveit 
við  Ölfusið. 

Lengra  en  til  alþingis  er  eigi  hægt  að  rekja  ferð  Pang- 
brands  með  áreiðanlegri  vissu  eptir  rjettri  timaröð.  þvi  að 
í  sögunum  eru  ýmsar  missagnir  um  hvernig  hann  hagaði 
ferðum  sínum,  en  það  yrði  of  langt  mál  að  fara  itarlega  út 
i  þær  hjer.^)  I  Kristni  sögu  er  sagt  að  hann  hafi  verið  þrjá 
vetur  á  Islandi,  tvo  hjá  Halli  af  Siðu,  en  siðan  einn  hjá 
Gissuri  hinum  hvíta.  I  Njálu  aptur  á  móti  er  alt  ferðahig 
Pangbrands  látið  gerast  á  einu  sumri,  en  ferðar  hans  um 
Austurland  og  norður  í  Mývatnssveit  er  eigi  getið.  Ari 
hinn  fróði  segir  að  f*angbrandur  væri  hjer  einn  vetur  eða 
tvo,  og  mun  hann  meina  tvo  vetur  eptir  orðalagi  hans  að 
dæma.  Oddur  munkur  fer  sömu  orðum  um  þetta  sem  Ari. 
Theodric  munkur  og  Snorri  Sturluson  segja  að  í^angbrandur 
dveldist  tvo  vetur  á  Islandi  og  hið  sama  segir  i  Olafs  sögu 
Tryggvasonar  hinni  lengstu.^) 

f*að  er  enginn  efi  á  þvi  að  Pangbrandur  var  tvo  vetur 
á  Islandi;  einnig  er  auðsætt  um  hvaða  hluti  landsins  hann 
hefur  farið,  þótt  eigi  sje  skýrt  greinilega  frá  ferðum  hans. 
Hann  ferðaðist  um  Suðurland,  Austurland  og  Vesturland 
alla  leið  vestur  i  Barðastrandarsýslu,  en  á  Norðurland  kom 
hann  að  eins  i  Þingeyjarsýslu. 

Pangbrandur  mun  hafa  riðið  með  Siðu-Halli  heim  af 
alþingi.  Frá  Pvottá  hjelt  hann  siðan  norður  eptir  Austfirð- 
ingafjórðungi,  og  var  ferðinni  heitið  norður  í  fingeyjarþing, 
þvi  að  þangað  höfðu  nokkrir  menn,  er  trú  vildu  taka, 
boðið  honum  um  sumarið.  Hann  hefur  þá  að  líkindum 
heimsótt  Þorleif  hinn  kristna  i  Krossavik  i  Reyðarfirði.  í*ó 
segir   ekkert   af  ferðum   hans,   fyr   en    hann   kom  norður  i 


')  FIó.  20/140.  -)  Uiu  missaguiruar  sjá  Maurer,  Bekehr.  I,  388— 
408,  sem  tilíærir  alt  i'ir  heimiklarrituuuiu  uiu  faugbraud,  og  Björu  M. 
Ólsen,  Kristuitakau  bls.  33-3(5.  ^i  Krist.  7— 8/11-16;  Nj.  100-103/527 
-.54.5,  sbr.  Lax.  41/1.53—1.54;  íslb.  7/9;  Oddr  37/297  (=  Oddr^  40/61); 
Theodric  20;  Hkr.  I,  73/aS9;  Fms.  II.  216/197-206. 


Krístniboð  Pangbrands.  359 

Axarfjörð.  far  skírði  hann  marga  menn  í  læk  þeim  hjá 
Skinnastöðum.  sem  siðan  heitir  I*angbrandslækur.^)  Paðan 
bjelt  hann  suður  í  Mývatnssveit  og  skírði  þar  enn  einhverja 
menn  í  Pangbrandspolli  við  Mývatn.^)  Pá  ætlaði  Pang- 
brandur  að  halda  áfram  ferðinni  vestur  um  Norðurland,  en 
er  hann  kom  að  Skjálfandafljóti,  varð  hann  að  hverfa  aptur 
fjTÍr  ríki  Ej^firðinga:  fór  hann  þá  aptur  í  Austfjörðu  og  að 
Pvottá.3) 

Nú  bjó  Pangbrandur  skip  sitt,  og  segir  bæði  Kristni 
saga  og  Olafs  saga  hin  stærsta  að  hann  hafi  ætlað  utan.  en 
hrept  mótviðri  og  orðið  apturreka  til  íslands;  tók  hann  þá  land 
i  Borgarfirði.  i  Hitará  eða  ölhi  heldur  skamt  þar  suður  frá 
sem  heitir  tangbrandshróf.^)  I  Kristni  sögu  segir  að  hjeraðs- 
menn  hafi  bannað  þeim  kaup  öll.  og  hafi  þá  Þangbrandur 
falað  mat  af  Kol  bónda  í  Lækjarbug,  en  hann  vildi  engan 
selja.  Peir  tóku  þá  matinn  og  lögðu  verð  eptir.  En  Kolur 
kærði  fyrir  Skeggbirni  á  Hítarnesi.  Hann  barðist  við 
f*angbrand,  en  fjell  og  átta  menn  aðrir.  Tveir  fjellu  af 
Pangbrandi.  Pá  er  Gissur  hviti  spurði  þessi  tiðindi,  bauð 
hann  Pangbrandi  til  sin  og  má  vera  að  hann  haíi  gert  það 
fyrir  frændsemis  sakir  við  konunginn.-^)  I'angbrandur  var 
bjá  honum  um  veturinn  i  Skálholti,  og  má  nærri  geta  að 
hann  hefur  messað  þar  og  boðað  mönnum  trú,  þá  er  færi 
var  til  bess.  Ef  hann  hefur  eigi  áður  verið  búinn  að  skira 
Gissur   og   fólk    hans.    þá   hefur  hann   gert  það  nú.^)     Um 


M  Lækur  jjessi  rLlliir  i  Sanda,   Kalund,  L^l.  IL  J8.5.  '•')  Sbr.  Ká- 

lund,  Isl.  n,  426—427.  Alls  eru  átta  staðanötn  kend  við  Pangbrand  og 
eru  fjögur  þeirra  í  Alptafiiðinuui  i  Suður-Múlasýslu.  Kálund.  Isl.  II. 
16q-16L  ^)  Krist.  7/12;  ÍMns.  11.  216/202.  ')  Sbr.  Kálund,  Isl.  L  :m 
I  01.  s.  Tr.  segir  að  Paugbrandur  hafi  tekið  Jand  i  Höfu  skamt  frá 
Hvítá.    en   þangað    koin    hann  fyrsf  árið  eplir.  *)  Fms.  IL  218/210. 

*)  Björn  M.  Olsen,  Kristuifakan  bls.  34—3.5,  hefur  getið  þess  til  að  Gissur 
hviti  hafi  uin  sumarið  i  alþingisferðinni  boðið  fangbrandi  að  vera  b.já 
.«5jer  um  veturinn,  og  hafi  hann  því  verið  að  flytja  sig  sjóveg  þaugað. 
I*essi  gelgáta  er  sennileg,  þóH  eigi  sje  neitt  gefið  í  skyn  um  það  í  sög- 
imuin.  ?að  var  eflaust  lupgra  fyrir  í*angbrand  eptir  allar  ferðir  hans 
um  sumarið  að  fara  l>augað  sjóveg  en  landveg.  en  hins  vegar  næsta 
ólíklegt    að    hann    hafi    viljað    hætta  við  kristniboðið  eptir  eilt  ár,  eins 


360  Söguöldin. 

vorið  (999)  skirði  hann  Hall  Þórarinsson  í  Haukadal,  er  þá 
var  þrjevetur,  og  mun  hann  hafa  skirt  þar  fleiri.  Pá  fór 
Pangbrandur  einnig  vestur  um  sveitir  til  Breiðafjarðar  að 
finna  Gest  hinn  spaka  Oddleifsson  i  Haga  á  Barðaströnd. 
Á  meðan  hann  dvaldi  hjá  honum,  segir  sagan,  að  hann  hafi 
sigrað  berserk  nokkurn/)  er  kunni  þá  iþrótt  að  ganga  berum 
fótum  um  eld  brennanda  og  falla  á  saxodd  sinn,  án  þess 
að  saka.  Pangbrandur  vigði  eldinn  og  gerði  krossmark 
yfir  saxinu.  Berserkurinn  brann  því,  er  hann  óð  eldinn,  og 
beið  bana,  er  hann  fjell  á  saxið.  Eptir  þessa  jartegn  Ijet 
Gestur  prímsignast  eða  skírast,  og  nokkrir  vinir  hans.^) 

Pangbrandur  sneri  aptur  i  Haga.  Segir  i  Njálu  að 
Gestur  hafi  latt  hann  að  fara  lengra,  því  að  vestur  í  fjörðum 
væru  menn  „harðir  og  iliir  viðureignar'*.  Pangbrandur  hjelt 
þvi  suður  í  Borgarfjörð.  Um  veturinn  hafði  skip  hans  tekið 
út  og  rak  það  á  land  þar  skamt  frá  á  Mýrunum  fyrir  sunn- 
an  Kálfalæk.  Heiðnir  menn  kendu  þetta  reiði  goðanna  og 
orti  Steinunn,  móðir  Skáld-Refs,  tvær  vísur  um  það,  sem  enn 
eru  til  og  sýna,  hvernig  heiðnir  menn  litu  á  þetta.  Hún 
segir:  Pór  brá  .skipi  Pangbrands  úr  stað,  hristi  það,  og 
barði  og  laust  því  við  jörðu.  Skipið  mun  eigi  sjófært  síðan, 
þvi  að  harður  stormur,  sem  kendur  er  Pór,  hafi  brotið  það 
i  spón.  I*ór  braut  alt  skipið  fyrir  klerknum;  goðin  ráku 
skipið.  Kristur  hlifði  eigi  skipinu,  þá  er  það  kneyfði.  Eg 
hygg  að  goð  (kristinna  manna),  gætti  að  eins  litt  skipsins.-^) 


mikið  og  liann  hafði  þá  á  unuið  uni  suniarið,  uema  þvi  að  eins  að  hann 
haíi  verið  gerður  sekur  þá  á  alþiugi. 

^)  Haun   er  í  Kríst.  nefudur  Tjörfi,    en   í  Njálu  Utryggur.  ^)  T 

Krisi  8/16  og  í  Ól.  s.  Tr.  Fms.  II,  Í216/206  segir  að  Gestur  Ijeti  prim- 
signast.  en  eptir  þvi  að  dæma,  sem  segir  í  báðum  þessum  sögum  af 
kristniboðinu  á  alþingi  árið  eptir,  má  ætla  að  haun  hafi  verið  skírður, 
eius  og  sagt  er  i  Nj.  103/.543.  ')  Vísur  þessar  eru  nii  best  útgefnar  i 
Skjalded.  A  135-36,  B  127-28.  í  Nj.  102/538—539  segir  að  Steinunn 
kæmi  í  móti  í'angbrandi,  er  hann  fór  vestur  um  sveitir  og  boðaði  hon- 
um  heiðni  og  teldi  lengi  fyrir  lionum.  far  er  Steiuuuu  látin  segja: 
„Hefir  þu  heyrt  þat.  er  fórr  bauð  Kristi  á  hóhn,  ok  þorði  Kristr  eigi 
at  berjaz  við  fórr?"  „Heyrt  hefi  ek",  segir  f angbrandr,  „al  Pórr  var 
ekki  nema  mold  ok  aska,  ef  guð  vildi  eigi,  at  hann  lifði"     „Veizt  þú". 


Kristniboð  Pacgbrands.  361- 

Pangbrandur  Ijet  bæta  skipið  og  kallaði  það  Járnmeis,  þvi 
að  það  mun  hafa  verið  styrkt  með  járnböndum  eða  speng- 
um.  Hann  sigldi  þvi  suður  um  BorgarQörð  til  Hafnar  og 
lagði  þar  inn  á  voginn  við  höfða  einn,  sem  siðan  heitir 
Járnmeishöfði  og  beið  þar  byrjar.^)  Hann  mun  eigi  hafa 
látið  1  haf  fyr  en  eptir  miðsumarsskeið;  sigldi  hann  þá  til 
Noregs  og  kom  til  Niðaróss  um  haustið. 

Ferð  Pangbrands  hafði  haft  alhnikinn  árangur.  Margir 
höfðu  tekið  kristni  og  látið  skirast  eða  þeir  höfðu  gerst 
kristninni  vinveittir  og  búist  undir  að  taka  hana  og  látið 
primsignast.  Pangbrandur  hafði  eigi  að  eins  unnið  ýmsa 
mæta  menn  og  merka  höfðingja  fyrir  kristnina,  sem  nafn- 
greindir  eru,  heldur  og  venjulega  alt  heimafólk  þeirra.  því 
að  það  fylgdi  húsbændum  sínum.  Auk  þess  hafa  ýmsir 
minni  menn  tekið  kristni,  sem  eigi  fara  neinar  sögur  af. 

Sumir  tóku  krístni  af  þvi  að  þeir  höfðu  sannfærst  um 
að  hún  væri  betri  en  heiðnin,  en  sumir  af  því  að  þeir 
höfðu  orðið  gagnteknir  af  hinni  fögru  guðsþjónustu  krist- 
inna  manna.  Ymsir  gerðu  það  af  því  að  höfðingjar  þeirra 
Ijetu  skírast  og  þeir  voru  vanir  að  fylgja  þeim  í  öllum  al- 
mennum  málum.  Margir  gerðu  það  af  einhverri  hagnað- 
arvon,  af  því  að  þeir  ætluðu  að  Kristur  mundi  veita  þeim 
betri  og  traustari  vernd  en  hin  gömlu  goð,  eða  af  því  að 
þeim   þótti   það  hyggilegra  að  vera  þeim  megin,  sem  sigra 


segir    hon,    „hverr    brotið    heíir  slíip  þittV"     „Hvat  segir  þii  li]?"  setíir 
hann,  og  er  þá  til  færð  síðari  visa  Steinunnar,  er  endar  svo: 

„hlifðit  Kristr,  þás  Jvueyfði 

kuQrr,  málmfeta  varrar; 

litt  hykk  at  goð  gætti 

Gylfa  hreins  at  einu". 
Utaf  þessum  visuorðum  mun  samtal  þetta  spunnið.  og  er  alveg  óvist 
hvort  þau  Steinunn  og  f  augbrandur  hafi  sjest.  I  Nj.  er  einnig  sagl  að 
skip  fangbrands  hafi  brotið  austur  við  Búlandsnes  og  það  hjeti  Vís- 
undur,  af  þvi  að  það  er  kallað  „mástalls  visundr"  (=  hafs  uxi)  í  vís- 
unni.  Hvorttveggja  er  rangt.  Af  því  að  fleiri  rit  eru  hjer  til  frásagua 
má  sjá,  hve  rangt  sumt  er  i  Xj.  i  frásögn  hennar  um  kristniboðið. 

^)  Kálund.  Isl.  I.  2í>8.  Af  þvi  að  Pangbrandur  sigldi  nú  til  Hafiiar 
sunnan  við  líorgaríjíirð,  hefur  sá,  er  setti  saman  Ulafs  síigu  Tryggva- 
sonar.  sagt  að  hann  tæki  þar  land,  er  hami  kom  fyrsl  i  Borgartjítrðiuu. 


362  Söguöldin. 

niundi.  En  kristnitaka  þessara  manna  heföi  þó  eigi  getað 
gengið  svo  greitt,  ef  jarðvegurinn  hefði  eigi  verið  töluvert 
undirbúinn  af  Porvaldi  og  Friðrik  biskup,  Stefni  og  þeim 
mönnum,  er  kristni  höfðu  tekið  og  voru  á  Islandi.  Jafn- 
framt  hlutu  þau  tíðindi,  sem  bárust  þá  frá  útlöndum  um 
sigurför  kristninnar,  að  hafa  töluverð  álu'if  á  ýmsa  menn. 
Kristnin  Var  að  nafninu  til  orðin  mörgum  kunn  á  Islandi. 

Kristnum  mönnum  hefur  eflaust  fjölgað  um  meira  en 
helming  við  kristniboð  Pangbrands^)  og  þeim  óx  bæði  hug- 
ur  og  dugur,  enda  mun  Pangbrandur  hafa  eflt  samheldni  á 
meðal  þeirra.  feir  vörðu  Pangbrand  á  alþingi  998  á  móti 
hefnd  frænda  Porvalds  veila,  en  gátu  þó  eigi  hindrað  að 
hann  væri  gerður  sekur  á  alþingi  fyrir  víg  hans  og  Vetur- 
liða.^)  Hvort  það  var  þá  um  sumarið  eða  árið  eptir,  er 
óvíst,  og  eigi  er  heldur  kunnugt,  hvort  Pangbrandur  var  þá 
á  alþingi  (999).  Hann  er  eigi  nefndur  þar  og  má  vel  vera 
að  hann  hafi  um  það  leyti  verið  við  skip  sitt.  En  þetta 
sumar  var  mikil .  umræða  á  alþingi  um  trúna,  er  Pang- 
brandur  boðaði.  Pá  guðlöstuðu  sumir  menn  mjög,  en 
kristnir  menn  ámæltu  goðunum,  „ok  var  at  þvi  sveitar- 
dráttr  mikill".  I'ingheimur  eða  mesti  hluti  hans  skiptist 
þá  i  tvo  flokka,  kristna  menn  og  heiðna.  Kristni  flokkurinn 
var  miklu  minni,  en  hann  hafði  meiri  áhuga  en  heiöni 
flokkurinn  og  vísari  von  um  sigur.  Hjalti  Skeggjason  var 
yngstur  atkvæðamikill  höfðingi  í  kristna  flokknum  og  áhuga- 
mestur.     Hann  kvað  þá  kviðling  þennan  að  lögbergi: 

Vilkat  goð  geyja, 
grey  þykkjum  Fre^ja.^) 

í*að  er  auðsætt  að  umræðan  hefur  staðið   að    lögbergi,   þar 


')  Nj.  103/.544.  2)  Krist.  S/14;  Fms.  II,  218/208.  »)  Islb.  7/10; 

Krist.9/17.  Hjer  er  visan  rituö  eins  og  í  Slgalded.  B,  bls.  181.  Vísa  þessi 
het'st  þannijsí-  í  N.j.  102/.538:  Sjiari  ek  eigi  goö  geyja ;  og  kveður  þar  við 
annan  tón  en  í  íslb.  tar  er  einnig  bælt  við  tveimur  vísuorðum :  ,.Æ 
mun  annat  tveggja  Oðinn  grey  eða  Freyja"  og  munu  þau  vera  yngri,  sbr. 
Konráð  Gislason  N.j.  II,  50.5— .j06:  F.  .Tónsson  Skjalded.  A,  129.  B,  131. 
I'essi  viðbót  er  einnig  b.já  Oddi  37/298;  Ól.  s.  Tr.,  Fms.  II,  217/207  og 
Flat.  I,  338/426. 


Umræöa  á  alþingi  .um  triina.  363 

sem  Hjalti  kvað  þetta;  er  þaö  leitt  að  eigi  er  neitt  nánar 
af  henni  sagt.  En  eitthvað  hefur  komið  umræðunni  af  staö; 
er  eigi  óliklegt  að  Hjalti  eða  Gissur  eða  einhver  annar 
kristinna  manna  hafi  reynt  að  fá  þar  viðurkend  rjettindi 
fyrir  kristna  menn,  eða  að  minsta  kosti  reynt  að  fá  það 
afnumið  að  kristnin  væri  kölluð  frændaskömm.  Slíkt  gátu 
kristnir  menn  eigi  þolað,  og  það  hlaut  að  stofna  til  vand- 
ræða,  þar  sem  svo  margir  voru  orðnir  kristnir,  þar  á  meðal 
að  minsta  kosti  tveir  goðar  (Síðu-Hallur  og  Gissur  hviti),  og 
auk  þess  voru  nokkrir  þeirra  prímsigndir. 

Runólfur  goði  IJlfsson  stefndi  Hjalta  fyrir  kveðling  þenn- 
an  um  goðgá  og  sótti  hann  þegar  til  sektar.  Kristnum 
mönnum  þótti  þetta  hart  og  gripu  til  þeirra  úrræða.  sem 
menn  brugðu  of  opt  fyrir  sig  á  alþingi  í  fornöld.  en  það  var 
„að  hleypa  upp  dómnum",  sem  átti  að  dæma  mál  þetta. 
Svo  var  það  kallað  þegar  menn  bönnuðu  með  ofríki  dóm- 
endum  að  sitja  í  friði  og  dæma  mál.  Petta  hleypti  þinginu 
í  mesta  uppnám,  því  að  Runólfur  goði  vildi  eigi  heldur  láta 
sinn  hlut  og  reyndi  þvi  að  setja  niður  dóminn  á  öðrum 
stað.  En  kristnir  menn  gengu  að  með  ofbeldi  og  gekk  svo 
um  hríð,  að  dómurinn  gat  hvergi  setið,  fyr  en  Runólfur  setti 
hann  á  Öxarárbrú  og  Ijet  verja  báða  brúarsporðana.  Pannig 
varð  sókn  og  vörn  í  máli  þessu  einhver  hin  harðasta,  sem 
verið  hafði  á  alþingi  til  þessa.  Heiðnum  mönnum  leitst 
eigi  heldur  á  flokk  kristinna  manna  eða  á  kapp  þeirra  og 
Runólfs  goða,  þvi  að  enginn  af  dómendunum  fjekkst  þá  til 
að  reifa  málið,  fyr  en  Porbjörn  Porkelsson  úr  Goðdöl- 
um  settist  i  dóminn  og  reifði  það.  Hjalti  var  síðan  dæmd- 
ur  sekur  fjörbaugsmaður  um  goðgá.  og  fór  hann  um  sum- 
arið  til  Noregs  á  fund  Olafs  konungs  Tryggvasonar.  og 
með  honum  Gissur  hviti.  tengdafaðir  hans.^)  I'eir  hittu 
konung  i  Niðarósi  um  haustið.  þá  er  hann  kom  þangað 
norðan  af  Hálogalandi. 


1)  Íslb.  7/10;  Krist.  9/16-18;  Fms.  II.  217/207 -!2aS;  X.j.  102  538: 
Lax.  41/154.  í  Krist.  er  svo  að  oröi  komist,  sem  þeir  Gissiir  og  Hjalti 
haíi  eigi  orðið  samferða  utan.  en  það  þarf  varla  að  efa. 


364-  Söguöldin. 

Hjalti  Skeggjason  var  einn  af  hinum  miklu  merkismönn- 
um,  sem  þá  voru  uppi  á  Islandi.  Engin  samfeld  lýsing  er  til 
af  honum  í  sögunum,  en  þaö  er  auðsætt  að  hann  var  ágætis- 
maður  og  vel  til  foringja  failinn.  Hann  var  dugnaðarmaður 
mikill,  hreinn  og  beinn  í  skapi,  greindur  veP)  og  óvenju- 
lega  góður  drengur.  Hann  sýndi  snemma  skörungsskap 
og  fanst  Gunnari  á  Hliðarenda  mikið  til  um  hann.^)  Hann 
var  mjög  vinsæll  af  sínum  mönnum^)  og  lýsir  eitt  atvik  vel, 
hve  góðan  mann  hann  hafði  að  geyma.  Hjalti  hafði  látið 
gera  skip  heima  í  í*jórsárdal  og  færði  hann  það  eptir  Rangá 
hinni  ytri  (vestari)  til  sjóvar,  er  hann  var  sekur  orðinn  og 
ætlaði  utan.  Pá  er  þeir  fóru  ofan  eptir  ánni,  korn  þar 
maður  hlaupandi  og  hafði  spjót  i  hendi  og  skjöld.  Hjalta 
grunaði  að  hann  mundi  vera  sendur  til  sín  og  kallaði  til 
hans.  „Pér  liggr  hálmsvisk  þar  er  hjartað  skyldi".  Maður 
þessi  skaut  spjótinu  til  Hjalta,  en  hann  greip  skjöid  og  brá 
fyrir,  svo  spjótið  kom  i  hann.  Menn  Hjalta  hlupu  á  land 
og  tóku  manninn  og  spurðu  hver  hann  væri.  Hann  kvaðst 
heita  Narfi  og  hafði  Runólfur  goði  sent  hann  til  höfuös 
Hjalta;  skyldi  hann  svo  leysa  sig  undan  sektum.  En  sagan 
segir  að  Hjalti  hafi  þá  mælt:  „Ek  kann  þér  betra  ráð.  far 
þú  utan  með  mér  ok  mun  ek  gera  þik  sýknan".  Bendir 
það  á  að  Hjalti  hafi  tekið  manninn  að  sjer  og  flutt  hann 
utan  til  þess  að  koma  honum  úr  sekt. 

Hjalti  var  einn  af  þeim  íslendingum,  sem  varð  hrilinn 
af  kristinni  trú,  og  sjerstaklega  fann  hann  til  þeirrar  heimsku 
að  trúa  á  vanmáttug  skurðgoð.  Pótt  hann  væri  i  raun 
rjettri  mikill  stillingarmaður,  eins  og  hann  sýndi  við  flugu- 
manninn,  var  hann  þó  áhugamikill  og  hugprúður  maður. 
Hann  mun  einnig  hafa  verið  snjallur  i  máli,  að  minsta  kosti 
þá  er  hann  talaði  um  mál,  seni  honum  brann  í  brjósti. 
Atburðir  þeir,  seni  urðu  á  alþingi  999,  höfðu  einnig  hleypt 
kappi  i  hann.  Honum  mun  nú  hafa  fundist  hin  brýnasta 
nauðsyn  vera  á  þvi,  að  kristin  trú  yrði  lögleidd  og  heiðin  goð 


')  Nj.  118/601—602.  1.39/746;    Hkr.  II.  78/1.37.  ")  Nj.  66/307- m 

sbr.  7.'i/3.")3.         ■')  Fms.  II.  217:!207. 


HJalti  Skeggjasou;  utanför  Gissurar  hvíta.  365 

gerð  útlæg  af  landi  brott.  Upp  frá  þessu  varð  líka  Hjalti 
einn  af  þremur  iiinum  lielstu  forgöngumönnum  líristninnar 
á  íslandi,  ef  liann  i  raun  rjettri  liefur  eigi  verið  þeirra 
fremstur.  Hann  var  um  lirið  liið  drifanda  afl  á  meðal  þeirra, 
likt  og  Tómas  Sæmundsson  var  á  meðal  Fjölnismanna.^) 

Pað  er  mjög  liklegt  að  Hjalti  Skeggjason  haíi  fengið 
Gissur  livita  til  þess  að  fara  utan  með  sjer,  eða  að  minsta 
kosti  ýtt  undir  hann  til  þess.  Utanferð  hans  er  mjög  eptir- 
tektarverð.  Pessi  mæti  og  göfugi  höfðingi  var  nú  kominn 
um  fimtugt,  en  hann  var  framkvæmdamaður  og  sjálfkjörinn 
stuðningsmaður  kristninnar.  Frá  erindi  hans  er  eigi  sagt, 
en  einhver  brýn  nauðsyn  hefur  hlotið  að  knýja  hann  tii  far- 
arinnar,  þar  sem  hann  hafði  eigi  verið  i  förum  áður,  að 
minsta  kosti  eigi  svo  kunnugt  sje.  Pað  er  þó  auðsætt  af  þvi, 
sem  segir  af  ferð  hans,  að  hann  hefur  eigi  farið  í  kaup.skap- 
arerindum,  eins  og  sumir  búsettir  menn  gerðu  á  þeim  tim- 
um.  Hins  vegar  liggur  það  svo  að  segja  í  augum  uppi  1 
hvaða  erindum  hann  hefur  farið.  Deilan  milli  heiðinna  og 
kristinna  manna  var  orðin  svo  hörð,  að  kristnir  menn  munu 
€igi  hafa  þótst  mega  búa  við  það  lengur,^)  enda  vildu  þeir 
fá  kristnina  tekna  i  lög  sem  trú  landsmauna  eða  að  minsta 
kosti  friðaða  með  lögum.  Tengdasonur  Gissurar,  einn  af 
höf ðingjum  kristinna  manna,  var  dæmdur  sekur  af  þvi  að  hann 
hafði  talað  óvirðulega  um  goðin,  sem  kristnir  menn  sáu  að 
voru  falsgoð  ein.  Og  heiðnir  menn  heimtuðu  að  þeir  skyldu 
gjalda  toll  til  slikra  goða.  Að  hverfa  aptur  til  þess  að 
dýrka  slík  goð,  var  ómögulegt  fyrir  Gissur  og  aðra  hina 
bestu  og  vitrustu  menn  úr  kristna  flokknum.  Peim  var  því  í 
raun  rjettri  nauðugur  einn  kostur,  að  halda  fast  við  kristna 
trú,  vernda  hana,  útbreiða  og  styrkja  á  allar  lundir,  í  fám 
orðum  sagt,  leiða  hana  til  sigurs  á  Islandi,  eins  og  þeir 
vissu  að  gert  hafði  verið  i  öðrum  löndum. 


')  Af  þeim  íslendinguni,  seiu  ritað  liafa  uin  Hjalta  Skeggjason  á 
vorum  dögum.  hefur  sjera  Matthías  Jochumsson  skilið  hann  best.  And- 
vari  1901  bls.  217-219;  Skírnir  1907  bls.  57  o.  ef.  ^)  í  Lax.  41/1.54  segir: 
„gerðisk  þá  trautt  óhætt  meö  heiðnum  mönnum  ok  krislnum**;  mun 
það  sjerstaklega  eiga  við  þá.  sem  voru  ákaíir  og  vanstiltir. 


'M'Ái  Söguöldin. 

Ólaí'iir  konungui'  Tryggvason  hafði  tvisvar  sent  kristni- 
boða  tii  íslands;  liann  liafði  látið  vekja  þann  ófrið  og  þá 
úifúð,  sem  nú  var  risin  upp  i  landinu.  Honuni  var  þvi 
skylt  að  styðja  þetta  niál  svo,  að  liægt  væri  að  leiða  það 
vel  til  lykta.  Pangbrandur  kristniboði  hans  hafði  verið  lijá 
Gissuri  undanfarandi  vetur.  Eins  og  nærri  niá  geta,  sagði 
hann  Gissuri  margt  af  frænda  hans,  konunginum;  hefur 
þeim  báðum  verið  jafnljúft  að  tala  um  hann.  Pangbrandur 
liefur  skýrt  Gissuri  frá  hvilíkur  ágætismaður  konungur  var, 
glaður  og  gestrisinn,  góður  og  öflugur  vinur  allra  kristinna 
manna.  Hvað  var  því  eðlilegra  fyrir  Gissur  en  að  leita 
trausts  og  ráða  lijá  þessum  frænda  sínum  kristnum  mönnum 
til  handa  gegn  heiðninni.  Aí  sögunum  vitum  vjer  að  hann 
fór  rakleiðis  á  fund  hans,  og  um  erindið  þarf  því  eigi  að 
efast  eptir  því  sem  á  stóð. 

Hvað  talast  hefur  á  milli  kristinna  manna  á  alþingi 
yy9,  áður  en  þeir  skildu,  er  með  öllu  ókunnugt;  engin  sögu- 
rit  segja  neitt  af  þvi.  En  það  liggur  þó  beint  við  að  ætla, 
að  þeir  hati  gert  einhver  ráð  fyrir  sjer,  og  að  þeir  hafi 
ákveðið  að  vernda  trú  sína  og  gæta  rjettar  síns  og  fylgjast 
að  allir  sem  einn  maður  að  þessu  máli,  svo  að  eitt  skyldi 
ytir  þá  ganga.  Pað  var  öllum  augljóst  að  þeir  þurftu  mik- 
inn  styrk  og  mannaíla  til  þess  að  verða  nokkuð  ágengt,  eins 
og  ástatt  var  orðið.  Að  öðrum  kosti  máttu  þeir  lúta  i 
lægra  haldi  og  vænta  mikils  ójafnaðar  af  heiðnum  mönnum. 
f  að  er  því  líklegt  að  þeir  hafi  talað  um  að  fjölmenna  til 
næsta  alþingis,  hvað  sem  öðru  liði. 

En  áður  en  sögunni  er  haldið  áfram  innanlands,  verður 
að  hverfa  til  Noregs  og  skýra  nokkuð  frá  þeim  íslending- 
um,  sem  komu  þangað  á  þessum  árum,  og  þeim  atburðum,. 
sem  koma  þar  við  sögu  vora. 


Ólafur  Tryggvason  og  íslendingar.  :í67 


Frá  íslendingum  í  Noregi. 

A  meðan  það  gerðist,  sem  nú  heíur  verið  sagt  frá.  voru 
siglingar  milli  Islands  og  Noregs  eins  miklar  og  nokkru 
sinni  áður.  Margir  Islendingar  fóru  þá  utan,  eins  og  venja 
þeirra  var,  bæði  i  kaupferðir  og  til  að  mannast.  Ýmsar 
sögur  og  sagnir  eru  enn  til  af  þeim  og  viðskiptum  þeirra 
og  Olafs  konungs  Tryggvasonar.  Pó  munu  eigi  margir 
þeirra  hafa  fundið  konung  á  fVrsta  rikisári  hans,  eða  á 
meðan  hann  var  lengstum  í  Vikinni.  Sumir  þeirra  vildu 
lika  foiðast  fuud  konungs,  er  þeir  spurðu  að  hann  neyddi 
nienn  til  þess  að  taka  kristni  og  hafna  fornum  átrúnaði,  en 
þeim  tókst  það  sjaldan.^)  Konungur  var  ÍDæði  snarráðari  en 
þeir  og  skjótari  til  framkvæmda. 

Olafur  konungur  lagði  i  raun  rjettri  jafnmikið  kapp 
á  að  kristna  þá  menn,  sem  komu  til  Noregs  og  voru  af 
norrænu  kyni,  sem  Norðmenn  sjálfa,  því  að  hann  hafði 
ásett  .sjer  að  kristna  þau  lönd,  sem  bygð  voru  af  Noregi.^) 
Hann  boðaði  því  Islendinga  á  fund  sinn  eða  bannaði  þeim 
að  fara  brott.  ef  þeir  konm  þar  sem  hann  var  fyrir.  Hann 
beitti  við  þá  lagi  og  lempni,  eða  hörku  og  grimd,  ef  hann 
reiddist.  Pó  reyndi  hann  optast  i  fyrstu  að  vinna  þá  með 
góðu.  Sumir  þeirra  sömdu  lika  við  hann  og  áskildu  sjer 
einhvern  hagnað,  svo  sem  vináttu  hans  eða  vernd,  ef  þeir 
Ijetu  skírast.  Svo  gerði  að  sögn  í'orvaldur  tasaldi  og 
fleiri,  er  síðar  verða  nefndir.^)  Konungur  varð  við  slikum 
bænum;  hann  sýndi  Islendingum  stundum  mikla  lempni  og 
þolinmæði,  enda  varð  hann  að  lokum  vinsæll  á  meðal  þeirra, 
sem  kyntust  honum.  Margir  þeirra  gengu  í  þjónustu  hans 
og  nokkrir  fjellu  með  honum  i  Svoldarorustu.*) 


')  Hallír.  .5/91-92;    Odtlr  36/294;    Hkr.  T,   81  403;    Krist.  10,19   shr. 
Lax.  40/143.  ^)  Sbr.  Fms.  I.    142/284.  ■')  Hallfr.  5,92-93;  Hkr.  I, 

82,404;   Fms.  H.  200/144;    Flal.  I,  309/379.  ")  Ormur  skógarnef  Há- 

mundar.son    fjell  á  Orminuni    langa.      Ldn.  4/288;    Hksb.  307/109;    Oddr 
«7,3.55;    Oddr^   5S/.56;    Hkr.  I,    94/426;    Frís.  1011.56;    Fms.  H.    233/2.52; 


368  Söguöldin. 

Einn  aí'  þeim  íslendingum,  sem  kyntist  Olaíi  konungi 
þegar  á  fyrstu  rikisárum  hans,  var  Hallfreður  skáld 
Óttarsson.  Hann  hafði  þá  verið  i  förum  nokkur  ár  og 
kom  utan  af  íslandi.  Segir  sagan  að  hann  legðist  við 
Agðanes,  sunnanvert  við  mynni  f  rándheimstjarðar,  og  spyrði 
þar,  að  höfðingjaskipti  væri  orðið  i  Noregi  og  að  hinn  nýi 
konungur  hoðaði  njjan  sið.  Skipverjum  kom  þá  saman  um  að 
heita  á  goöin  miklu  tje,  ef  þeim  gæfi  brott;  að  öðrum  kosti 
skyldi  konungur  ráða.  En  goðin  brugðust  og  þeim  gaf  eigi 
brott.  Sigldu  þeir  þá  inn  til  Hlaða.  Á  leiðinni  þangað 
fengu  þeir  óveður  svo  mikið  á  höfn  einni,  að  akkerin  hjeldu 
eigi  skipinu.  Nokkur  langskip  lágu  þar  fyrir  og  fóru  menn 
af  þeim  og  hjálpuðu  kaupmönnum.  Einn  maður  gekk  þar 
langbest  fram  og  rjeð  hann  fyrir  lijálpinni.  Pað  var  Ólafur 
Tryggvason,  en  eigi  vissi  Hallfreður  það  fyr  en  síðar.^) 

í'etta  á  að  hafa  verið  996,  þvi  að  þá  mun  Hallfreður 
hafa  komið  fyrst  á  fund  Oiafs  konungs,  en  óvist  þykir  að 
konungur  liafi  þá  verið  nokkuð  i  Prándheimi;^)  en  verið 
getur  að  konungur  hafi  komið  þangað  snöggvast  eða  að 
þetta  hafi  gerst  annars  staðar  við  Noreg  eöa  jafnvel  árið 
eptir.  Tveir  visuhelmingar,  sem  sagt  er  að  þeir  Hallfreður 
og  konungur  hafi  ort  við  þetta  tækifæri,  benda  á  að  það 
sje  satt,  að  konungur  hati  lijálpað  Hallfreði  í  storminum. 

Konungur  stefndi  þeim  Hallfreði  á  fund  sinn  og  bauð 
þeim  að  láta  af  fornum  átrúnaði  og  taka  kristni.  Hallfreður 
var  eigi  ófáanlegur  til  þess,  ef  hann  fengi  kaup  fyrir  það. 
Vildi   hann   að   konungur   Ijeti   sig   aldrei  sjer  af  höndum. 


Flat.  I,  35.5/452.  SömuleiðLs  Porsteinn  uxafótur.  Oddr.  67/3.54,  69/363; 
Oddr^  .58/55,60/60;  Hkr.  I,  94/425;  Fris.  101/1.56;  Fras.  II,  233/251,  2.55/329 
-330,  III,  2.56/4;  Flat.  I,  3.55/4.52,  383/491,  38.5/494,  sbr.  208/2.56— 257. 
Sagt  er  að  Hásteinn  eða  Hallsteinu  Hrómundarson  hins  halta  hafi  fallið 
á  Orminum  langa.  Ldn.  33/167;  Flat.  I,  35.5/452,  331/414  (Hróm.  þ.);  en 
það  er  líklega  rangt,  því  að  Hástein  var  eldri  en  svo,  sbr-  Safn  I,  369, 
377—378.  Í  þætti  af  f  orsteini  Porkelssyni  skelk  er  sagt  að  hann  haft 
fallið  á  Ormiuum  langa,  Flat.  I,  416—418.  Eptir  honum  er  farið  í  Flat, 
I,  355/452,  383/492,  en  þátturinn  er  æfintýri. 

1)  Hallfr.  5/91-92.        ^)  Sbr.  Björn  M.  Ólsen,  Aarb.  f.  nord.  Oldkh. 
1878,  bls.  45  o.  ef. 


Hallfreður  vandræðaskáld.  369 

hvað  ilt  sem  sig  henti,  og  að  hann  hjeldi  sjer  undir  sklrn.^) 
Pótt  konungi  litist  Hallfreður  ófyrirleitinn  og  hann  væri 
því  heldur  tregur  til  þess  að  veita  honuni  báðar  bænir  hans, 
Ijet  hann  samt  þetta  eptir  honum  til  þess  að  hann  tæki  skírn. 

Litlu  siðar  bað  Hallfreður  konung  um  að  hlýða  á  kvæði, 
sem  hann  hefði  ort  um  hann.  Konungur  neitaði  þvi.  Hall- 
freður  kvaðst  þá  mundu  týna  fræðum  þeim.  sem  konungur 
hafði  iátið  kenna  honum,  enda  væru  þau  eigi  skáldlegri  en 
kvæðið.  .,Sannliga  máttu  heita  vandræðaskáld",  sagði 
konungur  og  leyfði  honum  að  flytja  kvæðið.  En  eptir  þetta 
var  Hallfreður  kallaður  vandræðaskáld. 

Hallfreður  var  óstýrilátur.  Hann  gat  eigi  á  sjer  setið 
og  lofaði  stundum  goðin  mjög.  Hann  kvað  vísu  svo  kon- 
ungur  heyrði  og  sagði  þar.  að  áður  hefði  hann  getað  blótað 
Óðin  sjálfan;  nú  væri  gipta  manua  önnur.  Konungi  mis- 
hkaði  þetta  og  Ijet  hann  kveða  vísur  til  yfirbóta.  En  verra 
henti  Hallfreð  um  veturinn.  Pá  lenti  hann  eitt  sinn  í  kapp- 
mæli  við  einn  hirðmann  konungs  og  drap  hann.  Til  þess 
að  halda  orð  sin  gaf  konungur  Hallfreði  líf,  og  seinna  tók 
konungur  hann  i  fulla  sátt  við  sig,  þvi  að  hann  bað  fyrir- 
gefningar;  svo  þungt  íjell  honum  reiði  konungs.  Að  lokum 
fjekk  Hallfreður  svo  mikla  elsku  á  konuugi,  að  hann  fjekk 
varla  borið  harm  sinn  eptir  fall  hans  og  undi  hann  þá 
engu.^) 

I  Hallfreðar  sögu  er  eigi  getið  um  neina  aðra  Islendinga 
í  Noregi  en  Hallfreð,  þá  er  hann  var  skirður,  en  i  öðrum 
sögum  eru  ýmsir  íslendingar  nefndir  við  það  tækifæri.  I  Lax- 
dæla  sögu  er  sagt  að  margir  merkir  Islendingar  hafi  verið  i 
Noregi,  þá  er  þeir  Kjartan  Ólafsson  og  Kálfur  Asgeir.s- 
son   lögðu   skipi   sinu   inn   til  Niðaróss.    Par  lágu  þá  fyrir 


*)  Í  Hallfr.  5/92 — 93  eru  bæði  þessi  skilyrði  nefnd  í  sambandi  við 
skírn  Hallfreðar,  en  í  Hkr.  I,  83/405  er  að  eins  getið  um  siðara  skilyrðið 
i  sambandi  við  skírnina,  en  hið  fyrra,  er  Olafur  spurði  Hallfreð.  hvorf 
hanu  vildi  veiða  hirðmaður  hans.  Hallfreður  getur  þesí?  í  erfidrápu 
sinni  eplirOlaf  konung,  að  haun  hafi  fengið  hanu  fyrir  guðföður.  Skjaldeil. 
B.  156.  2)  Halifr.  5-6/93—97,  10-11/111—114;  Krist.  10/19:  Lax.  4(»  1.V2; 
Oddr  36/296;  Hkr.  I,  83/405-407;  Fms.  H.  165/39—40. 

24 


370  Söguöldin. 

bryggjunum  þrjú  skip  frá  íslandi;  átti  eitt  þeirra  Brandur 
hinn  örvi  Vermundarson,  annaö  Hallfreöur  Óttarsson 
og  liið  þriðja  bræður  tveir  úr  Fljótshlíðinni,  Bjarni  og 
Pórhallur  sj'nir  Breiðár-Skeggja.  Petta  var  að  sögn 
Laxdælu,  þá  er  Ólafur  konungur  Tryggvason  hafði  nýlega 
fengið  ylirráðin  yfir  öUum  Noregi,  og  áriö  áður  en  Pang- 
brandur  var  sendur  til  Islands  (996),  en  þá  haföi  konungur 
eigi  reist  kaupstað  að  Niðarósi.  I  Laxdælu  er  að  vísu  talið 
að  Pangbrandur  hafi  verið  einn  vetur  á  Islandi,  og  mætti 
þvi  ætla,  að  söguritarinn  hafi  jafnvel  hugsað  að  þetta  hafi 
verið  997.  Hann  lætur  Kjartan  vera  fjóra  vetur  1  Noregi 
og  koma  út  árið  eptir  að  ísland  varð  kristið.^)  Par  er  sagt 
frá  utanferð  Gissurar  hvita  og  Hjalta  Skeggjasonar  tveinmr 
árum  eptir  að  Kjartan  kom  til  Noregs.  Einnig  er  þá  getið 
um  Sverting  Runólfsson  með  albúið  skip  til  heimferðar 
eptir  vetrardvöl  í  Noregi,  og  að  konungur  hafi  bannað  hon- 
um  að  fara  og  öðrum  íslendingum.  Sumarið  eptir  er  sagt 
frá  kristniboðsferð  Gissurar  og  Hjalta  og  heimferð  Bolla 
Porleikssonar,  og  þá  eru  þeir  HaUdór  Guðmunds- 
son  og  Kolbeinn  Pórðarson  nafngreindir.  þvi  að  kon- 
ungur  hjelt  þeim  eptir  í  gislingu  ásamt  Kjartani  og  Svert- 
ingi;  en  Hallfreður  vandræðaskáld  er  þá  eigi  nefndur.^) 

Snorri  Sturluson  segir  aptur  á  móti  að  flestir  þessir 
menn  og  tveir  aörir  hafi  verið  í  Niðarósi  haustið  999,  og  að 
Kjartan  Ólafsson  hafi  þá  komið  utan  af  Islandi.  Hann  telur 
Hallfreð  á  meðal  þeirra,  er  áttu  fyrir  skipi  að  ráða,  og  enn 
fremur  I^órarinn  Nefjólfsson  og  Porleik  Brandsson, 
en  þeir  eru  eigi  nefndir  i  Laxdælu.  Aptur  á  móti  getur 
hann  eigi  um  Bjarna  og  f  órhall  Breiðár-Skeggjasyni.  Snorri 
hefur  farið  eptir  Olafs  sögu  Odds  munks,  því  að  hann  telur 
sörau  skipseigendur  sem  hann,  nema  Oddur  kveður  Kjartan 


•)  Lax.  40/150,  40/152,  41/153,  41/155,  43/158-160.  ^)  Lax.  40/143, 
40/149,  41/153—155.  Hið  sama  segir  í  Ólafs  sögu  Tryggvasonar  hinni 
löngu,  því  aö  þessi  kafli  úr  Laxdælu  og  meira  til  er  tekið  upp  í  Olaís 
sögu,  Fms.  II,  159/24—26,  217/206;  Flat.  I,  259/310,  338/426.  Um  Ólafs 
sögu  Tryggvasonar  og  Laxdælu  sbr.  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  II,  772; 
Kálund,  Lax.  bls.  XXX;  Björn  M.  Ólsen,  Árb.  f.  n.  Oldkh.  1894,  bls.  289  oef. 


Íslendingar  í  Noi'egi.  371 

eiga  skip  með  Pórarni  Nefjólfssyni,  en  það  er  rangt.  Pór- 
arinn  mun  einn  liafa  átt  fyrir  skipi  að  ráða,  en  Kjartan  var 
í  fjelagi  með  Kálfi  Asgeirssyni  eins  og  segir  i  Laxdælu. 
Oddur  munkur  segir  og,  að  þetta  liafi  verið  í  þann  tíma 
sem  Pangbrandur  kom  af  Islandi.^) 

I  Kristni  sögu  .segir  einnig,  að  margir  íslenskir  menn  hatí 
verið  í  Niðarósi  það  haust,  sem  Olafur  konungur  kom  þang- 
að  norðan  af  Hálogalandi.  Par  stýrðu  einu  skipi  Kjartan 
Ólafsson  og  Kálfur  Asgeirsson  og  Bolli  í*orIeiksson.  „Par 
stýrði  ok  Halldór  sínu  skipi,  son  Guðmundar  hins  rika.  ok 
Kolbeinn,  son  Pórðar  Freysgoða,  ok  Svertingr,  son  Runólfs 
goða,  Hallfreðr  Óttarsson  ok  Pórarinn  Nefjólfsson;  þessir  voru 
allir  heiðnir".^)  Petta  var  sama  haustið  sem  þeir  Pang- 
brandur  prestur,  Gissur  hviti  og  Hjalti  Skeggjason  komu  af 
Islandi  (999).  Pannig  fer  aðallega  tvennum  sögum  um  þetta, 
og  er  eigi  ólíklegt  að  þeir  Kjartan  og  Bolli  hafi  komið  þá 
um  hau.stið  til  Noregs,  eins  og  Snorri  Sturluson  segir  og 
fieiri  heimildarrit  benda  á,  en  að  i  Laxdæiu  sje  þetta  rangt 
og  að  Kjartan  hafi  verið  skemur  utan  en  þar  segir.^)  Aptur 
á  móti  er  eigi  efi  á  því,  að  Hallfreður  kom  fyr  á  fund  Ólafs 
konungs  en  999  og  tók  skírn;  hefur  það  líklega  verið  996; 
er  þvi  blandað  málum,  þar  sem  sagt  er  að  hann  hafi  verið 
skirður  um  leið  og  þeir  Islendingar,  sem  voru  skírðir  haustið 
999  í  Niðarósi.  Hins  vegar  mun  það  vera  rjett,  að  Hall- 
freður  hafi  þá  verið  staddur  í  Niðarósi  ásamt  þeim  mönn- 
um,  sem  eru  þar  nefndir,  þvi  að  þetta  sumar  mun  Hall- 
freður  hafa  komið  auslan  af  Gautlandi  á  fund  konungs,  og 
mun  hann  hafa  verið  i  Niðarósi  um  veturinn.  Sumarið  eptir 
fór  Hallfreður  til  íslands.^)  Samvist  hans  við  íslendinga 
þann  vetur  i  Niðarósi  mun  að  líkindum  hafa  valdið  því.  að 
sagt  var  siðar  að  hann  hafi  komið  þá  frá  íslandi  eins  og  þeir. 


1)  Hkr.   I,   81/402—403:     Oddr   36/294,   37/297.  ^    Krist.    10/18. 

")  Sbr.  Björn  M.  Ólsen.  Kronologiske  Bema'rkuinger  om  Olaf  Tryggva- 
sons  Regeringshistorie  í  Árb.  f.  n.  Oldkh.  1878,  bls.  44—5.5,  og  Káhmd, 
Lax.  LVI  o.  ef.  fað  fellur  að  vísu  eigi  vel  heim  við  ýnisar  sagnir  að 
Kjartan  haíi  fyrst  komið  til  Noregs  999,  en  á  þær  sícal  drepið  siöar. 
')  Hallfr.  9/10^. 

24* 


372  Söguöldiu. 

í  Laxdælu  er  sagt,  að  Ólafur  konungur  hafi  látið  Kjart- 
an  velja  um,  annaðhvort  að  fara  til  íslands  og  „brjóta  þar 
menn  til  kristni"  eða  vera  kyr  hjá  sjer,  og  hafi  Kjartan  kosið 
að  vera  hjá  konungi;  á  hann  að  hafa  svarað,  að  hann  viidi 
eigi  deila  ofurkappi  við  frændur  sína.  Petta  á  að  hafa 
verið  áður  en  konungur  sendi  Pangbrand  til  Islands.  I^að 
segir  sig  sjálft  að  það  getur  eigi  verið  rjett,  ef  Kjartan 
hefur  eigi  verið  kominn  þá  til  Noregs.^) 

Hinir  heiðnu  íslendingar,  seni  voru  i  Niðarósi  liaustið 
999  vildu  helst  forðast  konungs  fund,  því  að  þeim  var  sagt 
að  konungur  neyddi  alla  menn  til  kristni.  Peir  hafa  líka 
spurt  að  engum  dygði  að  ganga  á  móti  vilja  konungs. 
Hann  píndi  menn  eða  refsaði  þeim  þá  grimmlega.  Einn 
íslendingur  hafði  einnig  þá  nýlega  (998)  fengið  að  kenna  á 
þvi.  hve  grimmur  konungur  gat  orðið,  er  hann  reiddist. 
Sá  hjet  Sigurður.  Hann  hafði  að  eggjan  Porkels  treíils 
drepið  mann  einn  á  alþingi,  er  Grimur  hjet.  Hann  var 
islenskur,  en  hafði  um  hríð  verið  hirðmaður  og  stafnbúi 
Ólafs  konungs.  Sigurður  var  þegar  gerður  sekur  skógarmaður 
á  alþingi  og  flýði  hann  til  Noregs.  Olafur  konungur  spurði 
víg  Gríms  og  það  með  að  vegandinn  væri  þar  kominn. 
Hann  gekk  þá  þegar  með  sveit  manna  til  kaupskipsins  og 
Ijet  grípa  Sigurð  og  setja  í  fjötra.  Pví  næst  stefndi  kon- 
ungur  þing  og  þar  Ijet  hann  slá  stóran  mannhring  um 
Sigurð  og  fletta  hann  klæðum;  sagði  hann  þá  að  beita 
skyldi  hann  hundum  til  bana.  Einn  hirðmaður  bað  mann- 
inum  lífs  og  að  hann  mætti  koma  bótum  fyrir  sig,  en  engar 
bænir  tjáðu  hið  minsta,  því  að  konungur  kvaðst  vilja  hræða 
menn  frá  að  drepa  hirðmenn  sína.  Er  eigi  heldur  ólíklegt, 
að  hann  hafi  einnig  viljað  skjóta  íslendingum  skelk  1  bringu. 
Sigurður  var  bundinn  á  höndum,  en  svo  hafði  hann  snör 
augu  að  hundarnir  þorðu  eigi  á  hann  að  ráða,  fyr  en  kon- 
ungur  sjálfur  atti  hund  sinum  Víga  á  hann.  Hann  hljóp 
þá  til  og  beit  Sigurð  í  kviðinn.    En  er  Sigurður  kendi  sárs- 


1)  Lax.  41/153;  Fms.  II,  174/78-79. 


íslendingar  í  Noregi.  373 

aukans,  spratt  hann  upp  og  hljóp  út  yfir  mannhringinn  og 
fjell  dauður  niður.^) 

Petta  hafði  gerst  sumarið  áður  og  höfðu  íslendingar 
spurt  það,  þeir  sem  þá  voru  i  Noregi.  Peir  fóru  einnig 
nærri  um,  hvernig  Pangbrandi  mundi  hafa  gengið  á  íslandi 
og  gátu  ímyndað  sjer  að  konungur  mundi  reiðast,  er  hann 
heyrði  það.  Fyrir  því  æthiðu  allir  hinir  heiðnu  íslendingar 
að  fara  burtu  úr  Prándheimi,  áður  en  konungur  kæmi 
þangað  norðan  af  Hálogalandi,  þar  sem  hann  hafði  verið 
um  hrið  að  brjóta  menn  til  kristni.  f  eir  vildu  sigla  suður 
með  landi,  en  þeim  gaf  eigi  burtu,  og  lágu  þeir  undir  Niðar- 
hólma,  þá  er  konungur  kom  til  bæjarins.^)  Hann  fjekk  skjótt 
vitneskju  um,  að  heiðnir  Islendingar  væru  þar  á  nokkrum 
skipum  og  vildu  flVja  fund  hans.  Hann  .sendi  því  menn  til 
þeirra  og  bannaði  þeim  að  halda  burtu  og  bað  þá  leggja 
inn  til  bæjarins.  Peim  þótti  ráðlegast  að  hlýða  og  gerðu  það. 

Petta  var  rjett  fyrir  Mikjálsmessu  og  Ijet  konungur  þá 
halda  hana  helga  og  syngja  messu  mjög  tiátiðlega.  ís- 
lendingar  gengu  þá  til  að  sjá  guðsdýrkan  kristinna  manna, 
og  urðu  deildar  meiningar  þeirra  um  hana.  Kjartan  Ijet 
vel  yfir  henni  en  fáir  aðrir.  Petta  frjetti  konungur  daginn 
eptir  og  sendi  þegar  eptir  honum.  Var  Kjartan  þá  fús  á  að 
taka  við  kristni.  ef  hann  fengi  vináttu  konungs.  Hann  hjet 
Kjartani  henni  og  var  hann  og  BoIIi  Porleiksson,  frændi 
hans,  og  föruneyti  þeirra  alt  skirt  daginn  eptir  (1.  oktbr.  999).^) 


')  Oddr  .53/82.5-327;  Fms.  II,  208/172-174;  Flat.  I,  312/386-387. 
^)  Krist.  10/18;  Oddr  36,294;  Hkr.  I.  81/403.  ^)  Krist.  10/18-19:  Hkr. 
1,  82/404.  Önaur  sögn  er  sú,  að  þeir  Kjartan  hafi  tekið  skirn  annau  dag 
jóla  (26.  desbr.).  Oddr  36/296;  Lax.  40/1.51;  Fms.  II,  164/38.  Ef  svo 
hefur  verið,  hefur  Kjartan  komið  fyr  til  Noregs  en  999,  því  að  öllum 
ber  saraan  um  að  Kjartan  hafi  verið  skirður,  áður  en  fangbrandur  kom 
á  fund  konungs  úr  kristniboðsferö  sinni,  og  er  það  liklegíi  rjett.  Um 
þetta  alt  eru  ýmsar  smáar  missagnir  i  sOgunum,  sem  eigi  er  rúm  til 
að  fara  hjer  nánar  út  i. 


374  Söguöldin. 


Kristniboð  Gissurar  hvíta  og  Hjalta  Skeggjasonar. 
Kristni  lögtekin. 

Skömmu  eptir  aö  Olafur  konungur  var  kominn  noröan 
af  Hálogalandi  til  Niðaróss,  kom  þangaö  Pangbiandur  prest- 
ur  úr  kristniboðsferð  sinni  á  Islandi.  Kjartan  Ólafsson,  Bolli 
forleiksson  og  föruneyti  þeirra  höfðu  þá  nýiega  tekið  skírn, 
en  flestir  þeir  íslendingar,  sem  voru  í  Niðarósi,  voru  heiðnir 
og  hafði  konungur  eigi  fengið  enu  ráðrúm  til  þess  að 
kristna  þá.  Hann  vildi  helst  vinna  þá  með  góðu,  og  öllu 
var  líka  óhætt,  þvi  að  hann  hafði  bannað  þeim  að  fara 
burtu.  Konungur  var  líka  glaður,  þvi  að  nú  hafði  hann 
kristnað  Háleygi  og  fengið  kristni  viðurkenda  eða  tekna  í 
lög  um  endilangan  Noreg.  Hann  gat  því  vel  .sýnt  Islend- 
ingum  nokkra  þoiinmæði,  þótt  hann  hafi  aldrei  verið  fast- 
ráðnari  í  því  en  rjett  þá,  að  hætta  eigi  fyr  en  hann  hefði 
líka  komið  kristni  á  Island. 

En  þá  kom  Pangbrandur  á  konungs  fund  og  sagði  sínar 
farir  eigi  sljettar.  Hann  skýrði  frá  ölki  þvi.  sem  yfir  hann 
hafði  gengið.  Menn  hefðu  ort  níð  um  hann,  setið  um  líf 
hans  og  reynt  með  gjörningum  að  sökkva  honum  í  jörð 
niður;  en  er  það  hafði  mistekist,  hefðu  íslendingar  ætlað 
að  svelta  hann  í  hel.  Að  lokum  kvað  f  angbrandur  enga 
von  um  að  ísland  myndi  kristið  verða.  Pá  varð  konungur 
svo  óður  og  reiður,  að  hann  ætlaði  að  láta  meiða  eða  drepa 
þá  hina  heiðnu  íslendinga,  sem  voru  í  Niðarósi.^)  Hann 
Ijet  þegar  setja  marga  þeirra  í  járn  og  sumir  þeirra  voru 
ræntir.^)  Pað  vildi  þá  Islendingum  til  lífs,  að  Gissur  hvíti 
og  Hjalti  Skeggjason^)  voiu  með  konungi  og  komnir  þegar 
í  vináttu  við  hann.  Peir  gengu  þá  fyrir  konung,  ásamt 
Kjartani  og  öllum  þeim  íslendingum,  sem  við  kristni  höfðu 


')  Islb.  7/9-10;    Hkr.  I,   84/407.  ^)  Krist.  10/19;    Oddr   37/297; 

Nj.  104/.545.        ^)  Ari  telur  Gissur  fyrst,  en  Kristni  saga  og  Oddur  Hjalta. 
Snorri  nefnir  Kjartan  fyrst  og  þá  Gissur  og  Hjalta. 


Gissur  og  Hjalti  takast  á  hendur  kristniboð.  375 

tekið,  og  báðu  íslendingum  friðar.  Peir  mintu  konung  á  að 
hann  hefði  sagt.  að  enginn  maður  skyldi  hafa  gjöit  svo 
mikið  til  saka,  að  eigi  vildi  hann  það  upp  gefa  þeim.  er 
skírast  vilja  og  láta  af  heiðni.  í*ví  næ.st  sögðu  þeir  kon- 
ungi  að  allir  þeir  íslendingar,  er  hjer  væru,  vildu  láta  skír- 
ast,  og  þeir  kváðust  hafa  góða  von  um  að  kristni  mundi 
við  gangast  á  íslandi,  ef  með  ráðum  væri  að  farið.  Pang- 
brandur  hefði  vingast  við  ft'ia  menn  og  farið  óspaklega; 
hann  hefði  drepið  nokkra  menn  og  það  hafi  landsmönnum 
þótt  hart  að  þola.  Sjálfir  kváðust  þeir  mundu  finna  ráð  til 
að  Island  yrði  kristið.  Konungur  sefaði.st  við  umræðu 
þeirra  og  kvað  alla  menn  skyldu  hafa  frið,  ef  þeir  Gissur 
og  Hjalti  byndust  fyrir  að  kristni  yrði  í  lög  tekin  á  Islandi. 
f*eir  játtu  þvi.^) 

Nú  voru  Islendingar  leystir  og  sku'ðir  og  Olafur  kon- 
ungur  leyfði  þeim  að  fara  burtu  í  friði.  er  þeir  höfðu  fengið 
þá  litki  fræðslu,  sem  var  samfara  skírninni.  í^ó  hjelt  hann 
þremur  þeirra,  er  honum  þótti  mest  verðir.  eptir  í  gislingu 
hjá  sjer  ásamt  Kjartani  Ólafssyni.  Peir  skyldu  vera  trygg- 
ing  fyrir  því.  að  þeir  Gissur  og  Hjalti  rækju  erindi  kon- 
ungs,  kristniboðið.  með  aHri  alúö.  en  þó  einkum  og  sjer  1 
lagi  fyrir  þvi,  aö  það  næði  fram  að  ganga.^)  Skýrir  Snorri 
svo  frá  sem  íslensku  höfðingjarnir  hafi  minst  á  það  við 
konunginn,  að  margir  rikra  manna  syuir  af  Islandi  væru  í 
Niðarósi  og  að  feður  þeirra  mundu  veita  máli  þessu  mikið 
liðsinni.^)  En  hvort  sem  þeir  liðsintu  kri.stninni  eða  eigi, 
var  það  þó  auðsætt  að  íslenskir  höfðingjar,  sem  ættu  syni 
sína  i  gislingu  hjá  konungi,  mundu  tæplega  ganga  mjög  i 
berhögg  á  móti  kristninni  og  hætta  með  þvi  lifi  sona  sinna. 
Til  þess  að  veikja  mótstöðu  höfðingjanna  sem  mest.  reið  á 
að  velja  þá  menn  sem  gisla,  er  voru  nákomnir  rikustu  höfð- 
ingjunum  og  þeim,  sem  voru  mest  andvígir  kristninni.  E*að 
vildi  svo  heppilega  til  fyrir  konung,  að  um  töluvert  mannval 


')  Islb.  7/10;  Krist.  10/19:  Otldr  37/298;  Hkr.  I.  84/407-408;  Fms.  H. 
218/209.  '-)  Oddr  37298;   Fms.  H.  218/211.  «)  Hkr.  I.  84/408.  shr. 

Lax.  41/1.53. 


376  Söguöldin. 

var  þá  að  ræða  á  meðal  íslendinga  í  Niðarósi.  En  til  þess 
að  geta  valið  vel,  þurfti  konungur  að  hafa  vitneskju  ura 
veldi  einstakra  höfðingja  á  íslandi  og  um  hug  þeirra  til 
kristninnar.  Pað  má  þvi  nærri  geta  að  hann  hefur  haft  þá 
Gissur  í  ráðum  með  sjer  um  það,  hverja  velja  skyldi,  þótt 
eigi  sje  frá  því  skýrt  í  neinum  sögum,  og  að  þeir  hafa 
talað  nákvæmlega  um,  hvernig  auðveldast  mundi  vera  að  fá 
íslendinga  til  þess  að  taka  kristni. 

Konungur  tók  sinn  gisla  úr  hverjum  landsfjórðungi.  Ur 
Vestfirðingafjórðungi  kaus  hann  Kjartan,  son  Ólafs  pá,  sem 
þá  var  virðulegastur  höfðingi  í  Döhmum  og  þótt  víðar  væri 
leitað  um  Vesturland.  Hann  var  mágur  Porsteins  Egils- 
sonar  og  í  frændsemi  við  marga  menn.  Ósvífrssynir,  sem 
voru  æstastir  á  móti  kristniboði  Stefnis,  voru  sveitungar 
hans,  og  var  líklegt  að  þeim  myndi  nú  þykja  sjer  vand- 
farið  sökum  Kjartans.  Úr  Norðlendingafjórðungi  valdi  kon- 
ungur  Halldór  son  Guðmundar  Eyjólfssonar  á  Möðru- 
völlum,  er  þá  var  í  mesta  uppgangi  og  þótti  rikastur  höfð- 
ingi  á  Norðmiandi.  Úr  Austfirðingafjórðungi  tók  konungur 
Kolbein  son  Þórðar  Össurarsonar,  er  Freysgyðlingar  eru 
frá  konmir.  Pórður  var  þá  faUinn  úr  sögunni,  og  Flosi 
sonur  hans  hafði  tekið  við  goðorðinu;  var  ætt  Kolbeins  ein- 
hver  hin  mesta  i  þeim  fjórðungi,  og  hann  var  einnig  ná- 
frændi  Esphælinga  í  Eyjafirði.  Af  Sunnlendingum  hjelt  kon- 
ungur  eptir  Svertingi,  syni  Runólfs  goða  Úlfssonar; 
þótti  það  góður  fengur  og  maklegur,  því  að  faðir  hans  var 
einhver  hinn  rikasti  og  einbeittasti  mótstöðumaður  kristn- 
innar,  og  ættmenn  hans  áttu  tvö  goðorð  í  Rangárþingi.^) 

Gissur  og  Hjalti  voru  með  konungi  um  veturinn  og  sat 
Gissui-  fyrir  ádrykkju  konungs,  innar  en  lendir  menn;  Ijet 
konungur  hann  njóta  frændsemi,  er  haun  sýndi  honum  svo 
mikla  virðingu.  Með  konungi  voru  og  gislarnir  i  góðu 
yfirlæti.2) 

Pá  er  vora   tók   bjuggu  þeir  Gissur  og  Hjalti  skip  sitt 


>)  Krist.  10/19;  Oddr  37/298;  Hkr.  I,  95/427;    Fms.  II,  218/210-211. 
2)  Krist.  10/19. 


íslendingar  gislaðir.    Útkoma  kristniboðanna.  377 

tii  Islands,  því  að  þeir  vildu  líoma  þangað  fyrir  alþingi. 
Margir  nienn  löttu  þó  Hjalta  fararinnar,  eflaust  af  þvi  að 
hann  var  sekur,  en  hann  hafði  meiri  áhuga  á  kristniboðinu 
en  svo,  að  hann  Ijeti  telja  sjer  hughvarf.^)  Konungur  fjekk 
þeim  kennimenn  til  aðstoðar,  líklega  sjö  að  tölu.^)  Fyrir 
þeim  var  prestur,  er  I^ormóður  hjet,  og  liafði  hann  komið 
með  Ólafi  konungi  vestan  um  haf.^)  Hann  hafði  að  líkind- 
um  lært  til  prests  á  Englandi  og  virðist  hafa  verið  .spektar- 
maður,  þvi  af  honum  fara  engar  sögur;  um  ætt  hans  og 
uppruna  er  eigi  heldur  neitt  kunnugt.  Enn  fremur  fjekk 
konungur  þeim  Gissuri  kirkjuvið,  er  hann  hafði  látið  höggva,*) 
og  mikið  fje  til  að  vingast  við  höfðingja.'')  Peir  Gissur 
urðu  snemmbúnir*')  og  Ijetu  þá  i  haf.  Peir  fengu  góða  ferð 
en  hægan  byr  og  voru  því  lengi  á  leiðinni,  því  að  þeir 
komu  í  Ve.stmannaej'jar,  þá  er  tiu  vikur  voru  af  sumri.'') 
Alþingi  átti  þá  að  byrja  hinn  næ.sta  dag,  fimtudaginn  í  11. 
viku  sumars.  þvi  að  sumariö  áður  hafði  sú  breyting  verið 
gjörð  á  alþingi,  að  menn  skyldu  koma  þangað,  þá  er  tíu 
vikur  væru  af  sumri,  eða  viku  siðar  en  áður  hafði  tiðkast. 
Árið  1000  bar  því  setningardag  alþingis  upp  á  20.  júni. 

Nú  fer  tvennuni  sögum  af  ferð  þeirra  Gissurar  og  Hjalta, 
er  þeir  komu  til  Islands.  Ari  segir  að  þeir  hafi  farið  þegar 
úr  Vestmannaeyjum  inn  til  meginlands,  og  síðan  til  alþingis,^) 
en  þær  sögur,  sem  skjra  frá  að  Ólafur  konungur  hafi  fengið 
þeim  kirkjuvið,  segja,  að  þeir  hafi  dvalið  tvo  daga  í  Vest- 
mannaeyjum  til  þess  að  velja  stað  handa  kirkjunni  og  láta 
reisa  hana.  A  konungur  að  hafa  mælt  svo  fyrir,  að  kirkjuna 
skyldi  þar  reisa,  sem  þeir  skyti  bryggjum  á  land.  Pótt 
þetta  kunni  vel  að  vera  satt.  og  síst  þurfi  aö  efa  að  kon- 
ungur  hafi  fengið  þeim  kirkjuvið,  er  þó  mjög  óliklegt,  að 
þeir  Gissur  hafi  þá  farið  að  tefja  sig  á  því  að  reisa  kirkjuna, 
eins  og  þeir  voru  orðnir  naumt  fyrir  með  að  koma  á  alþingi  i 
tæka  tið,  en  á  því  reið  þeim  þó  mest.    Sögurnar  segja  einnig. 


■)  Krist.  11/20.       -)  S.  st.  11/21.      »)  Theodric  kaliar  hann  Thermo, 
Theodr.  12/21.  *)  Krist.  11/20;    Fms.  II,   228/233.  ')  Oddr  37/298. 

^)  N.j    104/546.    ,    ')  íslb.  7/10;  Fms.  II,  228/233.       »)  íslb.  7/10. 


:MH  Söguöldin. 

að  þeir  hafi  áður  en  þeir  komii  i  eyjarnar  haft  tal  af 
nokkrum  landsmönnum,  er  reru  til  þeirra  þann  dag,  er  þeir 
voru  fyrir  utan  Dyrhóhiiaós.  Pann  .sama  dag  reið  Flosi 
Pórðarson  um  Arnarstakksheiði  á  leið  til  alþingis,  og  spuröi 
hann  af  mönnum  þessum,  að  Kolbeinn  bróðir  hans  var  tek- 
inn  í  gi.sling  og  þrír  menn  aðrir  og  alt  um  erindi  þeirra 
Gissurar  og  Hjalta.  Sagöi  hann  síðan  til  alþingis  iitkonm 
þeirra,  og  þau  tíðindi,  er  hann  hafði  spurt. 

Hinn  sama  dag  sem  landsmenn  hittu  þá  Gissur  fyrir 
Dyrhólmaós  er  sagt,  að  þeir  haíi  tekið  Vestmannaeyjar  og 
lagt  .skip  sitt  við  Hörgaeyri,  noröan  til  við  höfnina,  en  sunn- 
an  undir  Heimakletti.^)  Verður  á  þann  hátt  tími  fyrir  þá 
að  dvelja  tvo  daga  í  eyjunum,  eins  og  sögur  þessar  segja,'^) 
en  frásögn  Ara  er  á  móti  því. 

f*eir  Gissur  fóru  þegar  úr  eyjunum  til  Landeyja,  en 
„þeir  fengu  engan  farargreiða  né  reiðskjóta  fyrir  austan 
Rangá,  því  at  þar  sátu  þingmenn  Runólfs  í  hverju  húsi." 
Liklega  er  þetta  annaðhvort  ónákvæmt  eða  eitthvað  oröuni 
aukið,  því  að  ekkert  er  líklegra  en  að  þeir  hefðu  fengið 
farargreiöa  á  Bergþórshvoli,  ef  þeir  hefðu  leitað  þangað, 
enda  þótt  Njáll  hafi  verið  riðinn  á  þing  og  hestafátt  væri 
heima.  En  annaðhvort  munu  þeir  hafa  lent  svo  vestarlega, 
að  krókur  hefur  verið  að  koma  þangað,  eða  þeir  hafa  spurt 
að  Njáll  var  riðinn  á  þing  með  svo  marga  menn  að  þar 
væri  eigi  hægt  að  fá  næga  hesta  Peir  gengu  þar  til  þeir 
komu  í  Háf,  til  Skeggja  Ásgautssonar.  Hann  fjekk  þeim 
hesta  til  þings,  en  Þorvaldur  son  hans,  er  átti  Koltorfu 
sy.stur  Hjalta,  var  áður  riðinn  til  alþingis.^)  1  Landnámu 
segir  að  þeir  væru  líá,  er  þeir  komu  í  Háf,  en  í  Njálu  er 
sagt  að  þeir  riðu  þrir  tigir  manna  til  þings.^)  Líklega  er 
tala  Landnámu  rjettari  en  tala  Njálu,  því  að  þeir  hafa  orðið 


')  Sjá  Uppdrátt  Herforiiigjaráðsins  (Generalstabens)  af  Vestmanna- 
eyjum.  Kmhöfn  1905  Kálund,  Isl.  I,  279  segir  að  eyri  fessi  sje  nú 
nefnd  Klenienseyri.  I  Nj  104/546  er  sagt  að  |)eir  Gissur  tækju  land  á 
Eyruni,  en  það  er  rangt.  ^)  Krist.  11/20;  Fms.  II,  228/233-234.  Sbr. 
Björn  M.  Ólsen,   Kristnitakan,  bl.s.  74-75,   nm.  ^)  Krist.  11/20-21; 

Fms.  II,  228/2.34.        *)  Ldn.  8/299;  Nj.  104/546. 


Pingferð  þeirra  Gissurar  og  Hjalta.  379 

að  skilja  nokkra  menn  eptir  við  skipið;  en  annars  er  talan 
heldur  lág,  þvi  að  sjö  útlendir  kennimenn  voru  í  ferðinni; 
er  liklegt  að  Islendingar  hafi  verið  fleiri  en  finim.  Pk  er 
þeir  Gissur  og  Hjalti  komu  í  átthaga  sína,  munu  menn  þeirra 
og  vinir  hafa  slegist  í  för  með  þeim.  í*eir  hafa  þá  einnig 
hlotið  að  safna  mönnum  að  .sjer.  eptir  þvi  sem  þeir  máttu 
koma  því  við  á  svo  hraðri  ferö. 

Nú  segir  ekki  af  ferðum  þeirra  fyr  en  þeir  k<»mu  í 
Laugardal.  í*ar  fengu  þeir  Hjalta  Skeggjason  til  þe.ss  að 
verða  eptir  með  12.  mann,  af  þvi  að  hann  var  sekur  tjör- 
baugsmaður  og  mátti  alls  eigi  koma  á  friðheigan  .stað  sem 
alþingi.  En  þeir  Gissur  lijeldu  áfram,  uns  þeir  komu  í  stað 
þann  við  Pingvallavatn,  sem  heitir  Vellan(d)katla.  í*að  er 
rjett  fyrir  neðan  Hrafnagjá.^)  Par  námu  þeir  staöar  og 
geröu  orð  til  alþingis  vinum  sinum,  frændum  og  venslamönn- 
um,  að  þeir  skyldu  koma  á  móti  þeim  með  alt  lið  sitt.  Peir 
höfðu  þá  spurt,  að  óvinir  þeirra  ætluðu  að  verja  þeim  vígi 
þingvöllinn;  höfðu  heiðnir  menn  tekið  það  ráö,  þá  er  þeir 
frjettu  af  Flosa  Pórðarsyni  og  mönnum  hans,  að  Gissurar 
og  Hjalta  væri  von  á  alþingi  til  að  boða  þar  kristni  En 
er  kristnir  menn  eða  vinir  þeirra  Gissurar  og  Hjalta  urðu 
þess  varir,  munu  þeir  hafa  gert  mann  á  móti  þeim  með 
orð  um  þetta,  og  hitti  hann  þá  einhvers  slaðar  áður  en 
þeir  komu  að  Vellankötlu;  má  vera  að  hann  hafi  riðið  alla 
leið  austur  í  Laugardal  og  fundið  þá  þar,  áður  en  þeir  fengu 
Hjalta  til  þess  að  verða  þar  eptir,    þótt  þess  sje  eigi  getið. 

I^eir  Gissur  biðu  við  Vellankötlu  þangað  til  kristnir 
menn  og  aðrir  fulltingismenn  þeirra  komu  á  móti  þeim  frá 


')  Svo  er  að  sjá  af  íslendingabók  sem  Vellankatla  sje  vitv  sii  af 
Pingvallavatni,  seni  er  fyrir  ncðan  (norðvestan)  Hrafnagjá,  og  iægðin 
t)ar  umhveríis,  sl)r.  Kálund,  Isl.  I,  1.55— 15t).  Arni  Magnússon  (AM.  254 
8vo,  og  afskrift  AM  411  fol.  Ids.  351  o.  ef.)  segir,  að  Vellaiikatla  sje 
víkin  norður  úr  f  ingvallavatni,  vestanvert  við  Hallinn  eða  neðri  barm 
Hrafnagjár.  Hiin  er  nær  100  faðma  löng  og  að  því  skapi  breið.  Sjeia 
Simon  Beck  á  fingvöllum  og  fleiri  kunnugir  menn  hafa  sagt  m.jer,  að 
svo  væri  nefnd  uppspretta  ein  i  flæðarmáli  iunst  i  vikinni.  rjelt  þar 
hjá  sem  gatan  að  Vatnskoti  liggur  út  af  þjóðvegiuum.  Vatuið  velhir 
þar  upp  undan  hrauninu. 


380  Söguöldin. 

í*ingvöllum  og  var  það  fjöldi  manns;  en  áður  en  þeir  fóru 
þaðan,  kom  þar  Hjalti  riöandi  og  þeir,  sem  eptir  voru  með 
honum.  Pk  er  þeir  Gissur  voru  farnir  og  hann  fór  að 
hugsa  málefni  þeirra  betur,  gat  hann  eigi  setið  kyr.  Hann 
vildi  eigi  sýna  heiðnum  mönnum,  að  hann  væri  hræddur  við 
þá,^)  og  hann  vildi  heldur  leggja  lif  sitt  í  sölurnar  en  að 
vera  fjarverandi,  þá  er  gera  átti  um  annað  eins  málefni  og 
það,  hvort  ísland  skyldi  komast  í  tölu  kristinna  landa  eða 
eigi.  Honum  fanst  eiunig  meiri  þörf  á  liðveislu  sinni  nú, 
en  nokkru  sinni  áður,  og  honum  mun  jafnvel  hafa  þótt  tvi- 
sýnt,  hvort  þeir  Gissur  væru  nógu  áhugamiklir  og  einbeittir, 
ef  hann  væri  hvergi  nærri. 

f  eir  Gissur  og  Hjalti  hjeldu  síðan  áfram  ferðinni  og 
riðu  á  PingvöU  meö  fylktu  liði  og  til  búðar  Ásgríms  Elliða- 
grimssonar,  systursonar  Gissurar.  En  hinir  heiðnu  menn 
hurfu  saman  með  alvæpni  „ok  hafði  svá  nær,  at  þeir  mundi 
berja.sk,  at  eigi  of  sá  á  milli",  „en  þó  voru  þeir  sumir,  er 
skirra  vildu  vandræðum,  þó  at  eigi  væri  kristnir".  f  eir 
fengu  sefað  menn  svo  að  eigi  varð  af  bardaga.^)  Petta 
mun  hafa  verið  laugardagskveldið  22.  júni^)  árið  1000. 

Pess  er  eigi  getið  í  sögunum,  að  neinn  almennur  lið- 
safnaður  haíi  verið  undir  alþingi  í  þetta  sinn,  eins  og  stund- 
um  kom  fyrir,  nje  að  það  hafi  verið  óvenjulega  fjölment, 
svo  að  fádæmi  þætti.  Að  líkindum  hafa  margir  búist  við 
einhverjum  deilum  á  alþingi,  líkt  og  árið  áður  á  milli 
beggja  trúarflokkanna,  en  fáir  eða  rjettara  sagt  líklega  engir 
hjerlendir  menn  munu  hafa  átt  von  á  því,  að  þar  mundu 
gerast  þau  tiðindi,  sem  raun  varð  á;  allra  síst  gátu  heiðnir 
menn  búist  við  þvi.  Peir  höfðu  enga  vitneskju  um  að  þeir 
Gi.ssur  og  Hjalti  mundu  verða  á  þingi,  fyr  en  þeir  konm  á 
ÞingvöU  og  spurðu  þar  útkomu  þeirra  af  Flosa  t^órðarsyni, 
nenia    þeir,    sem   höfðu    frjett   tii    þeirra  á  Suðurlandi  rjett 


>)  Nj.  104/547.  •-)  íslb.  7/10-11;  Krist.  11/21;  Oddr  37/298-299; 
Fms.  II.  228/234—23.5;  iNj.  104-105/.546-548.  í  Nj.  segir  að  þeir  Gissiir 
og  Hjalti  tiafi  verið  í  Mosfellingabúð,  en  það  er  líklega  rangt.  ^)  Bps. 
I,  20,  nin. 


Alþingi  árið  1000.  381 

áður.  Pað  var  líka  mjög  ólíklegt  að  Hjalti  mundi  koma  út 
fyr  en  eptir  þrjá  vetur,  er  hann  væri  kominn  úr  sekt  Hins 
vegar  segir  það  sig  þó  sjálft,  að  alþingi  hefur  verið  i  fjöl- 
mennara  lagi;  sjerstaklega  má  telja  víst  að  kristnir  menn 
hafi  fjölment,  því  að  þeim  mátti  vera  Ijóst,  hve  mjög  þeim 
reið  á  að  hafa  mikinn  mannafla  á  þingi.  Einnig  var  kom- 
inn  alvarlegur  áhugi  i  suma  þeirra  að  efla  kristnina,  og  er 
mjög  líklegt,  aö  þeir  hafi  árið  áður  gert  ráð  fyrir  þvi  sin  á 
milli  að  fjöhnenna  til  næsta  alþingis,  eins  og  fyr  er  sagt, 
hvort  sem  Gissur  væri  þá  kominn  út  aptur  eða  eigi,  en  það 
hafa  þeir  látið  fara  leynt.  Pað  sjest  iíka  af  því,  sem  gerð- 
ist  á  alþingi,  að  þar  voru  flestir  hinir  kristnu  menn  saman 
komnir,  þeir  er  nafnkunnir  voru,  og  að  þeir  höfðu  mikið 
lið.^)    Einnig   má    ætla   að   ýmsa   heiðna  menn  hafi  grunað 


')  Sbr.  Ól.  s.  Tr.,  Fms.  II,  228/234,  seni  er  að  vísu  heldur  ungt 
heimildarrit.  5ó  segir  Theodric  munkur,  Mouum.  hist.  Norv.  21,  að 
kristnir  menn  væru  fáir,  en  það  er  orðum  aukið.  Dr.  Björn  M.  Olsen 
hefur  ásamt  prófessor  Konrad  Maurer  mest  skýrt  hinn  mikla  æsing, 
sem  varö  á  milli  heiðinua  og  kristinna  manna  á  alþingi  þessu,  og  hina 
stjóruarfarslegu  þýðingu,  sem  kristuitakan  hafði  i  för  nieð  sjer.  Hann 
ætlar  að  kristnum  mönuum  hafi  eigi  verið  óhætt  að  riða  á  alþingi  og 
að  þeir  haíi  þ\i  mælt  sjer  mót  og  beðið  Gissurar  livíta  við  Vellaukötlu, 
sbr.  Um  kristnilökuna  bls,  76  o.  ef.  Jeg  sje  eigi  fullnægjandi  ástæðu 
til  þess  að  ætla  það.  Kristnir  menn  og  heiðnir  höfðu  þá  eigi  sagt 
sig  úr  lögum  hvoi'ir  við  aðra  og  kristnir  menn  höfðu  hingað  til  mátt 
fara  ferða  sinna,  er  þeir  Ijetu  heiðna  helgidóma  í  friöi.  Pað  má  nærri 
geta  að  öðrum  eins  höfðingjum  og  spektarmöuuum  eins  og  Síðu-Halli, 
Njáli,  Gesti  hiuum  spaka  og  f  orvarði  Spakböðvarssyni  hafi  verið  óliætt 
að  riða  á  þiug  með  möunum  siuum,  þótt  Hjalti  Skeggjasou  haíi  veriö 
gerður  þar  sekur  fjörbaugsmaður  áriö  áður  fyrir  guðlast,  og  kristnir 
menn,  frændur  hans  og  vinir  verðu  hann  með  kappi.  Slíkt  kom  eigi 
ósjaldan  fyrir  á  alþingi,  án  þess  þó  að  hafa  þvílíkar  afleiðingar;  eptir 
þingið  mun  flestum  hafa  ruunið  reiðin  nokkuð  og  fæstum  heiðuum 
möunum  muu  hafa  dottið  í  hug  aö  hreifa  við  þvíh'kum  míinnum  sem 
þeim  Síöu-Halli,  þólt  þeir  riðu  á  þiug.  Öðru  máli  var  að  gegna,  þá  er 
þeir  frjettu  að  Hjalti  og  Gissur  muudu  konia  á  j>iug  til  þess  að  boða 
þar  krislni.  Hins  vegar  gátu  hinir  kristnu  menu,  sem  komu  að  norðan 
og  vestan,  eigi  frjett  neitt  af  ferðum  þeirra  Gissurar  fyr  en  þeir  komu 
á  fingvöll,  og  Síðu-Haliur  og  Njáll  virðast  hafa  verið  riönir  á  þing, 
áður  en  landsmenn  hittu  þá  Gissur  og  fregn  kom  af  þeim.  Anuars  er 
auðsætt  að  lögunum  frá  997  gegu   kristninui  hefur  eigi  verið  fylgt  fast 


382  Söguöldin. 

kristna  menn  eptir  siðasta  alþingi,  og  að  þeir,  sem  hjeldu 
fastast  við  lieiðnina,  hafi  þvi  fjölment  í  meira  lagi  til  al- 
þingis.  í*að  hefur  tæplega  getað  lijá  því  fariö  eptir  deiluna 
á  undanförnu  þingi. 

Fyrstu  nóttina,  sem  þeir  Gissur  og  Hjalti  voru  á  Ping- 
völlum,  varð  ekkert  til  tíðinda  svo  getið  sje.  Daginn  eptir 
var  sunnudagur  (23.  júni)  og  gengu  þá  kristnir  menn  upp  á 
Gjábakkann  (austurbarm  Almannagjár)  upp  frá  búð  Vest- 
firðinga  og  söng  formóður  prestur  þar  messu.  Paðan  má 
sjá  yfir  allan  Pingvöll,  og  þar  er  einnig  liljóðglögt,  þvi  að 
af  bakkanum  sjálfum  berst  hljóðið  niður  yfir  völlinn  og 
vesturbakki  Almannagjár  gnæfir  þar  hátt  að  baki  og  kastar 
hljóðinu  frá  sjer.  Allur  þingheimur  mátti  því  heyra  sönginn 
og  sjá  guösþjónustu  kristinna  manna  Par  voru  sjö  kenni- 
menn  skrýddir  og  gerðu  þeir  alla  athöfnina  svo  hátiðlega 
sem  föng  voru  á.  Petta  var  i  fyrsta  sinn  að  messa  var 
sungin  á  f*ingvöllum  og  má  nærri  geta  að  sumum  heiðnum 
mönnum  hafi  brugðið  í  brún  að  sjá  kristna  menn,  sem 
enga  löghelgi  áttu  á  trú  sinni,  halda  guðsþjónustu  innan 
þinghelgi  og  virða  svo  að  vettugi  hin  fornu  goð  landsins, 
sem  þingstaðurinn  var  helgaður.  Pó  má  vera  að  sumum 
þeirra  hafi  þótt  söngurinn  fagur  og  athæfi  kristinna  manna 
merkilegt. 

Hinir  kristnu  menn  fóru  að  öllu  einarðlega  og  djarflega. 
Foringjar  þeirra  voru  öruggir  í  öllu,  enda  var  flokkur  þeirra 
eigi  árennilegur,  og  þeir  trúðu  á  .sigur.  Eptir  messu  gengu 
þeir  allir  til  lögbergs  og  voru  kennimennirnir  i  fararbroddi. 
Peir  báru  fyrir  sjer  krossa  tvo  mikla;  merkti  annar  hæð 
Ólafs   Tryggvasonar,    en   hinn    hæð    Hjalta  Skeggjasonar.^) 


fram  gegn  þeim  kristnum  mönnum,  sem  fóru  að  öllu  spaiílega  og 
áreittu  eigi  goðin,  enda  heföi  það  verið  erfitt  eptir  aö  kristnum  mönn- 
um  fjölgaði  998  og  999.  Dr.  Björn  M.  Ólsen  fer  stundum  of  langt  í 
getgátum  sínum  í  hinni  mikilsverðu  bók  sinni  um  kristnitökuna. 

^)  Krossar  t>essir  voru  í  Skarði  hinu  eystra  á  RangárvöHum,  þá  er 
Kristni  saga  var  rituð  (um  1200).  Sá  bær  var  sunnan  undir  Selsunds- 
íjalli,  en  er  fyrir  löngu  í  eyði.  Sbr.  Jón  Sigurðsson,  Dipl.  I,  351—352; 
Kálund,  ísl.  I,  143,  222—223.     Stað  þennan  í  Kristni    sögu    hafa  margir 


Kristniboð  þeirra  Gissurar  og  Hjalta.  383 

AUur  þingheiniur  var  þá  að  lögbergi  og  mun  mörgum 
hafa  orðið  starsýnt  á  kennimennina  1  skrúða  þeirra.  I*eir 
höfðn  reykelsi  á  glóð  og  þóttust  draumlyndir  menn  kristn- 
ir  kenna  reykelsisihuinn  jafnt  á  móti  vindi  sem  með.^)  En 
þó  er  liklegt  að  þetta  haíi  skapraunað  mörgum  heiðnum 
mönnum,  þvi  að  klerkarnir  komu  vegsamandi  þann  guð, 
sem  var  eigi  guð  þeirra  nje  guð  hins  íslenska  rikis,  og 
til  þess  að  skora  á  þá  að  falla  frá  goðum  forfeðranna.  I 
fararbroddi  var  einnig  maður.  sem  árið  áður  var  dæmdur 
fyrir  guðlast.  Alt  var  þó  kyrt  um  hríð,  og  þeir  Gissur  og 
Hjalti  báru  upp  erindi  sin  vel  og  skörulega;  „en  svá  er 
sagt  at  þat  bæri  frá,  hve  vel  þeir  mæltu".^)  Pað  er  líklegt 
að  Gissur  hafi  talað  fyrst,  en  Hjalti  á  eptir,  af  því  að  hann 
var  sekur.  Peir  sögðu  fyrst  frá,  hvað  að  hafði  borist  í 
ferðum  þeirra,  en  síðan  fluttu  þeir  erindi  konungs  um  kristni- 
boðið.  í*eir  munu  hafa  sagt  frá,  hve  reiður  Olafur  kon- 
ungur  varð  Islendingum.  þá  er  Pangbrandur  kom  frá  Is- 
iandi.  og  hve  hætt  landar  þeirra  hinir  heiðnu  haíi  þá  verið 
komnir.  Til  þess  að  forða  þeim  frá  dauða  hefðu  þeir  tekið 
kristniboð  þetta  á  hendur.  Peir  munu  hafa  skýrt  frá  gisl- 
unum,  sem  konungur  hafði  til  tryggingar  fyrir  því  að  ís- 
lendingar  tækju  nú  kristna  trú.  Peir  fluttu  erindi  konungs 
um  kristniboðið  mjög  djarflega  og  þeir  munu  því  aö  lík- 
iudum  hafa  sagt,  að  Olafur  konungur  ætlaði  sjer  eigi  að  hætta 
fyr  en  hann  hefði  komið  kristni  á  Island,  eins  og  hann 
hefði  þegar  kristnað  endilangan  Noreg,  og  að  landsmönnum 
mundi  eigi  duga  að  etja  kappi  við  konung.  ?eir  hafa  bent 
á.  hvaða  vandræði  mundu  af  þvi  leiða.  Peir  hafa  einnig 
talaö  um  hina  kristnu  trú.  liklega  einkum  um  almætti  guðs, 
sem   gæfi  Olafi   konungi  sigur,  og  hina  eilífu  sælu,  sem  vís 


misskilið  á  seinni  tímuin  og  ætlað  að  kro.ssarnir  liafi  staðíð  i  kletta- 
skarði  i  Almannagjárbarmi,  sbr.  t  a.  m.  Matthías  Jochuinsson.  Andvari 
1901  bls.  217  og  Skírnir  1907  bls.  57. 

')  Krist.  11/21—22;  Fms.  II,  228/235.  -)  íslb.  7/11:  Oddr  :37;299, 

hefur  haft  fyrir  sjer  Islendingabók,  er  hann  ritaði  um  kristnitökuna  og 
segir  liann  <ið  „öllum  ]iótti  mikils  umvert,  hversu  vel  þeir  töluðu", 
enda  þýða  orð  Ara  eigi  annað.  en  að  þeir  haíi  talað  frábærlega  vel,  og 
ber  öllum  sögum  saman  um  |iað. 


384  Söguöldin. 

væri  ölliim  kristnum  mönnum  eptir  dauðann,  og  þeir  hafa 
einnig  niint  menn  á  vanmátt  liinna  heiðnu  goða. 

I  Olafs  sögu  hinni  hingu  segir,  að  þeir  hafi  beðiö  alt 
fólk  „með  fögrum  bænarorðum  at  snúa  á  sviun  sinu  ráði" 
og  taka  við  kristni  og  má  vera  að  það  sje  rjett;  en  í  Kristni 
sögu  er  sagt,  að  „svo  mikil  ógn  fylgdi  orðum  þeirra,  at 
engir  óvinir  þeirra  þorðu  at  tala  móti  þeim";  verið  getur  að 
orð  þessi  bendi  á,  að  þeir  hafi  ógnað  með  Olafi  konungi,  en 
annars  virðast  þau  eigi  öfgahius.  Aptur  á  móti  er  það  víst, 
að  þeir  hafa  talað  með  mælsku  og  áhuga,  eigi  sist  Hjalti, 
svo  að  þingheimur  uudraðist-  málsnild  þeirra  og  hlýddi 
með  spekt  á  þá.  En  er  Hjalti  lauk  máli  sinu,  konm  i  Ijós 
þær  tilfmningar,  sem  ræða  hans  hafði  vakið.  Þá  varð 
óhljóð  mikið  og  háreysti,  og  svo  að  erfitt  varð  að  kveðja 
sjer  hljóös,  enda  hjelt  enginn  heiðinna  manna  ræðu  á  móti 
þeim;  hefur  liklega  enginn  þeirra  verið  við  því  búinn,  að 
halda  uppi  snjallri  vörn  fyrir  goð  þeirra  og  svo  komst  alt 
í  uppnám.  „En  þat  görðisk  af  því,"  segir  Ari,  „at  þar 
nefndi  annarr  maðr  at  öðrum  vátta,  ok  sögðusk  hvárir  úr 
lögum  við  aðra,  enir  kristnu  menn  ok  enir  lieiðnu."  Pá 
kom  maður  hlaupandi  og  sagði,  að  jarðeldur  væri  upp 
kominn  í  Ölfusi,  og  mundi  hann  hlaupa  á  bæ  I^órodds  goða.^) 
fá  tóku  heiðnir  menn  til  orðs  og  sögðu:  „Eigi  er  undr  i 
at  guðin  reiðist  töhmi  slíkum,"  og  benda  þessi  orð  á  að 
í^óroddur  goði  hafi  verið  kominn  í  töhi  kristinna  manna 
eða  í  lið  með  þeim.  En  Snorri  goði  var  þar  nærri  og 
mælti:  „Um  hvat  reiddust  guðin  þá,  er  hér  brann  liraunit, 
er  nú  stöndum  vér  á?"  Enginn  varð  til  að  svara  þvi,  en 
þó  er  líklegt  aðorð  Snorra  hafi  vakið  ýmsa  menn  til  um- 
hugsunar.    Eptir  þetta  gengu  menn  frá  lögbergi.^) 

Pannig  lauk  hinum  fyrsta  fundi,  sem  þeir  Hjalti  áttu  á 
alþingi,  að  hinu  íslen.ska  þjóðfjelagi  var  slitið,  þjóðinni  skipt 


»)  Hann  bjó  að  Hjalla  í  Ölfusi,  Huugr.  2/60;  Gunnl.  5/208;  Reyk. 
25/124;  en  eigi  sjást  þess  menjar  að  eldliraun  hafi  ógnað  þeim  bæ, 
heldur  Hrauni,  sem  er  nokkru  sunnar,  shr.  Brynjólf  Jónsson,  Arbók 
1895,  hls.  24—29.  ^)  íslb.  7/11;    Krist.  11/21-22;'  Oddr  37/299;  Fms. 

n.  228/235-236;  Nj.  105/548. 


Kristnir  menii  og  heiðuir  seg^jast  úr  löguni  hvorir  við  aðra.        385 

í  tvent  og  eigi  var  annað  sýnna  en  að  kristiö  ríki  yrði  sett 
á  stofn  og  tvö  þjóðfjelög  yröu  framvegis  á  landinu.  Slíkur 
íBsingur  hafði  aldrei  koniið  fyr  upp  meðal  landsmanna  og 
þvilíkt  voðaverk  höfðu  þeir  aldrei  áöur  unnið. 

Og  það  voru  trúarbragðadeilur,  sem  höfðu  komið  öllu 
þessu  af  stað.  Menn  voru  því  eigi  orðnir  alveg  kærulausir 
uni  trú  sina,  eins  og  sumir  á  vorum  tímum  hafa  ætlað. 
Hin  fornu  goð  áttu  enn  marga  vini  á  meðal  íslendinga. 

En  nú  fóru  heiðnir  menn  og  kristnir  hvorir  fyrir  sig  að 
þinga  um  mál  sín,  og  þá  rann  mörgum  sú  reiði,  sem  hafði 
hlaupið  í  þá  að  lögbergi.  Hinir  vitrari  menn  og  gætnari 
komu  nú  fram  með  tillögur  sínar  og  ráð,  og  ýmsir  tóku  að 
gefa  þeim  gaum  og  hugsa  um  þær. 

Hinir  heiðnu  menn  voru  mikhi  Qöhiiennari  en  hinir 
kristnu  og  það  segir  sig  sjálft,  að  þeir  voru  erfingjar  og 
áframhald  af  ríki  því  eða  þjóðfjelagi,  sem  hingað  til  hafði 
náð  yfir  alla  landsmenn.  Fyrir  þá  var  engin  ástæða  að 
breyta  þeim  lögum,  sem  þeir  höfðu,  að  öðru  leyti  eu  því, 
sem  kynni  að  leiða  af  því,  að  nokkur  hluti  landsmanna 
hafði  tekið  nýja  trú  og  gengið  úr  þjóðfjelaginu,  en  fyrst  var 
að  sjá  hvað  þeir  gerðu.  Hinir  heiðnu  menn  gátu  því  beðið 
átekta.  Flestir  goðarnir  voru  einnig  þeirra  megin;  sömu- 
leiðis  lögsögumaðurinn.  f*að  var  um  þessar  mundir  Porgeir 
Ljósvetningagoði  Porkelsson,  sem  fyr  hefur  verið  frá  sagt. 
Hann  var  nii  orðinn  gamali  maður  og  gætinn  og  haun 
hafði  fengið  mikla  reynslu  bæði  á  alþingi  og  heima  i 
hjeraði.  Hann  bar  velferð  þjóðfjelagsins  fyrir  brjóstinu. 
og  til  þess  að  vernda  það.  varð  að  halda  uppi  almennum 
friði  i  landinu.  Hann  sá  að  rikið  eöa  þjóðfjelagið  þyrfti 
eigi  að  haggast  í  skorðum,  þótt  landsmenn  tækju  nýja 
trú;  dæmi  annara  þjóða  sýndi  það  best.  En  ef  tvö  þjóð- 
fjelög  yrðu  innanlands,  þá  mundi  eigi  fara  veK  Honum 
var  því  miklu  annara  um  velferð  landsmanua  en  um  trú 
forfeðranna,  þótt  hann  hefði  ávalt  haldið  trygð  við  hin 
gömlu  goð.  Sama  er  að  segja  um  Snorra  goða.  sem  nú 
var  orðinn  háltfertugur  að  aldri  og  hafði  fengið  svo  mikið 
álit  fyrir  vitsmuni  sina,  aÖ  hann  var  talinn  vitrastur  maöur 


386  Söguöldin. 

ineðal  allra  hinna  yngri  manna  á  Islandi.  Hann  sá  það 
jaí'nvel  betur  en  Porgeir,  að  það  niundi  eigi  verða  á  neinn 
hátt  skaði  fyrir  iandsmenn  að  taka  upp  hinn  nýja  sið,  því 
að  honum  skildist  að  guð  kristinna  manna  mundi  vera 
miklu  betri  og  máttugri  en  Pór  og  önnur  forn  goð;  fyrir 
því  færi  kristnin  sigri  hrósandi  um  öll  lönd.  Pegar  heiðn- 
um  mönnum  var  bent  á  þetta,  litu  margir  þeirra  rólega  og 
skynsamlega  á  trúarboðið.  Peir  sáu  að  þeir  gátu  i  raun 
rjettri  alveg  eins  dýrkað  Hvíta-Kri.st  eins  og  Pór,  og  að 
það  var  útlit  fyrir  að  hann  mundi  verða  eins  góður  vinur 
þeirra  eins  og  Pór.  Satt  að  segja  hafði  Pór  og  hin  önnur 
goð  eigi  reynst  þeim  ávalt  vel,  er  þeir  höfðu  heitið  á  þau, 
þótt  þeir  hefðú  komist  af  hingað  til.  En  að  liggja  í  ein- 
lægum  ófriði  og  —  það  sem  verst  var  af  öUu  —  verða  fyrir 
reiði  og  fjandskap  Olafs  konungs  Tryggva.sonar,  gat  orðið 
mjög  kostnaðarsamt  og  hættulegt  fyrir  þá  alla.  Konungur 
gat  bannað  aðflutninga  til  landsins  og  auðveldlega  gert  Is- 
lendingum  hinn  mesta  skaða.  Af  þessum  ástæðum  urðu 
þeir  nú  æði  margir,  sem  fylgdu  lögsögumanninum  og  Snorra 
goða  i  þessu  máli  og  litu  mest  á  hag  landsins  í  heild  sinni 
og  sinn  eigin  hag. 

Kristnir  menn  hjeldu  á  öðrum  stað  fund  með  sjer.  Peir 
sáu  skjótt,  að  nú  var  eigi  annað  fyrir  hendi  en  að  setja 
nýtt  ríki  á  stofn  fyrir  þá  og  alla  kristna  menn  á  Islandi.  Úr 
þvi  svona  var  komið,  gátu  þeir  eigi  lengur  búið  saman  við 
heiðna  menn  og  fyrir  þá  var  einungis  um  tvent  að  ræða, 
annaðhvort  að  allir  landsmenn  tækju  kristna  trú  eða  tvenn 
riki  yrðu  i  Jandinu.  I^eir  gerðu  sjer  líka  örugga  von  um, 
að  þeir  mundu  smátt  og  smátt  geta  fengið  flesta  landsmenn 
til  þess  að  taka  kristni,  og  þá  var  sigurinn  unninn.  En^ef 
í  hart  færi,  gátu  þeir  fengið  hjálp  hjá  Ólafi  konungi.  Ann- 
ars  virtist  þeim  auð.sætt,  að  margir  hinir  helstu  heiðnu 
höfðingjar  mundu  hika  við  að  beita  miklu  ofríki  sökum 
gisla  þeirra,  er  Olafur  konungur  hjelt  hjá  sjer.  Að  setja 
riki  á  stofn,  var  að  ýmsu  leyti  auðvelt  fyrir  kristna  flokk- 
inn.  Peir  gátu  sniðið  skipulag  þess  að  öllu  eptir  því,  sem 
þeir   höfðu  áður  átt  við  íið  venjast,  nema  að  því  leyti  sem 


Kristnir  menn  biðja  Siðu-Hall  aö  segja  upp  lög.  387 

trúna  snerti,  en  þar  tiöfðu  þeir  kristin  lög  og  venjur  að 
fara  eptir.  I  öðrum  greinum  var  engin  ástæða  fyrir  þá  að 
taka  upp  ný  lög,  og  eigi  lieldur  i  svipinn  auðvelt  að  benda 
á  annað  betra,  sem  ætti  lika  við  islenska  hætti  og  lands- 
venju.  Hið  íyrsta,  sem  þeir  þurftu  að  gjöra.  var  að  kjósa 
sjer  lögsögumann;  það  urðu  þeir  að  gera  þegar,  til  þess  að 
hann  segði  þegar  upp  lög  handa  þeim  og  þeir  gætu  háð  hið 
fyrsta  alþingi  sitt  þegar,  á  meðan  þeir  væru  á  Pingvöllum, 
eins  og  ekkert  hefði  i  .skorist  og  tekið  til  starfa  sem  kristið 
riki.  Mörgum  þeirra  þótti  að  vísu  ill  sundrung  sú,  sem 
orðin  var  meðal  landsmanna,  en  aðrir  voru  hins  vegar  svo 
öruggir  og  vissir  um  sigur,  að  þeir  gerðu  alla  styrkari  í 
huga.  Kristnir  menn  voru  einnig  svo  vel  staddir,  að  eiga 
töluvert  mannval  og  góða  höfðingja  i  .sinum  hóp.  En  þegar 
um  lögsögumanns  kosningu  var  að  ræða,  leist  þeim  þó  eigi 
ráðlegt  að  velja  Gissur  eða  Hjalta  til  þess,  af  þvi  að  þeir 
höfðu  flutt  kristniboðið  og  gert  marga  landsmenn  æfa  á 
móti  sjer,  heldur  báðu  þeir  Hall  af  Siðu,  „at  hann  skyldi 
lög  þeirra  upp  segja,  þau  er  kristninni  skyldi  fylgja".^) 
Hallur  var  bæði  vitur  maður  og  vel  að  sjer  1  landslögum, 
og  einhver  hinn  aHra  mesti  frömuður  kristinnar  trúar.  Auk 
þess  var  hann  þjóðkunnur  fyrir  góðgirni  sína  og  hugljúíi 
allra  góðra  manna.  Hann  hafði  i  mörg  ár  setið  i  lögrjettu 
og  tekið  þátt  i  löggjöf  landsins.  Hann  var  þá  hjer  um  bil 
hálfsextugur  að  aldri,  og  báru  allir  hið  besta  traust  til 
hans.  Hallur  var  friðsemdarmaður  mikill  og  kristileg  trú 
og  kristilegur  kærleikur  virðist  hafa  haft  dýpri  og  innilegri 
áhrif  á  hann,  en  flesta  aðra  samtiðarmenn  hans.  Hann 
vildi  þvi  fyrir  hvern  mun  að  landsmenn  tækju  kristni.  en 
hann  vildi  lika  halda  uppi  frið  í  landinu,  þvi  að  hann  sá 
glögt  að  hverju  alt  mundi  stefna,  ef  tvö  rikistjelög  yrðu  sett 
á  stofn.  Hallur  var  hvorttveggja  i  senn,  sannur  vinur  kristii- 
innar  og  einlægur  mannvinur  og  ættjarðarvin;  hann  viidi 
því  reyna  að  sameina  sigur  kristninnar  og  hag  þjóðfjelags- 
ins.  Honum  var  það  Ijóst  að  hann  mátti  þvi  eigi  byrja 
lögsögumannsstörf  sín    með   því,    að   fara  að  segja  upp  lög 

')  islb.  7/11.  2-)* 


388  Söguöldin. 

fyrir  kristna  menn,  því  að  þá  hafði  sundrungin  þegar  fengið 
lagalega  staðfestingu  og  annað  ríki  var  þá  koniið  á  fót. 
Hann  þurfti  þvert  á  nióti  fyrst  að  leita  til  mótstöðumann- 
anna  og  reyna  að  koma  i  veg  fyrir  tvískiptingu  og  ósætt 
landsmanna  og  allan  þann  ófrið,  vandræði  og  óhamingju, 
sem  af  henni  hlyti  að  leiða. 

Hallur  stóð  vel  að  vígi  til  þess  að  semja  við  ýmsa 
hina  helstu  höfðingja  í  heiðua  flokknum.  Hann  hafði  í 
mörg  ár  kynst  þeim  á  alþingi,  og  hann  var  vel  þokkaðar 
af  öllum  Hann  þekti  Porgeir  lögsögumaim  mætavel,  og. 
hann  fór  nú  til  hans  og  sagði  honum  frá,  að  hinir  kristnu 
menn  hefðu  kosið  sig  fyrir  lögsögumann,  því  að  þeir  ætluðu 
að  setja  annað  ríki  á  stofn.  f  eir  lögsögumennirnir  þurftu 
eigi  lengi  að  ræða  um  þetta,  því  að  þeir  skildu  báðir,  hvað 
það  hafði  að  þýða  fyrir  friðinn  i  landinu  og  fyrir  alla  hina 
heiðnu  goða.  Pað  var  auðsætt  að  þeir,  sem  fengju  manna- 
forráð  eða  ríki  á  meðal  kristinna  manna,  mundu  reyna  að 
vinna  þingmenn  frá  goðunum  og  að  allir  kristnir  menn 
mundu  leggjast  á  eitt  um  að  gera  það,  sem  í  þeirra  valdi 
stóð,  til  þess  að  fá  alla  alþýðu  manna  til  að  taka  kristni, 
og  eptir  þvi  sem  menn  snerust  til  kristninnar,  var  sjálfsagt 
úr  þvi,  sem  þá  væri  komið,  að  þeir  mundu  segja  sig  úr 
þingi  hjá  hinum  heiðnu  goðum  og  ganga  inn  í  hið  kristna 
riki.  Pað  gat  enginn  efi  leikið  á  því,  hvernig  fara  mundi, 
þá  er  þess  var  gætt,  hve  veldi  kristinna  manna  var  orðið 
mikið  eptir  ein  19  ár,  sem  voru  Jiðin  frá  því,  aö  kristniboð 
var  hafið  á  íslandi,  að  kristni  var  þá  einnig  komin  i  Noreg, 
og  að  Ólafur  konungur  stóð  á  bak  við  kristniboð  þeirra 
Gissurar  og  Hjalta  og  hafði  islenska  gisla  í  haldi  og  ótal 
ráð  og  tæki  í  hendi  til  þess  að  ná  sjer  niðri  á  íslendingum 
og  vinna  þeim  mein,  ef  i  ófrið  væri  farið.  Hinir  heiðnu 
goðar  hlutu  að  missa  þingmenn  sína  smátt  og  smátt,  eða 
að  verja  bæði  sig  og  þá  með  oddi  og  egg  fyrir  alh'i  áleitni 
af  hendi  kristinna  manna;  en  af  þvi  mundi  leiða  stöðugan 
ófrið  og  eyðileggingu  fyrir  land  og  lýð,  og  frelsi  landsins 
gat  beiniinis  staðið  hin  mesta  hætta  af  því,  ef  Ólafur  kon- 
ungur  skærist  í  leikinn,  eins  og  vænta  mátti,  þar  sem  hann 


Síðii-Hallur  semur  við  forgeir  lögsögumaun.  389 

krafðist  þess  að  landsmenn  tækju  kristni.  Omögulegt  var 
það  eigi  lieldur  fyrir  annan  eins  hreystimann  og  siglinga- 
mann  sem  konung  að  fara  herferð  til  íslands.  Lögsögumenn- 
irnir  sáu  þvi,  að  það  var  i  raun  rjettri  hið  mesta  snjaHræði 
úr  því,  sem  komið  var,  ef  landsmenn  Ijetu  skirast  og  björg- 
uðu  þannig  landinu  undan  alh'i  þeirri  hættu,  sem  yíir  vofði, 
þvi  að  þá  hlytu  kristnir  menn  jafnframt  að  hverfa  frá  því  að 
setja  nokkuð  riki  á  stofn,  og  þá  þyrfti  engin  önnur  breyting 
að  verða  en  sú,  að  landsmenn  tækju  hinn  nýja  sið.  Alt  annað 
gæti  staðið  við  hið  sama,  sem  áður  hefði  verið. 

Hvort  sem  lögsögumennirnir  töluðu  um  þetta  lengur 
eða  skemur,  —  um  það  er  ekkert  kunnugt,  —  varð  þó  sá 
endir  á  samtali  þeirra,  að  Hallur  „keypli  at  Porgeiri  lög- 
sögumanni,  at  hann  skyldi  upp  segja"  „lög,  þau  er  kristn- 
inni  skyldi  fylgja"-)  og  „kristnum  dómi  væri  haldandi'*. 
Porgeir  átti  því  að  segja  upp  lög  fyrir  báða  flokka,  kri.stna 
menn  og  heiðna;  en  af  þvi  að  hann  var  heiðinn  .sjálfur  og 
til  þess  að  hafa  vissu  fyrir  þvi  að  kristninni  væri  borgið, 
samdi  Hallur  við  hann  um  þrjú  aðalatriði  i  lögum  þeim, 
sem  hann  skyldi  upp  segja  um  trúarbrögð  landsmanna.  I 
Olafs  sögu  Tryggvasonar  er  getið  um  þetta,  og  er  þar  .'íagt 
að  fyrsta  ákvæðið  hafi  verið,  að  allir  menn  skyldu  kristnir 
vera  á  íslandi  og  skirn  taka,  þeir  er  áður  voru  óskírðir, 
annað,  að  óheilög  skyldu  vera  hof  öll  og  skurðgoð,  og  hið 
þriðja,  að  fjörbaugí5garð  skyldi  varða  blót  öll,  ef  vottnæmd 
yrði.  Fyrir  það  að  Porgeir  tók  að  .sjer  lögsöguna  með 
þessum  skildögum.  galt  Hallur  honum  hálft  hundrað  silfurs, 
og  var  það  jafnmikið  og  lögsögumannskaupiö  eða  tvö  hund- 
ruð  vaðmála,  að  þvi  er  segir  í  fornlögum  vorum.-)  Pað  var 
þá  alvenja   að   greiða   mönnum    fje    f^TÍr  liðveislu,  og  mun 


')  Islb.  7/11.  *)  Krist.  11/22;  Fms.  II,  228/236;    Flat.  I,  3.")0/443: 

Grág.  la,  209,  sbr.  I  b,  192.  I  Nj.  105/549  segir,  að  þaö  væri  þrjár  merkur 
silfurs  og  i  Olafs  sögu  Odds  munks,  37/299,  háll  mörk  silfurs,  og  er 
mikill  munur  ])ar  á  milli.  Lögsitgumannskaupið.  tvö  liundruð  vaðmála, 
var  jafnt  að  dýrleika  sem  Vj^  mörk  .^ilfurs  (lög.>íilfurs)  sbr.  Arnl.jót 
Ólafsson  i  Timariti  Bókmtjel.  1904.  bls.  5  o.  ef.  Ér  liklegt  að  Hallur 
hafi  greitt  forgeiri  vaualegt  lög.síigumannskaup  fyrir  starf  hans. 


390  Söguöldin. 

eflaust  rjettast  að  skoða  þetta  annaðhvort  svo  eða  sem 
lögsögumannskaup  frá  kristnum  mönnum.  Konungur  hafði 
fengið  þeim  Hjalta  fje  til  þess  að  vingast  við  höfðingja;  er 
nijög  liklegt,  að  þetta  hafi  verið  greitt  af  því  og  eins  að 
þeir  mágar  haíl  notað  það  til  þess  að  vinna  einhverja  höfð- 
ingja  fyrir  sitt  mál,  ef  þeir  hafa  fengið  þvi  við  komið,  eða 
sjeð  að  það  mundi  bera  árangur.  Pó  er  þess  hvergi  getið, 
enda  er  auðsætt  að  slíkt  hefur  farið  le^nt,  og  mikil  brögð 
hafi  eigi  heldur  orðið  af  þvi. 

Svo  er  að  .sjá  af  Ólafs  sögu  hinni  löngu  sem  þeir  Gissur 
og  Hjalti  hafi  verið  við  kaup  þeirra  lögsögumannanna,  enda 
er  líklegt  að  það  hafi  verið  vottfast.  Samtal  þeirra  hefur  þó 
eigi  verið  á  vitorði  margra  manna  í  f^rstu,  allra  sist  nokk- 
urs  heiðins  manns.  sem  eigi  mátti  treysta.  En  .svo  virðist 
sem  hinir  kristnu  menn,  að  minsta  kosti  allir  þeir,  sem 
nokkuð  kvað  að,  hafi  brátt  fengið  að  vita  það,  þvi  að  Ari 
segir,  að  Hallur  „leystist  uudan"  lögsögu  „við  þá"  á  þann 
hátt,  sem  nú  var  sagt,  og  hafa  þeir  hlotið  að  fá  að  vita, 
hvernig  á  því  .•ítóð,  að  hann  sagði  eigi  upp  lög  fjTh*  þá, 
og  gefið  samþykki  sitt  til  þess.  Frásaga  Odds  munks  bendir 
einnig  Ijóslega  á,  að  kristnum  mönuum  hafi  verið  kuunugt 
um  kaupmála  þeirra  Halls.^) 

En  frá  Porgeiri  er  þaö  að  segja,  að  þá  er  hann  kom  i 
búð  sina,  lagðist  hann  niður  i  rúm  sitt  og  breiddi  feld  sinn 
á  sig,  og  kvað  ekki  orð.  Hann  vildi  nú  graudgæfilega  og  í 
góðu  tómi  hugsa  um,  hvernig  hann  fengi  komið  á  sætt  railli 
landsmanna  og  haldið  orð  sín  við  Hall.  án  þess  þó  að  styggja 
heiðua  menn.  Margt  var  að  ihuga  og  margt  að  varast. 
Hann  fann  svo  glögt,  hve  mikill  vandi  hvíldi  á  sjer  og  hve 
afarþýðingarmikið  mál  þetta  var;  aldrei  hafði  neitt  þvilikt 
mál  komið  fyrir  á  Islandi  áður,  og  aldrei  hafði  nein  slík 
hætta  vofið  ylir  landinu  sem  nú,  því  að  landsmenn  voru 
tviskiptir  og  Noregs  konungur  stóð  með  öðrum  flokknum. 
Hann  þurfti  að  finna  ráð  til  þe.ss  að  vinna  heiðna  menn  á 
sitt   mál,    þrátt    fyrir    það    þótt  hann  byði  þeim  að  skirast. 


•)  Islb.  7  11;  Oddr  37/300. 


forgeir  lögsögumaður.     f ingheiniiir.  391 

Hann  varð  að  láta  þá  vinna  sigui'  um  leið  og  kristnin  ynni 
sigur  yfir  þeim.  svo  að  þeir  fyndu  eigi  til  neins  ósigurs  og 
livorugur  flokkurinn  gæti  yfir  öðrum  liælst.  Hann  þurfti  að 
vega  hvert  orö  i  ræðu  þeirri.  sem  hann  ætlaði  að  halda.  og 
hann  þurfti  að  setja  saman  og  koma  vel  orðum  að  þeim 
lögum,  sem  hann  átti  að  segja  upp.  Fyrir  þvi  hvíldi  hann 
allan  daginn  og  nóttina  eptir/)  en  enginn  vissi  hve  hinn 
aldraði  lögsögumaður  hugsaði  mikið  og  alvarlega  um  þetta 
undir  feldi  sinum. 

En  nú  vikur  sögunni  aptur  að  þingheimi.  Siðari  hluta 
sunnudagsins  höfðu  heiðnir  menn  fjöhiienna  stefnu,  og  rjeð- 
ust  um,  hvað  gjöra  .skyldi  til  þess  að  fá  yíirunnið  hið  nýja 
kristniboð.  Peir  tóku  þá  það  ráð,  að  blóta  tveimur  mönn- 
um  úr  hverjum  fjórðungi,  til  þe.ss  að  heiðin  goð  Ijetu  eigi 
kristni  ganga  yfir  landið.  En  er  þeir  Gissur  urðu  þessa 
varir,  stefndu  þeir  þegar  saman  kristnum  mönnum  til  þess 
aö  sjá  ráð  við  þessu.  Hjalti  tók  þá  til  máls  og  skýrði  frá 
heitum  heiðinna  manna;  lagði  hann  til  að  kristnir  menn 
veldu  tvo  menn  fyrir  hvern  landsfjórðung  sem  sigurgjöf 
við  drottinn,  og  skyldu  þeir  lifa  betur  og  syndvarlegar  en 
áður.  Kvað  hann  þá  Gissiir  sjáifa  skyldu  ganga  iindir  þetta 
fyrir  Sunnlendingafjórðung.  Pessu  var  vel  tekið  og  lofaði 
Hallur  af  Siðu  og  Porleif'ur  hinn  kristni  því  fyrir  Aust- 
firðingatjórðung,  Hlenni  hinn  gamli  úr  Saurbæ  og  Porvarður 
Spakböðvarsson  fyrir  Norðlendingafjórðung.  og  Gestur  Odd- 
leifsson  einn  fyrir  Vestfirðingafjórðung,  þvi  að  þar  var  eng- 
inn  annar  til.  Það  likaði  þeim  Hjalta  illa.  En  þá  bauð 
sig  fram  Ormur  Koðránsson.  bróðir  I'orvalds  víðförla,  og 
var  þvi  tekið  með  þökkum.  Hann  var  þá  að  vistum  á 
Gilsbakka,  þvi  að  Hermundur  Illugason  átti  dóttur  hans. 
Hann  hafði  eigi  áður  viljað  taka  kristni  og  var  einungis 
prim.signdur,  en  nú  var  hann  þegar  skírður  -) 

Daginn    eptir    (mánudaginn    24.   júni?)    settist    I'orgeir 


';  í  Krist.  11  23  segir  a^  liann  hvíldi  „ok  annan  dagiun  til  Jafn- 
lengdar'",  eða  sólarhringinn  t'ullan;  en  Ari  segir  eius  og  lijer  er  sagt. 
^)  Krisl.  11/23-24;  Fms.  11,  228;23n— 24<) ;  Flat.  I,  :m  m-UT^.  Í  Ól.  s. 
Tr.  segir  að  Gunnhildur.  líona  Hernumdar.  væri  svstir  Orius. 


392  Söguöldin. 

lögsögumaðui'  upp  og  gjörði  orð  í  búðir,  að  menn  skyldu 
ganga  til  lögbergs,  bæði  kristnir  og  heiðnir.  En  þá  er  allur 
þingheimur  var  þar  saman  kominn,  hóf  hann  upp  tölu  sina 
og  sagði,  „at  hánum  þótti  þá  komið  hag  manna  i  ónýtt 
efni,  ef  menn  skyldi  eigi  hafa  allir  lög  ein  á  landi  hér,  ok 
taldi  fyr  mönnum  á  marga  vega,  at  þat  skyldi  eigi  láta 
verða,  ok  sagði.  at  þat  mundi  at  þvi  ósætti  verða,  er  visa 
ván  var,  at  þær  barsmiðir  görðisk  á  milli  manna,  er  landit 
eyddisk  af.  Hann  sagði  frá  þvi,  at  konungar  úr  Norvegi 
ok  úr  Danmörku  höfðu  haft  ófrið  ok  orrustur  á  milli  sin 
langa  tíð,  til  þess  unz  landsmenn  gerðu  frið  á  milii  þeira, 
þótt  þeir  vildi  eigi.  En  þat  ráð  görðisk  svá,  at  af  stundu 
sendusk  þeir  gersemar  á  milli,  enda  hélt  friðr  sá,  meðan 
þeir  lifðu.  „En  nú  þykkir  mér  þat  ráð",  kvað  hann,  „at  vér 
látim  ok  eigi  þá  ráða,  er  mest  vilja  í  gegn  gangask,  ok 
miðlum  svá  mál  á  miUi  þeira,  at  hvárir  tveggju  hafi  nokkut 
sins  máls  ok  höfum  allir  ein  lög  ok  einn  sið.  Pat  mun 
verða  satt,  er  vér  slítum  i  sundr  lögin,  at  vér  munum  slita 
ok  friðinn"."  ^) 

Petta  er  einungis  stutt  inntak  úr  ræðu  Þorgeirs  lög- 
sögumanns,  sem  Ari  hinn  fróði  hefur  fært  i  letur;  ræða 
hans  hefur  verið  miklu  lengri;  að  eins  síðustu  orðin  eru 
tilfærð  sem  orð  Porgeirs  sjálfs.  Pessi  ræða  hans  hafði 
mikil  áhrif,  eins  og  sjá  má  best  af  því,  að  Porgeir  lauk  svo 
máli   sínu,    að    hvorirtveggju   játtu   þvi,   að  allir  skyldu  ein 


')  íslb.  7/11—12,  sbr.  Oddr  37/299-:K)0;  Krist.  11/24-25;  Fms.  II, 
229/240—242.  I  Krist.  eru  konungarnir  nafngreindir,  Dagur  i  Danmörku 
og  TryggTÍ  í  Noregi.  íeir  eru  hvorugur  kunnir  af  neinum  söguritum 
e?)a  öðrum  tieimildum ;  er  eflaust  rjetlast  að  skilja  sögu  þessa  sem 
dæmisögu,  er  iögsögumaðurinn  hefur  notað  lil  þess  að  sannfæra  þing- 
heim,  sbr.  Bps.  I.  24  nm.  Hinn  frægi  þýski  sagnaritari  F.  Chr.  Dahl- 
mann  hefur  ætlað  að  þetta  væri  tilbúningur  úr  Ara  fróða  og  hann  haíi 
lagt  forgeiri  lögsögumanni  i  munn  dæmi,  er  hann  sjálfur  hafi  tekið  af 
ófrið  og  sættargjörð  höfðingjanna  fyrir  hönd  þeirra  Magnúss  góða  og 
Hörðakm'its  í  Brenneyjum  1038,  Forschungen  auf  dem  Gebiete  der  Ge- 
schichte  I,  348— 3.Í0  (Altona  1821).  Siðan  hafa  ýmsir  sagnfræðingar 
ætlað  hið  sama,  en  það  er  eflaust  rangt.  Ari  var  kunnari  en  svo  tima- 
talinu  í  sögu  Islands  og  Noregs,  að  hann  gæti  vilst  á  þessu. 


Ræða  Porgeirs.     Kristni  í  lög  tekin.  393 

lög  hafa,  þau  sem  hann  rjeði  upp  að  segja.  Að  visu  segir 
Oddur  niunkur  að  þingheiniur  hafi  gert  þetta,  af  „þvi  at 
hinir  heiðnu  menn  væntu,  at  eptir  þeirra  vilja  myndi  gert 
vera.  þvi  at  sá  var  heiðinn,  er  upp  skyldi  segja;  en  hinir 
kristnu  hugðu,  at  hann  myndi  gera  eptir  kaupmála  þeirra 
Halls**.^)  Pótt  þetta  sje  eflaust  að  mikki  leyti  rjett,  ieynir 
það  sjer  þó  eigi,  að  ræðan  hefur  verið  viturlega  hugsuð  og 
skýrt  mjög  málið  fyrir  mönnum  og  opnað  augun  á  þeim. 
I  Njálu  segir  að  Porgeir  hafi  tekið  „svardaga  og  festu"  af 
mönnum  um  að  halda  þau  lög,  er  hann  segði  upp.^)  f*að 
er  liklega  eigi  rjett.  en  ef  svo  hefur  verið,  mun  Porgeir  að 
eins  hafa  tekið  eiða  af  höfðingjunum. 

l*orgeir  sagði  siðan  upp  þau  lög  „at  allir  menn  skyldi 
kristnir  vera  ok  skirn  taka,  þeir  er  áðr  váru  óskirðir  á 
landi  hér.  En  of  barna  útburð  skyldu  standa  en  fornu  lög 
ok  of  hrossakjöts  át.  Skyldu  menn  blóta  á  laun,  ef  vildu,  en 
varða  Qörbaugsgarðr,  ef  váttum  of  kvæmi  við."  Meira  greinir 
Ari  eigi  úr  hinum  merkilegu  lögum,  er  buðu  að  kri.stni 
skyldi  vera  þjóðtrú  íslendinga.  En  í  Olafs  sögu  Tryggva- 
sonar  er  að  auki  eitt  ákvæði,  sem  segir  að  hof  öll  og  skurð- 
goð  .skuhi  vera  óheilög  og  niðurbrotin.  Er  það  talið  þar 
annað  ákvæði  i  lögum  í*orgeirs,  eins  og  það  er  einnig  nefnt 
þar  sem  annað  skilyrðið  i  kaupmála  þeirra  Halls.  Þótt 
Ari  nefni  eigi  þetta  ákvæði,  mun  eigi  þurfa  að  efa  að  það 
hafi  verið  í  lögum  Porgeirs,  bæði  af  þvi  að  kristnir  menn 
brutu  venjulega  niður  öll  heiðin  hof  á  Norðurlöndum.^)  að 
minsta  kosti  þar  sem  eigi  var  um  veigameiri  goðahús  að 
ræða  en  á  Islandi,  og  af  þvi  að  bannað  var  að  blóta  nema 
á  laun.  Með  þvi  ákvæði  voru  hoíin  dauðadæmd,  jafnframt 
þvi  að  kristnin  var  i  lög  tekin.^) 

Pað  er  mjög  liklegt  að  mörgum  heiðnum  mönnum  hafi 


»)  Oddr  37/300.  ')  Xj.  10.j,.V50.  ^)  Sbr.   atgjOröir    Stefnis    og 

Krlst.  11/20;  Fms.  II,  228/233  sbr.  227/230-231.  sbr.  Harð.  19/59.  Um 
Noreg  sjá  A.  Taranger,  Den  angelsaksiske  kirke.s  indflydelse.  bls.  130 
-133,  ")  íslb.  7,12,  sbr.  Oddr  37  300:  Krist.  11  25:  Fms.  II,  229/242. 
I  Xj.  105/5.50^.551.  er  sagt  nskipulega  IVá  þessum  lagaákvæðum  og  eigi 
alls  kostar  rjett. 


394  Söfíiuiklin. 

brugðið  í  brún,  þá  er  þeir  heyröu  hinn  ganila  lögsöguniann 
sinn  heíja  lögsögu  sína  nieð  þvi  að  bjóða,  að  allir  skyldu 
vera  kristnir  og  skiru  taka.  í  Njálu  segir  að  heiðnir  menn 
þættust  nijög  sviknir  vera,  og  svo  mun  hafa  verið  i  fyrstu 
með  þá,  sem  voru  ákatir  trúmenn  i  heiðnum  sið.  En  samt 
stóðu  þau  lög,  sem  Porgeir  sagði  upp.  Allir  þeir  heiðingjar, 
sem  hugsuðu  meira  um  hag  þjóðíjelagsins  og  uin  hag  sjálfs 
sín  en  trúarbrögðin,  eða  gátu  hugsað  rólega  um  þetta,  tóku 
lögum  Porgeirs  vel,  og  hið  sama  er  að  segja  um  kristna 
menn.  Peir,  sem  ofstækir  voru  á  móti  kristninni,  máttu 
sin  minna  en  þessir  tveir  ílokkar  til  samans,  og  svo  dró 
það  úr  mörgum  þeirra,  að  Olafur  konungur  hafði  gisla  hjá 
sjer,  og  aö  lif  þeirra  var  i  veði,  ef  heiðnir  menn  brytu 
niður  kristniboðið.  Runólfur  goði  hafði  t.  a.  m.  verið  ákaf- 
asti  og  einbeittasti  foringi  heiðinna  manna  sumarið  áður, 
en  nú  hafði  hann  sig  svo  lítið  frammi  á  alþingi,  af  þvi  að 
sonur  hans  sat  í  gislingu.  að  hans  er  þar  að  engu  getið. 
Margir  heiðnir  höfðingjar  vildu  eigi  heldur  ganga  hart  fram 
á  móti  kristninni,  sumir  af  því  aö  þeir  voru  tengdir  eöa 
skyldir  einhverjum  kristnum  mönnum,  aðrir  af  þvi  að  þeir 
voru  í  vinfengi  við  ýmsa  kristna  menn.  En  auk  þess  varð 
það  óðum  fleiri  og  fleiri  heiðnum  mönnum  Ijóst,  hvilikur 
skaði  og  hætta  bæði  þeim  og  Islandi  gat  verið  búin  af  Ohifi 
Tryggvasyni,  ef  þeir  Ijetu  eigi  undan. 

Porgeir  lögsögumaður  var  einnig  svo  hygginn,  að  slaka 
dálitið  til  við  heiöna  menn  að  þvi  er  trúna  snerti.  Hann 
leyfði  niönnum  að  blóta  á  laun,  og  fyrir  því  gátu  þeir.  sem 
vildu  og  voru  mjög  fastheldnir  við  fornan  átrúnað,  haldið 
trú  sinni  á  hin  heiðnu  goð;  að  eins  áttu  þeir  að  gæta  þess 
að  það  yrði  eigi  vottfast,  þvi  að  þá  var  það  saknæmt. 
l'eim  var  gerð  sú  ivilnun  um  þetta  að  eigi  skyldi  duga. 
þótt  sterkur  grunur  lægi  á  þeim  og  kviður  bæri  að  þeir 
blótuðu.  Pað  átti  að  sannast  með  vottum;  var  miklu  hægra 
að  varast  þá  en  kvið.  Önnur  ivilnun  við  heiðna  menn  var 
það,  að  láta  hin  fornu  lög  halda  sjer  um  útburð  barna  og 
um  hrossakjötsát.  I'essu  hefur  eflaust  verið  tekið  vel  af 
mörgum,    þvi   að   það    kemur  sjer  ávalt  vel  hjá  almenningi 


Úrskurður  í*orgeirs  lögsögumanns.  395 

að  iþyn^a  eigi  iiieö  kostnaö,  og  alþýðu  var  mikili  styrkur 
að  hrossakjöti.  í^essi  ívilnun  var  að  öllu  leyti  opinber,  og 
snerti  hún  fremur  efnahag  manna  en  trúarbrögð,  en  báðar 
gerðu  þær  heiðnum  mönnum  þó  miklu  minna  fyrir  að  ganga 
undir  lagaboð  Porgeirs,  eigi  sist  þeim,  sem  voru  miklir 
metnaðarmenn  og  ógjarnan  vildu  láta  sig,  nema  þeir  ynnu 
eitthvað.  Hvorttveggja  var  þetta  þó  lítið  i  samanburði  við 
það,  að  allir  skyldu  taka  kristni,  og  er  það  Ijóst,  að  kristnir 
menn  báru  sigur  úr  býtum  að  þvi  er  trúarmál  og  kristni- 
boðið  snerti;  en  jafnframt  unnu  heiðnir  menn  þann  sigur 
yíir  kristnum  mönnum,  að  þeir  hættu  við  að  setja  riki  á 
stofn  og  gengu  aptur  inn  i  hið  forna  þjóðfjelag  og  undir 
lög  landsins.  Petta  var  mikiU  ávinningur  fyrir  alla  úr  því, 
sem  komið  var,  en  þó  einkum  fyrir  hina  heiðnu  höfðingja. 
En  hins  vegar  voru  það  engin  útlát  fyrir  forvigismenn 
kristninnar,  því  að  markmið  þeirra  var  að  kristna  landið, 
en  eigi  að  tvistra  þjóðfjelaginu.  Allir  gátu  því  yíirleitt 
verið  mjög  vel  ánægðir  með  gjörð  Þorgeirs  lögsögumanns, 
og  hve  vel  henni  var  tekið,  sýnir  best,  hve  djúpt  og  spak- 
lega  hann  hefur  hugsað  málið,  þá  er  hann  hvildi  undir 
feldinum.  Sjaldan  hefur  á  Islandi  meiri  skarpskygni  og 
stjórnspeki  komið  i  Ijós  en  í  þessum  lagaákvæðum  hans. 

Pannig  lauk  þessari  miklu  og  merkilegu  deilu,  sem 
hafði  sHtið  hin  helgu  ættarbönd  og  næiri  eyðilagt  hið  is- 
lenska  þjóðfjelag.  með  úrskurði  h'3gsögumanns  að  lögbergi. 
En  nú  tóku  kennimennirnir  til  starfa.  í*eir  ætluðu  að  skíra 
þingheim  á  PingvöUum,  en  margir  tóku  þvi  mjög  dauflega 
að  fara  i  kalt  vatn.  Voru  þvi  fáir  skirðir  þar,  en  flestir 
munu  hafa  verið  prímsigndir  áður  en  þeir  riðu  af  þingi. 
Eptir  þinglausnir  skiptu  kennimennirnir  sjer,  og  riðu  flestir 
þeirra  með  þeim  Hjalta  og  Gissuri  og  meiri  hluta  þing- 
manna  austur  í  Laugardal.  Par  skirðu  þeir  Austtirðinga. 
Norðlendinga   og   Sunnlendinga^)  í  Reykjalaugu.      Par    var 


')  I  01.  s.  Tr.  Fms,  II,  229/243  stendur  Xorðlendingar  og  Austfirð- 
ingar,  eu  i  Krist.  11/20  Norðlendingar  og  Sunnleudingar.  Runólfur 
goði,    sem    var   skirður   þar,    var  Suuulendingur   og    má  uærri  geta  að 


396  Söguöldin. 

þá  skírður  Runólfur  goði  Ulfsson,  og  er  sagt  að  Hjalti 
Skeggjason  hati  veitt  honuni  guðsifjar.  f*á  er  hann  var 
látinn  bergja  á  saltinu,  eins  og  venja  var  til  á  þeim  tímum, 
til  að  minna  á  orð  Krists:  .,Pjer  eruð  salt  jarðar",  mælti 
Hjalti:  ,,Gömlum  kennum  vér  nú  goðanum  at  geifla  á  salt- 
inu."  Runólfur  hafði  þá  verið  goði  i  mörg  ár,  og  ögraði 
Hjalti  honum,  af  þvi  að  hann  hafði  gert  hann  sekan  sem 
fyr  er  sagt. 

Einhverjir  af  kennimönnunum  riðu  af  þingi  með  Vest- 
anmönnum  til  Syðra-Reykjadals  og  skirðu  þá  flesta  í  Reykja- 
laugu  þar  í  dalnum.^)  f  á  er  þingheimur  var  skírður  og 
menn  komu  heim  af  þingi,  tóku  kennimennirnir  að  skira 
alþýðu;  fóru  þeir  þá  um  alt  landið  og  munu  ýmsir  þing- 
menn  og  kristnir  menn  hafa  stutt  þá  að  því  verki.  Er  þess 
getið  um  Snorra  goða,  að  hann  hafi  komið  mestu  á  leið  við 
Vestfirðinga.  Annars  er  ekkert  kunnugt  um  ferðir  og  störf 
kennimannanna,  því  að  engar  sögur  fara  af  þeim.  Bendir 
það  á  að  alt  hafi  gengið  með  góðu,  i  friði  og  spekt.^) 

Rjett  eptir  þinglausnir  gengu  skip  af  Islandi  til  Noregs, 
og  spurðust  þá  þau  tíðindi,  að  kri.stni  var  i  lög  tekin  á  Islandi 
og  allur  þingheimur  skírður.  Olafur  konungur  varð  mjög 
glaður  við  það  og  gaf  Islendingum  þeim,  sem  voru  i  gi.slingu 
hjá  honum,  leyfi  til  þess  að  fara  til  íslands.^)  Hann  hafði 
ni'i  komið  þvi  til  vegar  á  íslandi,  sem  hann  hafði  rjett  áður 
fengið  samþykt  á  lögþingunum  i  Noregi.  að  kristnin  var 
orðin  hin  löglega  trú  landsmanna;  hafði  hann  með  þvi 
unnið  margar  þúsundir  manna  undir  kristilega  kirkju  og 
auk  þess  var  þetta  styrkur  fyrir  kristnina  i  Noregi.  f  að 
var  eigi  þýðingarlaust  fyrir  hina  ungu  kristni  i  Noregi,  hvort 


flt'in  af  þeim  hafi  verið  skíröir  þar,  en  liaun  einu.  Eðlilega  hafa  Au.st- 
firðingar  verið  skírðir  þar  líka,  þvi  að  Reykjalaug  var  í  leiðiuui  fyrir 
þeini,  þá  er  þeir  riðu  af  þiugi.  Saiua  er  að  segja  un»  þá  Norðleudinga, 
sein  fóru  uorður  Kjalveg  og  fleiri  tjallvegi.  Engar  laugar  eru  i  Laugar- 
daluum  nema  hjá  Laugarvatni. 

')  Sbr   Káiuud.  Ísl.  L  312.         '')  Krist.  11/25:  Hkr.  L  9.5/427;  Fms. 
IL   229/243-244;   Eg.  86/320,   87/321;    Glúm.  28/87.  ")  Lax.  43/160; 

Fms.  II,  233/2.53. 


Landsinenu  skírðir.     Siðaskiptin.  397 

höfðingjar  þeir  og  skáld.  sem  komu  þangaö  aflslandi,  voru 
kristnir  eða  heiðnir,  eða  hvort  goðin  og  vinir  þeirra  áttu 
athvarf  á  Islandi  eða  þeim  var  þar  eigi  fritt. 

f  á  er  Ólafur  konungur  fjekk  þessi  tiðindi.  var  hann 
búinn  til  Vindlands.  Hann  fjell  í  þeirri  ferð  við  Svoldur 
eins  og  kunnugt  er  hinn  9.  september  þá  um  sumarið,  og 
segir  Oddur  munkur,  að  menn  hafi  „þær  minjar  hans  á  Is- 
landi,  at  hann  hefir  kristnat  landit''.^)  En  þegar  kristni- 
lökunnar  er  minst,  má  eigi  glej^ma  þvi,  að  það  var  mest 
að  þakka  góðgirni  Siðu-Halls  og  stjórnspeki  Porgeirs  Ljós- 
vetningagoða  að  alt  fór  vel  og  endaði  friðsamlega.  Pótt 
stundum  liti  ægiiega  út  og  lægi  við  bardaga,  fjell  þó  fyrir 
tilstilli  Porgeirs  alt  að  lokum  í  Ijúfa  löð,  engu  ofríki  var 
beitt  og  þingheimur  gekk  af  frjálsum  vilja  undir  lög  lögsögu- 
mannsins. 

Ef  kristniboðið  á  íslandi  er  borið  saman  við  samskon- 
ar  siðaskipti  i  öðrum  löndum,  er  auðsætt  að  það  gekk 
fremur  greitt  að  „koma  kristni  á  Island",  eins  og  Ari  fróði 
kveöur  að  orði.  Heiðingjarnir  áttu  enga  öíluga  og  lærða 
prestastjett  til  þess  að  verja  trú  sína;  þess  vegna  varð  mót- 
staðan  gegn  kristninni  miklu  minni  en  ella  mundi.  Auk 
þess  var  íslenska  þjóðfjelagið  ungt  og  litið.  I  ungu  þjóð- 
fjelagi  eru  menn  eigi  svo  fastheldnir  sem  i  gömlu,  og  i  litlu 
þjóðfjelagi  er  venjulega  hægra  að  koma  skjótt  á  miklum 
breytingum  en  i  stóru.  Enn  fremur  var  góð  samvinna  við 
kristniboðið  á  meðal  Islendinga  og  ýmsra  góðra  og  duglegra 
útlendra  manna.  Porvaldur  víðförli  og  Friðrik  biskup  lögðu 
i  sameiningu  hyrningarsteininn  að  kristilegri  kirkju  á  ís- 
landi.  Pangbrandur  og  Guðleifur,  Hallur  af  Siöu.  Hjalti  og 
Gissur  undirbjuggu  úrslitin,  og  íslendingar  sjálfir  tóku  kristn- 
ina  í  lög  fyrir  atgjöröir  Ólafs  Tryggvasonar  og  með  styrk 
hans. 


^)  Oddr  37/300,  sbr.  íslb.  7/9.  Uni  kristnitf>kuna  sjá  enn  freniur 
Oddr^  30/33;  Eyrb.  49/92;  Gunnl.  0/209;  Tbeodrio  bls.  20—21;  Hist.  Norv. 
bls.  116;  Flat.  I,  33S -339/ 427 -429.  349-351,441-447;  Ann.  I  o.  fl. 
árið  1000. 


398  Söguöldin. 

Pað  má  nærri  geta  að  þessi  skjótu  siðaskipti  voru  að 
eins  á  yfirborðinu  hjá  flestum.  Heiðnar  liugmyndir  og 
heiðnir  siðir  ríktu  i  huguuí  manna  og  í  daglegu  liH.  Pótt 
nienn  hættu  að  dýrka  Óðinn  og  Pór,  lifði  þó  sálnatrúin, 
hin  almenna  þjóðtrú,  eptir  sem  áður,  og  hún  liíir  enn  þann 
dag  i  dag.  En  þó  var  sigur  kristninnar  svo  mikill,  að  eng- 
inn  mælti  i  móti  henni  eptir  þetta,  og  siðan  náði  hún  að 
festa  nokkrar  rætur  í  lijörtum  hmdsmanna  og  eflast  tölu- 
vert  i  friði  og  ró.  Pað  sýndi  sig  þá,  að  það  var  rjett,  sem 
allir  kristniboðarnir  höfðu  barist  fyrir,  að  mestu  skipti  að 
fá  kristnina  viðurkenda  með  lögum  sem  trú  allra  lands- 
manna;  því  að  þá  yrði  hægt  að  veita  almenningi  nokkra 
kristilega  fræðslu  og  reyna  að  hafa  áhrif  á  hugarfar  manna 
í  kristilega  stefnu,  þótt  það  gengi  seint  og  væri  erfitt. 

Rúmum  hundrað  árum  siðar  voru  Islendingar  í  heild 
sinni  orðnir  eins  vel  kristnir  eins  og  sumar  aðrar  þjóðir 
voru  á  þeim  tímum,  þótt  þær  hefðu  haft  kristna  trú  svo 
öldum  skipti.  Alkristnir  aptur  á  móti  eru  hvorki  Islendingar 
nje  aðrar  þjóðir  orðnar  enn  þann  dag  í  dag;  það  á  enn 
mjög  langt  i  land,  að  kristilegur  kærleikur  ráði  hugsunum 
manna,  orðum  og  gjörðum. 


VI.    Löggjöf  og  stjórnarfar.     Fimtardómur. 

Ny  lög  og  lagaþekkÍTig.    Stjórnarfarið;  afbrigði 

við  lögin. 

Islendingar  unnu  allniikið  að  lagasetningu  á  söguöldinni, 
þótt  tiltölulega  litið  sje  af  þvi  sagt.  Pó  er  nokkrum  sinn- 
um  getið  um  ný  lög,  er  þau  stóðu  i  sambandi  við  þá  at- 
burði,  sem  sögurnar  skýra  frá.  Pannig  er  sagt  í  Grettis 
sögu,  að  það  hafi  verið  lögtekið  eptir  bardaga  þeirra  Por- 
grims  hærukolls  og  Flosa  Eiríkssonar  i'it  af  hvah-ekanum 
að  Rifskerjum,  að  hver  maður  skyldi  eiga  reka  fyrir  jörð 
sinni.^)  I  Grágás  eru  samskonar  lagaákvæði  um  reka.^) 
Pað  getur  því  verið  rjett,  sem  segir  i  Gretthi,  að  bardagi 
þessi  hafi  valdið  þvi,  að  ákvæði  þessi  voru  lögtekin,  þótt 
þar  ægi  ýmsu  saman  í  frásögninni,  bæði  sönnu  og  ósönnu, 
sem  eigi  er  hægt  að  greina  fyllilega  og  áreiðanlega  i  sundur. 
I  sögunni  segir  að  Þorkell  máni  hafi  þá  haft  lögsögu,  en 
það  er  rangt,  þvi  að  bardaginn  að  Rifskerjum  var  nærri  30 
árum  áður  en  hann  tók  lögsögu. 

Nokkru  eptir  að  lög  Pórðar  gellis  voru  sett,  er  þess 
getið,  að  lögtekið  hafi  verið  i  hallæri  einu  (um  970),  að 
hver  sá  skógarmaður,  sem  dræpi  þrjá  seka  menn,  skyldi  fá 
frelsi.^)  Eptir  vig  Arnkels  goða  voru  konur  vigsaðilar.  og 
„var  fyrir  því  eigi  svá  mikill  reki  gjörr  um  vigit,  sem  ván 
mundi  þykkja  um  svá  göfgan  mann**.    I'orleifur  kimbi  var 


^)  Grett.  12/:í3-34;    shr.  að  framan  bls.  188.  *)  Grág,  Ib.  1-23. 

II,  510,  IIL  379.  .      ^)  Sbr.  að  {raman  bls.  208. 


400  Söguöldin. 

gerður  utan  þrjá  vetur,  því  að  honum  var  kent  banasár 
Arnkels,  en  aðrar  mannsektir  urðu  eigi.  f  etta  þótti  eigi 
sæmilegt  eptir  slíkan  liöfðingja  sem  Arnkel.  Sökum  þess 
gerðu  menn  þaö  að  lögum  að  kona  skyldi  aldrei  vera  vigs- 
sakaraðili  og  eigi  j^ngri  karlmaður  en  16  vetra.^) 

I  lok  10.  aldar  er  getiö  um  þrenn  lög,  sem  sett  voru  á 
þeim  árum,  er  landsmenn  deildu  um  trúarbrögðin,  og  befur 
þegar  verið  skýrt  frá  þeim.  I  lögsögumannstið  Skapta 
í'óroddssonar  (1004— 1030)  eru  nefnd  fern  ný  lög,  sem  þá 
voru  sett.  Ein  þeirra  voru  hin  nafnkunnu  fimtardómslög,  önnur 
um  lýsingu  víga,^)  hin  þriðju  um  að  af  taka  skyldi  hólm- 
göngur^)  og  hin  fjórðu  um  afnám  nokkurra  heiðinna  venja.*) 

Grágás,  bin  fornu  lög  .sjálf,  sýna  það  best,  bve  mikið 
Islendingar  bafa  framan  af  öldum  unnið  að  löggjöf,  og  að 
þeir  bafa  sett  mörg  lög  eða  lagaákvæði  um  margskonar 
einkamál,  enn  fremur  um  þing,  dóma  og  málaflutning,  vig 
og  áverka,  uni  afarmörg  einstök  atvik  og  afbrot  og  um 
sektir  og  útlegðir  fyi'ir  þau.  Afarmörg  lagaákvæði  í  Víg- 
slóða,  einum  aðalbálkinum  í  Grágás,  benda  á  að  megin- 
blutinn  af  honum  eigi  uppruna  sinn  að  telja  til  sögualdar- 
innar,  þótt  bann  væri  eigi  ritaður  upp  f^T  en  1117 — 1118.^) 
Grágás  er  áreiðanlegt  vitni  um  að  mikil  löggjöf  befur 
blómgast  á  íslandi  fram  undir  miðja  12.  öld;  en  ýmislegt 
bendir  á  aö  lagasetningin  bafi  jafnvel  staðið  í  einna  mestum 
blóma  á  söguöldinni,  einkanlega  á  síðari  bluta  bennar.  Pá 
er   getið   um   marga   lagamenn   eða  lögmenn^)  og  sýnir 


')  Eyrb.  38/69.  ^)  jsib.  8/13.  ^)  Gunnl.  11/258-259.  *)  íslb. 
7/12;  Hkr.  II,  60/87.  ■  ^)  íslb.  10/16,  sbr.  Finsen,  Fristat.  Instit.  bls.  164 
—  171.  ^)  Nj.  1/1,  21/80  (Mörður  gígja),  20/79  (Njáll  f  orgeirsson),  56/252 
(I*órocldur  goði  og  Skapti  fóroddsson),  109/570  (fórhallur  Asgrínisson), 
135/724,  138/733  (Eyjólfur  Bölverksson),  1:58/735-736  (Porkell  Geitisson). 
142/779,  142/783—785;  Krist.  12/28;  Gunnl.  4/205  (Porstein  Egilsson); 
Eyrb.  12/13  (Arnkell  goði);  Lax.  25/89,  57/212  (forgiis  HöUuson).  78/287 
(I*órður  Ingunnarsou);  Háv.  1(2  (í'orkell  í  Æöey);  Glúm.  17/49  (Halli 
hinn  hvíti  Porbjaruarson),  19/.56  (Möðruvelliugar  og  Esphælingar  lög- 
vitrir);  Svarfd.  13/37-38  (Höskuldur  lögmaður)  16/47—48;  V.-Ljót.  1/155 
(Halli  Sigmundarsou),  2/161,  3/167;  Dropl.^  4/149  (forkell  Geitisson, 
Helgi  Droplaugarson),  3/146  (Össur  í  Ási);  Hrafnk.^  3/97,  3/106,  sbr.  4/115; 


Löggjöf  og  lagajjekking.  401 

það,  hve  mikla  stund  einstakir  nienn  lögðu  þá  á  að  kynna 
sjer  landslögin.  Á  alþingi  var  ágætt  færi  til  þess.  þá  er 
lögsögumaður  sagði  lögin  upp.  Einnig  er  þess  getið  að 
ungir  menn  námu  lög  af  lögspökum  mönnum,  svo  sem 
Gunnlaugui'  ormstunga  af  Porsteini  Egilssyni,  Þórliallur 
Ásgrímsson  af  Njáli,  Helgi  Droplaugarson  af  Porkeli  Geitis- 
syni,  Porleikur  Bollason  af  Porgilsi  Höllusyni.^)  „Þat  er 
mannvit,"  sagði  einn  hinn  spakasti  maður  i  Noregi  á  13. 
öld,  „at  kunna  vel  lög  ok  kunna  á  þvi  góðar  skilningar, 
hvat  lög  eru  rétt  eða  hvat  lög  eru  kölluð  ok  er  þó  ekki 
nema  lögkrókar  ok  sleitur."^)  í*að  var  mjög  nauðsynlegt 
að  vera  vel  að  .sjer  i  lögum  landsins  til  þe.ss  að  geta  gætt 
rjettar  sins  bg  haldið  virðingu  .sinni.  Fyrir  því  Ijetu  margir 
merkir  menn  syni  sina  nema  lög,  er  þeir  sáu  að  þeir  höfðu 
hæfileika  til  þess.  Margir  ungir  menn  .sáu  einnig  snemma 
hverja  þýðingu  það  hafði  að  kunna  rjett  lög.^)  Lagamenn- 
irnir  voru  lika  mikils  metnir,  ef  þeir  voru  eigi  að  öðru  leyti 
rjett  og  sljett  ómenni. 

En  íslendingum  var  miklu  sýnna  um  að  setja  lög  en 
að  hlýða  lögum.  Smátt  og  smátt  nieð  æfingu  urðu  þeir 
Jeiknir  í  þeirri  list  að  setja  lög  um  öll  hugsanleg  atvik,  en 
það  var  þeim  í  sjálfs  vald  sett,  hvort  þeir  hlýddu  lögunum 
eða  eigi,  og  hvernig  þeir  beittu  þeim.  Skapferli  þeirra  var 
svo  ofsafengið  og  vanstilt,  að  þeir  áttu  mjög  eríitt  með  að 
beygja  sig  undir  landslögin,  ef  það  á  einhvern  hátt  kom  í 
bága  við  tilíinningar  þeirra  eða  geðþótta.  Pað  voru  auð- 
vitað  eigi  skapmjúkustu  mennirnir  og  hinir  sveigjanlegustu, 
sem  höfðu  farið  frá  Noregi  og  setst  að  á  íslandi,  þótt  ýmsir 
friðsamir  menn  væru  á  meðal  þeirra,  Löghlýðni  höfðu 
fæstir  þeirra  vanist  á.  Peir  híifðu  margir  í  raun  rjettri 
litla  eða  enga  hugmynd  um  hana. 

Pað  er  eptirtektarvert   hvernig   kristnin  var  í  lög  tekin 


Sbr.  K.  Maurer,  Grágás  (í  Er.sch   og  Grubers  Eneyklopiidie,  1.  Sect.  77. 
Bd.)  bls.  40-41;  V.  Finsen,  De  isl.  Love  bls.  15-16,  146—148. 

•)  GunnJ.  4/20.Í;  Nj,  27,10.1:  Dropl.-  4/149:   Lax.  ,i7  '21-2.         '-)  Kgsk. 
40/93.        ')  Gunnl.  4/206-207, 

26 


402  Söguöldin. 

á  íslandi.  Lögrjetta,  sem  hafði  löggjafarvaldið  á  tiendi,  setti 
eigi  nje  samþykti  nein  lög  um  þetta  þýðingarmikla  löggjafar- 
málefni,  heldur  var  farið  að  rjett  eins  og  ekkert  löggjafar- 
þing  væri  til.  í*að  mun  hafa  komið  af  því,  að  landsmenn 
höfðu  skiptst  í  tvo  ílokka  og  höfðu  sagt  sig  úr  löguni  hvorir 
við  aðra.  t*eir  gátu  því  eigi  eins  og  þá  var  komið  skipað 
lögrjettu  í  sameiningu,  svo  sem  lög  stóöu  til,  og  .samþykt 
lög  handa  öllum  landsmönnum.  Ef  þeir  hefðu  átt  að  geia 
það,  hefði  fyrst  orðið  að  koma  á  sæltuni  með  þeim.  En 
það  var  mjög  eríitt  og  engin  útlit  fyrir  að  það  mundi  tak- 
ast  í  bráð,  þótt  einhverjir  hefðu  farið  að  leila  um  sættir  á 
milli  flokkanna  Petta  sá  Hailur  af  Síðu  og  fyrir  því  íjekk 
hann  hinn  aldraða  og  spaka  lögsögumann  til  þess  að  leysa 
úr  vandræðunum.  Hann  var  nógu  liygginn  og  gætinn  til 
þess  að  fá  landsmenn  til  þess  að  lofa  þvi  fyrirfram  að  hlýða 
þeim  lögum,  sem  hann  segði  upp.  Hann  skar  síðan  úr 
hinni  miklu  deilu  um  trúarbrögðin  líkt  og  gjörðarmaður 
gerði  um  mál,  þá  er  aðilar  þess  vildu  eigi  hlíta  neinum 
dómi.  f*ótt  sjötíu  ára  gamatt  löggjafarþing  væri  tii.  sagði 
liann  þó  einn  upp  lögin  um  að  altir  iandsmenn  skyldu  vera 
kristnir,  líkt  og  Úlíljótur  forðum,  þá  er  hann  setti  í  fyrstu 
landsmönnum  lög. 

Kristnitakan  er  eitthvert  hið  áþreifantegasta  og  jafn- 
framt  hið  stórkostlega  dæmi  upp  á  það.  hve  ofsafengnir 
og  vanstiltir  landsmenn  voru,  þá  er  þeir  reiddust  eða  æs- 
ingur  htjóp  í  þá.  Þeir  .slitu  ættarböndin,  hin  helgu  friðar- 
bönd  btóðskyldunnar,  þá  er  menn  gengu  undan  merlíjum 
hinna  gömtu  goða  og  boðuÖu  nýjan  sið,  og  þeir  sögðu  sig 
úr  lögum  hvorir  yið  aðra,  þá  er  kristnin  lijett  innreið  sína 
á  lögberg.  Öll  mátaferlin  og  vígaferJin,  sem  sögurnar  segja 
mikið  af,  benda  á  hið  sama.  Pótt  landsmenn  hefðu  með 
lögum  sett  dóma  á  stofn  til  þess  að  dæma  mát  manna,  kom 
það  þó  eigi  sjaldan  fyrir  að  niál  væru   lögð  í  gjörð,^)  eða 


1)  Ldn.  19/1^:3,  2S/t46,  10/200,  20/2:«:  Eyrb.  10/11,  27/45,31/56,  41/75, 
46/89;  Eg.  81-82/305-309;  Lax.  50-51/195-196,  71/263-264;  Vatn.  29/49, 
44/74;  HaDfr.  3/87,  4/90;  10/111;  Glúm.  18/51;  Ljósv.  12/153,  17/179-180, 


Afbrigði  við  lögin.  403 

inenn  meiri  máttar  gerðu  af  mótstöömnönnum  sínum  lönd 
þeirra  og  þá  sjálfa  burtu  úr  hjeraðinu  eða  jafnvel  úr  lands- 
fjórðunginum.  Stundum  lieimtuðu  menn  sjálfdæmi  eða 
eindæmi,  af  því  að  þeir  vildu  eigi  brjóta  odd  af  oflæti 
sÍQu  og  hlita  dómi  annara,  eða  þeir  þóttust  vera  svo  hátt 
upp  hafnir  yfir  mótstöðumenn  sína  að  annað  þótti  eigi  full- 
sæmilegt.^l  Var  þá  opt  einskis  annars  kostur  en  að  láta 
menn  fá  það,  ef  þeir  vildu  ná  sáttum.  Stundum  buðu  menn 
einnig  að  fyrra  bragði  sjálfdæmi  til  sátta,  ef  málstaðurinn 
var  vondur  eða  ef  mönnum  þótti  fyrir  að  hafa  gjört  á  hluta 
annars.  Menn  áttu  að  hefna  sín  og  reka  rjettar  síns  sjáltir. 
Af  því  Jeiddi  eðlilega  að  hver  gerði  það  á  þann  hátt,  sem 
hann  átti  hægast  með  og  mátti  best  við  koma;  en  það  var 
opt  eigi  auðvelda.sti  nje  greiðasti  vegurinn  að  fara  eins  að 
og  lögin  mæltu  fyrir.  Pvert  á  móti.  Sögurnar  lýsa  þvi 
mjög  opt,  hve  eríitt  það  var  að  sækja  mál  sitt  fyrir  dómi, 
hve  flókinn  málaflutningurinn  var  og  hve  litið  mátti  bregða 
út  af  fyrirmælum  laganna  til  þess  að  gott  og  rjett  mál 
ónýttist  eigi.  Smávegis  gleymska,  litill  formgalli  eða  minstu 
al'glöp  við  flutning  málsins,  gat  eyðilagt  hið  rjettasta  mál 
og  hinn  besta  málstað  En  það  var  eigi  nóg  með  þetta. 
Fyrir  dóm.stólunum  á  hinum  helguðu  þingum,  bæði  á  vor- 
þingum  og  á  alþingi,  beittu  menn  á  ýmsan  hátt  ofriki  eða 
valdi.  Stundum  skoraði  annar  málsaðili  mótstöðumann  sinn 
á  hólm,  og  reyndi  þannig  með  ofbeldi  að  hindra  að  hann 
næði  rjetti  sinum.  Einnig  málti  ávalt  vænta  þess,  að  mót- 
stöðumennirnir  eða  annar  aðili  málsins  veitti  dómendum 
atgöngu  með  liðsafla,  ef  hann  sæi  sjer  það  fært.  og  hleypti 
dómnum  upp  eða  veröi  hinuni  málsaðila  aÖ  koma  svo  nærri 


27/234,  30/246:  Reyk.  1/4-5,  6,31,  10/42,  11/.50.  13  (iO.  13/65,  14/71,  16/83, 
18/97,  24/122—123;  V.-Ljót.  7/100-191 ;  Dropl.-  5/1. V2.  S/ 1.55;  Nj.  51,233, 
56/258,  66/308,  70/322-32.5,  74  343,  80/378.  93/4«7.  106,555,  122—123/632— 
638,  145/821—823;  Bjaru.  34/74-75;  Heið.  101-102. 

»)  Eyrb.  13/16,  62/113;  Gísl.  34/99;  Vatn.  29/49.  44/74;  Glúm.  7/21, 
18/51;  Ljósv.  11/14S,  17/179;  Vápn.«  13/58;  Hrafnk^  5/122;  Dropl.*  5/152. 
6/154,  8/155;  >'j.  36/143,  37/1.54,  40/168.  4:3/179,  45/201.  49/221,51,231-2.33, 
79/377,  99/523;  marn.  :M/74. 

26* 


404  Söguöldin. 

dómnum,  að  hann  gæti  flutt  mái  sitt  fyrir  lionum.  f*á  er 
svo  bar  viÖ,  urðu  menn  að  liafa  nægan  mannafla  til  þess  að 
hindra  slilít;  að  öðrum  kosti  ónýttist  málið.  Af  þessum 
ástæðum  þurftu  menn  að  riða  með  fjölmenni  á  þing  eða 
biðja  sjer  þar  liðs,  ef  þeir  áttu  i  málum.^)  En  er  svona  var 
að  farið,  komst  venjulega  alt  í  uppnám  Menn  gripu  tii 
vopna  og  sló  þá  eigi  sjaldan  í  bardaga  með  mönnum.  Opt 
vildi  þó  svo  vel  til  að  einhverjir  þingmenn,  sem  eigi  voru 
við  deilurnar  riðnir,  litu  með  stillingu  og  .skynsemd  á  það, 
sem  gerðist,  og  fóru  þeir  þá  til  að  skilja  menn  og  firra  þá 
vandræðum,  svo  að  menn  börðust  sjaldan  mjög  lengi.  En 
stundum  kom  það  fyrir  aÖ  meiri  hluti  þingheims  lenti  í 
blóðugum  bardaga  og  að  barist  var  lengi,  áöur  en  hægt 
væri  aö  skilja  menn  eða  þeir  hættu.^) 

En  er  slik  afbrigði  voru  mjög  tíð  frá  dómsköpunum, 
má  lika  nærri  geta  að  eigi  hefur  heldur  alt  farið  að  lögum 
eða  reglulega  að  þvi  er  goðorðaskipunina  og  þinghald 
snertir.  Sögurnar  segja  þó  niiklu  minna  af  því  en  af  mála- 
ferlum  og  dómum,  og  liggur  það  í  hlutarins  eÖli,  því  að 
slíkt  varð  sjaldnar  söguefni.  En  er  litið  er  á  metnað  og 
skapferli  landsmanna,  segir  það  sig  nærri  sjálft,  að  þeir 
höfðingjar  hafa  eigi  allir  orðið  ánægðir,  sem  engin  goðorð 
fengu  til  forráða,  hvorki  í  upphafi,  þá  er  ákveðið  var  í 
fyrstu,  hverjir  skyldu  fá  mannaforráð  og  löggjafarvald,  nje 
siðar,  þá  er  breyting  var  gerð  á  goðorða  og  þinga  skipun 
Úlfljóts  með  lögum  Þórðai'  gellis.  Söguruar  geta  að  vísu 
eigi  um  neina  óánægju  út  af  þessu,  en  þær  segja  lika  mjög 
lítið  frá  þessum  þýðingarmiklu  atburðum  og  löggjöf  lands- 
manna  yfirleitt;  en  metnaðinn  má  lesa  út  úr  öllum  íslend- 
inga  sögum,  og  öfuud  var  alls  eigi  fágætari  á  Islandi  í  forn- 
öld  én  á  vorum  dögum.     Eptir  Ulfljótslögum  áttu,   eptir  þvi 

')  Eyrb.  17/19,  56/104;  Vatn.  37/61;  Hrafnk.^  4/117;  Krist.  9/17;  Glúm. 
24/74.  '  -)  íslb.  5/8;  Ldn.  12/98,  18/115;  Hæns.  13-14/169-172;  Eyrb. 
9/10-11.  17/19,  41/7.5,  56/104;  56/103;  Gísl.  6/12-13;  Vatn.  37/61;  Glúm. 
24/74,  27/83—84,  9/28;  Ljósv.  4/124-12.5,  10—11/145—149,  14/168-169. 
26-27/226—234;  11  —  12/149—154;  Vápn.^  6/40;  Hrafnkl  4/116-117;  Nj. 
145/805-816. 


Goðorðaskipunin  og  goðavaldið.  405 

sem  næst  verður  komist,  að  vera  36  goðorð  (forráðsgoðorð) 
og  12  vorþing  á  öllu  landinu,  en  einstaka  menn,  sem  voru 
metnaðargjarnir,  hafa  orðið  óánægðir  með  það,  að  minsta 
kosti  þá  er  stundir  liðu,  þvi  að  fleiri  urðu  til  þess  en  Hrafn- 
kell  Freysgoði  að  taka  upp  goðorð,  sem  hafa  staðið  fyrir 
utan  hina  ahiiennu  þingaskipun.^)  Pað  sjest  best  af  þvi  að 
um  963  voru  goðorðin  orðin  um  39  og  þingin  liklega  13; 
að  minsta  kosti  voru  þau  orðin  fjögur  á  Norðurlandi,  og 
goðorðin  munu  þá  hafa  verið  þar  tólf  að  tölu.^) 

Eptir  það  er  stjórnarskipunarlög  Þórðar  gellis  voru 
komin  á,  var  alt  ísland  39  smá  riki.  Fyrir  þeim  rjeðu 
goðarnir,  sem  lijer  hafa  verið  nefndir  löggoðar,  af  því 
að  þeir  höfðu  löggjafarvaldið  á  hendi,  eða  forráðsgoðar, 
af  því  að  þeir  áttu  goðorð  til  forráða,  forráðsgoðorð,  manna- 
forráð.  Goðar  þessir  höfðu  hið  æðsta  vaid  á  Islandi.  í^eir 
voru  hinir  einu  menn,  sem  áttu  að  lögum  fullveldi  (suve- 
rœnitet),  sem  svo  er  nefnt  á  vorum  dögum.  En  i  fornöld 
var  valdinu  eigi  skipt  í  þrent  eins  og  nú  er  gert;^)  verður 
jafnan  að  gæta  að  þvi,  að  hjer  er  um  algjörlega  aðrar 
ástæður  og  venjur  að  ræða  eu  nú  á  timum.  bæði  að  því  er 
snertir  landsstjórn,  hugsunarhátt  manna  og  lífsskoðun.  Goð- 
arnir  höfðu  einir  löggjafarvald  og  ,,hið  opinbera"  fram- 
kvæmdarvald,  ef  svo  má  að  orði  kveða.  í*eir  nefndu  einnig 
menn  í  dóma,  líkt  og  konungar  skipa  dómara  á  vorum 
timum.  Framkvæmdarvald  höfðu  goðarnir  hver  i  sínu  ríki, 
og  fór  það  í  raun  rjettri  mjög  eptir  þvi,  hve  duglegir  og 
framtakssamir  menn  þeir  voru  persónulega,  því  að  þeir 
höfðu  sjálfir  framkvæmdina  á  hendi  og  fóru  opt  mjög  mikið 
eptir  eigin  vild  sinni.  Aptur  á  móti  var  ekkert  framkvæmd- 
arvald  sett  fyrir  alt  landið  i  heild  sinni  og  ástæðan  til  þess 


"■)  Hrafnk.2  7/126.  -)    Sjá    að    framan    bls.    68-71.    74-7.")  nni. 

*)  frískiptingu  þá,  sem  nú  er  algeng  á  rikisvaldinu.  í  lögg;jafarvald. 
framkvæmdarvald  og  dómsvald,  fann  upp  hinn  frakkneski  rithöfundur 
Charles  de  Secondat.  baron  de  la  Brede  et  de  Montesquieu.  Hann 
Ijet  þessa  kenningu  siua  í  Ijós  í  hinui  frægu  bók  sinni  L'esprit  des  lois 
fþ.  e.  Andi  laganna).  sem  kom  lit  1748.  I  lok  18.  aldar  tóku  menn  að 
framkvæma  kenningar  hans. 


406  Söguöldin. 

var  eflaust  sú,  að  ísland  var  þá  eigi  skoöað  sem  eilt  ríki, 
því  að  enginn  einn  höfðingi  iiafði  tekið  sjer  vald  eða  náð 
valdi  yfir  þvi  öllu.  Goðarnir  vildu  auðvitað  eigi  heldur 
skipa  neinn  mann  yfir  landið,  því  að  það  hefði  verið  hið 
sama  fyrir  þá  sem  að  selja  honum  hið  æðsta  vald  þeirra 
í  hendur;  en  það  vildu  þeir  eigi  fyrir  neinn  mun  á  .sögu- 
öldinni.  En  I.sland  var  út  í  reginhafi  fjarri  öðrum  löndum, 
og  landsmönnum  þótti  því  sjáifsagt,  að  þeir  allir  skyldu  eiga 
ein  lög  til  þess  að  komast  hjá  sífeldum  vandræðum  og 
deilum.  Fyrir  því  skipuöu  þeir  menn,  sem  rjeðu  ríkjum  á 
Islandi,  goðarnir  sjálfir,  löggjafarsamkomu  og  settu  öllu  land- 
inu  lög  með  aðstoð  umráðamanna  sinna,  líkt  og  konungar 
gerðu  í  ýmsum  öðrum  löndum.  Peir  völdu  einnig  mann  úr 
sínum  hóp  til  þess  að  segja  upp  lögin  og  segja  mönnum 
hvað  lög  væri.  Lögsögumaðurinn  var  sem  lifandi  lögbók 
landsmanna,  því  að  lögin  voru  eigi  rituð  upp.  Af  þvi  að 
löggjafarvaidið  var  sameiginlegt  fyrir  alt  landið,  þurfti  einnig 
alþingisvald  eða  allandsvald^)  til  þess  að  veita  leyfi 
eða  „lof"  frá  lögunum,  náðanir  og  fleira;  það  hafði  lög- 
rjettan.^)  Hún  hafði  hið  litla  -framkvæmdarvald  á  hendi, 
sem  þurfti  beinlínis  að  vera  sameiginlegt  af  því  að  landið 
átti  ein  lög,  en  það  kom  eigi  til  framkvæmda,  nema  þær 
tvær  vikur,  sem  alþingi  stóð. 

A  þennan  hátt  stóðu  öll  ríkin  á  Islandi  i  hinu  nánasta 
sambandi  hvert  við  annað.  Alþingi  var  hin  sameiginlega 
lífæð  þeirra  allra.  Par  áttu  þau  einnig  í  fyrstu  sameigin- 
legan  dómstól,  alþingisdóminn,  en  eptir  það  er  landiou  var 
skipt  i  fjórðunga  og  fjórðungsdómar  voru  komnir  á  fót, 
voru  dóra.stólar  einungis  sameiginlegir  fyrir  hvern  lands- 
fjórðung,  nema  í  einstaka  málmii,  er  nýr  dómur  var  settur  í 
byrjun  U.  aldar.  En  allir  fjórðungsdómarnir  voru  háðir  á 
alþingi  og  fyrir  því  gætti  þess  minna  en  ella,  að  þeir  voru 
eigi   sameiginlegir   fyrir   land   alt.    Alþingi   var  því  hvort- 


^)  .Svo  er  hjer  nefnt  vald  það,  er  uáði  yfir  land  alt  og  var  andstætt 
framkvæmdarvaldi  goðauna  í  hverju  riki.       *)  Grág.  la.  95—96,  211—213. 


Alþiiigi  og  goðorðiu.  407 

tveggýa  í  senn  sambandsliður  á  milli  allra  rikjanna  og  sam- 
komustaðm-  allra  landsmanna. 

Hver  þrjú  goðorð  áttu  vorþing  og  haustþing  saman  og 
þannig  mynduðu  öll  forráðsgoðorÖin  13  þing  eða  smá  þing- 
sambönd  sarakvæmt  löguni  Pórðar  gellis.  I*að  var  eflaust 
ætlun  þeirra  laga  að  eigi  væru  fleiri  goðorð  en  39  á  öllu 
íslandi,  en  eins'aka  menn  urðu  brátt  óánægðir  með  það 
Pó  er  eigi  sagt  beinlinis  neitt  af  því  í  sögunum,  en  verkin 
sýna  merkin.  Arnkell  goði  Pórólfsson  tók  upp  goðorð  (ein- 
hvern  tima  á  árunum  milli  970—980),  eins  og  fyr  er  sngt. 
Hann  hef'ði  eigi  gert  það.  ef  hann  hefði  verið  ánægður  með 
goðorð  þau,  sem  voru  til  áður  þar  ve.stra  og  voru  lögleg. 
Hann  sótti  f  ór.snesþing  til  æfiloka  eins  og  löggoðarnir  í  því 
þingi,  en  setti  eigi  neitt  nýtt  þing  í  goðorði  sínu. 

Nokkrir  fleiri  goðar  eru  nefndir,  sem  ætla  má  um  að 
hafi  eigi  verið  löggoðar,  .svo  sem  Snorri  Hlíðmannagoði 
Eyvindarson  norður  i  Eyjafirði.^)  en  það  er  opt  mjög  erfitt 
eða  alveg  ómögulegt  að  vita  slíkt  með  vissu,  því  að  um 
það  vanta  skírteini.  Pað  er  með  öllu  ókunnugt,  hver  sum 
hin  löglegu  goöorð  voru  í  upphafi  og  hverjir  fóru  með  þau 
kynslóð  eptir  kynslóð.  Pað  nægir  þvi  eigi  tii  þess  að  greiða 
algjörlega  úr  þe-s.su  máli,  þótt  sjá  megi  hverjir  áttu  mörg 
af  goðorðum  landsins  um  lengri  eða  skemri  tíma.  En  þá 
er  um  goðorðaskipun  landsins  er  að  ræða.  verður  að  gæta 
að  því,  hvernig  goðorðin  voru  í  eðli  sinu  Pau  hvildu 
á  frjálsu  samkomulagi  milli  goðans  annars  vegar  og 
þingmanna  hans  eða  undirmanna  hins  vegar.^)  Fyrir  því 
gat  lögrjetta  eigi  tekið  þingmenn  frá  einum  goða  og  látið 
annan  fá  þá.  Löggjafnrvaldið  gat  því  eigi  beinlínis  sett 
goðorð  á  stofn.  en  það  rjeð  hverjir  fengu  löglega  viður- 
kenningu  sem  löggoðai'  eða  hvaða  goöorð  fengu  einhver 
lögleg  forráð  eða  völd,  ef  um  slikt  var  að  ræða.  Einstakir 
menn,  goðorðslausir  höfðingjar  eða  höfðingjaefni,  hafa  orðið 
að  undirbúa  stofnun  nýrra  goðorða  nieð  þvi  að  fá  raenn 
heima  i  hjeruöum   til  þe.ss  að  ganga  i  lið  með  sjer  og  ger- 

')  Ldn.  Mim-,  Ljósv.  4/126.        -)  Sjá  ;>ð  framiin  l)ls.  41-4:5. 


408  Söguöldin 

ast  þingmenn  þeirra  eða  undirmenn  og  mynda  þannig  nýtt 
goðorð.  Menn  áttu  á  vorþingum  að  segjast  úr  þingi,  ef 
nienn  fóru  í  þing  þess  goða,  sem  var  samþingisgoði  við 
þann,  sem  menn  fóru  frá,  svo  og  ef  menn  fóru  i  þing  hjá 
goða,  sem  átti  þing  i  liinu  sama  þingmarki,  þaö  er  að  segja 
hjá  goða,  sem  hjelt  vorþing  svo  nærri  hinum  að  það  var 
innan  þeirra  þingmarka,  sem  sett  voru  um  vorþingisvöll 
goða  þess,  er  menn  fóru  frá,  og  samþingisgoða  hans.  Einnig 
var  rjett  að  segja  sig  úr  þingi  á  alþingi  að  lögbergi,  þá  er 
dómar  voru  háðir,  ef  goðinn  heyrði  það;  að  öðrum  kosti 
skyldi  þingmaðurinn  segja  honum  það  sjálfum  Enn  fremur 
gátu  menn  sagt  sig  löglega  úr  þingi  með  því  að  segja  goð- 
anum  það  í  votta  viðurvist,  en  hinn  sama  dag  áttu  menn 
að  segja  sig  i  þing  hjá  öðrum  goða.  Jafnvel  aðrir  menn 
gátu  sagt  menn  úr  þingi,  þótt  þeir  hefðu  eigi  fengið  umboð 
til  þess,  því  að  það  varð  rjett,  ef  hlutaðeigandi  þingmenn 
vildu  það,  en  ef  þeir  vildu  það  eigi,  varðaði  það  sekt  („út- 
legð").^)  Goðarnir  gátu  einnig  frá  sinni  hálfu  sagt  þing- 
mönnum  sinum  á  brott  úr  þingi  við  sig;  þeir  áttu  að  gera 
það  að  minsta  kosti  14  nóttum  fyrir  vorþing,  og  mun  svo 
hafa  verið  ákveðið  til  þess  að  tími  væri  fyrir  þingmanninn 
að  komast  i  þing  hjá  öðrum  goða  fyrir  vorþing.  Einnig 
áttu  goðarnir  rjett  til  að  segja  þingmanni  á  vorþingi  úr 
þingi  hjá  sjer;^)  mun  þá  hafa  verið  ætlast  til  að  þing- 
maðurinn  gæti  verið  kominn  í  þing  hjá  öðrum  goða  fyrir 
alþingi.  Lögin  sýna  með  ákvæðum  þessum,  hvernig  menn 
gátu  farið  frá  einum  goða  til  annars  innan  sama  kinds- 
fjórðungs,  en  það  var  hugsun  laganna  að  menn  skyldu  fara 
úr  einu  löglegu  goðorÖi  í  annað  löglegt  goðorð.  En  „vík- 
ingar  fara  eigi  að  lögum".  Víkingar  þeir,  sem  bygðu  Is- 
land,  spurðu  eigi  ávalt  að  þvi,  hvort  þeir  gengu  i  fjelag  hjá 
löglegum  goða  eða  eigi,  allra  síst  er  þeim  rann  í  skap  og 
úlfúð  reis  upp  meðal  þeirra,  eða  ef  þeir  vildu  styrkja  vin 
sinn   og   frænda    til   þess  að  taka  upp  goðorð.    Persónuleg 


»)  Grág.  í  a,  83/140;  II.  243/274,  245/277-278.        ')  Grág.  la,  83/141  ; 
II,  247/278-279. 


Eðli  goðorðanna,  goðorðaskipunin.  409 

geðþekkni  rjeð  opt  mestu.  Rjett  eins  og  goðorðin  voru 
eign  einstakra  míinna,  eins  var  það  og  verk  einstakra  manna 
að  koma  þeim  á  íöt. 

Pað  er  einnig  eptirtektavert  og  einkennilegt  að  enginn 
skyldi  verða  til  þess,  að  minsta  kosti  eigi  svo  að  getið  sje, 
að  liindra  Hrafnkel  Frey.sgoða  frá  að  taka  upp  ólöglegt  goð- 
orð.  þrátt  fyrir  það  þótt  þau  goðorð,  sem  lögmæt  voru 
samkvæmt  Úlfljótslögum,  væru  áður  þar  í  þinginu.  Eigi  er 
heldur  getið  um  að  neinn  haíi  reynt  að  banna  Arnkatli 
goða  að  fara  með  ólöglegt  goðorð  eða  Snorra  Hlíðmanna- 
goða.  Petta  sýnir  eins  og  svo  margt  annað,  að  menn  fóru 
sínu  fram,  er  menn  gátu  og  enginn  var  til  að  hindra  það. 
Stundum  reis  upp  af  því  úlfúð  og  fjandskapur.  ef  einhver 
varð  til  að  banna  það,  eða  ef  það  kom  svo  í  bága  við  hag 
annara  manna,  virðingu  og  tilíinningar,  að  þeir  fengu  eigi 
setið  hjá  kyrrir.  En  opt  var  shkt  látið  óátalið.  því  að  eng- 
inn  vildi  leggja  neitt  eða  að  minsta  kosti  eigi  svo  mikið  1 
.sölurnar  sem  þurfti  til  þess  að  lögunum  væri  hlýtt.  í*að 
var  lika  venjulega  hættulegt  að  skipta  sjer  af  slíku,  þvi  að 
þá  mátti  búast  við  að  lenda  i  ófriði  við  þá,  er  lögin  brutu. 
Pað  var  því  auð.sjáanlega  hægast,  kostnaðarminst  og  áhættu- 
minst  að  leiða  lagabrotin  hjá  sjer,  er  þau  snertu  menn  eigi 
persónulega  og  hægt  var  að  komast  hjá  því  að  skerast  í 
leikinn,  án  þess  að  vansemd  væri  að  því  eða  „nauðsyn" 
drægi  menn  til  þess. 

Eptir  víg  Arnkels  goða  er  ekki  sagt  hvað  orðið  hafi  af 
goðorði  hans.  Vera  má  að  sumir  þingmenn  hans  haíi  gengið 
undir  Snorra  goða  og  sumir  undir  Hvammverja  eða  aðra 
goða  þar  í  nágrenninu.  En  það  getur  líka  verið  að  einhver 
duglegur  maður  og  metnaðargjarn  hafi  risið  upp  og  gerst 
höfðingi  þeirra  eða  goði  eptir  Arnkel;  enginn  veit  nú  neitt 
um  það  með  vissu.  Hins  vegar  lætur  að  líkindum  aö  þeim 
þingmönnum  Arnkels,  sem  unnu  honum  mest.  hafi  eigi  verið 
Ijúft  að  segja  sig  í  þing  með  Snorra  goða,  banamanni  hans. 
Eigi  er  heldur  kunnugt  hvaö  varð  um  goðorð  Snorra  Hlíð- 
mannagoða  eptir  hann  látinn  (líklega  um  eða  rjett  eptir 
1000).    Annars   bendir   ýmislegt  á  að   fleiri  goðorð  en  þrjú 


410  Söguöldin. 

hafi  verið  i  Vaðlaþingi  á  þeim  tima,  sem  hjer  ræöir  um. 
Niöjar  Helga  hins  magra  viröast  hafa  átt  þrjú  goðorð,  að 
niinsta  kosti  stundum  Auk  þess  var  goðorð  Svarfdæla,  og 
voru  flestir  þingmenn  þeirra  út  með  Eyjatirðinum  að  vestan- 
veröu.^) 

Pað  er  þannig  auðsætt  og  orðið  Ijóst,  að  landsmenn 
hjeldu  eigi  goðorðaskipun  þá,  sem  átti  að  vera  samkvæmt 
h")gum  Þórðar  gellis,  og  að  fleiri  ríki  voru  á  Islandi  en  hin 
löglegu  riki,  þótt  eigendur  þcirra  eða  h'öfðingjar  ættu  eigi 
setu  i  lögrjettu  og  fengju  eigi  hlutdeild  í  yfirráðum  landsins 
sem  löggoðarnir.  Hvilíkum  ójöfnuði  ráðríkir  menn,  ofsa- 
fengnir  og  metnaöargjarnir  beittu  stundum  til  þess  að  ná 
löglegu  goðorði  undir  sig,  sjest  glögt  af  gjörðum  þeirra 
Höskulds  og  bræðra  hans  gegn  föður  þeirra  og  Arnsteini 
goöa  og  af  nokkrum  öðrum  dæmum.  Stundum  vildu  menn 
eigi  heídur  láta  kius  goðorð  aptur,  er  þau  voru  fengin  þeim 
til  meðferöar.^')  Pá  er  menn  voru  svo  metnaðargjarnir  og 
ójafnaðarfullir,  var  harðla  eðlilegt  að  einstaka  menn  notuðu 
sjer  það,  að  afla  mátti  þingmanna  og  taka  upp  ný  goðorð, 
til  þess  að  eignast  ríki. 

Pað-  er  eigi  ólíklegt  að  vaxandi  mannfjöldi  á  söguöld- 
inni^)  hafi  meðal  annars  stutt  eitthvað  óbeinlinis  að  því  að 
ný  goðorð  voru  tekin  upp;  þó  benda  heimildarritin  eigi 
neitt  á  þaö,  enda  segja  þau  eigi  heldur  að  mannfjöldinn 
hafi  vaxið  á  söguöldinni,  þótt  það  sje  auðsætt.  En  einhver 
hin  helsta  ástæða  tii  þess  að  ný  goðorð  voru  tekin  upp  i 
lok  10.  aldar  hefur  kristniboðið  og  „hinn  nýi  siður"  verið. 
Margir  menn  á  Norðurlandi  höfnuðu  blótum,  er  þeir  I'or- 
valdur  víðförli  og  Friðrik  biskup  boðuðu  þar  kristni,  og 
sumir  vildu  eigi  ^alda  hoftolla.    Er  sagt  að  heiðingjar  hafi 


')  Ldn.  16/220-222,  15/321-323;  G\úm.  1/1,  .5/13,  5/1.5,  9/27,  9/29. 
10/30,  19/56,  24/75-76,  26/78,  27/83;  Reyk.  20/103—105,  10/41-42,  11/50, 
12/5.5,  13/.59-60,  13/65—66,  14/71,  16/83-86,  24/118-122;  Ljósv.  2-4/117 
—  125,  5-7/127-138,  10-12/145-154,  13-20/1.56—195;  iNj.  113/.581-.583: 
V.-Ljót.  1/1.59-160,    1/1.55,    2/163.  ^)  Ljósv.  4/123—126,    sbr.  hjer   a^ 

framan    bls.  218;    Nj.  113/.583;    forst.  Síð.  215,    219-220;    Band.   10-11. 
3)  Sjá  að  framan  l,  243. 


Goðorðaskipunin  og  kristniboðið.  411 

reiðst  biskupi  fyrir  það  og  „lagt  fjandskap  á  alla  þá,  er 
honum  samþyktu".^)  E*ótt  þetta  sje  sögn  kristins  mauns, 
sem  liklega  heí'ur  eigi  verið  alveg  óvilhallur  í  þessu  máli, 
má  þó  geta  nærri  að  goðunum  hefur  eigi  komið  það  vel, 
er  menn  hættu  að  gjalda  þeim  hoftoll.  I  annan  stað  er 
þaö  einnig  kunnugt,  að  margir  menn  í  fornöld,  engu  siður 
en  á  vorum  dögum,  vildu  fengnir  komast  lijá  skyldugjöktum, 
og  að  ýmsir  reyndu  að  komast  lijá  að  greiða  skuldir  sínar, 
er  þeir  sáu  sjer  það  fært.  Pað  má  því  nærri  geta,  að  ýmsir 
hafa  eptir  að  kristniboðið  hófst  færst  undan  að  gjalda  hof- 
tolla,  en  vjer  vitum  eigi  hve  mikilli  sundurþykkju  það  hefur 
valdið  milli  goðanna  annars  vegar  og  þingmanna  þeirra 
hins  vegar.  Ivristniboðið  fór  hægt  af  staö  í  fyrstu,  þangað 
til  í  lok  aldarinnar.  en  með  því  kom  deiluefni  inn  í  landið, 
sem  skipti  að  lokum  landsmönnum  í  tvo  flokka  og  snerti 
sjerstaklega  alla  goðorðsmenn  landsins  Hve  mikil  áhrif 
þetta  hafði  á  sambandið  og  samkomulagið  milli  goðanna 
og  þingmanna  þeirra  hefur  farið  eptir  atvikum  og  lunderni 
þeirra,  sem  hlut  áttu  að  máli.  En  eptir  það  er  kristnum 
mönnum  fjölgaði  og  þeir  tóku  að  fvlgjast  vel  að  máli  gegn 
heiðnum  mönnum,  segir  það  sig  sjálft,  að  þeir  hafa  margir 
gengið  úr  þingi  hjá  heiðnum  goðum,  er  þeir  áttu  annars 
kost.  Einnig  má  vera  að  sumir  goðar  hati  vísað  þeim 
þingmönnum  sínum  burtu  úr  þingi  hjá  sjer.  sem  vildu  eigi 
greiða  hoftoll;  en  það  má  lika  gera  ráð  fyrir  að  sumir 
goðar  hafi  farið  hægt  i  sakirnar,  bæði  af  því  að  þeir  vildu 
eigi  missa  þingmenn  sína  og  af  því  að  þeim  hefur  varla 
brugðið  mjög  i  brún,  þótt  einhverjir  hoftoilar  gyldust  eigi. 
því  að  slikt  mun  liafa  koniiö  fyrir  þá  áöur.  Eu  þrátt  fyrir 
alla  varúð  og  framsýni  frá  hálfu  goðanna  er  þó  mjög  lík- 
legt,  að  einstaka  menn  kristnir,  sem  voru  framtakssamir  og 
höfðingjaefni  eða  duglegir  og  kappsfullir.  hafi  tekið  upp  ný 
goðorð  eða  safnað  kristnum  mönnum  í  flokk  með  sjer.  t*að 
liggur  mjög  nærri  að  ætla,  að  Porvarður  Spakböðvarsson 
hafi    myndað    kristinn   söfnuð  i  SkagatirÖi  og  að    lia uu  hafi 


')  Krist  2/6;  forv.  þ.  4/i:}. 


412  Söguöldin. 

gerst  foringi  kristiniia  manna  norður  þar.  Má  vera  að  af  því 
liafi  orðið  nýtt  goðorð,  þótt  eigi  sje  þess  getið.  Porvarður 
niun  eigi  hafa  átt  neitt  goðorð  áður  en  kristniboðið  hófst,  en 
hann  er  þó  talinn  með  höfðingjum  i  Kristni  sögu.  Einnig  er 
liklegt  að  einstaka  menn,  sem  voru  metnaðargjarnir  og 
langaði  til  þess  að  eignast  goðorð,  hafi  notað  sjer  ástand 
það  og  sundurlyndi,  sem  kristniboðið  vakti,  til  þess  að  fá 
ýmsa  menn  til  að  ganga  í  þing  með  sjer  og  koma  sjer  upp 
goöorði. 

I'að  er  mjög  líklegt  að  Höskuldur  Hvítanesgoði 
hafi  tekið  upp  goðorð  sitt  í  lok  10.  aldar  eða  þá  um  alda- 
mótin,  er  hann  og  ýmsir  aðrir  í  Rangárþingi  höfðu  tekið 
kristni.  Einnig  getur  verið  að  forfeður  hans  hafi  átt  goð- 
orö,  eins  og  Konrad  Maurer  ætlar,  en  hafi  mist  þaÖ  er  lög 
Pórðar  gellis  komust  á.^)  Pó  er  eigi  hægt  að  vita  það  með 
vissu,  en  ef  svo  hefur  verið,  hefur  það  að  líkindum  ýtt 
undir  Höskuld  til  þess  að  reyna  að  eignast  goðorð  eða  að 
taka  upp  nýtt  goðorð.  Höskuldur  Práinsson  var  í  beinan 
karllegg  fjórði  maður  frá  Sighvati  rauða,  sem  er  talinn  einn 
af  þremur  hinum  göfgustu  landnámsmönnum  í  Rangárþingi. 
Mörður  gígja,  sonarsonur  hans,  var  afabróðir  Höskulds  og 
að  sögn  Landnámu  einn  af  mestu  höföingjum  landsins  fram- 
an  af  söguöldinni.^)  Maurer  ætlar  því  að  hann  hafi  verið 
goðorðsmaður  og  að  hann  hafi  annaðhvort  dáið  fyr,  en  Guð- 
brandur  Vigfússon  hefur  talið  (971),  eða  að  hann  hafi  eigi 
náð  sæti  i  lögrjettu.  sökum  elli  og  þess,  að  hann  var  son- 
laus,  þá  er  lög  Þórðar  gellis  gerðu  breytingu  á  henni.  Ef 
niðjar  Sighvats  rauða  hafa  mist  goðorð  við  það  tækifæri, 
mun  Valgarður  Jörundarson  að  Hofi,  sem  giptist  Unni 
Marðardóttur,  hafa  náð  i  fiesta  þingmenn  tengdaföður  síns; 
hafa  þá  þeir  ættmenn  tekið  snemma  að  elta  grátt  silfur  um 
þingmenn  i  Rangárþingi.^) 

Melamannagoðorð  í  Miðfirði  og  Laufæsingagoðorð  í  Eyja- 
firði,  sem  Njála  segir  að  hafi  verið  upp  tekin  á  alþingi,  þá 


1)  Maurer,  Isl.  bls.  64.  ^)  Ldn.  15/320-321;    Hksb.  354-355/124 

125;  Stb.  397-398/230.         ■')  Sbr.  Nj.  107/556—558. 


Hin  nyju  goðorð.     Goöarnir  og  kristnin.  413 

er  fimtardómur  var  i  lög  leiddur,  hafa  liklega  einnig  verið 
sett  á  stofn  um  aldamótin  1000.^)  Að  minsta  kosti  má  telja 
vist,  að  allmörg  ólögleg  goðorð  hafi  verið  til  um  það  leyti 
sem  Skapti  Póroddsson  tók  lögsögu,  eða  áður  en  fimtar- 
dómurinn  var  settur,  því  að  fornlögin  sýna,  að  ný  goðorð 
hafa  þá  fengið  rjett  til  þess  að  nefna  tólf  menn  i  hann,^) 
og  að  eigi  liefur  verið  hægt  að  taka  þau  upp  á  alþingi, 
heldur  heí'ur  aiþingi  að  eins  getað  veitt  hinum  nýju  goð- 
orðum,  sem  þá  voru  til,  þetta  vald  og  löglega  viðurkenningu. 
í  þeim  þingum.  þar  sem  einhver  goðanna  tók  .NJálfur 
snemma  kristni.  var  eigi  meiri  ástæða  fyrir  kristna  menn 
en  aðra  að  niynda  nýtt  goðorð.  I  Skaptafellsþingi  og  Árnes- 
þingi  t.  a  ni.  gátu  kristnir  menn  sagt  sig  i  þing  hjá  Siðu- 
Halli  og  Gissuri  hvita.  ef  þeir  vildu.  Líklegt  er  einnig  að 
það  hafi  haít  áhrif  á  ýmsa  þingmenn.  er  goðar  þeirra  sner- 
ust  til  kristni  og  að  þeir  hafi  fylgt  dæmum  þeirrí.  En  í 
annan  stað  virðist  eigi  vera  ástæða  til  þess  að  ætla,  að 
þeir  Síðu-Hallur  og  Gi.ssur  hviti  haíi  orðið  að  láta  af  hendi 
goðorð  sin,  þótt  þeir  tækju  kristni.  Ef  þeir  fóru  að  með 
lagi  og  lempni,  munu  þeir  hafa  getað  sjeð  uni  og  gegnt 
goðastörfum  sinum  fyrir  þvi.  eigi  siður  en  Hákon  Aðalsteins- 
fóstri  konungsstörfum.  Pótt  Islendingar  gætu  manna  mest 
hangið  i  lagaákvæðura,  er  svo  bar  undir,  sýna  þó  mörg 
verk  þeirra,  að  þeir  báru  eigi  mjög  djúpa  virðingu  fyrir 
lögunum,  og  þeir  breyttu  eigi  heldur  svo  rökrjett  samkvæmt 
þeini  nje  anda  kristinnar  trúar,  að  goðarnir  yrðu  þess 
vegna  að  láta  af  hendi  goðorð  .sín,  þótt  þeir  væru  skirðir. 
Hins  vegar  er  það  auð.sætt,  að  þeir  hafa  eigi  viljað  .selja  af 
hendi  veldi  sitt  góðfúslega,  þá  er  þeim  hlaut  að  vera  stuðn- 
ingur  að  þvi  og  þeir  höfðu  sjerstaklega  gagn  af  því,  er  þeir 
töluðu  máli  kri.stninnar.  Einnig  er  liklegt  að  þess  hefði 
verið  einhvers  staðar  getið,  ef  goðarnir  hefðu  mist  goðorð 
sín  af  þeirri  sök.    f  að  virðist  þvi  alls  eigi  vera  ástæða  til 


')  N.j.  97/505—506.  Melamannagoðorð  er  nefnl  á  miðri  11.  öM. 
Band.  7,  S,  10-11.  '')  Grág.  I  a.  77.  Sbr.  Maurer,  Isl..  bls  66;  B.  M. 
Olsen,  Kri.stnitakan,  bl.s.  44. 


414  Söguöldin. 

þess  að  ætla,  að  kristnir  menn  haíi  staðið  „alveg  fyrir  utan 
lands  lög  og  rjett".^)  í*að  stóöu  þeir  fyrst.  þá  er  þeir  höfðu 
sagt  sig  úr  löguni  við  heiðna  menn  á  alþingi  árið  1000,  en 
það  ástand  stóð  eigi  lengi.  En  það  er  annað  mál,  að  kristni- 
boðið  og  .siðaskiptin  haíi  haft  nokkur,  að  líkindum  eigi  litil 
áhrif  á  goðorða-skipun  landsins. 

A  þingaskipuninni  urðu  einnig  afbrigði,  þótt  þau 
væru  eigi  eins  mörg  og  á  goðorðunum,  af  því  að  þingin 
voru  miklu  færri.  Pað  varð  litið  úr  fjórðungsþingunum 
eins  og  fyr  er  sagt,  þótt  þau  muni  hafa  verið  lögboðin. 
Einnig  er  þe.ss  getið  að  menu  tækju  sig  út  úr  þingi  og  settu 
sjerstakt  þing,  eða  stofnuðu  frá  upphafi  nýtt  þing.  Synir 
f*orgeirs  Ljósv^etningagoða  fóru  af  vorþingi  i  f*ingeyjarþingi 
og  áltu  þing  í  Fjósatungu  í  Fnjóskadal,  af  því  að  þeir  komu 
eigi  fram  málum  sínum  á  vorþingi  Peir  höfðu  þá  náð 
undir  s%  einu  goðorði  ^)  Líklega  hefur  optar  verið  haldið 
þing  að  Fjó.satungu  eða  þar  i  grend  i  Fnjóskadahium. 
Búðatóttir  benda  á  það.  Er  eigi  ólíklegt  að  Laufæsingar 
hafi  sólt  þangað  þing.^) 

Lögin  leyfðu  að  breyta  um  þingstaði.*)  í*að  er  því 
.stundum  erfitt  eða  alveg  ómögulegt  að  vita  með  vissu, 
hvort  átt  er  við  hin  löglegu  vorþing  eða  eigi,  þá  er  getið 
er  í  sögunum  um  þing  eða  þingstaði.  Pannig  verður  eigi 
.sagt  með  vissu  um  þingin,  sem  háð  voru  i  Dýrafirði,  á 
Valseyri  og  Pingeyri,  hvort  þau  voru  hin  lögboðnu  vor- 
þing  goðanna  1  I^orskafjarðarþingi  eða  aukaþing  og  einungis 
„þing  þeirra  Dýrliröinga",  eins  og  Valseyrarþing  er  nefnt 
i  hinu  lengra  aðalhandriti  af  Gisla  sögu  Súrssonar.'')  Líkt 
er  þessu  og  farið  með  „þingstöð  þeirra  Borgfirðinga"  „upp 
undir  Valfelli",  þar  sem  Borgfirðingar  háðu  þing  fyrir  og 
eptir  980,^)  en  langliklegast  er  þó,  að  hið  löglega  vorþing 
þeirra  hati  þá  verið  háð  þar. 


*)  Sbr.  Krislnitakan  bls.  .>5.  ^)  Ljósv.  4/126  sbr.  123  nm.  og  Isl. 
(1830)  II,  4/10.  ^)  Sbr.  Kaliind,  Isl.  II,  146-148;  Ljósv.  10-11/14.5—149; 
Nj.  97/,5()6;  sbr.  Maurer,  Isl.  102.  ')  Sjá  að  framan  bls.  73.  ^j  Gísl. 
11.92,  sbr.  1,9-10;  Gisl.^  5-6/11— 12;  Hlísb.  120/4S,  sbr.  þó  Stb.  149/173. 
«)  Gunnl.  2/193;  Eg.  81/301-306  sbr.  83/310. 


Afbrigði  við  jiingsköpin.  415 

I  Rangárþingi  er  getið  uni  að  þing  liafi  verið  háð  á 
Hvítanesi  og  setti  það  Höskiildur  Hvitanesgoði.  er  hann 
hafði  tekið  upp  nýtt  goðorö.  en  þing  hinna  fornu  löggoða 
var  að  Pingskálum.')  Eins  mun  haí'a  verið  gert  í  Miðfirðinuin, 
þá  er  þar  var  tekið  upp  nýtt  goðorð,  Melamannagoðorð  (lík- 
lega  um  1000);  þar  er  getið  um  leiðarþing  á  miðri  11.  ökl.^) 
Aptur  á  móti  niá  telja  víst  að  blandað  sje  málum,  þar  sem 
talað  er  um  Vallalaugarþing  í  Ljósvetninga  sögu.  Lýsingin 
af  siglingu  Skegg-Brodda  Bjarnasonar,  er  hann  kom  á  þingið, 
sýnir  að  átt  er  við  vorþingis.staðinn  lijá  Garði  í  Hegranesi. 
Sagan  sjálf  er  ógreinileg  og  úr  lagi  færð  á  þe.ssum  stað.^) 
Peir  Porvarður  munu  hafa  átt  náttstað  Ijjá  Vallaiaugu,  svo 
að  þeir  kæmu  „til  þingstaðar  fyrri"  en  niótstöðumenn  þeirra. 
En  það  mun  haí'a  valdið  því,  að  menn  hafa  blandað  .saman 
þingstaðnum  og  Vallalaugu.*) 

Hvort  Lambanesþing  1  Austfirðingafjórðungi  hefur  verið 
aukaþing  eða  venjulegt  vorþing  er  eigi  hægt  að  segja  með 
fullri  VÍ.SSU  ^)  Pað  er  ekkert  nánar  af  því  .sagt.  en  Kraka- 
lækjarþing  er  beinlínis  kallað  vorþing.*')  Austfirðingar  hafa 
stundum  skipt  iim  þingstaði.  eins  og  fyr  er  sagt. 

Sams  konar  afbrigði  og  eigi  minni  áttu  sjer  stað  um 
leiðarþingin.  Pau  átti  að  heyja  á  sama  stað  sem  vor- 
þingin.  Pó  er  þess  getið,  að  Eyíirðingaleiö,  Re\^kdælaleið 
og  Ljósvetningaleið  hafi  eitt  .sinn  í  lok  10.  aldar  verið  haldnar 


')  Is'j.  J07/.>56.  sbr.  97/.506- ii07.  Enginn  veit  nú  hvar  Hvítanes 
helur  verið:  Árbók  1892,  bls.  46.  1900  bls.  1—3,  190-2  bls  15.  fing 
hefur  varla  verið  háð   lengi  á  Hvítanesi.  -)  N.j.  91jó0ö—b0C);    Band. 

8-9,  10-11;  Band2  3-4  ^)  Ljósv.  26/227.         *)  Afritari  handritsins 

AM.  162  C  i  arkarbroti  mun  hafa  ætlað  að  vorþing  Skagfirðinga  í  forn- 
öld  hafi  verið  háð  við  Vallalaug.  af  því  að  á  hans  döguni  (á  15.  öld)  var 
það  orðin  venja  að  halda  þar  fuudi  og  þing.  AM.  162  (1  í  arkarbr.  er 
elsfa  lianth-itið.  sem  lil  er  af  þeim  kafla  Ljósvefuiuga  sögu,  sem  hjer 
ræðir  um.  Frá  því  eru  pappirslianch-it  þau  komin.  sem  til  eru  af  sög- 
unni;  liefur  Vallahiugarþing  verið  seff  í  fyrirsögn  26  kapítula  í  sumum 
þeirra.  L.jósv.  25—27/224-2:34;  Slurl.  IL  293/221,  294,225.  Sbr.  Káluud, 
Isl   n,  f>6— 68.  ^)  A  Freysnesi  við  Lagarfljót  eru  nokkrar  biiða-  eða 

húsa-tóffir,  og  gefur  verið  að  Lambanesþing  hafi  verið  háð  þar.  Árhitk 
1896,    bls.  26-27.  *^)  Dropl.-  13,166,  4  149. 


416  Sögiiöldin. 

saman.^)  Eyfirðingar  áttu  leiö  á  Vöðlaþingi,  en  Reykdælir 
og  Ljósvetningar  voi'u  i  í^ingeyjarþingi  og  áttu  því  báðir 
að  eiga  þar  leið  saman.  En  svo  virðist  sem  Reykdælir 
haíi  um  tíma  haldið  leiö  fyrir  sig  og  mun  LeiðarhóII  í  Helga- 
staðalandi  í  Reykjadal  vera  til  menja  um  það,  en  annars  er 
Reykdælaleið  að  eins  nefnd  í  þetta  eina  skipti.^)  Ljósvetn- 
ingaleið  er  aptur  á  móti  nefnd  optar^)  og  hefur  hún  venju- 
lega  verið  haldin  á  Leiöarnesi  í  Hálslandi  norðvestur  frá 
bænum  austan  til  við  Fnjóská,*)  þá  er  hún  hefur  verið  háð 
ein  fyrir  sig.  En  annars  má  gjöra  ráð  fyrir  að  goðarnir  i 
Pingeyjarþingi  hati  um  lengri  og  skemri  tíma  háð  leiðar- 
þing  í  sameiningu  á  vorþingisstaðnum  þar  í  þinginu;  en 
það  hefur  farið  eptir  atvikum,  hve  lengi  þeir  hafa  verið 
saman  í  hvert  sinn. 

I  Vestur-Skaptafellssýsiu  er  bær  i  Meðallandi,  er  Leið- 
völlur  heitir.  Par  rjett  hjá,  við  Kúðafljót,  er  forn  þing- 
staður  með  mörgum  búðatóttum;  bendir  nafnið  á  að  þar 
hafi  verið  haldin  leiöarþing;'')  en  þingstaður  Skaptfellinga 
var  í  fornöld  að  Skaptafelli.  Vera  má  að  tvær  leiðir  haíi 
verið  háðar  þar  í  þinginu. 

Við  Laxá  í  Leirársveit  hjá  Giunnafirði,  sem  nú  heitir 
Leirárvogar,  er  nefndur  Leiðvöllur  nokkur,  sem  bændur 
hjeldu  fund  á;  þar  var  eigi  vorþingisstaður  Rorgfirðinga, 
en  nafnið  bendir  á  að  leiðarþing  hafi  einhvern  tíma  veriö 
háð  þar.*^)  I  Pórsnesþingi  er  og  nefndur  Leiðhólmur  í 
Miðdölum  um  960'')  og  virðist  nafnið  benda  á  að  Dalamenn 
hafi  um  hríð  háð  þar  leið,  til  þess  að  spara  sjer  ferð  á 
f  órsnesþing.  Auk  þessa  er  til  fáeinir  fornir  þingstaðir, 
sem  annaðhvort  hafa  verið  vorþingisstaðir  um  hríð,  eða 
aukaþingstaðir,  þvi  að  búðarústirnir  á  þeim  eru  eins  fornar 
útlits   eins   og  á  vorþingisstöðum   þeim.   sem   getið   er  um 


')  Ljósv.  2/118.  ^)  Sbr.  Arbók  1901,  bls.  13-14.  ^)  Reyk.  12/51, 
2(»/104;  Ljósv.  2/118;  Nj.  119/618.  *)  Sbr.  Kálund,  Isl.  II,  141-143,  148; 
Árbók  1901  bls.  14-15.  ")  Kálund,  Isl.  II,  322-323;  Brynjólfur  Jóns- 
son  i  Árbók  1904,  bls.  16-19.  «)  Harö.  31/92,  sbr.  Kálund,  Isl.  I,  296, 
sbr.  II,  412;  Árbók  1886  bls.  44,  1908  bls  15-16.  ^)  Korm.  9/18,  sbr. 
Sturl.  I,  26/72,  133/359;  Kálund.  Isl.  I,  463-464. 


Fornir  þingstaðir.  417 

á  söguöldinni;  svo  eru  búðatóltirnar  við  tingholt,  fyrir 
vestan  Flagbjarnarliolt  á  Landi,  skamt  fyrir  austan  Pjórsá 
og  kippkorn  frá  Arnesi  og  Búðafossi.^)  Aptur  á  móti  er 
enn  óvist  hvort  rústirnar  í  Laugartorfu  skamt  frá  Helludal, 
næsta  bæ  við  Haukadal  í  Biskupstungum,  eru  eptir  fornan 
þingstað  eða  einhverjar  aðrar  húsabyggiugar.^)  Að  visu  er 
nefnd  „lögrjetta  í  Haukadal"  árið  1178,^)  en  ekkert  er  nánara 
af  henni  sagt  f  essi  orð  benda  á  að  lögrjetta  hafi  verið 
haldin  það  ár  í  Haukadal  en  eigi  á  alþingi;  en  þau  skýra 
litið  rústirnar  i  Laugartorfu,  á  meðan  þær  eru  eigi  rann- 
sakaðar  itarlega. 


Fimtardómur  settur.    Hólmgöngur  afteknar. 

Ari  hinn  fróði  getur  þess  að  Skapti  Póroddsson  „setti 
fimtardómslög'S  en  segir  eigi  meira  af  þvi.  Frá  stofnun 
fimtardómsins  og  ástæðunni  til  þess  er  einungis  sagt  í  Njáls 
sögu;  .segir  þar  að  bónorðsmál  hafi  valdið  stofnun  hans. 

Njáll  bað  Hildigunnar  Starkaðardóttur,  bróðurdóttur  Flosa 
Pórðarsonar,  handa  Höskuldi  f  ráinssyni  fóstursyni  sinum. 
Hildigunnur  var  stórlát  og  vildi  eigi  giptast  Höskuldi,  nema 
hann  fengi  mannaforráð.  Njáll  fjekk  þau  þá  til  að  bíða  sín 
um  þetta  mál  þrjá  vetur.  Njáll  reyndi  síðan  að  fá  goðorð 
handa  Höskuldi,  en  enginn  vildi  selja.  Um  sumarið  voru 
deilur  miklar  á  alþingi,  og  leitaði  þá  margur  ráða  hjá  Njáli. 
En  hann  lagði  það  til  mála  manna,  að  eyddust  sóknir  og 
varnir,  og  varð  af  því  þræta  mikil,  er  málin  máttu  eigi 
Ijúkast.    A  næsta   alþingi  ætluðu  menn  eigi  að  lýsa  sökum 


')  Kálund,  Isl.  I,  205-206;  Arbók  1892  bls.  60-61,  1896  bls.  31, 
1898  bls.  9  nieð  mynd.  ^)  Sbr.  D.  Bruun,  Arkæologiske  Undersogelser 
paa  Island.  Kbhvn.  1899  (Fylgirit  við  Árbók  það  ár)  bls.  ;36-:}7:  Árbók 
1894,  bls.  8,  190r,  bls  51,  1908  bls.  ;í8.  Rústir  þessar  þyrfli  að  grafa 
upp  og  rannsaka  nákværnlega,  fær  eru  mjög  óglöggar.  ^)  Bps.  I, 
8/419;  Ann.  I,  IIl;  Flat.  III,  518. 

27 


418  Söguöldin. 

sínum,  heldur  heimta  með  oddi  og  eggju.  Njáll  kvað  það 
eigi  mega  vera.  Segir  síðan  að  hann  hafi  talað  um  þetta 
í  lögrjettu  og  lagt  til  að  íimtardómur  væri  settur  og  ný 
goðorð  tekin  upp;  hann  á  einnig  að  hafa  sagt  hvaða  mál 
skyldu  koma  i  fimtardóm  og  hvernig  hann  skyldi  skipa. 
Enn  fremur  á  hann  að  hafa  borið  upp  tillögur  um  lögrjettu. 

Síðan  segir  1  Njálu  að  Skapti  f*óroddsson  hafi  leitt  í 
lög  fimtardóm  og  það,  er  upp  var  talið.  Eptir  það  hafi 
menn  gengið  til  lögbergs  og  tekið  upp  ný  goðorð;  eru  nafn- 
greind  Melamannagoðorð  og  Laufæsingagoðorð  í  Norðlend- 
ingafjórðungi  og  nýtt  goðorð  á  Hvítanesi,  sem  Njáll  „fjekk 
lof  af  öllum"  að  taka  upp  handa  Höskuldi  fóstursyni  sínum. 

Eptir  þetta  var  ekkert  til  fyrirstöðu  af  hendi  Hildi- 
gunnar  og  giptust  þau  Höskuldur  um  hau.stið.^) 

Pessi  frásögn  Njálu  er  meira  eða  minna  ólikleg  og 
ótrúleg,  enda  hafa  visindamenn  á  siðari  árum  tekið  eptir 
því,  og  ritað  töluvert  um  þennan  kapítula  og  áreiðanleik 
Njálu  yfirleitt,  einkanlega  að  þvi  leyti  sem  rjettarfarið  snert- 
ir.^)  í*ótt  skoðanir  þeirra  sjeu  töluvert  skiptar,  er  það  þó 
augljóst,  að  eigi  tjáir  að  taka  frásögn  Njálu  um  stofnun 
fimtardómsins  og  um  breytingu  á  lögrjettu  góða  og  gilda. 
Pað  er  óliklegt  að  jafnvandaður  maður  sem  Njáll  hafi 
komið  á  öllu  ólaginu  og  siðan  borið  upp  mikilvæg  nýmæli 
einungis  af  eigingirni  og  ytri  hvötum;  einnig  var  það  óvíst, 
hvort   hann  á  þann   hátt   mundi   fá    nokkuð  goðorð  handa 


')   Nj.  97/494-507;    Nj.^  97/218-224.  -')   Maurer,   Entstehung 

179-196,  204-210,  Upphaf  163-176,  18.5—190;  Islaud  .57—67.  0.  Bren- 
ner,  Úber  die  Kristni  saga.  Munchen  1878  bls.  61—62.  Karl  Leh- 
inann  og  Schnorr  v.  Carolsfeld,  Die  Njálssage,  insbesondere  in 
ihren  juristischen  Bestandtheilen.  Berlin  1883.  V.  Finsen,  Fristat.  In- 
stitut.  bls.  98—116.  Finnur  Jónsson,  Litteraturhist.  IL  224—233,  .52.5 
-547,  Om  Njála  í  Aarb.  f.  n  Oldkh.  1904  bls.  89-199  og  í  „Einleitung" 
fyrir  útgáfu  af  Njálu.  Halle  a.  S.  1908.  Karl  Lehniann,  Jurisprudensen 
í  Njála  í  Tidsskrift  for  Retsvidenskab  (udg.  af  Stangske  stiftelse)  1905 
bls.  183—199.  Björn  M.  Ólsen,  Utn  kristnitökuna  bls.  43—56,  And- 
vari  1901  bls.  152-1.58,  Tímarit  Bókmfjel.  1894  bls.  23-26,  Tidsskrift 
for  Relsvidenskab  1906,  bls.  245—248.  Hjer  er  eigi  rúm  til  þess  að 
tala  nákvæmlega  um  einstök  atriði,  og  að  því  er  skoðanamun  manna 
snertir,  verður  að  vísa  til  þeirra  rita,  sem  hjer  eru  nefnd. 


Heimildir  um  stofnun  fimtardómsins.  419 

Höskuldi,  og  lá  beinna  fyrir  að  láta  hann  taka  það  upp. 
Eigi  er  það  heldur  líklegt  að  löggoðarnir  hafi  viljað  ganga 
að  þvi  að  viðurkenna  með  löguni  tólf  ný  goðorð,  ef  eigi 
hefði  búið  annað  bak  við  en  að  útvega  Höskuldi  goðorð. 
Pá.  er  það  og  algjörlega  á  nióti  eðli  goðorðanna  að  þau 
hafi  verið  tekin  upp  á  alþingi,  eins  og  þegar  er  sagt.  Sum- 
staðar  er  frásagan  bersýnilega  röng^)  og  söguritari  sá,  sem 
sett  hefur  Njálu  í  þann  búning,  sem  hún  hefur  nú,  hefur 
lagt  Njáli  ýms  orð  í  munn,  sera  eigi  eiga  við  og  hann  hefur 
aldrei  sagt.  t.  a.  m.  „vér  höfðingjar",  „kemr  þaö  til  vár,  er 
lögin  kunnum  ok  þeim  skulum  stýra".  Einnig  var  hægt  að 
nefna  48  nienn  i  fimtardóminn,  án  þess  að  mynda  nokkur 
ný  goðorð,  þvi  að  ekkert  lá  beinna  við  en  að  löggoðarnir 
allir  og  hinir  niu  fornþingismenn,^)  allir  hinir  eiginlegu 
lögrjettumenn,  nefndu  sinn  manninn  hver  i  fimtardóminn, 
ef  eigi  hefði  verið  annað  til  fyrirstöðu.  Tólf  menn  hefðu  þá 
verið  nefndir  úr  hverjum  fjórðungi  1  fimtardóm,  eins  og 
gert  var  af  hinum  gömlu  og  nýju  goðum.  Hins  vegar  sjest 
það  af  Grágás  að  ný  goðorð  hafa  fengið  löglega  viðurkenn- 
ingu,  þá  er  fimtardómurinn  var  .settur,  með  því  að  þau  áttu 
að  nefna  tólf  nienn  í  hann.^)  Fyrir  þvi  eru  öll  likindi  til 
þess  að  goðorðin  hafi  þá  verið  til  og  að  einhver  innri 
ástæða  hafi  valdið  þvi  að  fimtardómurinn  var  settur.  Pað 
vill  svo  vel  til  að  hægt  er  að  sjá  af  fornlögum  landsins, 
hvað  það  muni  hafa  verið. 

A  dómsköpum  þeim,  sem  þá  voru  lög  á  íslandi,  var  sá 
ókoslur  að  stundum  var  ómögulegt  að  fá  mál  löglega  dæmd. 
A  því  stóð  svo.  að  allir  dómendurnir  urðu  að  verða  sam- 
dóma  til  þess  að  málum  yrði  löglega  lokið  í  dómi.  fessi 
lagaákvæði  munu  hafa  komið  til  Islands  frá  Noregi  og  verið 


')  Sbr.  Finsen,   Frist.  Institut.  bls.  111—112,  aths.  2;    B.  M.  Olsen, 
Andvari  1901    bls.  153.  *)  Pessir    menn   eru    hvergi   nefndir  neinu 

eiginnafni,  svo  jeg  muni,  heldur  er  sagt  um  þá  í  Grág.  I  a.  211,  að  hinir 
9  goðar  úr  hverjum  af  hinum  þremur  fjórðungum  hindsins  skykhi  „allir 
hafa  nieð  sér  niaun  einn  úr  þingi  hverju  inu  forna"  svo  að  12 
nienn  eiguist  löiirjettu  setu  úr  tjórðuiigi  hverjum.  Af  þessinn  orðum 
hef  jeg  gefið  þeim  nafnið  Ibrnþingismenn.         ^)  Grág.  I  a,  43/77. 

27* 


4i2()  Söguöldiu. 

í  Úlfljótslöguni,  því  að  þar  voru  þau  forn  lög.^)  Ef  allir 
dómendurnir  gátu  eigi  orðiö  á  eitt  sáttir  um  þaö,  hvernig 
þeir  skyldu  dæma  eitthvert  mál.  var  eigi  hægt  að  fá  það 
leitt  tii  lykta,  ef  það  var  fyrir  íjórðungsdómi,  því  að  þaðan 
niátti  eigi  stefna  því  til  neins  dóms.  En  til  þess  að  herða 
aö  dómendunum  og  fá  þá  til  að  ihuga  dóma  sína  sem  best, 
skyldu  þeir  ganga  til  vefangs^)  og  vefengja  málið, 
það  er  aö  segja,  kveða  upp  tvo  andstæða  dóma  í  málinu. 
f  etta  var  auð.sjáanlega  gert  til  þess  að  reyna  að  koma  i 
veg  fyrir  að  dómendurnir  kæmu  .sjer  eigi  saman  um  dóm- 
inn.  Pá  er  mál  var  vefengt,  skiptu  dómendurnir  sjer  fyrst 
i  tvo  flokka,  svo  að  þeir  sátu  allir  saman,  sem  voru  samdóma, 
og  var  þaö  kallað  að  „vera  saman  at  vefangi."  Flokkarnir 
áttu  að  sitja  svo  nærri  hvor  öðrum,  að  þeir  mættu  talast 
við.  Sá  dómflokkur  eða  þeir  dómendur,  sem  fylgdu  sækj- 
anda,  áttu  þá  að  bjóða  hinum  til  hlutfalls,  að  þeir  hluti 
um,  hvorir  þeirra  skuli  fyrri  mæla  „vefangsmálum",  þ.  e. 
lýsa  yfir  því,  er  vefangið  snerti.  Sá  flokkur,  sem  hlaut,  átti 
fyr  að  mæla.  Hvorir  um  sig  sögðu  nú  í  votta  viðurvist, 
hvern  dóm  þeir  vildu  dæma,  og  buðu  hinum  að  ganga  að 
honum  og  báðu  þá  um  að  verða  sammála;  einnig  unnu 
þeir  nú  hinn  svo  nefnda  vefangseið  að  þvi,  að  þeir 
mundu  vefengja,  þ.  e.  dæma  það,  sem  þeir  hugðu  lög  vera. 
I'eir  áttu  einnig  að  skýra  frá,  við  hverjar  ástæður  þeir 
styddu  dóma  sina.  Siðan  kváðu  þeir  hvorirtveggju  upp  dóm 
þann,  er  þeir  vilja  dæmt  hafa;  urðu  þá  tveir  andstæðir 
dómar  um  málið;^)  var  þá  komið  í  óefni,  er  þetta  gerðist 
i  fjórðungsdómi.  Pað  var  því  mikil  þörf  að  ráða  bót  á 
þessu. 

Pá  er  miklar  deilur  voru  með  mönnum,  eins  og  einatt 
átti  sjer  stað  um  þessar  mundir,  gátu  þau  mál  orðið  mörg, 
sem  dómendurnir  urðu  eigi  ásáttir  um.    Pað  er  því  harðla 


')  Frostaþingslög  X,   30  í  N.  g.  L.  I,  224,    sbr.  Maurer,  Entstehung 
187,  Upphaf  169;    Finsen,  Frist.  Instit.  115.  '^)  Vefang  er  samsett  af 

neitunarorðinu  „ve"  og  „fang"*   og  þýðir  árangursleysa.  *)  Grág.  I  a, 

75-76. 


Galli  á  dómsköpunum.     Fimtardómurinn.  421 

eðlilegt  að  mörg  mál  hafi  orðið  vefangsmál,  eða  eyðst  og 
eigi  mátt  Ijúkast  eins  og  segir  i  Njálu,  þótt  það  hafi  eigi 
gerst  á  einu  þingi.  eins  og  hún  segir.  Opt  hefur  því  horft 
tii  vandræða  með  mönnum.  Njáll  Porgeirs.son  var  djúpvitur 
maður  og  einhver  hinn  ágætasti  lagamaður  á  íslandi  á 
sinni  tið.  Hann  hafði  í  b^TJun  11.  aldar  fengið  mikla  lífs- 
reyn.slu  og  er  þvi  eigi  óliklegt  að  hann  hafi  lagt  það  til  að 
fimtardómurinn  væri  .settur  til  þess  að  ráða  bót  á  þessu, 
eða  að  hann  hafi  á  einhvern  þvilikan  hátt  verið  við  stofnun 
hans  riðinn. 

I  fimtardóminn  .skyldu  koma  þær  sakir,  er  nú  skal  greina: 
1.  Ijúgkviðir.  .sem  bornir  eru  á  alþingi,  Ijúgvætti.  eða  það, 
ef  maður  leggur  rangt  undir  þegnskap  sinn.  2.  mál  þau  er 
vefang  verður  i  á  alþingi.  3.  fjeboð.  fjetökur  eða  ef  menn 
mæla  sjer  Ije  á  alþingi,  það  er  með  öðrum  orðum  ef  dóm- 
endurnir  Ijetu  múta  sjer.  Öll  þessi  mál  eru  talin  bæði  í 
Grágás  og  Njálu,  en  auk  þess  er  talin  þingsafglöpun  í 
Njálu,  þá  er  hún  verður  á  alþingi,  að  likindum  .svo  mikil 
að  mál  mætti  eigi  Ijúkast  við  fjórðungsdóm.^)  Pingsafglöpun 
er  eigi  nefnd  i  Grágás,  en  þar  eru  talin  enn  nokkur  önnur 
mál.  sem  voru  síðar  [ögb  undir  fimtardóminn,  en  eiga  ekki 
sk^it  við  setningu  hans.^) 

Pótt  vefangsmálin  sjeu  eigi  talin  fyrst.  hvorki  í  Grágás 
nje  i  Njálu,  hafa  þau  þó  verið  aðalástæðan  til  þe.ss  að 
fimtardómurinn  var  settur;  að  þvi  leyti  felst  sögulegur  sann- 
leiki  i  frásögn  Njálu,  þar  sem  sagt  er  að  Njáll  hafi  lagt  til 
við  setningu  fimtardómsins  að  þar  væru  sótt  þau  mál.  er 
eigi  mættu  Ijúkast  i  fjórðungsdómi.  I  Grágás  er  einnig 
boðið  að  sækja  fyrst  i  fimtardómi  sakir  um  vefang;  þær 
áttu  að  ganga  fyrir  öðrum  málum.  ef  þær  voru  eigi  fleiri 
en  fjórar,  og  sýnir  það  að  þær  hafa  þótt  helstar  sakir  fyrir 
fimtardómi.^)    I  vefangsmálum  var  fimtardómurinn  yfirdómur 


')  Sbr.  Finsen.  Frist.  Instit.  bls.  10.5,  aths.  og  bls  11.3;  Maurer. 
Entstehung  190  —  192,  Upphaf  171—173.  Á  annari  skoðun  er  Lehmann, 
Die  Njálssage  bls.  133-134.  ^)  Grág.  I  a,  44/77— 78;  Nj.  97/501— 503. 
*)  Grág.  I  a,  46/79. 


422  Söguöklin. 

og  jafnframt  æðsti  dómur;  gátu  sum  þeirra  gengið  alla  leið 
til  hans  frá  vorþingisdómi.  Pá  er  vefang  varð  í  fjórðungs- 
dómi  átti  sakarsækjandi  og  sakarverjandi  að  ganga  til  lög- 
bergs  og  nefna  sjer  votta  og  lýsa  sök  á  iiendur  dómendun- 
um  um  það  að  þeir  liafi  dæmt  ólög.  Peir  áttu  að  stefna 
dómum  þeirra  til  rofs  i  fimtardómi  og  láta  varða  þriggja 
niarka  sekt  (útlegð);  sá  liluti  dómenda,  sem  bar  lægra  hlut 
fyrir  fimtardómi,  átti  að  greiða  sektina.^)  I  vorþingisdómum 
málti  einnig  vefengja  mál  og  var  þá  farið  eins  að  því  sem 
i  fjóröungsdómi.  Frá  vorþingisdómi  átti  að  stefna  veföng- 
um  til  rofs  til  þess  fjórðungsdóms,  sem  var  fyrir  þann  fjórð- 
ung,  er  hlutaðeigandi  þing  var  i.  Ef  málið  laukst  þar  eigi 
og  vel'ang  varð,  mátti  skjóta  því  frá  Qórðungsdómi  til  fimtar- 
dóms  og  Ijúka  þvi  þar."^) 

I  hinum  málunum,  sem  lögð  voru  undir  fimtardóminn, 
var  eigi  nærri  svo  mikil  þörf  á  sjerstökum  dómi  sem  í  ve- 
fangsmálum,  enda  munu  flest  þeirra  hafa  verið  lögð  undir 
hann,  af  því  að  þau  hafa  þótt  þar  best  komin,  úr  því  að 
nýr  og  fjöhiiennur  dómur  var  stofnaður.  Að  einu  leyti 
fylti  þó  fimtardómurinn  autt  skarð  að  því  er  mál  þessi 
snerti  Pað  var  þá  er  dómur  hafði  verið  dæmdur  í  íjórð- 
ungsdómi  og  á  eptir  varð  upp  víst,  að  Ijúgkviður  eða  Ijúg- 
vitni  hafði  verið  borið  fyrir  dóminum,  eða  einhverjum  dóm- 
enda  mútað;  virðist  þá  eigi  hafa  verið  hægt  að  fá  slíkan 
dóm  dæmdan  ómerkan,  fyr  en  fimtardómurinn  var  settur.^) 
Aptur  á  móti  mátti  stefna  slikum  dómi  frá  vorþingi  til 
fjórðungsdóms.*)  Annars  var  fimtardómurinn  eigi  yfirdómur 
í  þessum  málum,  heldur  æðsti  og  lægsli  eða  eini  dómurinn, 
sem  dæmdi  um  þau.  Hann  var  æðsti  dómur  í  öllum  þeim 
málum,  sem  hann  dæmdi,  því  að  frá  honum  mátti  engu 
máli  skjóta.  Fimlardómurinn  var  einnig  sameiginlegur  dómur 
fyrir  alt  landið. 

I  fimtardóminum  áttu  48  dómendur  sæti  og  skyldi  nefna 
i  hann    mann    fyrir  goðorð   hvert   hið   forna,    niu   menn  úr 


1)  Grág.  la,    42/77.  *)  Grág.   I  a.   58/101.  ^)  Fiiisen,    Fristat. 

Instit.  114-115.         *)  Grág.  I  a,  101. 


Fiintardómurinii.  423 

fjórðungi  hverjum.  En  „goðar  þeir,  er  hin  nýju  goðorð  hafa", 
skyldu  nefna  eina  tylftina  í  dóminn  og  urðu  þá  fernar  tylftir 
í  honum.  tólf  menn  úr  hverjum  fjórðungi  með  þeim.^)  Af 
þessari  samsetningu  ætiar  B.  M.  Ólsen,  að  fimtardómurinn  hafi 
fengið  nafn  sitt.  Pað  er  sett  saman  af  fimt,  sem  þýðir  fimm 
einingar,  eins  og  t.  a.  m.  tylft  þýðir  tólf  einingar,  og  hinu 
alkunna  orði  dómur.^)  Með  því  að  hver  fjórðungur  var  heild 
eða  deild  fyrir  sig,  ætlar  hann  að  nýju  goðorðin  hafi  verið 
skoðuð  sem  fimta  deildin  og  dómendur  hverrar  deildar  sem 
eining.  Áður  en  hann  kom  fram  með  þessa  þýðingu,  var 
fiintardómur  venjulega  þýtt  sem  hinn  fimti  dómur  og  ætla 
margir  enn  að  það  .sje  rjelt.  Sú  þýðing  er  miðuð  við  það, 
að  fimtardómurinn  var  hinn  fimti  dómur,  er  settur  var  á 
alþingi,  og  einnig  er  kveðið  svo  að  orði  um  hann  i  heimildar- 
ritunum.^) 

Til  þess  að  fimtardómurinn  yrði  sem  óhlutdrægastur, 
áttu  málsaðilar  að  taka  hvor  sex  menn  úr  dómi  og  einungis 
þrennar  tylftir  áttu  að  dæma.^)  Var  þvi  hægt  fyrir  ,sækj- 
anda  og  verjanda  að  nefna  þá  menn  úr  dómi,  er  þeir  báru 
minst  traust  til.  Enn  fremur  var  ákveðið  að  allir  eiðar  í 
dómi  þessum  skyklu  veia  hinir  styrkustu.  Eiðstafurinn  var 
dýrri  en  venja  var  annars  og  tveir  menn  áttu  að  vinna  eið 
hvern  með  hvorum  málsaðila,  til  þess  að  sanna  að  sókn 
þeirra  og  vörn  væri  að  lögum  og  eiðar  þeirra  rjettir.  Pessir 
menn  eru  nefndir  sannaðarmenn  eða  sönnunarmenn;'') 
var  þetta  gert  til  þess  að  koma  í  veg  fyrir  brögð  og  lög- 
króka.  mútur  og  meinsæri  af  hendi  málsaðila. 

I  fimtardómi  rjeð  afl  atkvæða  úrslitum  og  fyrir  þvi 
máttu  málin  Ijúkast  þar.^) 

í  Njálu  segir,  að  Njáll  hafi  einnig  borið  upp  tiilögur 
um  skipun  lögrjettu.  Pær  voru  1.  að  þeir,  sem  sitja  á  mið- 
pöllunum  i  lögrjettu,    skyldu  ráða   fyrir  lögum  og  lofum;  2. 


')  Grág.  I  a,  43/77.  *)  Björn    M.    Ólsen    í    Germanistische    Ab- 

handlungen  7.u?n  LXX  Geburtslag  Konrad  von  Maurer.  bls.  131  —  133. 
^)  Grág.  I  a,  43/77  „Vér  skulum  eiga  dóm  inn  fimta";  Nj.  97/501  „hinn 
fimti    dómr".  *)  Grág.   I  a,   47/82.  ")  Grág.   I  a,   45/78,   46/79-80, 

47/80—82;  Nj.  9^7/503,  144/797-798.        ")  Grág.  I  a,  47/83. 


424  Söguöldin. 

að  til  þess  skyldi  velja  þá,  er  vitrastir  eru  og  best  að  sjer; 
3.  að  atkvæðafjöldi  skyldi  ráða,  hvað  lögrjettumenn  vildu 
lofa  eða  leiða  í  lög;  og  4.  að  sá,  sem  væri  fyrir  utan  lög- 
rjettu  og  næði  eigi  inn  að  ganga  eða  þættist  borinn  vera 
máli,  skyldi  verja  lýriti^)  svo  að  heyrði  i  lögrjettu;  hefði 
hann  þá  ónýtt  fyrir  þeim  öll  lof  og  alt  það,  er  þeir  mæltu 
til  lögskila  i  það  sinn. 

Grein  þessi  er  í  öllum  hinum  merkustu  handritum  af 
Njáhi,  nema  einu,^)  sem  er  þó  eigi  eldra  en  frá  fyrsta  fjórð- 
ungi  15.  aldar.  Konrad  Maurer  hefur  í  hinum  fyrri  ritum 
sínum  tekið  allmikið  tillit  til  hennar  og  ætlað  að  hún  benti 
á  djúpsettar  ráðagerðir  hjá  Njáli  um  að  breyta  stjórnar- 
skipun  landsins  í  þá  átt  að  draga  úr  goðavaldinu,  en  það 
hafi  mistekist.^)  En  er  ViUijálmur  Finsen  hafði  bent  á  að 
annað,  þriðja  og  fjórða  ákvæðið  að  nokkru  leyti  væri  rangt,*) 
fjellst  Maurer  á  það  að  eigi  bæri  að  taka  mikið  tiHit  til 
greinarinnar.'^)  Pað  er  einnig  auðsætt  að  grein  þessi  er 
öll  meira  eða  minna  röng  að  því  er  lögrjettuna  snertir. 
Rjett  til  þess  að  ráða  lögum  og  lofum  munu  goðarnir  hafa 
fengið,  er  þeir  fengu  sæti  i  lögrjettu;  að  öðrum  kosti  gátu 
þeir  orðið  þar  í  minni  hUita,  ef  unn'áðamenn  þeirra  hefðu 
haft  atkvæði.^)  Goðarnir  áttu  sæti  á  miðpöllum  lögrjettu 
og  voru  engir  menn  valdir  til  þess  að  sitja  þar.^)  Einnig 
er  líklegt  að  afl  atkvæða  hafi  ráðið,  þá  er  nýmæli  voru  í  lög 
leidd;^)  en  lof  varð  að  veita  með  samþykki  alh-a/*)  Þtá  er 
það  eigi  liklegt,  að  einn  lögrjettumaður  hafi  getað  hindrað 
samþykt  laga  með  því  að  leggja  bann  við.  Pvi  hefði  mátt 
misbeita  mjög,  ef  það  hefði  verið  lög.  Er  þarna  liklega 
blandað    málum   yið   ákvæði   laganna  um  sýknulof.^^)     Vil- 


*)  Lýritr  er  samdregið  fyrir  lýðréttr  =  landsrjettur,  sbr.  S.  Bugge, 
Runeindskriften  paa  Ringen  i  Forsa  Kirke  bls.  54  o.  ef.  Verja  lýðrjelti 
er  að  banna.,  setja  forboð  fyrir  eitthvað.  ^)  Gml.  kgl.  Saml.  nr.  2868, 
4to,  i  Kgl.  bókasafninu  í  Kmhöfu.  »)  Entstehung   208-210;    Upphaf 

188-190;    Island    63—64.  *)    De   isl.    Love   (1873)    bls.    57-.58   mn. 

*)    Die    Rechtsriehtung    des   alteren    isl.    Rechtes    (1887)   bls.    133—134. 
^)    Um    umráðamennina,    sbr.  að    framan    bls.  38.  ')  Grág.  I  a,  211. 

«)  Sbr.  Finsen,  Fristat.  Instit.  bls.  7-8.       ^)  Grág.  I  a,  95-96,  212-213. 
1«)  Sbr.  V.  Finsen,  Fristat.  Instit.  106-111. 


Sögn  Jsjálu  um  skipun  lögrjettu.  425 

hjálmur  Finsen  ætlar  lika  að  grein  þessi  sje  seinni  viðbót, 
sem  eigi  megi  byggja  neitt  á,  og  Finnur  Jónsson  telur  eflaust 
að  hún  sje  innskotsgrein;  báðir  en  þó  einkum  hinn  siðar- 
nefndi  styðja  þeir  skoðun  síua  við  það.  að  hana  vantar  i 
eitt  handritið,  sem  er  sumstaðar  frábrugðið  hinum  hand- 
ritunum.^)  Þetta  getur  verið  rjett,  því  að  frumritið  af  Njálu 
er  eigi  til,  svo  að  eigi  er  hægt  að  segja  um  það  með  vissu. 
Grein  þessi  stendur  i  elstu  handritunum  og  virðist  helst  hafa 
verið  skrásett,  þá  er  Njála  var  færð  í  þann  búning,  sem  hún 
hefur  nú.  En  í  raun  rjettri  er  þetta  þýðingarminna  en 
ýmsum  kann  að  virðast  i  fyrstu,  því  að  sá  maður,  sem 
hefur  endursamið  Njálu  eða  sett  hana  i  hið  núverandi  form 
hennar,  hefur  sett  sjer  það  mark  að  semja  snjalla  sögu 
með  snildarlegum  mannlýsingum  og  itarlegum  þingsögum 
eða  lýsingum  af  málaferlum.  En  aptur  á  móti  hefur  hann 
farið  einræðislega  eða  ónákvæmlega  með  efnið,  og  hugsað 
minna  um  að  leita  iiins  sögulega  sannleika,  eða  hann  hefur 
vantað  tæki  til  þess.  Hann  hefur  að  likindum  stuðst  við 
fornlög  landsins  og  jafnvel  við  norsk-íslenska  lagabók,  er 
hann  setti  söguna  saman,  og  eigi  farið  rjett  með  þau  lög 
eða   lagaákvæði,  sem   hann  tók  úr  þeim  og  setli  i  söguna.^) 

f*essi  grein  i  Njálu  er  þvi  liklega  sprottin  af  misskiln- 
ingi  á  nokkrum  ákvæðum  í  fornlögunum.  En  þó  má  vera 
að  til  grundvallar  fyrir  frásögn  þessari  hafi  verið  einhverjar 
óglöggar  endurminningar  eða  sagnir  um  tilraun  eða  baráttu 
nokkurra  goða.  sem  höfðu  enga  lagalega  viðurkenningu,  til 
þess  að  ná  sæti  í  iögrjettu. 

Eins  og  áður  er  sýnt,  hafa  ýms  ný  goðorð  verið  komin 
á  fót,  sem  enga  lagalega  hlutdeild  áttu  i  löggjöf  og  stjórn 
landsins,  þá  er  íimtardómurinn  var  stofnaður.  Sumir  af 
eigendum  þessara  goðorða  munu  hafa  fengið  marga  menn  i 


M  F.  Jóusson,  Litteratiirhist.  II,  .535,  545;  ^y  97/222—233  ^þar  er 
greininni  slept  úr  sjálfum  textanum).  K.  Gislason  og  E.  Jónsson,  Nj.  97/505 
nm.,  ætla  aö  þessi  grein  hafi  verið  öðru  visi  i  upphafi  og  þar  hafi 
verið  sagt  hvar  fimtardóm  skykli  halda.  eins  og  segir  i  greininni. 
*)  Sbr.  Maurer.  Isl.  hls.  .59:  Karl  Lchniauu,  Die  Njálssage.  hls.  11  o.  ef.. 
137;  Tidsskr.  for  Retsvidenskab  190.5.  bls    191,  194—198. 


426  Söguöldin. 

liö  með  sjei'  eða  til  þess  að  gerast  þingnienn  sínir.  Peini, 
sem  tókst  að  eignast  eins  marga  þingmenn  eins  og  lög- 
goðarnir  áttu  venjulega,  urðu  í  raun  rjettri  jafngildir  þeim 
að  styrk  eða  mannafla  og  hjeraðsríki.  Slikum  mönnum 
hefur  eðlilega  sviðið  að  eiga  enga  hlutdeild  i  löggjöf  lands- 
ins  og  allandsvahli.  Pótt  ekkert  sje  af  þvi  sagt  i  heimildar- 
ritunum,  verður  þó  að  draga  þá  ályktun  út  af  ákvæðum 
Grágásar  um  fimtardómsnefnuna,  að  þeir  hafi  reynt  að  fá 
dómnefnu  og  jafnframt  .sæti  í  lögrjeltu  eða  jafnrjetfi  við 
löggoðana  annaðhvort  að  fullu  eða  að  nokkru  leyti.  Petta 
urðu  hinir  nýju  goðar  að  reyna  að  fá  með  lögum  hjá  lög- 
rjettu.  Fáum  mönnum  stóð  það  nær  en  Njáli,  að  veita 
þeim  lið,  þar  sem  fóslursonur  hans  álti  hlut  að  máli  Pað 
er  þvi  líklegt  aÖ  hann  hafi  lagt  eitthvað  til  þessara  mála, 
og  einhverjar  sagnir  hafi  verið  um  það,  þá  er  Njála  var 
rituð  i  fyrstu:  en  þær  hafa  menn  eigi  skilið  rjett  nje  kunn- 
aö  að  greiða  úr  þeim.  Að  eins  vitum  vjer  það,  að  hinir 
nýju  goðar  fengu  löglega  viðurkenningu  ásamt  rjetti  til  þess 
að  nefna  fjórða  hlutann  af  dómendum  í  fimlardóminn.  En 
það  er  ólíklegt  að  þeir  hafi  eigi  reynt  aö  fá  nieiri  völd; 
eins  er  það  einnig  mjög  óliklegt,  að  þeir  hefðu  fengið  viður- 
kenningu  og  dómnefnu  i  fimtardóm,  án  þess  að  bera  sig 
eptir  henni  eða  rjettara  sagt  eptir  þeim  rjeltinduni  sem 
goðar  landsins  höfðu.  Og  það  niá  telja  alveg  víst,  að  hinir 
nýju  goðar  hefðu  eigi  fengið  neinn  dómnefnurjett,  ef  þeir 
hefðu  eigi  verið  til,  þá  er  fimtardómurinn  var  settur, 

Pað  er  mikill  skaði  að  fornrit  vor  segja  ekkert  af  þess- 
um  þýðingarmiklu  atburðum;  en  svona  er  það  opt.  Pau 
þegja  alveg  um  sumt,  sem  er  þýðingarmest  og  merkast  í 
sögu  vorri  eða  drepa  að  eins  á  það.  En  af  þvi,  sem  þegar 
er  sagt,  er  það  orðið  augljóst,  að  gallar  hafa  verið  á  dóm- 
sköpum  landsmanna  og  að  ýmsir  menn  höfðu  tekið  upp  ný 
goðorð  og  reynt  að  fá  nokkur  goðarjettindi  Til  þess  að 
ráða  bót  á  dómsköpunum  og  þeim  vandræðum,  sem  hlutust 
af  því,  að  allir  dómendur  í  fjórðungsdómunum  áttu  að  vera 
samdóma  til  þess  að  þeir  gætu  kveðið  upp  löglegan  dóm, 
var  fimtardómurinn  settur;    en   til   þess   að  friða  hina  nýju 


Hinir  nýju  goðar  og  goðorð  þeirra.  427 

goða,  var  þeim  veitt  lögleg  viðurkenning  og  rjettiir  til  dóni- 
nefnu  í  fimtardóni.  I  málaleitun  þeirri  og  samningum.  deilu 
eða  baráttu,  sem  liefur  staðið  um  þetta,  bafa  löggoðarnir 
sigrað.  Peir  hjeldu  löggjafar-  og  allands-valdi  sínu  óskertu. 
en  þó  veikti  það  ríki  þeirra  og  virðingu,  að  ný  goðorð 
voru  viðurkend. 

Hinir  nýju  goðar  áttu  að  nefna  tólf  menn  i  fimtardóm 
og  niunu  því  bafa  verið  tólf.  Peiv  fengu  jafnmikinn  rjett 
til  fimtardómsnefnu  sem  goðar  þeir,  er  fóru  með  forn  goð- 
orð  og  full,  þau  er  óskerð  voru  að  dómnefnu;  en  þeir  fengu 
eigi  beldur  rjett  til  annara  valda  á  alþingi.  fað  er  eigi 
heldur  líklegt  að  þeir  bafi  fengið  aö  lögum  sama  rjett  utan 
alþingis  sem  binir  fornu  goðar.  Peir  munu  hafa  staðið 
fyrir  utan  þrettán  þinga  skipun  landsins,  en  það  mun  hafa 
farið  mest  eptir  persónulegum  dug  þeirra,  fylgi  og  kappi. 
hve  miklu  þeir  rjeðu  i  hjeraði  og  hvort  þeir  í  raun  rjettri 
urðu  þar  jafnrikir  og  hver  hinna  fornu  goða  var  venjulega. 

Með  stofnun  fimtardómsins  komst  stjórnarskipun  lands- 
ins  í  það  horf.  sem  bún  bafði  siðan  að  þvi  er  bið  veiald- 
lega  vald  snerti,  þangað  til  bún  tók  að  færast  úr  lagi.  En 
upp  frá  þessu  voru  tvenns  konar  lögmæt  goðorð,  önnur, 
sem  samkvæmt  binum  eldri  lögum  landsins  áttu  sæti  i  lög- 
rjettu  og  dómnefnu  í  alla  hina  almennu  dóma  og  nú  fengu 
dómnefnu  í  fimtardóm  með  lögum  þeirra  Skapta  (og  Njáls?) 
um  hann,  bin,  sem  fengu  fyrst  löglegt  gildi  með  fimtar- 
dómslögunum  og  dómnefnu  í  þann  dóm.  A  goðorðum  þess- 
um  varð  að  gera  greinarmun  i  lögum  landsins.  Hin  fyr- 
nefndu  goðorð  eru  þvi  nefnd  þar  „forn  goðorð  og  full"  eða 
„goðorð  full  og  forn",^)  af  því  að  þau  voru  forn  og  höfðu 
full  rjettindi.  Hin  siðarnefndu  eru  aptur  á  móti  kölluð  „hin 
nýju  goðorð"^)  og  um  annan  rjett  þeim  til  banda  á  alþingi 
gat  eigi  verið  að  ræða  en  fimtardómsnefnu. 

Hin  nýju  goðorð,  fimtardómsgoðorðin.  munu  bafa  verið 
tólf;  alls  bafa  þá  verið  51  goðorð  á  landinu.  f*að  er  auö- 
sætt  að  um  það  leyti  sem  þessi  tólf  goðorð  bafa  verið  selt 


»)  Grág.  la,  38,  77,  -21 1.        -)  Grág.  I  a,  77. 


428  Söguöldin. 

á  stofn  eða  tekin  upp,  hefur  orðið  töluverð  breyting  á  goð- 
orðunum.  Margir  þingmenn  hafa  hlotið  að  ganga  úr  goð- 
orðum  eða  þingum  „við"  hina  fornu  goða  og  í  þing  „við" 
nýja  goða.  Löggoðarnir,  sem  áttu  hin  fornu  goðorð  og 
fullu.  hafa  mist  svo  marga  þingmenn  við  þá  breytingu,  að 
mönnum  hefur  fundist  sem  goðorð  þeirra  og  þing  slitnuðu 
i  sundur.  Pað  er  þvi  mjög  eðlilegt  að  sagt  er  i  Grágás  um 
timann  áður  en  þetta  gerðist,  að  „þá  voru  þing  óslitin".^) 
f  að  virðist  þvi  varla  geta  leikið  efi  á  því,  að  takmörkin  á 
milli  hinna  fornu  goðorða  og  hinna  nýju,  og  einnig  á  milli 
óslitinna  þinga  og  slitinna  eru  við  setningu  fimtardómsins.^) 
Aptur  á  móti  virðist  eigi  vera  gild  ástæða  til  þess  að  segja, 
að  þingin  hafi  slitnað  í  sundur  við  lög  Pórðar  gellis,  þá  er 
talað  er  um  landið  i  heild  sinni,  þótt  eitt  þing,  sem  áður 
var  komið  á  fót,  hafi  þá  fengið  löglega  viðurkenningu,  allra 
síst  ef  það  hefur  verið  á  útjaðri  landsins,  eins  og  Ping- 
eyjarþing.  „Forn  goðorð  og  full"  eiga  því  eigi  að  eins  við 
hin  löglegu  goðorð,  sem  til  voru  fyrir  963,  heldur  einnig 
við  þau  þrjú  goðorð,  sem  löggild  urðu  með  lögum  Pórðar 
gellis,  eða  öll  hin  löglegu  goðorð  fyrir  setning  fimtardómsins. 
Hvaða  ár  fimtardómslögin  voru  sett,  vita  menn  eigi 
með  vissu.  Pau  voru  eigi  sett  fyr  en  sumarið  1004,  þá  er 
Skapti  Póroddsson  sagði  fyrst  upp  lög,  þvi  að  hann  „setti" 
þau;^)  en  þau  geta  verið  sett  fáeinum  árum  síðar.  Pó  er 
líklegast  að  þau  hafi  verið  sett  á  fyrstu  lögsögumannsárum 
Skapta  Póroddssonar,  en  tæplega  fyr  en  árið  1005,  þá  er 
hann  var  kosinn  lögsögumaður.  Pó  hefur  vanalega  verið 
talið  svo  sem  þau  hafi  verið  sett  1004,  en  það  sumar  hafði 
Skapti  lögsögu  fyrir  Grim  móðurbróður  sinn.  Menn  hafa 
tiltekið  þetta  ár  eptir  álitum,  eins  og  optast  verður  að  gera, 
þá   er    ársetja   skal   atburði    frá   söguöldinni.      Guðbrandur 


')  Grág.  I  a,  38,  U,  382/402.  ^  Sbr.  Guðbrandur  Vigfússon,  Icei.- 
Engl  Dict.  bls.  208  orðið  goði;  Maurer,  Isl.  66,  99—103;  B.jörn  M.  Ólsen, 
Tímarit  Bókmíjel.  1894  bls.  131-132,  Andvari  1901  bls.  144-152.  Sbr. 
einnig  V.  Finsen,  Fristat.  Instit.  einluim  bls.  71—79.  Hann  ætlar  að 
goðorðin  víeru  forn  og  full  og  Jþingin  óslitin  eiuungis  þangað  til  að  lög 
Þórðar  gellis  voru  sett.        =*)  íslb.  8/13;  Nj.  97/.505. 


Ársetning  fimtardómslaga  og  þýðiiig  þeirra.  429 

Vigfússon^)  hefur  reynt  að  styðja  það  með  því  ^að  telja 
árin  eptir  Xjálir  frá  því  að  firatardómur  var  settur  og  fram 
að  Njálsbrennu,  en  á  því  er  meðal  annars  sá  liængur,  að  í 
Njálu  er  eigi  sagt  frá  því.  er  gerðist  árlega  á  þessum  tíma; 
það  er  því  eigi  mikið  að  marka.  Liklegast  er  að  fimtar- 
dómurinn  hafi  verið  settur  árið  1005  eða  jafnvel  1006.  Að 
minsta  kosti  er  eðlilegra  að  telja  setningu  hans  árið  1005 
en  1004,  úr  því  að  selja  verður  -um"  fyrir  framan  árstalið. 

Fimtardómurinn  var  mikilvæg  endurbót  á  dómaskipun 
landsins  Frá  lagalegu  sjónarmiði  var  honum  mjög  vel  fyrir 
komið,^)  en  í  stjórnarfarslegu  tilliti  var  það  mjög  óheppiiegt 
að  viðurkenna  þing,  sem  i  raun  rjettri  stóðu  fyrir  iitan  hina 
gömlu  vorþinga-  eða  samþinga-skipun  landsins.  Ef  til  viU 
hafa  sumir  hinna  njju  goða  háð  þing  með  hinum  fornu 
goðum,  en  bæði  Njála  og  fleiri  sögur  benda  á,  að  sumir 
þeirra  settu  sjerstök  þing.  Hagur  hinna  nýju  goða  og  þinga 
var  eigi  hinn  sami  og  hinna  fornu.  Slíkt  hlaut  að  veikja 
samúö  eða  vekja  sundrung  milli  höfðingja  landsins.  Hin 
nýju  þing  hlutu  að  veikja  hina  fornu  vorþinga.skipun,  og 
smátt  og  smátt  styðja  að  eyðileggingu  hennar. 

Pað  var  freistandi  eða  lá  nærri  fyrir  einstaka  goða, 
sem  urðu  ósáttir  við  samþingisgoða  sína,  að  nota  sjer  það, 
er  það  var  orðið  lög,  að  einstakir  goðar  voru  löglegir  höfó- 
ingjar,  þótt  þeir  stæðu  fvrir  utan  vorþingaskipunina.  Pað 
virðist  eigi  heldur  hafa  liðið  á  löngu,  áður  en  einstaka  goðar 
hafi  gert  það.  Rjett  eptir  að  fimtardómur  var  settur,  er 
þess  getið,  að  Porsteinn  Porgilsson  úr  Hafsfjarðarey  tæki 
Rauðmelingagoðorð  úr  Pórsnesþingi,  af  því  að  hann  varð 
þar  aflvani  fyrir  Snorrungum  (um  1009).  Hann  tók  þá  nieð 
frændum  sinum  upp  þing  i  Straumfirði  og  hjelt  það  lengi 
siðan.^)  Hvort  Rauðmelingagoðorð  var  eitt  af  hinum  lög- 
legu  goðorðum  í  Pórsnesþingi  vita  menn  eigi  með  vissu. 
Sumir   ætla   að   það   hafi  verið   nýtt  goðorð,^)  en  liklegt  er 


')  Safn  I,  435.  -)  Sbr.  Maurer,    Isl.  67.  ^)  Eyrb.  56;  10.5,  sbr. 

Káluml,    Isl.   I,    407-408:    Árbók    1893,    bls.   66—67.    1897.    bls.    \-2-Vi. 
*)  Björn  M.  Ólseu,  Kristnilakan  bls.  47 


4:íO  Söguöldin. 

aö  snemma  hafi  risið  upp  goðorð  sunnan  á  Snæfellsnesinu 
innanverðu.  Framan  af  söguöldinni  var  Pormóður  goði  á 
Rauðkollsstöðum.  Hann  mun  hafa  átt  goðorð.  Pað  er 
ókunnugt  hvað  orðið  hefur  af  því;  er  eigi  óliklegt  að  Rauð- 
melingar  hafi  náð  i  það  á  siðari  hluta  10.  aldar.  Slraum- 
firðingar,  sem  bygðu  þar  sem  Porsteinn  Porgilsson  kaus 
þingi  sinu  stað,  voru  komnir  frá  f  ormóði  goða.^)  Er  líklegt 
að  mægðir  og  frændsemi  hafi  verið  á  milli  þeirra  og  Por- 
steins,  því  að  i  Eyrbyggju  segir  að  „þeir  frændr"  tækju  þá 
upp  þing  i  Straumfirði. 

Um  sama  leyti  sem  fimtardónmrinn  var  settur  eða  rjett 
á  eptir,  voru  hólmgöngur  afteknar  með  lögum.  Sagan 
segir  að  hólmganga  þeirra  Gunnlaugs  ormstungu  og  Hrafns 
Önundarsonar  á  alþingi  hati  valdið  þvi.  Peir  börðust  i 
Öxarárhólma  og  voru  skildir  af  feðriím  sínum,  en  Gunnlaugur 
var  mjög  æfur  og  Ijet  á  sjer  skilja  að  þeir  mundu  berjast 
siðar.  Til  þess  að  hindra  það,  var  daginn  eptir  lögtekið  í 
lögrjettu,  að  af  skyldi  taka  hóhiigöngur;  segir  sagan  að  það 
væri  gjört  að  ráði  allra  vitrustu  manna,  er  við  voru  staddir 
(liklega  1006).2) 

Konrad  Maurer  hefur  ætlað  að  afnám  hólmgangnanna 
hafi  staðið  i  sambandi  við  setningu  fimtardómsins,  og  að 
þær  hafi  verið  notaðar  til  þess  að  skera  úr  málum  manna, 
þá  er  engin  málalok  fengust  með  dómi.^)  Vilhjálmur  Finsen 
hefur  leitt  mikilvæg  rök  gegn  þessari  skoðun  og  virðist  hann 
hafa  rjett  fyrir  sjer,  er  hann  ætlar  að  hún  sje  eigi  rjett.*) 

í  mörgum  fornum  þýskum  lögum  eru  hólmgöngur  heim- 
ilaðar  til  þess  að  Ijúka  deilum,  þá  er  erfitt  var  að  fá  þeim 
lokið,  einkanlega  þá  er  skýrar  sannanir  vantaði,  eða  ónýta 
átti  sannanir  eða  ranga  eiða.  En  hólmgangan  var  þá  háð 
með  leyfi  dómstólsins  eða  eptir  fyrirskipun  hans,  og  sam- 
kvæmt  ákveðnum  lögum  undir  umsjón  dómendanna.  Með 
hólmgöngunni   var    þá   málinu   algjörlega   lokið    og   ekkert 


M  Ldn.  6/79-80.  ^)  Gunnl.  11/258-2.59,    sbr.  V.-Ljót.  3/173  og 

Ljósv.  30/245.  »)  Maurer,    Entstehung    195-204;    Upphaf  176-185; 

Isl.  60-61.        *)  Finsen,  Fristat.  Instit  116-131. 


Hólmgöiigur.  431 

meiia  við  það  að  gera  frá  hálfu  dóraendanna,  nema  ef 
nokkur  ágreiningur  gat  orðið  um  það,  hvor  hefði  sigrað. 
Pá  dæmdu  þeir  um  það.  Hólmgöngur  voru  þvi  einn  liður 
i  dómsköpum  þýskra  þjóðflokka,  eins  og  nokkurs  konar 
þrautaráð  eða  varadónuu',  sem  gripið  var  til,  þá  er  ekki 
var  kostur  annara  úrræða.  En  þótt  svo  hafi  verið  hjá  þýsk- 
um  þjóðfloi<kum.  er  hæpið  að  ieiða  af  þvi  þá  ályktun,  að 
eins  hafi  verið  gert  á  Islandi. 

Á  íslandi  var  öðru  máli  að  gegna.  Par  var  kviður 
aðalsönnunargagn  manna,  og  svo  virðist  sem  hann  hafi  kom- 
ist  á  með  Úlfljótslögum  ')  Par  var  því  eigi  þörf  á  hólm- 
göngum  til  sannana,  enda  virðast  þær  eigi  hafa  verið  heim- 
ilaðar  í  fornlogunum.  þótt  þær  flyttust  tii  landsins  með 
landnámsmönnum.  Elstu  sagnir  benda  á  að  hólmgöngur 
hafi  tiðkast  á  Norðurlöndum.  áður  en  sannar  sögur  hefjast 
þar.  Pær  voru  hnefarjeltur,-)  sem  opt  var  beitt,  er  menn 
áttu  i  deilum,  eða  þá  er  einhver  sá  hag  sinn  i  því  að  beita 
ofríki  og  skora  annan  mann  á  hólm.  í*etta  kom  stundum 
fyrir  þegar  á  landnámsöldinni,  áður  en  nokkur  landslög 
voru  sett.  Maður  setti  manni  tvo  kosti,  annaðhvort  að 
berjast  við  sig  eða  að  láta  laust  við  sig  það,  sem  hinn 
girntist.  Svo  gerÖi  Hallkell,  er  hann  skoraði  á  Grim  land- 
námsmann  til  landa  eða  hólmgöngu,^)  Pórólfur  bægifótur, 
er  hann  tók  lönd  Úlfars  kappa,^)  og  Guðlaugur  hinn  auðgi, 
er  hann  skoraði  á  Þorfinn  á  Rauðamel  til  landa.'')  Aliir 
þessir  menn  kusu  heldur  að  berja.st,  en  að  lála  lönd  sin  að 
óreyndu.  feir  tveir,  sem  fyrst  eru  nefndir,  Ijetu  bæði  lifið  og 
lönd  sín,  en  þeir  í^orfinnur  fjellu  báðir  af  .sárum.  en  voru 
græddir.  Aptur  á  móti  voru  aðrir,  sem  vildu  heldur  láta  lönd 
sín  en  hætta  lifi  sínu  i  hólmgöngu.  eflaust  vegna  þess  að  þeir 
treystu  sjer  eigi  fyllilega  til  þess  að  vinna  sigur  á  mót- 
stöðumönnum  sinum.  Með  þvi  að  vilja  eigi  ganga  á  hólm, 
viðurkendu  þeir  að  mótstöðumaðurinn  væri  sterkari.  Fyrir 
það  Ijetu  þeir  af  hendi  lönd  sin,  sera  þeir  gátu  eigi  varið.^) 

')  Ldn.  7/2.Í8;  Hksb.  268/96.  *|  Sjá  að  framan  I,  280  o.  ef.  ^)  Ldn. 
12/315;  Nj.  47)203.  ")  Ldn.  13;100:  Eyrb.  8/9.  ^^)  Ldn.  6;S0.  «,i  Ldn. 
12/269,  13/317,  sbr.  7/192;  sbr.  að  franian  L  194,  218,  159. 


432  Söguöliiin. 

Sú  rjettarskoðun  gilti  þá  á  Islandi,  að  sigurvegarinn  hefði 
fengið  löglegan  rjett  á  því,  sem  hann  tæki  af  þeim  manni, 
er  hann  haföi  yíirunnið.  Er  slikt  algikl  venja  á  meðan  þjóð- 
íjelög  eru  á  kígu  menningarstigi.^) 

Flestar  þessar  hóhiigöngur  geröust  áður  en  landslög 
voru  sett;  er  því  augljóst  að  þær  gátu  eigi  verið  rjettar- 
stofnun,  einn  liður  í  dómaskipun  landsins.^)  Pær  voru  eigi 
annað  en  gamall  víkingasiður,  ofríkisháttur,  hnefarjettur, 
sem  landnámsmenn  beittu,  eins  og  þeir  höföu  vanist  við. 
f'á  er  landslög  voru  sett,  voru  hólmgöngur  auðsjáanlega  eigi 
bannaðar,  og  landsmenn  hjeldu  eðlilega  áfram  gömlum  vana 
og  gengu  á  hólm,  þá  er  svo  bar  undir  að  einhverjum  manni 
þótti  það  nauðsyn  eða  snjallræði  að  skora  á  mótstöðumann 
sinn  til  hólmgöngu.  I  sögunum  er  nokkrum  sinnum  minst 
á  hólmgöngur  svo  sem  þær  hati  verið  löglegar,^)  og  hefur 
það  geíið  nokkra"  ástæðu  til  þess  að  ætla,  að  þær  hafi  verið 
rjettarstofnun.  Sögustaðir  þessir  sýna  þó  eigi  annað,  en 
að  það  var  forn  venja  að  skora  menn  á  hólm  og  að  það 
var  eigi  bannað.*)  Pó  þótti  það  jafnvel  vera  hið  sama  sem 
að  beita  ofríki  og  „þola  eigi  lög",^)  Fæstar  þær  hólmgöngur, 
sem  getið  er  um  í  sögunum,  standa  í  neinu  sambandi  við 
dóma  eða  dómsgjörðir.  Pær  eru  þvi  eigi  grein  úr  dóm- 
skapalöggjöfinni.  Pó  má  geta  þess,  að  það  kemur  fyrir  í 
Njálu,  að  annar  málsaðili  skorar  mótstöðumann  sinn  á 
hólm,  af  því  að  honum  sjálfum  hafði  yfirsjest  i  málsókninni, 
og  í  annað  sinn  gerði  sami  maður  það  til  að  hjálpa  málsaðila, 
er  eins  stóö  á  fyrir.^)  Hann  vildi  því  bjarga  málunum  við  á 
þennan  hátt,  er  hann  sá  að  þau  mundu  ónýtast,  ef  þeim 
væri  haldið  áfram  að  lögum.    En  maður  sá,  sem  þetta  gerði, 


')  Sbr.  Biandt,    Norsk  Retshistorie  II,    271.  '')  Hólmgöngur  eru 

eigi  nefndar  á  nafn  í  Grágás,  sbr.  Finsen,  Fristat.  Instit.  116,  aths.  5. 
»)  Gunnl.  7/225,  11/255;  Ljósv.  16/176;  Fló.  16/135.  ")  Sbr.  Ldn.  11/268, 
10/807-308;  Nj.  8/36,  24/96,  60/274;  Korm.  9/18,  10/20—21,  12/26—28, 
14/30.  21/44-45,  22/47,  23/49;  Vatn  33-34/53-56,  46/76,  47/78;  Hallfr. 
4/90,  10/100;  Gh'un.  14/43;  Ljósv,  30/245-246;  Reyk.  1/7-8,  19/99-101; 
Gunnl.  11/262,  12/267-269;  Fló.  15/134,  17/137,  31/157.  ^)  Nj.  56/256. 
«)  Nj.  24/96,  60/274. 


Hólmgöng.ur.  433 

var  Gunnar  á  Hlíðarenda.  Hann  vissi  að  hann  mátti  treysta 
vígfinii  sinni,  og  gerði  þvi  enda  á  málsókninni  með  því  að 
bjóða  að  berjast.  En  aðferð  hans  var  i  raun  rjettri  ekkert 
annað  en  ofriki,  sem  bjelst  uppi  sökum  þess  að  slikt 
var  samkvæmt  tiðarandanum  og  gamalli  venju.  Á  likan 
hátt  hindraÖi  Hrútur  Herjólfsson  eitt  sinn  á  alþingi 
Mörð  gígju  frá  þvi  að  láta  mál  ganga  til  dóms,  er  hann 
hafði  lýst  þvi  að  lögbergi  á  hendur  honum.^)  Mörður  gigja 
kaus  heldur  að  láta  hlut  sinn  en  að  ganga  á  hólm,  en  málið 
fjekk  engin  fullnaðarúrslit  fyrir  þessu,  þvi  að  það  mátti 
taka  það  upp  siðar  að  lögum.  Hóhngangan  var  þvi  eigi 
dómsigildi. 

Allar  frásagnir  i  sögunum  um  hólmgöngur  sýna  það, 
að  hver,  sem  vildi  og  var  því  vaxinn,  gat  hve  nær  sem 
hann  vildi  og  hvernig  sem  á  stóð  skorað  mann  á  hólm  og 
sett  honum  með  því  sjálfur  kosti,  sem  hinn  varð  að  ganga 
að,  ef  hann  vildi  eigi  berjast,  nema  þvi  að  eins  að  einhver 
annar  maður  yröi  til  þess  að  ganga  á  hólm  fyrir  hann,  og 
leysa  hann  þannig  undan  hólmgöngunni.  Petta  mátti  gera 
alveg  eins  fyrir  því,  þótt  menn  ættu  í  máli;  fyrir  þvi  mátti 
stöðva  málið  með  hólmgöngu,  að  sínu  leyti  eins  og  þá  er 
menn  vörðu  þingvöllinn  eða  hleyptu  upp  dómum  eða  stöðv- 
uðu  mál  manna  á  annan  hátt  með  ofriki. 

En  þótt  hólmgöngurnar  á  íslandi  væru  eigi  rjettarstofn- 
un  og  færu  eigi  fram  eptir  fyrirskipan  dómendanna,  nje 
undir  umsjón  þeirra,  bendir  þó  ýmislegt  í  sögunum  á,  að 
þær  hafi  verið  háðar  eptir  ákveðnum  lögum,  sem  nefnd 
voru  hólmgöngulög.^) 

I  Noregi  var  likt  háttað  með  hólmgöngurnar  sem  á  Is- 
landi.  I*ær  voru  úrslit  mála  án  dóms  og  laga,  eignartöku- 
aðferð,  sem  ójafnaðarmenn  beittu,  þá  er  þeir  vildu  kúga 
eitthvað  af  mönnum;  en  þær  mátti  einnig  nota  í  mála- 
ferlum.^)    Pær  voru  þó  eigi  rjettarstofnun,  enda  var  enginn 


')  Nj.  8/36.  2)  Eg   64/238,  65/242;    Korm.  10/20,  14/30;   Gísl.  2/6; 

Glúm.  4/12;  V.-Ljót.  3/173.  »)  Korm.  1/3-4;  Gísl.  1/2-3,  2/5-7;  Glúm. 
4/10-12,  6/17;  Dropl.^  15/174;  Ldii.  11/269;  Eg.  56/191,  64/234—240, 
65/242—244;  (irett.  40/151. 


434  Söguöldin. 

dómur  settiir  í  stað  þeirra,  þá  er  þær  voru  afnumdar  (um 
1012);^)  þó  áttu  allir  dómendur  i  hverjum  dómi  að  verða 
á  eitt  sáttir,  til  þess  að  hægt  værí  að  kveða  upp  löglegan 
dóm;  og  var  það  eins  og  i  vorþingisdómum  og  fjórðungs- 
dómum  á  Islandi. 


1)  Grett.  19/68.  Sbr.  Hertzberg,  Den  norske  Proces  269-270; 
Amira,  Altnorwegische  Vollstreckungsverfahren  291—300;  Finsen,  Fri- 
stat.  Instit.  128—130. 


VII.    Frá  síðari  hlula  sögualdarinnar. 

Höfðingjatal  á  miðri  söguöldinni. 
Lögsögumennirnir. 

I  Kristni  sögu  er  sagt  frá  þvi,  hverjir  voru  stærstir 
iiöfðingjar  á  Islandi,  þá  er  þeir  Porvaldur  viðförli  og  Frið- 
rik  biskup  komu  til  landsins.  Pá  var  fyrri  helmingur  sögu- 
aldarinnar  liðinn  og  siðari  helmingur  hennar  nýb^rjaður,  ef 
henni  er  skipt  eptir  áratali  í  tvö  jafnlöng  timabil.  En  slikt 
er  eigi  hægt  að  gjöra,  þá  er  segja  skal  frá  hinum  helstu  al- 
mennu  tiðindum,  sem  gerðust  á  söguöldinni  og  hinum  merk- 
ustu  mönnum,  er  þá  voru  uppi  og  sögur  fara  af.  Almenn 
tíðindi  á  söguöldinni  mega  þeir  atburðir  heita,  sem  sög- 
urnar  skýra  langmest  frá,  en  það  er  ófriður  milli  ein- 
staklinganna,  eða  deilur  og  bardagar,  áverkar  og  vig 
milli  íslendinga  sjálfra.  A  þeim  varð  engin  sjerstök  breyt- 
ing  á  miðri  söguöldinni.  Ófriður  var  þá  ávalt  einhvers  stað- 
ar  uppi  meöal  einhverra  landsmanna.  En  þótt  sögurnar 
segi  margt  af  þess  konar  ófriði,  segja  þær  þó  auðvitaö  eigi 
af  öllu  því,  sem  þá  gerðist.  Pað  hafa  eflaust  verið  töluð 
mörg  fáryrði,  staðið  margar  illdeilur,  veittir  margir  áverkar 
og  unnin  mörg  víg,  sem  engar  sögur  fara  af;  en  þrátt  fyrir 
þetta  logaði  þó  aldrei  landið  alt  i  einu  i  ófriði.  enda  verð- 
ur  eigi  hjá  þvi  komist  að  sinna  öðru  en  vopnaburði  og  ill- 
deilum. 

Ef  menn  renna  huganum  yfir  það,  sem  enn  er  kunnugt 
um  söguöldina,  er  auðsætt,  að  i  sumum  hjeruðum  landsins 
var  hlje  á  ófriði  milli  einstaklinganna,  þá  er  alt  var  í  upp- 

28* 


436  Söguöldin. 

iiámi  í  sumuni  öðrum  bygðum  þess.  Fyrir  þvi  hefar  orðið 
að  hætta  sögunni  i  sveitum  landsins  á  mismunandi  tima, 
og  fara  eptir  því,  hve  nær  ófriði  þeim  linnti  eða  málum 
þeim  lauk,  er  frá  er  skýrt,  og  þeir  nienn  fjellu  frá  eða 
hurfu  úr  sögunni,  sem  í  ófriði  áttu.  I  sumum  lijeruðum 
hefur  því  sögunni  lijer  að  framan  verið  haldið  fram  til 
990  eða  lengur  og  i  sumum  alls  eigi  svo  langt,  áður  en 
skýrt  var  frá  hinum  þýöingarmiklu  atburðum,  landafund- 
unum,  kristnitökunni  og  setningu  fimtardómsins.  Frá  þeim 
verður  að  segja  hverjum  fyrir  sig,  þótt  þeir  gerist  á  síðari 
hluta  sögualdarinnar,  þvi  að  eigi  er  hægt  að  skipa  þeim  á 
bekk  með  hversdaglegum  tíðindum.  f  eir  eru  annars  eðlis 
en  þeir  atburÖir.  sem  nú  verður  sagt  frá;  flestir  þeirra 
snerta  einungis  einstaka  menn  og  einstakar  ættir,  en  allir 
til  samans  mynda  þeir  meginþátt  í  sögu  Islendinga  á  þeim 
tíma,  sem  hjer  ræðir  um,  og  sýna  hve  rjettarfar  manna 
og  hugsunarháttur  var  gagnólíkt  þvi,  sem  það  er  á  vorum 
dögum. 

Höfðingjatalið  981  sýnir  það  glögt,  að  fara  verður 
eptir  atvikum  en  eigi  eptir  neinu  ákveðnu  ári,  þá  er  skýrt 
er  frá  almennum  atburðum  á  söguöldinni  og  skipting  er 
gerð  á  milli  fyrri  og  siðari  hluta  hennar.  A  Suðurlandi  eru 
þeir  Porkell  máni,  Póroddur  goði,  Gissur  hinn  hviti,  Ás- 
grímur  EUiðagrímsson,  Hjalti  Skeggjason,  Valgarður  að  Hofi, 
Runólfur  Úlfsson  og  synir  Örnólfs  í  Skógum  taldir  mestir 
höfðingjar;  á  Vesturlandi  þeir  Iliugi  hinn  rauði,  Porsteinn 
Egilsson,  Snorri  goði,  Viga-Styrr,  Olafur  pái,  Gestur  hinn 
spaki,  Ari  Másson,  Eyjólfur  hinn  grái  og  Ásgeir  Knattar- 
son;  á  Norðurlandi  þeir  Þorkell  krafla,  Starri  Eiriksson  og 
bræður  hans  í  Goðdölum,  Arnór  kerlingarnef,  Porvarður 
Spakböðvarsson,  Víga-Glúmur  og  Eyjólfur  Valgerðarson,  og 
á  Austurlandi  eru  þeir  Geitir  Lýtingsson,  Viga-Bjarni,  Helgi 
Ásbjarnarson,  Síðu-Hallur  og  synir  Pórðar  Freysgoða  taldir 
mestir  höfðingjar.^) 

Margir  af  mönnum   þessum    hafa  verið  nefndir  áður  og 


')  Bps  I,  1/4,  sbr,  Finn  Jónsson,  Hksb.  bls  LXVI. 


Höfðingjatal.     Grímur  Svertingsson.  437 

af  sumum  þeirra  hefur  verið  sagt  til  æfiloka.  f  eir  voru  á 
mjög  misjöfnum  aldri,  þótt  allir  væru  þeir  á  lífi  981.  Sumir 
þeirra  voru  þá  komnir  á  fallanda  fót,  svo  sem  Porkell  máni 
og  Eyjólfur  Valgerðarson,  en  aörir  höfðu  þá  eigi  náð  tvítugs 
aldri,  svo  sem  Snorri  goði  og  Hjalti  Skeggjason.  Af  sum- 
um  þeirra  fara  miklar  sögur,  en  af  öðrum  engar.  Sumir 
þeirra  eru  riðnir  við  mál  annara  manna  og  ýmsa  atburði, 
og  koma  því  við  nokkrar  sögur.  Flestir  þeirra  eru  synir 
eða  niBjar  þeirra  manna,  sem  taldir  eru  mestir  höfðingjar 
eptir  landnámsöld,  en  einn  þeirra,  Eyjólfur  Valgerðarson,  er 
nefndur  í  báðum  höfðingjatölunum, 

Eptirtektavert  er  það  að  enginn  höfðingi  er  nefndur 
fyrir  norðan  Vaðlaheiði  1  höfðingjatalinu  981,  þar  sem  eigi 
eru  færri  en  28  höfðingjar  taldir  úr  öllum  öðrum  þingum 
landsins.  Petta  var  þó  að  eins  fjórum  árum  áður  en  lög- 
sögumaður  var  tekinn  norðan  úr  Pingeyjarþingi,  eins  og 
fyr  er  sagt. 

Porgeir  Ljósvetningagoði  hafði  lögsögu  að  eins  eitt  ár, 
eptir  að  kristni  var  í  lög  leidd.  Hann  mun  þá  hafa  fallið  frá 
eða  gerst  svo  hrumur  af  elli,  að  hann  gat  eigi  sótt  alþingi 
lengur.  Eptir  hann  tók  Grímur  Svertingsson  lögsögu 
(1002).  Hann  var  sonarsonur  Hrolleifs  landnámsmanns  í  Kvigu- 
vogum  og  bjó  að  Mosfelli  i  Mosfellssveit.  Hann  er  kallaður 
auðugur  og  ættstór  í  Egils  sögu,  en  við  aðrar  sögur  kemur 
hann  eigi.  Grímur  var  þá  orðinn  gamall  maður,  þvi  að  þá 
var  liðmn  hálfur  fjórði  tugur  ára  eða  meira  síðan  hann 
kvongaðist  Pórdisi  Þórólfsdóttur.^)  Grímur  var  skírður,  þá 
er  kristni  var  i  lög  tekin,  Hann  Ijet  siðan  gera  kirkju  að 
Mosfelli,^)  en  annars  er  litið  um  hann  kunnugt.  Hann  virð- 
ist  hafa  verið  friðsamur  og  gætinn,  ef  marka  má  söguna  af 
Egli  Skallagrímssyni,  er  hann  vildi  sá  silfrinu  í  tjöhuenni 
aö  lögbergi.^) 

Síðustu  ár  Grims  virðist  Önundur  mágur  hans  hafa 
búið    með   honum   að  Mosfelli,  en    eigi    er  getið  um  annan 


>)  Ldn,  13/317;  Eg,  77/282.        «)  Eg.  86/320,  sbr.  Safn  II.  255  o.  ef. 
')  Sbr,  Eg.  85/318-319, 


438  Söguöldin. 

bónda  í  Gunnlaugs  sögu  að  Mosfelli  en  Önund.  Eptir  frá- 
fall  Grims  niun  liann  hafa  tekið  alla  jörðina  og  búið  þar 
síðan.  Önundur  var  goðorðsmaður  að  sögn  Gunnlaugs  sögu, 
og  hefur  hann  liklega  tekið  ríki  eptir  Grim  mág  sinn,  þvi 
að  hann  mun  hafa  átt  goðorð,  þótt  þess  sje  eigi  getið.^) 

Grímur  var  að  eins  lögsögumaður  i  tvö  sumur  (1002 — 
1003).  Pá  fjekk  hann  lof  til  þess  að  Skapti  Póroddsson 
systurson  hans  hefði  lögsögu,  af  því  að  hann  var  hásmæltur 
sjálfur.^) 

Skapti  var  sonur  f*órodds  goða  Eyvindarsonar  á  Hjalla 
i  Ölfusi  og  Rannveigar  Gnúpsdóttur,  sammæðra  systur 
Grims  lögsögumanns.  Póroddur  lifði  fram  yíir  kristnitöku,^) 
en  Skapti  bjó  á  Hjalla  eptir  föður  sinn.*)  f  óroddur  var 
merkur  höfðingi,  og  er  eigi  óliklegt  að  goðorð  hans  hafi 
vaxið,  þá  er  Grimkell  goði  Bjarnarson  að  Ölfusvatni 
fjell  frá  (um  970),  því  að  goðorð  hans  gekk  úr  ætt.^)  Pór- 
oddur  er  og  sagður  lögmaður  mikill  og  mun  sonur  hans 
hafa  numið  lög  bæði  af  honum  og  á  alþingi.^)  Með  leyfi 
lögrjettu  sagði  Skapti  upp  lög  fyrir  Grím  móðurbróður  sinn 
sumarið  1004,  en  síðan  var  hann  valinn  lögsögumaður.  Parf 
varla  að  efa  að  lögsaga  hans  hefur  þegar  þótt  takast  vel, 
þvi  að  hann  varð  brátt  mikils  metinn  fyrir  lögsögunianns- 
störf  sin  og  hann  hjelt  þeim  til  dauðadags,  i  27  ár,  lengur 
en  nokkur  annar  maður. 

Um  yngri  ár  Skapta  er  ekkert  kunnugt,  nema  að  Njála 
bendir  á  að  hann  hafi  þá  farið  utan,  eins  og  titt  var  um 
unga  menn,  og  vegið  vig  eitt  í  Noregi/)  Hann  kemur  fyrst 
til  sögunnar  um  það  leyti  sem  hann  varð  lögsögumaður;  er 
liklegt  að  hann  hafi  þá  verið  búinn  að  taka  við  goðorði 
föður  sins. 

Skapti  var  mikill  vitsmunamaður  og  einhver  hinn  merk- 


')  Gunnl.  5/207,  JO/244— 245,  13'273;  Hallfr.  11/113.         ^)  Islb.  8/13; 
Ldn.  8/298;  Safu  II,  15—16.  «)  Sbr.  Safu  I,  422-423.  *)  Gunnl. 

5/208;    Grett.    53/195,    54/198.  ^)  Hvernig   fóroddur    fjekk   goðorð  í 

fyrstu  er  ókunnugt,  en  ýmsum  getum  hefur  verið  um  það  leitt,  sbr. 
Gísli  Brynjólfsson,  Goðorð,  Ný  Fjelagsrit  XIII,  47-60;  Safn  I,  309,  311. 
«)  Hkr.  I,  33/318;  Krist.  1/4;  Nj.  56/252—253.  ')  Nj.  119/609,  139/747. 


Skapti  f óioddsson.  439 

asti  lögsögumaður,  sem  verið  hefur,  Lagaþekkingu  hans  er 
við  brugðið  i  sögunum,  og  er  hann  sökum  hennar  stundum 
nefndur  Lög-Skapti.^)  En  svo  er  að  sjá  sem  hann  hafi  eigi 
verið  neinn  sjerlegur  hreystimaður.  Hann  kemur  við  nokkr- 
ar  sögur.  I  Njálu  er  honum  borin  sagan  heldur  illa,  af  því 
að  hann  vildi  eigi  veita  Njálssonum  Hð  nje  sakaraðilum  eptir 
Njálsbrennu.^)  Pó  kannast  sagan  fyllilega  við  hina  miklu 
lagaþekkingu  hans,  og  telur  hann  mestan  lögmann  á  Islandi 
eptir  Njál.  Einnig  kannast  hún  við  að  hann  hafi  verið  höfð- 
ingi  mikill.^)  I  Grettis  sögu  er  Skapta  borin  vel  sagan,  enda 
var  hann  Gretti  góðviljaöur.*)  En  merkast  er  það,  sem  Ari 
greinir  af  Skapta.  Hann  segir,  að  á  hans  dögum  hafi  margir 
höfðingjar  og  rikismenn  orðið  sekir  eöa  landflótta  of  vig 
eða  barsmíðir  af  ríkis  sökum  hans  og  landstjórn -^)  Petta 
bendir  á  að  Skapti  hafi  verið  bæði  stjórnsamur  og  atkvæða- 
mikill,  en  annars  er  litið  um  landstjórn  hans  kunnugt.  ?ótt 
margir  heldri  rnenn  yrðu  sekir  eða  yrðu  að  fara  utan  í  lög- 
sögumannstið  hans,  er  þó  hæpið  að  þeir  hafi  verið  fleiri  en 
stundum  áður.  Hins  vegar  virðist  sem  slikum  ójafnaðar- 
mönnum  hafi  heldur  fækkað  á  síðustu  árum  Skapta,  og  raun 
mega  þakka  það  bæði  landstjórn  hans  og  áhrifum  kristninnar. 
Sumar  þær  sagnir,  sem  til  eru  af  Skapta,  benda  á  að  hann 
hafi  verið  gætinn  og  viljað  stilla  til  friðar,  en  ófús  á  að  gefa 
sig  1  ófrið  að  óþörfu.  Hann  sætti  þá  Valla-Ljót  og  Guðmund 
hinn  rika.^)  Hann  hefur  eflaust  gert  um  ýms  önnur  mál, 
þótt  fátt  af  því  sje  kunnugt.  Lög  þau,  sem  hann  setti  um 
lýsingu  viga  og  sögðu,  að  vegandinn  skyldi  sjálfur  lýsa  vígi 
á  hendur  sjer,  til  þess  að  það  væri  eigi  morð.  hafa  að  lík- 
indum  átt  að  miða  að  þvi  að  draga  úr  vigaferlunum,  jafn- 
framt  því  sem  þau  áttu  að  vernda  menn  gegn  rangri  sakar- 
gift.  Með  lögum  þessum  var  veganda  bannað  að  lýsa  vígi 
á  hendur  öörum  manni. 


')  Krist.  12/28;  Greft,  32/121;  Ldn.  11/309;  Ann.  III.  1003.  *)  Nj. 
119/607-609,  139/746—748.  »)  Nj.  142/781,  7^5,  56/2,52-2.53.  *)  Grett. 
27/105,    32/121—122,   46/165,   51/183-185,   53/198—199,  ^)   íslb.  8/13. 

«)  V.-Ljót,  4/175,  6—7/188-190, 


440  Söguöldin. 

Af  Heiraskringlu  má  sjá  að  Ólafur  konungur  Haralds- 
son  hefur  talið  Skapta  einn  hinn  helsta  höfðingja  Islands  á 
sinni  tið. 

Skapti  andaðist  haustið  1030.^) 


Skögarmenn,  útilegumenn  og  ránsmenn. 
Hólmverjar. 

Ófriður  sá,  seni  íslendingar  háðu  innbyrðis  á  söguöldinni, 
reis  optast  af  því,  að  einstaklingarnir  áttu  sjálfir  að  halda 
uppi  rjetti  sinum.  En  stundum  var  þó  ófriðurinn  atvinna 
einstakra  manna,  er  þeir  leituðu  sjer  bjargar  með  ránum. 
Slikt  bar  miklu  sjaldnar  við,  en  að  menn  gripu  til  vopna 
til  þess  að  reka  rjettar  sins;  þó  kom  það  töluvert  opt  fyrir, 
þá  er  þrengdi  að  mönnum  og  menn  urðu  að  vinna  það  sjer 
til  lifs  eða  þá  er  ójafnaðarmenn  áttu  hlut  að  máli.^)  Einhver 
helsta  ástæðan  til  þess  að  menn  gerðu  ófrið  sjer  að  atvinnu 
var  hegningaraðferð  sú,  sem  beitt  var  gegn  afbrotamönnum. 

Pyngsta  hegningin  var  skóggangur.  Hver  sá,  sera 
varð  sekur  skógarmaður,  varð  rækur  úr  mannlegu  fjelagi. 
Allir  áttu  að  rísa  upp  á  móti  skógarmanninum.  Hann  átti 
hvergi  fritt.  Hann  var  rjettdræpur  hverjum  manni.  Hann 
var  óæll,  því  enginn  mátti  fæða  hann  nje  klæða.  Hann 
var  óferjandi,  því  enginn  mátti  flytja  hann  til  annara  landa. 


')  íslb.  8/13,  sbr.  Grett.  76/268;  Ann.  I,  III,  IV.  Um  Skapta  og 
ætt  hans  sjá  enn  fremur  Ldn.  5/251  (=  Hksb.  250/93),  13/274,  8/298, 
13/318;  Mb.,  ísl.  I,  337;  Eg.  77/282;  Gunnl.  9/2:38-241, 11/255-256;  Hkr.  II, 
58/83,  60/87,  85/159,  126/276,  129/281,  138/311;  Fló.  30/155-156,  33/159, 
35/160  -161,  sbr.  33/183,  34/184.  Sbr.  Gunnlaugs  sögu  ormstungu,  Havniæ 
1775;   bls.  56-63,  315;  Safn  II,  16-17.  ^)  Eyrb.  57/106—107,  58/108, 

59/109-110,  60/110;  Fóst.1/3,  4-5/15-16,  7/23—24;  Grett. 25/99— 100;  Vatn. 
41/65;  Reyk.  1/4,  11/46,  14/67-71;  Vápn.''  2/25;  í'orst.  Sið.  218-219; 
Hæns.  6/140—142;  Bjarn.  7/18;  sbr.  Eg. 57/206-208 ;  Gunnl.  7/225;  Glúm. 
11/33;  Lax.  19/54—57;  Dropl.^  1/142;  Krist.  6/9. 


Skógarmenn.  441 

Honuni  voru  óráðandi  öU  bjargráð,  því  enginn  mátti 
gefa  lionuin  ráð,  er  honum  gæti  orðið  að  björg.  Ef  hann 
komst  af  landi  brott,  átti  hann  eigi  útkvæmt,  og  var  rjett- 
dræpur  erlendis  hverjum  íslendingi.  Skóggangur  var  æfi- 
langur  og  áttu  skógarmenn  varla  vægðar  von  að  lögum. 
Pó  máttu  þeir  vega  aðra  skógarmenn  til  sýknu  sjer,  ef  þeir 
höfðu  eigi  orðið  sekir  um  þjófnað,  eða  vígsakir,  eða  þær 
sakir,  sem  eigi  mátti  sættast  á  nema  með  leyfi  lögrjettu. 
Ef  þeir  vágu  þrjá  skógarmenn,  uröu  þeir  sýknir,  en  Qör- 
baugsmenn,  ef  þeir  drápu  tvo,  og  ferjandi.  ef  þeir  vágu 
einn.  Aðrir  menn  máttu  einnig  vega  skógarinenn  til  sýknu 
skógarmanni.  Menn  fengu  kaup  fyrir  að  vega  skógarmenn, 
þvi  að  fje  var  lagt  til  höfuðs  hverjum  skógarmanni,  þrjár 
merkur,  ef  hann  hafði  orðið  sekur  fyrir  miklar  sakir,  en 
annars  ein  mörk.^)  Stundum  virðist  að  þvi  er  sögurnar 
segja  hafa  verið  vikið  töluvert  frá  lagaákvæðunum  um  skóg- 
gang,  og  gefið  fje  til  þess  að  þeir  menn,  sem  sekir  urðu, 
skyldu  vera  ferjandi  af  landi  brott,  eða  þeim  var  leyft  að 
fara,  þótt  þeir  ættu  eigi  útkvæmt.^) 

I*essi  hegningaraðferð  hafði  eigi  litil  áhrif  á  frið  og 
örygð  manna  á  meðal  Pað  varð  stundum  eigi  hættulaust 
fyrir  skógarmönnum,  eins  og  sjest  best  af  því  lagaákvæði, 
sem  leyfði  þeim  að  vega  skógarmenn  til  sýknu  sjer.^)  Ef 
enginn  viidi  hætta  sjer  og  brjóta  lögin  til  þess  að  hjálpa 
skógarmönnum,  áttu  þeir  venjulega  eigi  annars  kostar  en 
að  leggjast  út.  Að  eins  einstaka  menn,  sem  treystu 
hre^'sti  sinni  og  viidu  eigi  láta  hlut  sinn  fyrir  óvinum  sín- 
um,  sátu  kyrrir  heima  og  fóru  ferða  sinna,  eins  og  ekkert 
hefði  í  skorist;  en  þeim  hjelst  slikt  mjög  sjaldan  lengi  uppi, 
áður  en  þeir  væru  af  lífi  teknir.^) 


1  Grág.  III,  672—673.  ^)  Lax.  51/196;  Ljósv.  27/234,  1/116.  14/169. 
259;  Reyk.  13/60;  Hæns.  15/177—178;  Glúin.  23/71 ;  V.-Ljót.  5-6/185.  7/191 ; 
Oddr.53/326:  Fms. II,  208/172;  Dropl.^  14,172—173;  Nj.  145/822-823.  149/848 
850,  153  873.  »)  Sbr.  að  framan  bls.  208.  *)  Nj.  75/352—355;  Dropl.« 
8/155—156.  Mjög  sjaldgæft  mun  hafa  verið.  að  svo  færi  miUi  sakar- 
aðila  og  skógarmanns  hans  sem  milli  Bjarna  Brodd-Helgasonar  og  Por- 
steins  stangarhöggs,  að  fullar  sættir  kæmust  á.     Porst.  st.  78—84. 


442  Söguöldin. 

Ýmsir  menn,  sem  sáu  það  sjálfir  að  sakir  þeirra  voru 
svo  þungar  að  þeir  mundu  verða  dæmdir  í  skóggang,  forð- 
uðu  sjer  af  landi  brott,  áður  en  dómur  fjell  á  þá,  eða  vinir 
þeirra,  venslamenn  eöa  verndarmenn  skutu  þeim  undan  og 
komu  þeim  í  skip  til  Noregs  eða  annara  landa.^)  En  þeir 
voru  þó  eflaust  færri,  sem  gátu  á  þann  hátt  komist  undan 
dómi  og  hegningu.  Flestir,  sem  urðu  sekir  um  skóggangs- 
sök,  urðu  að  taka  afleiðingunum. 

Æfi  skógarmannanna  var  hörð  og  þung,  en  hún  hefði 
þó  opt  orðið  verri  og  skemri,  ef  íslendingar  hefðu  verið 
mjög  löghlýðnir  menn  og  allir  hefðu  haldið  vel  land.slögin 
gagnvart  þeim.  Einstaka  menn,  einkanlega  frændur  og  vinir 
skógarmannanna,  uröu  opt  til  þess  að  skjóta  skjóli  yfir  þá 
eða  halda  þá  á  laun,  þótt  lögin  bönnuðu  alla  hjálp  og  þótt 
þeir  hættu  sjer  sjálfum  fyrir  hefnd  sakaraðila.^)  Sumir  virð- 
ast  jafnvel  hafa  gert  það  að  atvinnu  að  halda  skógarmenn 
á  laun  og  hjálpa  þeim  á  ým.san  hátt.^)  En  sumir  tóku  við 
sekum  mönnum  til  þess  að  nota  þá  sem  flugumenn  gegn 
óvinum  sínum.  feir  hjetu  þeim  hjálp,  ef  þeir  færu  til  þess 
manns,  sem  þeir  vildu  feigan  og  dræpu  hann.  Við  slík  tæki- 
færi  var  venjulega  beitt  verstu  svikum,  en  opt  mistókust  þó 
sendiferðir  flugumannanna.*) 

Pá  er  skógarmennirnir  leituðust  við  að  forða  lífi  sínu 
með  þvi  að  leggjast  út,  urðu  þeir  að  afla  sjer  vista  með 
þjófnaði  og  ránum,  ef  þeir  gátu  eigi  fæðst  við  veiðar,  eins 
og  sagt  er  að  Grímur  Helguson  hafi  gert  og  síðar  Grettir 
Asmundarson  uppi  við  Fiskivötn  á  Tvídægru  og  Arnarvatns- 
heiði.^)  Svartur  skógarmaður  lagðist  á  fje  Hofverja  og 
Grettir  varð  opt  að  taka  sauðfje  sjer  til  matar  og  ýms  plögg 
af  mönnum.")    En    stundum   lögðu   margir  skógarmenn  lag 

0  Fóst.  7-8/24-28,  sbr.  Grett.  25—27/100—105;  Fóst.  10/34-36; 
Glúm.  14/42;  Heið.  35—41;  Gunnl.  3/199;  Lax.  57-58/213—218;  Eyrb. 
21-22/34-36;    Ldn.  9/90;    Harð.  8/21,    17/51.  '')  Glúm.  23/68;    Gísl. 

23—25/64-69,  26/71—73;  Lax.  62/230,  64/239;  Dropl.''  14/172;  Gunn.  s. 
6—7/209—211.  ^)  Gísl.  22/60;    Lax.  80/294.  •*)  Eyrb.  36/64;    Vatn. 

39/62;  Ldn.  4/181;  Reyk.  21/106,  22/109,,  26/127,  27/1.35.  ')  Lax.  57/213; 
Grett  55-56/199—204.  ^)  Vápn.*  2/25;  Grett.  52/186-188,  54/195—198, 
59/212-216,  60/217—219,  67/243. 


Skógarmenn.     Hójmverjar.  443 

sitt  saman,  og  ýmsir  óskilamenn  og  ójafnaðarmenn  gengu  i 
lið  með  þeim  eða  þeir  lögðust  út  með  heimamönnum  sinum 
og  fjelögum.  I*eir  gerðust  þá  liinir  mestu  vágestir  fyrir 
hjeruð  þau,  sem  þeir  lögðust  á;  var  þá  eigi  annað  að  gera 
fyrir  bændur  en  að  safna  liði  og  fara  að  þeim. 

í*að  kom  eflaust  fyrir  hvað  eptir  annað  alla  söguöldina 
að  menn  urðu  sekir  skógarmenn  og  lögðust  út,  en  rjett  eptir 
980  voru  sjerstaklega  mikil  brögð  að  því.  Pá  voru  tvennir 
miklh"  útilegumannaflokkar  uppi,  Hóhnverjar  og  HelHsmenn. 

Hólmverjar  fengu  nafn  sitt  af  hóhna  einum  í  Hval- 
firði,  skamt  frá  Pyrli,  því  að  þar  höfðust  þeir  við.  Peir  eru 
nafnkunnir,  af  þvi  að  af  foringja  þeirra  er  sjerstök  saga, 
Harðar  saga  Grimkelssonar. 

Harðar  saga  er  þó  ein  af  hinum  lakari  Islendinga  sög- 
um,  enda  er  hún  eigi  til  i  hinni  upphaflega  mynd  sinni, 
nema  ef  til  vill  dálítið  brot,  upphafið.  Að  minsta  kosti  er 
brot  þetta  niiklu  eldra  og  upphaflegra  en  sagan  sjálf,  eins 
og  hún  er  nú,  aukiu  og  ýkt,  eða  endursamin  einhvern  tíma 
seint  á  14.  öld.^) 

Hörður  var  sonur  Grímkels  goða  Bjarnarsonar,  sem 
fyr  hefur  verið  nefndur,  og  Signýjar  Valbrandsdóttur, 
Valþjófssonar  hins  gamla.  Grimkell  „goði  i  Bláskógum"  bjó 
fyrst  að  Grimkelsstööum  við  Ölfusvatn  (Pingvallavatn),  en 
flutti  síðan  bæ  sinn  að  Ölfusvatni.^)  Hörður  fór  utan  á  ung- 
um  aldri  og  var  mörg  ár  erlendis,  fyrst  í  Noregi  og  siðan  á 
Gautlandi.  Par  kvongaðist  hann  konu,  sem  Helga  hjet 
Haraldsdóttir  og  sagan  segir  að  hafi  verið  jarlsdóttir.^) 
Vetri  eptir  að  Hörður  kom  út  til  íslands,  tók  hann  við  búi 
að  Breiðabólsstað  í  Reykholtsdal  og  bjó  þar  Ivo  vetur.    Hörð- 


')  Brot  þetta  er  á  skinnblaði  einu  í  A.M.  564a,  4to,  frá  tijer  um  bil 
1400.  fað  er  gefið  út  í  íslendinga  sögum  (1847)  II,  476-480.  fað  er 
einnig  prentað  upp  í  alþýðuútgáfu  Siguröar  Kri.stjánssonar.  Cm  Harðar 
sögu  sjá  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  II,  429—431,  III,  81  Um  ví.surnar 
sbr.  Jón  Porkelssou,  Skýringar  (Reykjavík  1868),  bls.  7—14;  Janus 
Jónsson,  Tímarit  Bókmentafjelagsins  1892,  XIII,  259—275  og  F.  Jóns- 
son,    Litteraturhist.  III,    23.  ^-)  Harö..   ísl.  II,  476-477;    Ldn.  12/44. 

19/58,  20/61;  Hksb.  17/12  segir  að  Signý  væri  Valþjófsdóttir.       ")  jjarð. 
12/38,  14/42,  16/51. 


444  Söguöldiii. 

ur  var  þá  friðsamur  maður,  en  út  af  vígi  einu,  er  iieima 
maöur  lians,  Helgi  Sigm  undarson  vann,  líomst  hann  i 
deilu  við  vondan  mann,  Auð  bónda  Rauðsson  á  Auðs- 
stöðum.  Hann  vildi  engum  sáttum  talía.  Hörður  vá  hann 
þá  i  bræði  sinni  og  brendi  bæ  hans.  Fyrir  það  gjörði  Torfi 
Valbrandsson  þá  Hörð  og  Helga  seka.') 

Hörður  fór  þá  með  fjölskyldu  sina  og  heimamenn  í  Botn 
við  Hvalfjörð,  til  Geirs  Grimssonar  fóstbróður  sins.^)  Par 
var  hann  að  eins  eitt  ár,  þvi  að  Geir  rænti  mat  frá  bónda 
einum,  er  vistir  þrutu,  og  af  þvi  hlutust  nokkur  vig.  Nokkrir 
bændur  tóku  sig  þá  saman  og  ætluðu  að  fara  að  þeim  fóst- 
bræðrum.  En  er  þeir  urðu  þess  visir,  rjeðust  þeir  út  i  hólma 
þann  i  Hvalfirði,  sem  siðan  er  nefndur  Geirshólmi.  far 
höfðu  þeir  gott  vígi.  Sagan  segir  að  menn  hafi  safnast  til 
þeirra,  svo  að  þeir  hafi  orðið  um  tvö  hundruð  manna,  er 
þeir  voru  flestir,  en  aldrei  færri  en  áttatiu.^)  t*etta  er  ef- 
laust  allmikið  orðum  aukið  eins  og  lika  sagan  sjálf  bendir 
á,  þar  sem  segir  frá  falli  þeirra.  En  þó  verður  að  gæta 
þess,  að  til  voru  ýmsir  óeirðarmenn  og  umhleypingar,  sem 
varla  fengu  lifað  eins  og  aðrir  menn  og  sem  mönnum  sæmdi. 
Slikir  menn  lögðust  stundum  út*)  og  sumir  þeirra  hafa  sleg- 
ist  i  lið  með  sekum  mönnum. 

Hólmverjar  fóru  öðru  hverju  margir  saman  til  lands  og 
rændu  fjenaði  frá  ýmsum  bændum  þar  i  næstu  sveitum. 
Sagan  .segir  að  þeir  hafi  hafst  svo  við  í  tvö  ár,  en  að  sum- 
um  þeirra,  eigi  sist  Herði,  hafi  þótt  æfin  ill,  og  hugðu  þeir 
að  ráðast  af  landi  brott,  ef  hægt  væri.  En  þá  voru  þeir 
unnir  með  svikum.  Undir  forustu  Torfa  Valbrandssonar  tóku 
bændur  sig  saman.og  sendu  mann  út  i  hólmann  til  þess  að 
bjóða  þeim  sættir.  Hólmverjar  voru  þá  fluttir  i  land  i  þremur 
ferðum  og  drepnir  jafnóðum.  Hörður  var  i  síðasta  bátnum 
og  fjell  hann  eptir  ágæta  vörn.  Að  eins  Porgeir  gyrðil- 
skeggi,   sem   var   sagður   verstur   af   Hólmverjum,    komst 


')  Harð.  19/60-62,  20/63-66;  Ldn.  21/62.  *)  Harð.  21/67.  »)  Harð. 
23/75.  *)  Um  Fjalla-Teit,  sem  lá  á  fjöllum  liti,  er  sagt,  að  hana  lifði 
þvi  líkara  sem  hann  væri  dýr  en  maður.     Heið.  34,  86—37. 


Hólinverjar.     Hellismenn.  446 

undan  með  fáa  menn,  af  þvi  að  hann  var  á  landi,  þk  er 
bændur  komu.^) 

Hvaða  ár  þetta  var,  vita  menn  eigi  með  vissu.  Sagan 
segir  að  Hörður  haíi  verið  39  ára,  er  hann  fjell;  er  liklegt 
að  það  hafi  verið  um  985.^) 

Um  þetta  leyti  voru  margir  útilegumenn  uppi  á  heið- 
unum  milli  Hvítársíðu  og  Vatnsdalsins.  Peirra  er  fyrst 
getið.  þá  er  þeir  ræntu  nótt  eina  að  Haukagili  mat  miklum, 
og  er  sagt,  að  þeir  hafi  þá  farið  með  ránum  bæði  suður  og 
norður.  svo  að  nálega  mátti  enginn  á  sínu  halda.  Ingólfur 
I^orsteinsson  fór  þá  að  leita  þeirra  og  stökti  þeim  á  flótta, 
en  tók  ránið  og  flutti  það  norður  aptur  (um  980).  I  Land- 
námu  eru  útilegumenn  þessir  kallaðir  Hellismenn  og  af 
Vatnsdælu  má  einnig  sjá,  að  þeir  höfðust  við  í  helli  nokkrum,^) 

Fáum  árum  síðar  er  getið  um  útilegumenn,  sem  höfðu 
aðsetur  í  Surtshelli  og  voru  kallaðir  Hellismenn.  Fyrir 
þeim  rjeðu  þeir  f  órarinn  og  Auðun  Smiðkelssynir 
frá  Porvarðsstöðum  (nú  Porvaldsstaðir)  í  Hvítársíðu.  Hefur 
það  að  likindum  verið  sami  útilegumannaflokkurinn  sem 
Ingólfur  fagri  barðist  við;  hafa  þeir  hafst  þar  við  i  mörg 
ár,  og  sekir  menn  og  umhleypingar  slegist  í  flokk  þeirra. 
Peir  þóttu  óvinnandi  i  helli  þeirra,  því  að  þar  höfðu  þeir 
vígi  gott  og  var  myrkt  að  þeim  að  sækja.^)  Peir  munu 
hafa  lagst  á  fje  bænda,  og  gert  mönnum  fyrir  sunnan  heiði, 
bæði  i  Hvítársíðunni  og  öðrum  nærsveitum.  allmikinn  skaða, 
áður  en  þeir  voru  drepnir  á  Hellisfitjum  (nú  Fugleyrar)  við 
Norðlendingafljót.  Fyrir  drápi  þeirra  stóð  Torfi  Valbrands- 
son,  Illugi  hinn  svarti  og  Sturla  goði,  og  fjellu  þar  18 
Hellismenn.  Auðun  Smiðkelsson  var  eigi  einn  af  þeim.  en 
hann   brendu   þeir   inni  á  f  orvaiðsstöðum.^)    I^etta   virðist 


>)  Ldn.  19/.58.  20/61;  Harð.  23-35/73-105.  -)  Harð.  38/117.  Safn 
I,  309-811.  3)  vatn.  41/65-67;  Ldn.  4/182.  *)  Vatn.  41/66.  ^)  Ldn. 
20/61,  1/67.  Um  Surtshelli  sjá  Káluud,  Isl.  L  338-343,  og  P.  Ttiorodd- 
sen,  Lýsing  Islands  11,  89—91.  Elsta  ítarleg  lýsing  á  Surtshelli  er  eptir 
Eggert  Ólafsson,  sjá  Ferðabólí  þeirra  Eggerts  og  Bjarna  1,  2:58—253.  Af 
Hellismönnum  þessum  hefur  síðar  myndast  þjóðsaga.  Islenskar  þjóð- 
sögur  og  æfintýri  II,  300—304. 


446  Söguöldia. 

hafa  verið  litlu  eptir  fall  Harðar  Grimkelssonar  og  Hólm- 
verja,  því  að  þá  er  bændur  fóru  að  þeim,  komst  forgeir 
gyrðilskeggi  undan  við  sjöunda  mann  og  flýði  hann  upp  á 
Arnarvatnsheiði.  Par  lagðist  hann  i  helli  á  Fitjum;  segir 
Harðar  saga  að  hann  safnaði  liði  að  sjer  og  væri  þar  þang- 
að  tii  Borgíirðingar  gjörðu  atför  að  þeim.  Pá  stökk  hann 
norður  á  Strandir  og  var  þar  drepinn  ^)  Líklega  er  þetta 
svo  að  skilja,  að  t*orgeir  hafi  ásamt  nokkrum  mönnum  kom- 
ist  undan  og  flúið  á  náðir  Hellismanna;  hafi  hann  siðan 
verið  með  þeim  þangað  til  Borgfirðingar  gerðu  herför  að 
þeim,  en  þá  hafi  hann  aptur  komist  undan  og  hlaupið  norður 
á  Strandir.  Frásögn  Landnámu  virðist  einnig  benda  á  að 
atförin  að  Hellismönnum  hafi  verið  siðar  en  vig  Hólmverja. 
En  sigurinn  yfir  þeim  hefur  ýtt  undir  höfðingjana  í  Hvitár- 
síðu  og  Reykholtsdalnum  að  þola  eigi  Hellismenn  lengur. 

Nálega  25  árum  síðar  var  ræningjaflokkur  einn  uppi 
norður  i  Bitrufirði.  Fyrir  honum  var  sá  maður,  er  Ospak- 
ur  hjet  og  var  Kjallaksson,  frá  Kjallaksá  norðan  til  við 
Bitrufjörðinn.^)  Hann  bjó  á  Eyri  í  Bitrufirði,  sem  eptir  iion- 
um  er  nefnd  Óspakseyri.  Hann  gerði  virki  á  bæ  sinum,  og 
hafði  um  sig  margt  karla.  Ospakur  var  ójafnaðarmaður 
hinn  mesti  og  rændi  nágranna  sina  Hann  tók  hval  frá 
Snorra  goða  og  rænti  þingmenn  hans.  Fyrir  það  gjörði 
Snorri  hann  sekan  og  menn  hans.  Óspakur  fór  þá  norður 
á  Strandir  og  hafðist  þar  við  um  hrið.  Þá  kom  til  hans 
vikingur  einn  og  illgjörðamaður,  er  Hrafn  iijet.  Hann 
hafði  legið  úti  á  Norðurströndum.  Peir  lögðu  nú  lag  sitt 
saman  og  lifðu  á  ránum  fram  til  veturnótta.  Pá  tóku 
Strandamenn  sig  saman  og  fóru  að  þeim  og  fengu  þá  til 
þess  að  hverfa  burt.  í^eir  fóru  þá  inn  á  Eyri,  settust  þar  1 
virkið  og  rændu  menn  og  drápu,  þangað  til  Snorri  goði  og 
Sturla  Pjóðreksson  á  Staðarhóli  settust  um  virkið  með 
80  manna.   í  þeirri  umsát  fjellu  þeir  Óspakur  og  Hrafn.  Vík- 


*)  Harð.  31—32/9.5—97.  Harðar  saga  vitnar  i  Álfgeirsþátt  um  dráp 
forgeirs  gyrðilskeggja,    en  sá  þáttur  er  eigi  til.  ^)  Sbr.  Kálund,  Isl. 

I,  631. 


Ræningjar  og-  skógartnenn.  447 

ingarnir  gáfu  þá  upp  virkið  móti  því  að  þeir  fengu  lífs  grið 
og  liina,  og  dreifðu  þeir  Snorri  svo  óaldarflokki  þessura  (um 
1010-1012).!) 

I  hinum  fornu  lögum  er  gert  ráð  fyrir  því  að  skógar- 
menn  leggi  lag  sitt  saman,  eins  og  hjer  hefur  verið  skýrt 
frá.  Ef  þeir  hlupu  í  auð  hús  eða  óbygð  sel,  mátti  brjóta 
þau  til  þess  að  vinna  þá.  Pað  var  einnig  leyft  að  brenna 
þau,  ef  eigi  mátti  sækja  þá  á  annan  veg,  en  þá  átli  að 
bæta  eigendanum  skaðann.^) 

Auk  pess,  sem  nii  er  frá  sagt,  höfðu  einstaka  íslendingar 
nokkra  atvinnu  af  ófriði  og  ránum,  þá  er  þeir  fóru  til  Nor- 
egs  eða  annara  landa  og  rjeðust  þar  í  víking  með  mönnum 
og  öfluðu  sjer  fjár  með  hernaði  og  ránum  Slíkt  var  alls 
eigi  fátíð  atvinna  á  allri  10.  öldinni  og  lengur  fram  eptir. 


Borgfirðingar. 

Sveitirnar  sunnanvert  við  Faxaflóa  eru  eigi  sögurikar. 
Af  niðjum  Ingólfs,  göfugustu  ættinni,  er  engin  saga.  Höfð- 
ingi  hennar  var  um  þetta  leyti  Pormóður  Porkelsson.  en  af 
honum  segir  ekkert,  nema  að  hann  hafi  verið  allsherjargoði, 
þá  er  kristni  kom  á  Island.  Má  af  því  ráða  að  hann  hafi 
tekið  við  goðorði  eptir  fráfall  föður  sins  og  farið  með  það 
eitthvað  fram  á  fyrsta  þriðjung  11.  aldar.  Sonur  Pormóös 
hjet  Hamall,  en  af  honum  segir  ekki  annað  en  það,  að 
hann  hjelt  ættinni  uppi.^) 

Öðru  máli  er  að  skipta  þá  er  kemur  norður  fyrir  Skarðs- 
heiði.  Par  tekur  við  sögurikt  hjerað,  Borgarfjörðurinn. 
Þaðan  eru  sögur  bæði  af  einstökum  ættum,  mönnum  og 
merkum  atburðum. 


1)  Eyrb.    57-62/105-114.  ^)  Grág.  II.   398—399,    sbr.  I  a.    186. 

')  Kjalnesinga  saga  er  alls  eigi  sannsöguleg  og  kemur  því  eigi  hjer  lil 


448  Söguöldin. 

Um  eða  rjett  eptir  niiðja  söguöldina  (um  980)  hverfur 
Tungu-Oddur  Önundarson  úr  sögunni,  og  mun  hann  hafa 
fallið  frá  litlu  síðar  eða  um  sama  le^'ti  sem  Egill  Skalla- 
grímsson.  Hann  hafði  þá  nálega  í  þriðjung  aldar  verið 
atkvæÖamestur  höfðingi  í  Borgarfirði  sunnan  Hvítár,  enda 
segir  í  Egils  sögu,  að  hann  hafi  ráðið  fyrir  hoti  því,  „er  allir 
menn  guldu  hoftoll  til  fyrir  innan  Skarðsheiði".^)  í*etta  er 
þó  orðum  aukið,  þvi  að  bæði  er  líklegt,  að  annaö  hof  hafi 
þá  verið  í  sveitunum  fyrir  sunnan  Hvítá,^)  og  Geitlending- 
ar,  niðjar  Úlfs  Grímssonar  í  Geitlandi,  áttu  að  minsta  kosti 
á  efri  árum  Tungu-Odds  að  halda  uppi  hofi  á  Hofstöðum  í 
Reykholtsdal  að  hehiiingi  við  hann.  Fyrir  því  flutti  þangað 
búferium  lUugi  hinn  rauði  Hrólfsson,  Hróaldssonar, 
Úlfssonar  í  Geitlandi.  Geitlendingar  voru  náskyldir  Tungu- 
Oddi.^)  Peír  voru  kynsælir,  og  þótt  Illugi  flytti  siðar  að 
Innra  Hóhni  á  Akranesi,  af  því  að  hann  „keypti  við  Hóhn- 
Starra  bæði  löndum  og  konum  og  fje  öllu",  mun  þó  goð- 
orðið  varla  hafa  verið  með  i  kaupinu,  þvi  að  Tungu-Oddur 
mun  optast  hafa  farið  með  það,  og  auk  þess  gat  eigi  verið 
um  meira  en  helming  þess  að  ræða.  Tungu-Oddur  misti 
báða  syni  sina,  áður  en  hann  fjeli  frá.*)  en  goðorðið  virðist 
hafa  verið  í  ætt  Geitlendinga.  Að  minsta  kosti  átti  Páll  prestur 
Sölvason  i  Re^kholti  goðorð  þetta  seint  á  12.  öld,  en  hann 
var  af  þeirri  ætt.^)    Hafi  þvi  goðorðið  einhvern  tíma  gengið 


^)  Eg.  84/316.  Einhver  siðasta  deila  Odds  mun  hafa  verið  við  for- 
stein  Egilsson  um  Gríniar  á  Grímarsstöðum  Eg.  28/91.  Vig  HaJlgerðar 
dóttur  Tungu-Odds  var  um  978  og  vihli  Oddur  þá  eigi  veita  Hallbirni 
eptirreið,  Ldn.  30/151-153;  sjá  að  framan  bls.  260-261.  ^)  Að  Lundi 
i  Lundareykjadal  er  fo'rn  tótt,  sem  munnmælin  segja  að  sje  hoftótt,  sbr. 
Kálund,  Isl.  1,311.  1884  gróf  Sigurður  Vigfússon  út  tótt  þessa  og  ætlar 
hann  að  hún  sje  hoftótt.  Árbók  1885  bls.  97-100.  Snemma  á  13.  öld 
er  getið  um  Lundarmannagoðorð,  sem  dregur  nafn  sitt  af  þessum  bæ. 
Slurl  L  210;  Bps.  I,  486.  Kjallakur  Hrólfsson,  bróðir  Illuga  rauða,  bjó 
að  Lundi,  og  niðjar  lians  eptir  hann.  Kollur  Kjallaksson  og  Bergþór 
Kollsson.  Ldn.  21/63;  Harð.  477,  2/7,  31/93.  Sbr.  Björn  M.  Ólsen,  Aarb. 
f.  nord.  Oldkh.  1904  bls.  197—199.  ^)  Ldn.  20/60-61,  21/63-64.  *)  Hæns. 
15/177,  17/185.  ^)  Sturl.  I,  32/82.    Um    ættina    sjá  Ldn.  21/63,  20/126, 

sbr.  bls.  487  og  ættartölu-töflu  1;  Hksb.  29/17,  87/40;  Stb.  41/141;  Harð. 
11/30,  sem  sleppir  einum  lið;  Sturl.  L  5/4,  17/2-5,  30/78,  1/190,  21/211; 
Band.2  17.     Sbr.  E.  Briem,  Arkiv  f.  nord.  fil.  VIH,  325. 


I 


Borgflrðingar.  449 

úr  ætt  Geitlendinga  að  öllu  leyti,  liefur  það  horfið  í  hana 
aptur. 

I  Harðar  sögu^)  segir  að  þeir  feðgar  Valbrandur  Val- 
þjófsson  og  Torfi  Valbiandsson  haíi  haft  goðorð,  en  þess  er 
eigi  getið  í  brotinu  af  hinni  eldri  sögu  Harðar,  sem  nær 
um  þann  hluta  hennar,  þar  sem  þetta  er  sagt.  Harðar  sögu 
má  því  eigi  marka.  En  í  Melabók  og  Hauksbók  er  sagt,  að 
þeir  feðgar,  Valbrandur  og  Toríi,  hafi  gert  fjelag  við  Tungu- 
Odd  og  flutt  að  Breiðabólsstað  í  Reykholtsdal,  þar  sem 
Oddur  bjó.  Pá  tókust  tengdir  með  þeim,  en  þrennar  sagnir 
fara  af  þeim.  Eptir  timatalinu  að  dæma  er  liklegast  að 
Toríi  haíi  fengið  f'uriðar,  eldri  dóttur  Odds,  en  þó  er  eigi 
hægt  að  segja  með  vissu,  hver  sagan  er  sönn.^)  Torfi  var 
maður  harðúðugur  og  mikils  megandi.  Hann  virði.st  hafa 
verið  atkvæðamestur  höfðingi  í  Borgaríirðinum  sunnan  Hvitár 
á  árunum  980—990,  og  má  vera  að  hann  haii  um  hrið  farið 
með  eða  átt  hehning  goðorðsins  eptir  Tungu-Odd.  Torfi 
drap  Kroppsmenn  tólf  saman  og  stóð  i  stórræðum  á  þess- 
um  árum  eins  og  þegar  er  sagt.^) 

I  byrjun  11.  aldar  kemur  Porsteinn  Gislason  í  Bæ 
í  Borgarfirði  töluvert  við  Viga-Styrs  sögu  og  Eyrbyggju,  sem 
siðar  mun  sagt  verða;  en  annars  fara  litlar  sögur  af  þeim 
mönnum,  sem  uppi  voru  á  síðari  hluta  sögualdarinnar  í 
Borgarfirðinum  fyrir  sunnan  Hvítá.  þótt  nöfn  jmsra  þeirra 
sjeu  kunn.  A  Mýrunum  og  í  Hvítársiðu  gerðust  aptur  á 
móti  miklar  sögur.  Pá.  er  Egils  saga  þrýtur  af  langfeðgun- 
um  að  Borg,  tekur  Gunnlaugs  saga  ormstungu  við  að 
segja  af  Porsteini  Egilssyni.    En  að  Gilsbakka  i  Hvitársíðu 


1)  Harð.  2/6.  ^)  Hksb.  17/12;    Ldn.  13/46.    I  Stiirlubók  segir  að 

Torfl  hafl  átt  fóroddu  systur  Tungu-Odds,  Ldn.  20/61;  Stb.  37/140.  í 
Gunnl.  11/248  segir  að  hún  væri  móðir  Torfíi.  og  í  Hæns.  1/122  segir  að 
Torfi  hafl  átt  Puriði  Tungu-Oddsdóttur.  Um  timatalið  sbr.  Safn  I,  306- 
307,  324.  Eptir  flutning  þeirra  Torfa  að  Breiðabólsstað  voru  baMrnir 
þar  tveir;  sbr.  Kálund,  Isl.  I,  319-320.  »)  Ldu.  20/61.     Í  ÓLafs  sögu 

Tryggvasonar  hinni  stærstu  segir  að  Torfi  Valbrandsson  hafi  verið  með 
Eiriki  jarli  á  Barðanum  í  Svoldarorustu.  Fms.  H,  2.51/320.  Ef  nokkuð 
er  hæft  í  því,  hefur  það  verið  anuar  maður  eu  Torfi  á  Breiðabólsstað. 

29 


450  Söguöldin. 

bjó  Illugi  hinn  svarti  Hallkelsson/)  faðir  Gunnlaugs 
ormstungu,  seni  sagan  er  af.  Auk  þessa  eru  fleiri  sögur, 
sem  gerðust  i  sveitunum  fyrir  vestan  eða  norðan  Hvitá. 

lUugi  hinn  svarti  kemur  til  sögunnar  á  niiðri  söguöld- 
inni.  Pk  átti  hann  i  deihi  við  Porgrim  goða  Kjallaksson 
og  syni  hans  vestur  á  Pórsnesþingi  um  „mund  og  heiman- 
fylgju"  Ingibjargar  Ásbjarnardóttur  hins  auðga,  konu  sinnar. 
Hún  var  dótturdóttir  Miðfjarðar-Skeggja.^)  Illugi  hafði  hund- 
rað  manna  og  fjekk  því  náð  lilut  sínum,  enda  gátu  þeir 
Kjalleklingar,  sem  áttu  heima  á  Fellsströndinni,  eigi  komið 
á  þing  í  tæka  tið  sökum  storma.  Annars  hefði  dómnum 
verið  hleypt  upp  og  IUugi  borinn  ofurefli  liðs,  þvi  að  Por- 
grímur  goði  veitti  honum  atgöngu,  þá  er  frændur  hans 
komu  á  þingið.  Fjellu  þar  sjö  menn,  áður  en  Snorri  goði 
fjekk  stöðvað  bardagann  (um  980).^) 

Illugi  var  talinn  annar  mestur  höfðingi  í  Borgarfirði  en 
I^orsteinn  Egilsson.  Hann  er  kallaður  „stóreignamaður"  og 
harðlyndur  í  skapi.  Kom  það  lunderni  fram  hjá  Gunnlaugi 
ormstungu  syni  hans,  því  að  hann  var  bæði  óvæginn  og 
harður,  framgjarn  og  hávaðamaður.  Gunniaugur  var  snenmia 
bráðgjör,  mikill  og  sterkur.  Hann  var  líka  skáld  eins  og 
ýmsir  i  ættinni,  og  þótti  iieldur  niðskár.  Tindur  skáld 
Hallkelsson  var  föðurbróðir  hans,  og  er  ætt  þeirra  frænda 
rakin  til  hinna  elstu  nor.sku  skálda,  Braga  hins  gamla  og 
Erps  lútanda.*)  Annan  son  átti  IUugi,  sem  einnig  kemur 
við  sögur.  Hann  hjet  Hermundur  og  bjó  að  Gilsbakka 
eptir  föður  sinn. 

Pá   er  Gunnlaugur   var   fimtán  vetra,^)   vildi  hann  fara 


0  Sjá  að  framan  I,  119-120.  ^)  Ldn.  2/67,    17/111—112,  1/170; 

Lax.  6/10—11.  3)  Eyrb.  17/19—20;  Gunnl.  5,215.  Tinforni  sá,  er  hjelt 
arfinuin,  mun  hafa  verið  af  ætt  Kjalleklinga,  líklega  Tinforni  Æsuson, 
dótturson  Barna-Kjallaks;  Ldn.  19/117;  Stb.  111/160.  Áður  en  þetta  var, 
mun  lllugi  hafa  hefnt  fórarins  bróður  síns,  sem  Músa-Bölverkur  í 
Hraunsási  vá.  I*eir  Illugi  og  Tindur  sóttu  Bölverk  í  virki,  sem  hann 
hafði  gert  á  bæ  sínum.    Ldu.  2/67.  *)  Ldn.  1/66.    Auknefni  sitt  mun 

Gunnlaugur  ormstunga  Illugason  hafa  fengið  eptir  langafa  sinn  Gunn- 
laug  ormstungu  úr  í'verárhlíð,  sem  hann  var  heitinn  eptir.  Ldn.  2/68. 
S)  Sbr.  Safn  I,  438. 


Illugi  hinn  svarti.     Gunnlaugur  ormstunga.  451 

utan  og  bað  föður  sinn  fararefna.  En  Illuga  þótti  hann  svo 
óstýrilátur  að  hann  leyfði  honum  eigi  að  fara.  Pá  stökk 
Gunnlaugur  á  brott  og  reið  niður  að  Borg.  Porsteinn  Egils- 
son  bauð  honum  að  vera  og  var  hann  þar  þau  missiri  og 
nam  lögspeki  af  Porsteini.  En  þar  komst  hann  lika  i  kynni 
við  Helgu  hina  fögru,  dóttur  Porsteins,  sem  var  á  sama 
aldri  sem  hann  og  allra  kvenna  friðust.  Gunnlaugur  gerð- 
ist  brátt  þýðlyndari  við  hana  en  föður  sinn,  og  fjell  þeim 
vel  saman.  Hann  var  lika  karlmannlegur  i  vexti  og  vel  á 
sig  kominn,  þótt  sagan  segi  að  hann  væri  „nokkut  nefljótr".^) 

A  miili  þeirra  Gunnlaugs  og  Helgu  kviknaði  ást  svo 
einlæg  og  sterk,  að  dauðinn  gerði  fyrst  enda  á  henni,  þótt 
þau  fengi  eigi  að  njótast.  Gunnlaugs  saga  segir  af  því  og 
æíi  þeirra.  Hún  er  hin  fegursta  ástasaga,  sem  á  islensku 
er  ritin.  Fáar  af  fornsögum  vorum  eru  jafnvel  sagðar  sem 
hún.  Alt  miðar  að  því  að  draumur  sá  rætist,  sem  Por.stein 
dreymdi  fyrir  Helgu  dóttur  sinni.  Sagan  bregður  jafnframt 
upp  Ijósi  yíir  líf  og  skapferli  nokkurra  hinna  heldri  manna 
á  Islandi,^)  svo  að  skýra  verður  nokkuð  nánar  frá  elskhug- 
um  þessum  og  efni  sögunnar. 

Gunnlaugur  var  nú  ýmist  að  Borg  eða  með  föður  sín- 
um  og  samdist  þá  mikið  með  þeim  feðgum.  Pk  er  Gunn- 
laugur  var  18  vetra,  bað  hann  föður  sinn  aptur  fararefna. 
Illugi  tók  þvi  vel.  En  áður  en  Gunnlaugur  færi  utan,  viidi 
hann  festa  sjer  Helgu  og  fjekk  því  föður  sinn  að  biðja 
hennar.  Porsteini  þótti  hann  eigi  vera  ráðsettur,  en  fyrir 
fylgi  Illuga  lofaði  hann,  að  Helga  skyldi  vera  heitkona  Gunn- 
laugs  og  bíða  hans  þrjá  vetur.^) 

Gunnlaugur  fór  siðan  til  Noregs  með  kaupmauni  einum, 
er  Auðun  hjet  og  kallaður  var  festargarmur,  en  þar  var 
hann   svo   ósvifinn  1  orðum   við  Eirik  jarl    Hákonarson,  að 


^)  Gunnl.  4/202-206.  *)  Samtal  þeirra  torsteins  Egilssonar  og 

Gunnlaugs  er  snildarlegt,  er  Gunnlaugur  biður  Helgu.  Gunnl.  .5/214 — 
215.  En  líklega  er  það  að  mestu  leyti  tilbúningur  höfundar  sögunnar. 
Hann  hefur  eigi  heldur  gætt  þess  að  láta  forstein  nefna  Önund  á  Mos- 
felli  ásamt  forfiimi  á  Rauðamel,  áður  en  Gunnlaugur  nefnir  hauu. 
*)  Gunnl.  5/215—217. 

29* 


452  Söguöldin. 

jarl  hefði  lálið  refsa  honum  harölega,  ef  Skúli  forsteins- 
son,  Egilssonar  á  Borg,  hefði  eigi  verið  með  jarli  og  fengið 
grið  handa  honum  til  þess  að  fara  þegar  af  landi  brott  (lOOJ). 

Gunnlaugur  fór  þá  til  Englands  á  fund  Aðah-áðs  kon- 
ungs  Hann  flutti  honum  kvæði  og  konungur  gaf  honum 
skarlatsskikkju  fyrir.  Gunnlaugur  var  með  konungi  uni 
veturinn,  en  siðan  fór  hann  til  Irlands  og  Orkneyja  og  þaö- 
an  til  Konungahellu  og  til  Skara  á  Gautlandi.  f  ar  var  hann, 
segir  sagan,  með  jarli  nokkrum,  er  Sigurður  hjet.  Til 
hans  komu  á  jóhmi  sendimenn  Eiriks  jarls  og  færðu  gjafir. 
Ræddu  þá  eitt  sinn  sendimenn  og  Gautar  um  jarlana,  og 
báðu  þeir  Gunnlaug  skera  úr  hvor  þeirra  væri  fremri.  Hann 
kvað  þá  visu,  og  lauk  lofsyrði  á  Sigurð  jarl,  en  benti  á  að 
Eirikur  jarl  hefði  verið  í  meiri  mannraunum  á  sjó.  Hvorir- 
tveggju  undu  vel  við  úrskurðinn,  en  Norðmenn  betur,  og 
sögðu  þeir  Eiriki  jarl.  Honum  þótti  Gunnlaugur  hafa  sýnt 
einurð  og  vináttu  við  sig  og  kvað  hann  skyldu  hafa  friðland 
i  ríki  sinu.^) 

Um  vorið  fór  Gunnlaugur  á  fund  Ólafs  konungs  hins 
sænska  i  Uppsölum.  Þar  var  fyrir  íslendingur  einn,  sem 
Hrafn  hjet,  sonur  Önundar  á  Mosfelli,  sem  fyr  er  nefndur. 
Hrafn  var  hraustur  maöur  og  skáld  gott.  Hann  var  einnig 
af  góðu  bergi  brotinn.  Móöir  hans  var  Geirný  Gnúps- 
dóttir,  hálfsystir  Grims  Svertingssonar,  alsystir  Rannveigar, 
móður  Skapta  lögsögumanns.^)  Gunnlaugi  var  skipað  sæti 
hjá  Hrafni  og  samdi  þeim  vel  i  fyrstu.  En  seinna  urðu  þeir 
ósáttir  af  því  að  báðir  vildu  þeir  fyr  ílytja  konungi  kvæði 
sitt,  er  þeir  höfðu  ort  um  hann.  Gunnlaugur  var  þá  óvæg- 
inn  og  kunni  miklu  ver  stjórn  á  metnaðargirnd  sinni  en 
Hrafn.  Hann  brá  Hrafni  í  áheyrn  konungs  um  að  hann 
hefði  ort  flokk  um  konunginn  en  eigi  drápu,  sem  var  meira 
verð.  Sagan  segir  aö  Hrafn  haíi  svarað:  „tölum  þetta  eigi 
lengr,  til  mun  verða  tekit,  þótt  siðar  sé". 

Hrafn    fór   til  Noregs  og   þaðan  til  íslands  um  sumarið 


1)  Gunnl.  6-8/218—234.        ^)  Gunul.  5/207—208,  sbr.  hjer  að  fram- 
an  bls.  437-438. 


Gunnlaugur  ormstuiiga.  og  Skáld-Hrafu.  453 

(1003);  en  áður  en  hann  fór  frá  Uppsölura,  sagði  hann  við 
Gunnlaug,  að  vináttu  þeirra  skjidi  lokið  fyrir  það,  að  hann 
vildi  hrópa  sig  fjTÍr  konungi ;  fór  þá  í  heitingar  með  þeim.^) 

Sumarið  eptir  reið  Hrafn  til  alþingis.  I'ar  íjekk  hann 
Skapta  lögsöguniann  frænda  sinn  til  þess  að  biðja  handa 
sjer  Helgu  hinnar  fögru,  heitkonu  Gunnlaugs.  í*að  tjáði 
eigi  að  tala  um  það  í  það  sinn,  því  að  Porsteinn  Egilsson 
kvaðst  halda  vilja  öll  mál  við  Gunnlaug,  en  hann  kom  eigi 
út  um  sumarið  og  voru  þá  þrjú  ár  liðin  frá  utanferð  hans. 
Fyrir  þvi  samdist  svo  um  með  þeira  I^orsteini  og  Skapta 
á  alþingi  sumarið  eptir,  að  Hrafn  skyldi  fá  Helgu  að  vetur- 
nóttum,  ef  Gunnlaugur  kærai  eigi  út  um  sumarið;  en  ef 
hann  kæmi  og  vitjaði  ráðsins,  skyldi  I^orsteinn  vera  laus 
alha  mála  við  Hrafn.^) 

Sagan  segir  að  Gunnlaugur  hafi  gerst  hirðmaður  hjá 
Aðah'áði  Englandskonuugi  fyrsta  árið,  er  hann  var  með  hon- 
um  og  heitið  konungi  að  koma  aptur  til  hans  haustið  eptir.^) 
Gunnlaugur  fór  því  til  Englands  hið  sama  sumar  sem  Hrafn 
fór  til  íslands.  og  var  með  Aðah'áði  konungi  um  veturinn 
(1003—1004).  Sumarið  eptir  ætlaði  hann  til  íslands,  en 
fjekk  eigi  orlof  af  þvi  að  konungur  átti  þá  von  ófriðar  af 
hendi  Sveins  konungs  tjúguskeggs.  Danir  komu  þó  eigi 
og  á  raiðju  sumri  árið  eptir  (1005)  fjekk  Gunnlaugur  farar- 
leyfi.  Hann  fór  þá  til  Noregs  og  komst  þar  i  skip  hjá  Hall- 
freði  vandræðaskáld,  er  einn  var  eptir  af  íslandsförum.  Af 
honum  frjetti  Gunnlaugur  hið  sanna  um  bónorð  Hrafns.  Peir 
Hallfreður  tóku  land  norður  á  Melrakkasljettu  hálfum  mán- 
uði  fyrir  vetur  og  skipuðu  þar  upp.  Par  varð  Gunnlaugur 
fyrir  þvi  óhappi  að  fara  úr  liði  á  öðrum  fæti.  og  seinkaði 
það  eitthvað  ferð  hans.  Pó  riðu  þeir  Hallfreður  að  norðan 
og  korau  að  Gilsbakka  það  laugardagskveld.  er  brúðkaup 
Hrafns  og  Helgu  var  að  Borg.  Gunnlaugur  vildi  þegar  ríða 
ofan  til  Borgar,   en    föður  hans  sýndist  það  óráð  og  öllum, 


1)  Gunnl.  9/234-238.  ^)  Gunnl.  9/2:í8-24I.  ')  Guual.  7/223, 

7/228. 


454  Söguöldin. 

nema  Gunnlaugi ;  en  hann  var  þá  eigi  fær  sökum  fótarins,  og 
þvi  varð  eigi  af  ferðinni.^) 

Þetta  kveld  var  brúðurin  að  Borg  döpur  mjög.  Faðir 
hennar  hafði  eigi  spurt  hana  um  giptingu  hennar,  en  hún 
unni  Gunnlaugi  og  vildi  engan  annan  eiga  eu  hann.  Hún 
haföi  nú  ekkert  af  honum  frjett  og  mátti  við  því  búast  að 
hann  væri  orðinn  sjer  afhuga  með  öllu  eða  jafnvel  fallinn 
í  viking.  Pað  var  þvi  vonlaust  fyrir  hana  að  óhlýðnast 
föður  sínum  og  lögum  landsins,  þótt  hún  hafði  viljað.  enda 
var  það  eigi  siður  kvenna  á  þeim  timum.  Faðir  Helgu 
hafði  líka  eflaust  verið  henni  góður  frá  því  að  hún  mundi 
eptir.  Hann  var  vitur  maður,  hógvær  og  gætinn  og  svo 
ólíkur  Gunnlaugi  i  skapi  að  hann  gat  varla  borið  fult  traust 
til  hans.  Honum  var  þvi  eigi  með  öllu  Ijúft  að  gefa  honum 
dóttur  sína,  þótt  hann  vissi  um  vináttu  þeirra.  Hrafn  aptur 
á  móti  var  miklu  stiltari  maður  en  Gunnlaugur  og  einnig 
mikill  atgjörvismaður;  hafði  Porsteinn  þvi  ástæðu  til  þess 
að  bera  gott  traust  til  hans  og  ætla,  að  dóttir  sín  mundi 
vel  gefin,  ef  hún  ætti  hann.  Auk  þess  höfðu  áður  verið 
tengdir  á  milli  ættmanna  þeirra  og  farið  vel.^) 

Helga  hin  fagra  varð  að  fara  með  Hrafni  til  Mosfells. 
E*ar  fjekk  hún  brátt  grun  um  að  Gunnlaugur  væri  kominn 
heim  og  sagði  hún  þá  við  Hrafn,  að  hann  hefði  svikið  sig 
illa,  og  grjet  mjög.  Lithi  ísíðar  spurðist  útkoma  Gunnlaugs; 
gerðist  Helga  þá  mjög  stirð  við  Hrafn.  og  varð  hann  að 
fara  með  henni  til  Borgar.  Um  veturinn  giptist  Húngerður, 
hálfsystir  Helgu.^)  í  brúðkaupinu,  seni  stóð  að  Skáney  hjá 
Þorkeli  syni  Torfa  Valbrandssonar,  voru  þeir  feðgar  frá 
Gilsbakka,  og  rendi  Helga  hin  fagra  opt  auguni  til  Gunn- 
laugs.  Eptir  boðið  gekk  Gunnlaugur  til  tals  við  hana,  töl- 
uðust  þau  þá  lengi  við  og  gaf  Gunnlaugur  henni  skikkju 
þá,  er  Aðah'áður  konungur  hafði  gefið  honum.  Gunnlaugur 
átti   síðan   tal   við  Hrafn  og  kvað  hann  vita  til  hvers  hann 


0  Gunnl.  10/241—247.  ^)  Grímur  móðurbróðir  Hrafus  hafði  átt 

Pórdísi  frá  Borg,  sem  fyr  er  sagt.      »)  Ldn.  19/116,  12/272,  20/61;  Gunnl. 
1/191—192;  Hæns.  16-17/178-186. 


Gunnlaugur  ormstunga  og  Skáld-Hrafn.  455 

hefði  unnið,  en  þeir  áttust  lítið  við,  því  að  þeir  Illugi  og 
Porsteinn  vildu  það  ekki.  En  eptir  þetta  vildi  Helga  ekki 
vera  með  Hrafni.^) 

Um  sumarið  á  alþingi  skoraði  Gunnlaugur  Hrafn  á 
hólm.  En  hólmganga  þeirra  fór  svo,  að  eigi  varð  fullreynt 
með  þeim,  af  því  að  sverð  Hrafns  brast  í  fyrsta  höggi  í 
sundur  undir  hjöltunum,  og  feður  þeirra  hlupu  þegar  á  milli 
þeirra  og  skildu  þá  (1006).^) 

í*au  Gunnlaugur  og  Helga  fundust  á  þessu  þingi  og 
var  það  í  síðasta  sinni,  sem  þau  sáust,  svo  getið  sje.  Segir 
sagan  að  Helga  haíi  staðið  og  starað  á  Gunnlaug  lengi  eptir, 
er  þau  skildu.  Er  Gunnlaugur  þá  látinn  líta  aptur  og  kveða 
visu  um  augu  Helgu,  sem  skinu  á  hann  „af  Ijósum  brúna 
himni" ;  en  vísa  þessi  er  eptir  Kormák  Ögmundarson,  hið 
mesta  ástaskáld  á  söguöldinni.^)  En  atvik  þetta  sýnir  hvernig 
sögusögnin  eða  ef  til  vili  sögumeistarinn  hefur  lagað  efnið 
i  hendi  sjer,  til  þess  að  gjöra  það  áhrifamikið;  er  því  opt 
eigi  auðið  að  segja  hvað  er  sögulega  rjett  eða  rangt,  þvi  að 
venjulega  vantar  aðrar  heimildir  til  samanburðar, 

Pað  er  þó  næsta  liklegt  að  Gunnlaugur  hafi  komið  að 
Borg,  áður  en  hann  fór  utan  um  sumarið,  þvi  að  vinátta 
hjelst  með  þeim  Illuga  og  I'orsteini,  en  Hrafn  mun  þá  hafa 
verið  að  Mosfelli  eða  farinn  utan. 

Nokkru  eptir  alþingi  hafði  Hrafn  einn  morgun  komið 
að  Gilsbakka  og  boðið  Gunnlaugi  að  þeir  báðir  færu  utan 
og  gengju  á  hólm  í  Noregi.  Gunnlaugur  tók  þessu  mjög 
vel,  og  fóru  þeir  báðir  utan  um  sumarið.  Peir  muuu  hafa 
fundið  það  báðir,  að  annarhvor  þeirra  varð  að  dejja  úr 
þvi  sem  komið  var. 

Tveimur  vetrum  siðar  (líklega  vorið  1008)  fundust  þeir 
fyrir  ofan  bygðir  i  Prándheimi  á  leið  til  Svíþjóðar  við  vötn 
nokkur.  Peir  börðust  þar  með  mönnum  sínum  í  nesi  einu, 
er  Dinganes  heitir,  en  tveir  leiðtogar  Gunnlaugs  fi'á  Eiriki 
jarli  voru  til  frásagnar.    Svo  lauk  að  Gunnlaugur  bar  hærra 


>)  Gunnl.  11/248—254.         '■)  Gunnl.  11/258.         ^)  Korm  3/5;  Gunnl. 
11/259-261. 


456  Söguöldin. 

hlut  og  hjó  annan  fótinn  undan  Hrafni.  Segir  þá  sagan  að 
hann  hafi  eigi  fallið,  en  stutt  stúfinn  aö  stofni  einum.  Eptir 
bæn  hans  færði  Gunnlaugur  honum  vatn  í  hjálmi  sínum, 
en  þá  hjó  Hrafn  hann  í  höfuðið.  í*á  mælti  Gunnlaugur: 
„Illa  sveikstu  mik  nú,  ok  údrengiliga  fór  þér,  þar  sem  ek 
trúða  þér".  Hrafn  svarar:  „satt  er  þat,  en  þat  gekk  mér 
til  þess,  at  ek  ann  þér  eigi  faðmlagsins  Helgu  innar  fögru". 
Peir  börðust  þá  enn  uns  Hrafn  Ijet  líf  sitt.  En  leiðtogar 
jarls  bundu  um  sár  Gunnlaugs  og  komst  hann  með  þeim 
ofan  í  Lifangur  og  andaðist  þar  að  eins  25  ára  að  aldri 
(1008).!) 

Pá  er  stundir  liðu  fram  gipti  Porsteinn  Egilsson  Helgu 
dóttur  sína  Porkeli  Hallkelssyni  í  Hraundal.  Hann 
var  vaskur  maður  og  vel  íjáður  og  skáld  Pau  áttu  nokkur 
börn,  en  Helga  varð  honum  lítt  unnandi,  því  að  hún  varð 
aldrei  afhuga  Gunnlaugi.  Hel.sta  gaman  hennar  var,  að 
rekja  sundur  skikkjuna  Gunnlaugsnaut  og  horfa  á  hana;  and- 
aðist  hún  að  lokum  með  skikkjuna  í  höndunum.^) 

Bæði  Ilhigi  og  Hermundur  son  hans  hefndu  Gunnlaugs.^) 
Eptir  það  koma  þeir  feðgar  við  Heiðarvíg  og  Hermundur  við 
Bandamanna  sögu. 

Af  Porsteini  Egilssyni  segir  lítið  eptir  þetta  og  vita 
menn  eigi  með  vissu,  hve  nær  hann  hefur  dáið,  en  liklega 
hefur  það  verið  um  1015.*)  I  Fóstbræðra  sögu  greinir  af 
deilu  hans  um  Gufufitjar  við  Helga  hinn  hvíta  á  Hvit- 
stöðum,  en  óvist  er  hve  nær  það  hefur  verið,  ef  það  á  ann- 
að  borð  er  rjett  hermt.^)  í*áu  Porsteinn  og  Jófríður  áttu 
margt  barna.  Elstur  sona  þeirra,  er  upp  komust,  var  Skúli. 
Hann  var  skáld,  og  er  nefndur  í  nokkrum  sögum.  Hann 
var  lengi  i  viking,  liklega  með  Eiriki  jarli,  því  að  hann 
barðist  með  honum  á  Járnbarðanum  móti  Olafi  Tryggvasyni. 
Síðan  var  hann  um  hrið  með  jarli  í  Noregi,  áður  en  hann 
fór  til  Islands.    Skúli  var  manna  mestur  vexti  eins  og  sumir 


1)  Gunnl.  11—12/261—270;  sbr.  Eg.  79/294-295,  87/321.        ^)  Gunnl. 
13/274-275.  ")  Gunnl,  13/272-274.  *)  Sbr.  Safn  I,   320,  458,  499. 

6)  Fóst.  12/43,  sbr.  Safn  I,  467. 


Hólmganga  Gunnlaugs  og  Hrafns.     Andlát  Helgu.  457 

í  ætt  hans.  Hann  bjó  að  Borg  eptii-  föður  sinn,  og  mun 
þá  hafa  verið  mestur  höfðingi  í  ættinni  um  hríð.  En  þó 
er  engin  saga  af  honum  sem  forfeðrum  hans.^) 


Björn  Hítdælakappi. 

Litlu  eptir  að  Gunnlaugur  ormstunga  fór  frá  Borg  og 
Helga  hin  fagra  var  orðin  heitkona  hans,  kom  þangað  dreng- 
ur  einn  tólf  eða  þrettán  vetra.  Hann  hjet  Björn  og  var 
sonur  Arngeirs  bónda  að  Hóhui  í  Hitárdal.  Drengur 
þessi  var  násk^ldur  Porsteini  Egilssyni,  því  að  móðir  hans 
var  Þórdis  Poríinnsdóttir,  dótturdóttir  Skallagríms.  Hann 
óx  upp  að  Borg  með  forsteini^)  og  var  snemma  „mikill 
vexti  og  rammur  að  afli".  Pá  er  hann  var  18  vetra,  fór 
hann  utan  með  kaupmönnum,  en  áður  bað  hann  Oddnýjar 
eykyndils  í*orkelsdóttur  í  Hjörsey  og  var  hún  fest  hon- 
uni;  átti  liún  að  sitja  þrjá  vetur  í  festum. 

En  konu  þessa  tók  með  svikum  Pórður  .skáld  Kol- 
beinsson  i  Hitárnesi  íVá  Birni  og  segir  Bjarnar  saga 
Hitdælakappa  af  viðskiptum  þeirra;  geri.st  hún  mest  á 
árunum  1019—1024.  Efnið  í  henni  er  líkt  og  i  Gunnlaugs 
sögu,  en  hvorki  er  hún  eins  vel  sögð  nje  nærri  eins  fögur, 
enda  lýsir  hún  eigi  svo  hreinlyndum  mönnum  sem  Gunn- 
laugs  saga.  Pórður  skáld  var  óvandaður  maður,  undirföruU 
og  flærðarfullur,  og  beitti  svikum  og  brögðum,  er  hann  mátti 
því   við   koma.     Björn    var   að  vísu  afbragð  annara  manna 


1)  Eg.  79/295,  87/322;  Gunnl.  1/192.6/218;  Oddr.  64/351,  68;;i56,  70/356; 
Hkr.  I,  105/442;  Fms.  H,  250/310,  251/320.  III  256/6-7;  Flat.  I,  378/4vS2, 
386/495;  sbr.  F,  Jónsson,  Litteraturhist.  I.  567—569.  -)  í  Bjaruar  sögu 
1—3/4—7,  7/17,  er  sagt  að  Slvúli  Porsteinsson  hafi  þá  verið  Ixuidi  að 
Borg,  en  þaö  er  rangt.  þvi  að  þar  bj»')  þá  faðir  hans.  Hitt  cr  aptur  á 
móti  líklegt,  að  Skúli  liaíi  verið  kominn   heim  áður  en  Björn  lor  utan. 


458  Söguöldin 

að  hreysti  og  hugprýði,  og  að  mörgii  leyti  góður  drengur, 
en  það  var  óhaniingja  hans  að  verða  á  vegi  manns  sem 
Pórðar  Kolbeinssonar  og  einkanlega  að  þiggja  veturvist  lijá 
honum,  er  hann  kom  til  Islands  eptir  tólf  ára  brottveru  að 
sögn  sögunnar. 

•Ferð  Bjarnar  austur  1  Garðaríki  og  sár,  sem  hann  Qekk 
þar,  ollu  þvi  að  hann  komst  eigi  til  Islands  á  þriðja  sumri 
eptir  burtför  sina.  í*á  er  hann  kom  aptur  til  Noregs  (líkl. 
1010),  voru  skip  gengin  þaðan  til  Islands.^)  Suniarið  eptir, 
er  hann  var  albúinn  til  heimferðar,  spurði  hann  giptingu 
Oddnýjar,  og  hvarf  hann  þá  frá  því  að  fara  til  íslands,  en 
hafðist  við  erlendis  og  var  lengi  í  víking. 

Oddný  eykyndill  segir  sagan  nð  væri  kvenna  fríðust  og 
skörungur  mikill,  en  hún  hafði  verið  gipt  nálegu  i  niu  ár, 
er  Björn  kom  út,  og  var  þá  margra  barna  móðir.  Hún 
reiddist  svikum  I^órðar,  en  yíir  ást  þeirra  Bjarnar  hvilir 
enginn  feguröar  og  hreinleika  blær  sem  yíir  ást  Helgu  til 
Gunnlaugs.  Pau  sluppu  eigi  við  ummæli,  þá  er  Björn  var 
í  Hitárnesi,  hvort  sem  ástæða  var  til  þess  eða  eigi.  Sagan 
gefur  i  skyn  að  KoIIi  Pórðarson  hafi  verið  sonur  þeirra 
Bjarnar,  en  það  er  algjörlega  rangt;  er  þar  blandað  málum 
við  Björn  Breiðvikingakappa  og  furíði  að  Fróðá,  og  tekin 
sögn  og  vísa  úr  Eyrbyggju  um  Kjartan  son  þeirra.  Kolli 
er  í  Bjarnar  sögu  látinn  sækja  harðast  að  Birni  Hitdæla- 
kappa,  er  hann  var  feldur,  en  það  var  fimm  vetrum  eptir 
að  hann  kom  til  íslands  og  fjórum  árum  eptir  að  hann  fór 
frá  Hitárnesi. 

Oiafur  konungur  Haraldsson  gerði  um  mál  þeirra  Bjarn- 
ar  og  Pói'ðar,  og  sætti  þá  (1016  eða  1017)  ^).  En  er  Björn 
kom  út  (líkl.  1019),  fjekk  Pórður  hann  þvert  á  móti  vilja 
Oddnýjar  konu  sinnar  til  þess  að  vera  hjá  þeim  um  vetur- 
inn.  Eitt  sinn  er  þau  hjónin  urðu  sundurorða,  drap  f*órður 
hendi  á  kinn  Oddnýjar.  Björn  heyrði  það  og  kvað  vísu; 
var  það  upphafið  að  flími  þeirra.  Um  vorið  skildu  þeir  i 
styttingi.^) 


1)  Bjarn.  4/10-11.   ^)  Bjarn.  8/20.    ^)   Bjarn.  11—14/25-34. 


Björn  Hitdælakappi.  459 

Litlu  síðar  kvongaðist  Björn  og  fór  að  búa  á  Völlum  i 
Hitárdal^)  En  af  honum  og  Pórði  er  það  að  segja,  að  þeir 
áttu  í  einlægum  fjandskap.  Peir  svívirtu  iivor  annan  á  all- 
ar  lundir,  og  Póröur  gerði  Birni  hverja  fyrirsátina  á  fætur 
annari  og  sendi  flugumenn  til  höfuðs  honum.  Björn  drap 
þá  alla  og  bar  jafnan  hærra  hlut  úr  býtum.  Að  lokum 
tókst  þó  Pórði  að  standa  yfir  höfuðsvörðum  Bjarnar.  Hann 
fór  að  honum  með  24  menn,  er  hann  vissi  að  hann  var 
einn  heima  vígra  manna,  og  feldi  hann  eptir  fræga  vörn 
(líkl.  1024).2) 

En  sagan  segir  að  Oddnýju  br^gði  svo  við,  er  Póröur 
sagði  henni  fall  Bjarnar,  að  hún  hnje  i  ómegin  og  tók  van- 
heilsu  mikla  og  varð  aldrei  heil  aptur.  Vigsmál  Bjarnar 
varð  einnig  óvenjulega  erfitt  fyrir  Pórð.  í*að  var  sótt  á  al- 
þingi  árið  eptir;  segir  sagan  að  Pórður  yrði  að  greiða  niu 
hundruð  silfurs  í  bætur  fyrir  Björn  og  til  sýknu  sjer,  en  að 
tólf  menn  væru  gerðir  af  landi  brott  sem  fjörbaugsmenn.^) 


Fall  Víga-Styrs  og  Heiðarvíg. 

Um  það  leyti  sem  þeir  Gunnlaugur  ormstunga  og  Hrafn 
Önundarson  bárust  á  banaspjót  og  nokkru  síðar,  urðu 
önnur  hin  mestu  tiðindi  i  Borgarfirðinum  á  söguöldinni.  Pau 
byrjuðu  með  vigi  Víga-Styrs  og  þeim  lauk  hjer  um  bil  átta 
árum  siðar,  þá  er  gjört  var  um  Heiðarvíg.  I  tíðindum  þess- 
um  áttu  bæöi  Breiðfirðingar  og  Norðlendingar  mikinn  hlut 
auk  Borgfirðinga  sjálfra,  svo  að  þau  náðu  langt  út  fyrir 
hjeraðið. 

Víga-Styr  Porgrímsson  að  Hrauni  á  Snæfellsnesi  var 
einhver   hinn   mesti   ofstopamaður  og  ójafnaðarmaður,   sem 


*)  Hjer  Tantar  í  söguna,    en  sbr.  Bjarn.  15;35,  34/75. 
32/66—69.        *)  Bjarn.  33—34/71-75. 


460  Söguöldin. 

sögur  fara  af  á  íslandi.  Hann  vá  mörg  víg  en  bætti  engin 
þeirra.  Hann  kvað  hafa  lirósað  sjer  af  því  að  liafa  vegið 
33  menn,  sem  hann  hefði  engum  fjebótum  bætt.  Hann 
átti  þvi  sökótt  við  marga  menn,  en  hann  var  vitur  maður 
og  var  um  sig,  og  haföi  þvi  íjölment  um  sig  til  þess  að 
geta  varist  óvinum  sínum,  er  á  þurfti  að  halda,  og  til  þess 
að  geta  beitt  sjer  i  hjeraði,   þvi  að  hann  var  hjeraðsrikur.^) 

Ef  það  er  satt  sem  segir  í  Heiðarvíga  sögu,  að  Styr 
hafi  vegið  á  fjórða  tug  manna  og  engan  þeirra  bætt,  gegnir 
það  furðu,  hve  lengi  honum  hafa  haldist  vigaferlin  uppi. 
Hann  var  frændmargur  og  það  var  honum  mikill  styrkur, 
en  aðalástæðan  til  þess  að  eigi  var  gerð  atför  að  honum, 
svo  að  til  skarar  skriði,  mun  hafa  verið  sú,  að  hann  var 
vinur  og  tengdafaðir  rikasta  mannsins  i  íórsnesþingi,  Snorra 
goða,  og  þeir  fylgdust  venjulega  að  málum.  Er  þetta  ein- 
kennilegt  fyrir  þann  ójafnaðartima,  sem  þeir  voru  uppi  á, 
söguöldina. 

Siðasta  víg  Styrs,  er  sögur  eru  af,  var  víg  í'órhalla 
bónda  á  Jörfa  í  Kolbeinsstaðahreppi.  Styr  vá  hann  fyrir 
litlar  eða  engar  .sakir;  segir  sagan,  að  það  hali  verið  í  þann 
tíma  sem  kristni  var  upp  tekin  á  íslandi.  Styr  hefur  þá 
verið  nærri  sextugu,  þvi  að  983  átti  hann  gjafvaxta  dóttur, 
sem  Snorri  goði  fjekk.  fórhalli  á  Jörfa  var  hraustur  maður 
og  var  i  mægðum  og  í  ætt  við  merka  höfðingja  í  Borgar- 
firðinum,  Porstein  Gislason  i  Bæ,  Kleppjárn  hinn 
gamla  Þórólfsson  úr  Flókadal,  er  bjó  að  Reykjum  (nú 
liklega  Kleppjárnsreykir  i  Reykholtsdal)*)  og  Illuga  svarta  á 
Gilsbakka,  Þórhalli  átti  son,  er  Gestur  lijet.^)  Hann  var 
litill  vexti  en  frár.  Hann  óx  upp  á  Jörfa  lijá  Porleiki 
bónda,  sem  tók  þar  við  búi  eptir  föður  hans.  Eitt  haust, 
er  Styr  gisti  að  Jörfa  á  leið  til  Borgarfjarðar,  bað  Por- 
leikur  hann  bóta  handa  Gesti.  Viga-Styr  bað  að  sjá  svein- 
inn,    og   þótti   honum   hann   smár  og  óvænlegur  til  hefnda. 


M  Eyrl).  12/14,  18/21;  Heið.  16;  sjá  að  framan  bls.  182.         ^)  Eyrb. 
56/103;    Hksb.  16/12;   Heið.  33.  ")  í  AM.  445  b,  4to,  Böru  Snorra  ok 

æfital,  Eyrb.  125,  er  hann  nefndur  forgestur. 


Víga-Styr  og  íall  haus.  461 

Hann  gerði  þá  sveininum  þá  háðung  að  bjóða  honum  óþrifa- 
lamb  eitt  grátt  1  föðurbætur.  Á  heinileiðinni  gisti  Styr  apt- 
ur  að  Jörfa.  Gestur  sætti  þá  færi  og  lijó  öxi  í  höfuð  Styrs 
svo  i  heila  stóð,  og  mælti  um  leið:  „þar  launaði  eg  þjer 
lambið  gráa"  (líkl.  1007);^)  er  það  haft  að  orðtaki  síðan. 

Geslur  hljóp  þegar  burtu  og  fjekk  forðað  sjer  undan 
Porsteini  Styrssyni  og  fylgdarmönnum  þeirra  feðga  suður 
yfir  Hítá.  Siðan  fór  hann  til  Borgarfjarðar  á  fund  þeirra 
frænda  sinna,  sem  fyr  eru  nefndir,  og  fjekk  lijálp  hjá  þeim, 
einkum  Porsteini  í  Bæ. 

Vorið  eptir  safnaði  Snorri  goði  liði  og  fór  með  480 
manna  suður  i  Borgarfjörð;  voru  í  för  með  honum  Ver- 
mundur  hinn  mjóvi,  bróðir  Styrs,  vestan  af  ísafirði,  og  Stein- 
þór  Porláksson  af  Eyri  og  fleiri  virðingamenn.  En  Borg- 
firðingar  höfðu  njósnir  af  ferðum  hans  og  sátu  með  600 
manna  fyrir  sunnan  Hvítá,  þá  er  Snorri  kom  þar  að  Haugs- 
vaði  gegnt  Bæ.  Rjeðu  þar  f^TÍr  bði  Ilhigi  hinn  svarti, 
Kleppjárn  hinn  gamli  og  t*orsteinn  Gislason.  Með  þeim  var 
einnig  f  orsteinn  Porgilsson  úr  Hafsfjarðarey  með  mönnum 
sinum,  því  að  hann  átti  Vigdisi  dóttur  Illuga  svarta.^)  í*etta 
var  hinn  mesti  liðsafnaður,  sem  getið  er  um  á  söguöldinni.^) 
Snorri  goði  komst  eigi  lengra  en  að  Hvítá.  Hann  stefndi 
þar  Gesti  um  vig  Styrs,  og  fór  málið  til  alþingis  um 
sumarið,  en  þar  ónýtti  Porsteinn  Gíslason  það  fyrir  Snorra. 
Má  nærri  geta  að  Borgfirðingar  hafa  verið  mjög  fjölmennir 
á  þingi,   er  þeir  báru  slikan  sigur  úr  býtum.    I'á  er  leið  á 


')  Heið.  23-2.5;  Eyrb.  .56/103.  ^)  j  j;yj,b.  .56/103  er  Gunnlaugur 
ormstunga  talinn  í  liði  þeirra;  af  því  hefur  Guðbrandur  Vigfússon  dregið 
þá  ályktun  að  Jþetta  haíi  verið  1006,  er  Gunnlaugur  var  hjer  á  landi.  í 
Eyrbyggju  segir  að  þetta  hafi  verið  1008  og  er  ekkert  sannara  uni  það 
kunnugt.  Af  því  að  Gunniaugur  var  nafnkendur  niaður  er  eðlilegt  að 
höfundur  Eyrbyggju  hafi  talið  hann  með  fyrirliðunum,  og  vilst  á  því 
þótt  hann  hafi  eigi  verið  þar  viðstaddur,  og  það  því  fremur  sem  Her- 
mundur  bróðir  hans  mun  hafa  verið  einn  af  hinum  helstu  mönnum  í 
þessum  liðsafnaði;  lá  því  nærri  að  blanda  nöfnuin  þeirra  hræðra  saman. 
En  Gunnlaugur  fjell  um  þetta  leyti.  ^)  í  Heið.  34.  ágripi  Jóns  Ólafs- 
sonar,  segir  að  Snorri  hafi  haft  áfla  hundruð  (960)  mauna,  en  Borg- 
firðingar  tólf  hmidruð  (1440);  slíkt  nær  engri  ált. 


462  Söguöldin. 

sumarið,  sendi  Snorri  njósnarmenn  suður  í  Borgarfjörö,  og 
er  hann  varð  þess  var  að  Porsteinn  Gislason  var  fámennur 
heima,  reið  hann  suður  í  Bæ  við  15.  mann  og  kom  að  hon- 
um  óvörum  á  næturþeli  og  drap  hann  og  Gunnar  son  hans 
(1008)1) 

Aður  en  þetta  var,  hafði  Kleppjárn  snemma  um  sum- 
arið  sent  Gest  á  laun  austur  í  Reyðarfjörð  og  komið  hon- 
um  þar  utan.  I*á  er  það  spurðist,  fór  Porsteinn  Styrsson 
utan  sumarið  eptir  til  þess  að  leita  hans  og  hefna  föður 
síns.  Honum  heppnaöist  það  þó  eigi.  Sagan  segir,  að 
Gestur  hafi  bjargað  Porsteini  af  skipsbroti  í  fyrsta  sinn,  er 
þeir  fundust  í  Noregi,  og  síðan  beðið  honum  tvisvar  sinnum 
griða,  í  síðara  sinnið  út  í  Miklagarði,  því  að  þangað  á  Por- 
steinn  að  hafa  elt  Gest.  Að  lokum  hætti  Porsteinn  að  sitja 
um  líf  hans  og  hvarf  aptur  til  íslands  eptir  þriggja  ára 
brottveru  (1009-1012).2) 

Sumarið  eptir  vígin  i  Bæ  sættist  Snorri  á  þau  á  alþingi 
(1009).  Víg  þeirra  Styrs  og  Porsteins  voru  látin  falla  í 
faðma,  en  Gunnar  t*orsteinsson  var  bættur.  Peir  menn, 
sem  höfðu  farið  með  Snorra  til  víganna  og  mest  voru  sekir, 
urðu  að  fara  af  landi  brott  og  vera  utan  þrjá  vetur.^) 

Nú  hefði  mátt  búast  við  að  deilum  þessum  mundi  vera 
lokið,  en  það  varð  eigi  þvi  að  heilsa.  Kleppjárn  hinn  gamli 
átti  bróður,  er  Hárekur  hjet,  og  hann  átti  uppkomna  syni, 
er  voru  í  siglingum  um  þessar  mundir.  E*eir  urðu  í  Noregi 
varir  við  einn  af  þeim  mönnum,  sem  verið  hafði  með 
Snorra  goða  að  vígi  I^orsteins,  og  vildu  drepa  hann  til 
hefnda.  Hann  komst  þó  sjálfur  undan,  en  þeir  fengu  náð 
fje   hans  svo  að  hann  stóð  fjelaus  uppi.    Pk  varð  það  hon- 


')  Eyrb.  56/103,  56/105;  Eyrb.^  56/198-201,  56/205;  Heið.  34-35, 
41—48.  í  Heið.  segir  að  Snorri  hafi  fyrst  farið  suður  til  Borgarfjarðar, 
er  Porsteinn  Styrsson  var  kominn  úr  utanferð  sinni  og  útsjeð  var 
um  að  haiin  kæmi  hefndum  fram  á  Gesti,  en  það  var  fjórum  árum 
siðar  (1012);  er  það  rangt.  Jón  Olafsson  mundi  eigi  með  vissu  hvort 
Snorri  drap  fleiri  en  einn  af  sonum  f orsteins,  en  formóður  Trefilsson 
segir  í  Hrafnsmálum,  aö  Snorri  goði  dræpi  tvo  menn  fyrir  sunnan  á. 
«)  Heið.  34,  35-41.        ^)  Eyrb.  56/105;  Heið.  48-49. 


Víg  Halls  Guðmundssonar.  46B 

um  til  bjargai'  að  hann  hitti  Hall  Guðmundsson  fiá  Ás- 
bjarnarnesi  í  Vesturhópi  og  gaf  hann  honum  far  og  fje,  svo 
að  hann  komst  til  Englands.  Fyrir  það  svikust  Hárekssynir 
að  Halli  og  vógu  hann  (líklega  1011).  Síðan  sigldu  þeir 
suður  til  Danmerkur,  eu  brutu  skip  sitt  við  Jótlandssíðu  og 
týndust  þar.^) 

Hallur  Guðmundsson  var  af  góðu  bergi  brotinn.  Föður- 
ætt  hans  var  hin  fjöimenna  Skiðungaætt,  en  móðir  hans 
var  Puríður  dóttir  Ólafs  pá  og  Porgerðar  Egilsdóttur.^) 
Sjálfur  var  Hallur  mjög  efnilegur  maður,  vaskur  og  vinsæll 
að  þvi  er  sögurnar  segja;  er  honum  þar  borið  gott  orð.^) 
Pá  er  hann  var  veginn,  var  hann  í  brottbúningi  til  Islands 
og  hafði  ke^pt  í  skipi  af  manni  nokkrum,  sem  I*orgils 
hjet.  Hann  sigldi  til  Austfjarða  um  haustið.  og  segir  sagan 
að  hann  segði  eigi  fyr  frá  vígi  Halls  en  i  þinglok  á  alþingi 
sumarið  eptir,  er  hann  færði  þeim  feðgum  Guðmundi 
Sölmundarsyni  og  Barða,  syni  hans,  fjárhlut  Halls.  Tíð- 
indi  þessi  fengu  svo  mikið  á  Guðmund  gamla,  föður  Halls, 
að  hann  andaðist  nokkru  siðar,  en  Puríður  ekkja  hans  fylt- 
ist  hefndarhug  og  eggjaði  hún  óspart  syni  sina,  Barða, 
Stein  og  Steingrim.  Barði  var  þeirra  elstur  og  fyrir 
þeim  í  öllu. 

En  nú  var  erfitt  að  koma  fram  mannhefndum,  því  að 
vegendurnir  voru  dauðir.  Pað  var  þvi  eigi  annað  ráð  fyrir 
hendi  en  að  snúa  sjer  til  ættmanna  þeirra  suður  í  Borgar- 
firði,  en  þó  var  óvíst  hvar  hefndin  skyldi  niður  koma.  Há- 
rekur,  faðir  vegandanna,  var  orðinn  gamall  maður  og  hrum- 
ur,  svo  eigi  hæfði  að  snúa  hefndum  að  honum.  Einnig 
hafði  hann  brugðið  búi  og  fengið  bróður  sínum  fjárráð  öU. 
Barði  átti  fóstra,  Pórarin    goða   hinn   spaka   Porgils- 


1)  Heið.  42,  50-52.  «)  Ldn.  6/188;    Lax.  24/83.    31/104—105.     í 

Vatn.  27/44  er  skýrt  rangt  frá  frændsemi  furíðar  gyðu,  kouu  forsteins 
Ingimundarsonar  og  Barða  Guðmundssonar.  Sölmundur  var  sou  Eilifs 
arnar  (ekki  Guðinundarson  sem  segir  í  Vatn.),  en  faðir  Guðmundar, 
föður    Viga-Barða,    sbr.    Forns.    bls.  191   (Mb.).  »)  Lax.  45/167—168, 

45/171,  50/195,  53/202;  Heið.  49-5L 


4()4  Söguöldin. 

son,  er  bjó  aö  Lækjamóti.^)  Hann  sótti  Barði  að  ráðum 
og  kvað  hann  best  að  biðja  frændur  Hárekssona  bóta  á  al- 
þingi  fyrir  Hall  og  fara  að  öllu  með  þolinmæði.  Sagan 
segir  að  Barði  hafi  gert  það  á  þremur  þingum  og  þing- 
heimur  lofað,  hve  spaklega  hann  fór  að.  Á  hinu  þriðja 
þingi  varð  maður  einn  til  svars  af  hendi  þeirra  Háreks- 
frænda,  sem  Gisli  hjet  og  var  sonur  Porgauts  bónda,  er 
bjó  á  f  orgautsstöðum  i  Hvitársíðu.  Hann  átti  þrjá  upp- 
komna  syni,  Gisla,  Ketil  og  Pormóð.  Gisli  var  oflátungi 
allmikill  og  nýkominn  frá  útlöndum.  Hann  svaraði  Barða 
óviturlega  og  með  skætingi;  hann  visaði  honum  á  fje  1 
bróðurbætur,  sem  hann  hafði  mist  á  Englandi.  Mörgum 
þingmönnum  þótti  þetta  illa  svarað  og  ómaklega,  enda 
snerist  nú  álit  ahuennings  algjörlega  með  Barða.^) 

Pórarni  spaka  þótti  nú  vandalaust  að  sjá,  hvar  hefndin 
skyldi  niður  koma.  En  það  var  eigi  hættulítið  að  fara  með 
ófrið  á  hendur  Borgfirðingum  um  þessar  mundir,  því  að 
þeir  höfðu  komið  sjer  saman  um  að  hver  maður  skyldi 
leita  þegar  landeign  sína  og  riða  eptir  veganda,  ef  einhver 
tíðindi  yrðu  i  hjeraðinu  af  mannavöldum.^)  Borgfirðingar 
höfðu  gert  samþykt  þessa  af  þvi  að  Snorri  goði  hafði  legið 
1  heimahögum  þeirra  eptir  víg  Porsteins  1  Bæ,  á  meðan  þeir 
leituðu  hans  á  vegum  vestur  á  Snæfellsnes,  og  komst  hann 
þannig  undan. 

Eptir  alþingi  sendi  Pórarinn  spaki  njósnarmenn  hvað 
eptir  annað  suður  i  Borgarfjörð  til  þess  að  fá  vitneskju  um, 
hve  nær  færi  mundi  verða  til  þess  að  fara  að  Gísla  og 
bræðrum  hans,  án  þess  að  mæta  ofurefli  liðs.  I*á  er  leið  á 
sumarið  Ijet  hann  Barða  fá  hina  hraustustu  menn  þar 
nyrðra  til  fylgdar  við  sig  suður  i  Borgarfjörð.  I*eir  lögðu 
af   stað   þá    er   fimm    vikur   voru    til   vetrar  og  voru  átján 


1)    Ldn.  J/171,    4/182,    sbr.   Bárð.  12/25;    Heið.  54-55;  sbr.  Tímarit 
Bókmfjel.  II,  24,  27.  ^)  Heið.  54—59.    Jón  Ólafsson  segir,    Heið.  56, 

að  sig  minni  að  Gísli  haíi  ^erið  Porsteinsson,  en  það  er  misminni. 
Hann  mun  eflaust  hafa  verið  f  orgautsson  og  sá  hinn  sami  Gísli,  sem 
Barði  sneri  hefnd  sinni  að  eptir  þelta  og  drap  um  haustið.  Heið. 
S4-86.        »)  Heið.  48,  78,  87. 


Mannhefndir,  Heiðarvíg.  465 

saman.  Peir  fóru  .suður  Tvídægru,  sem  þá  Qekk  nafn  sitt 
af  því  að  þeir  höfðu  náttstað  á  heiðinni.  Barði  hagaði  ferð- 
inni  eptir  þvi,  sem  í*órarinn  hafði  fyrir  hann  lagt.  Pk  er 
hann  kom  ofan  i  Kjarradal,  sendi  hann  tvo  menn  ofan  í 
bygð  til  þess  að  njósna.  Siðan  Ijet  hann  eptir  tvo  þriðj- 
unga  liðs  sins  fyrir  ofan  bygð,  en  lijelt  við  sjötta  mann  ofan 
í  Hvítársíðu,  til  þess  að  Siðumenn  skyldu  ætla  að  þeir  væru 
svo  fámennir  og  riðu  eigi  eptir  þeim  með  fjölmenni.  Hann 
kom  að  þeim  Porgautssonum  óvörum  eins  og  til  stóð,  þar 
sem  þeir  voru  að  slætti  á  teig  nokkrum,  er  Gullteigur 
hjet,  og  fengu  þeir  bræður  eigi  náð  vopnum  sinum,  er  þeir 
höfðu  lagt  frá  sjer  við  teiginn.  f*eir  hlupu  því  undan  og 
hinir  á  eptir.  Peir  Gísli  og  Ketill  runnu  heim  að  Porgauts- 
stöðum,  en  f  ormóður  niður  að  Hvítá  og  fjekk  forðað  sjer 
yfir  ána.  En  er  Gisli  vildi  hlaupa  yfir  túngarðinn,  skriðnaði 
hann  I  þvi  kom  Barði  að  honum  og  lijó  hann  banahögg. 
Siðan  hvarf  hann  aptur,  þótt  fjelögum  hans  þætti  litið  að 
gjört.  Pó  rjeð  hann  þvi  aÖ  þeir  námu  eigi  staðar  fyr  en 
upp  á  heiði  við  vatn  eitt  í  nesi  nokkru,  þar  sem  eigi  mátti 
ganga  að  þeim,  nema  á  einn  veg.  Par  biðu  þeir  Borgfirð- 
inga.i) 

Ef  í*orgautur  bóndi  hefði  fengið  að  ráða,  hefði  ekkert 
orðið  af  eptirreið,  en  Ketill  sonur  hans,  sem  var  kappi  mik- 
ill,  og  Porbjörn  Brúnason  frá  Veggjum,  sem  var  staddur 
á  Porgautsstöðum,  vildu  eigi  annað  en  að  .safnað  væri  liði 
og  þeim  Barða  veitt  eptirför.  Einnig  safnaði  formóður 
mönnum  fyrir  sunnan  ána.  En  liðsafnaðurinn  gekk  seint, 
því  að  margir  voru  að  kaupstefnu  niður  á  Hvítárvöllum  og 
aðrir  á  engjum;  einnig  hugðu  Borgfirðingar  að  þeir  Barði 
væru  miklu  færri  en  raun  varð  á.  Peir.  sem  fremstir  voru 
í  eptirreiðinni,  voru  þvi  miklu  liðfærri  en  Norðlendingar. 
Pað  voru  þeir  feðgar  frá  Porgautsstöðum  og  vildi  forgaut- 
ur  biða  þess  að  fleiri  kæmu  til  liðs  við  þá,  en  i  stað  þess  að 
gera  það,  stóðust  sumir  þeirra  eigi  eggjunarorð  þeirra  Barða 
og   tókst   þá    bardaginn.     Pá   er   fjórir   Borgfirðingar   voru 


')  Heið.  75—87,  88-89. 

:íO 


466  Söguöldin. 

fallnir  og  iðrin  lágu  úti  á  einum  Norðlending,  varð  nokkur 
hvíld.  En  þá  komu  sex  og  nokkru  síðar  fjórir  Borgfirð- 
ingur  til  bardagans  og  urðu  því  enn  tvær  hriðir.  Alls  fjellu 
þar  að  þvi  er  virðist  átta  menn  af  Borgfirðingum  og  þrír  af 
Norölendingum.  Pó  ber  heimildunum  eigi  saman  um  það.') 
En  þá  er  gert  var  um  málið,  er  sagt  að  níu  menn  að  sunn- 
an  með  Gisla  og  fjórir  að  norðan  með  Halli  hefðu  farist 
alls.2) 

Bardagi  þessi  var  þegar  í  fornöld  nefndur  Heiðarvíg 
og  hefur  sagan  nafn  sitt  af  honum.^)  Hann  var  í  september, 
i  2á.  viku  sumars,  og  segja  elstu  annálar  að  hann  hafi  verið 
árið  1014.  Heiðarvíga  saga  segir  að  hann  hafi  verið  fjórum 
árum  síðar,  en  það  er  rangt.*) 

I'á  er  bardaganum  var  lokið,  sáu  þeir  Barði  lið  mikið 
fara  að  sunnan,  og  hjeldu  þeir  þá  undan.  Illugi  hinn  svarti 
kom  þar  með  hundrað  manna  á  vjettvanginn,  en  er  hann 
vildi  veita  þeim  Barða  eptirför,  laust  á  myrkri  og  þoku, 
svo  hann  varð  að  hverfa  aptur.  ^) 


')  í  Heið.  95  segir  að  álta  menn  hafi  fallið  að  sunnan  en  þrír  að 
norðan,  sbr.  Heið.  101 — 102.  Tindur  Hallkelsson  segir  í  vísu  að  níu 
hafi  fallið  en  Eirikur  viðsjá  ellefu  og  Gísli  að  auk;  enn  fremur  segir 
Eirikur  í  annari  visu  að  þrír  hafi  fallið  af  Norðanmönnum,  en  níu  að 
sunnan.  Heið.  95,  104;  Ldn.  2/69,  3/70,  Hksb.  35/19,  40/20;  Stb.  47/140, 
52/140,  sbr.  Kálund.  Heið.  Fortale  XVI.  *)  Heið.  87—88,  89—95,  101 

—  102.  »»  Heið.  102;  Ldn.  2/69,  3/70;^Eyrb.  6.5/122.  *)  Ann.  I,  lU. 

Epfir  Heiðarviga  sögu  á  víg  Halls  Guðmundssonar  að  hafa  verið  1014, 
en  að  því  er  segir  i  elstu  annálum,  Ann.  I,  HI  og  V,  var  það  þremur 
árum  fyr.  Til  samanburðar  við  timatalið  í  Heið.  er  frásögn  Eyrb. 
56/103—10.5,  sbr  125,  af  vigi  Styrs  og  hefndum  Snorra  goða.  Munurinn 
er  aðallega  fólginn  í  þvi,  að  Heið.  segir  að  Snorri  hafi  drepið  Porstein 
Gíslason  eptir  að  Porsteinn  Styrsson  var  kominn  frá  útlöndum  og  hafði 
eigi  getað  náð  lifi  Gests.  Eyrb.  selur  vig  Styrs  veturinn  1007—1008, 
og  vig  I*orsteins  Gislasonar  haustið  1008.  Resensannál  (Ann.  I)  setur 
vig  Styrs  1008  og  víg  Porsteins  1009;  mun  það  vera  af  því  að  annála- 
ritarinn  hefur  eigi  athugað  eða  vitað  að  vig  Styrs  var  fyrri  hluta  vetrar 
og  því  árið  1007,  en  eigi  1008.  Heimild  hans  mun  Eyrb.  hafa  verið. 
Um  tímatalið  sjá  Safn  L  459—462  og  Kálund,  Heið.  Fortale  XVIII— XIX, 
*)  Heið.  96—97;  áður  nefnir  sagan  að  eins  Hermund  Illugason,  þá  er 
safnað  var  liði  til  eptirreiðar,  og  segir  að  hann  væri  í  kaupstefnu  á 
Völlum  (Hvitárvöllum).    Heið.  78,  88—89. 


Heiðarvig.  467 

Aríð  eptir  fjölmentu  bæði  Borgfirðingar  og  Norðlend- 
ingar,  t^órsnesingar  og  Reyknesingar  svo  mjög  til  alþingis, 
að  sagt  er  að  það  sumar  iiafi  verið  eitt  af  þremur  hinum 
fjölmennustu  þingum  á  söguöldinni.  ^)  Pó  er  eigi  nánar  um 
það  kunnugt  nje  um  málatilbúnaðinn,  þvi  að  skinnblað  það, 
sem  var  um  þetta,  vantar  í  Heiðarviga  sögu.  Pá  er  sagan 
tekur  til  aptur,  er  öldungurinn  Eiður  Skeggjason  í  Asi  að 
stilla  til  friðar;  má  ráða  af  þvi  að  eigi  hefur  horft  friðvæn- 
lega  út  í  fyrstu.  Af  Eyrbyggja  sögu  sjest,  að  Guðmundur 
ríki  og  Snorri  goði  veittu  Barða  mest  lið.  Málin  voru  að 
lokum  lögð  i  gjörð  og  gerðu  þeir  Guðmundur  og  Snorri  um 
þau  af  hendi  Barða,  en  Illugi  hinn  svarti  og  I'orgils  Arason 
af  hendi  sunnanmanna.  Peir  jöfnuðu  saman  vígum,  en 
með  því  að  Barði  átti  eigi  fje  til  þess  að  bæta  þá,  sem  um 
fram  voru,  var  hann  ásamt  förunautum  sínum  gerður  utan 
þrjá  vetur.  ^) 

Barði  var  hraustmenni  mikið  og  hafði  gengið  manna 
best  fram  í  Heiðarvígum.  Hann  feldi  þar  ílesta  menn.  Af 
því  var  nafn  hans  lengt  og  hann  kallaður  Víga-Barði.  ^) 
Pau  urðu  æfilok  Barða,  að  því  er  sagan  segir,  að  hann  Qell 
í  liði  Væringja.*) 


Snorri  goði  og  Eyrbyggjar. 

Eptir  víg  Arnkels  goða  varð  Snorri  goði  Porgrimsson 
mestur  höfðingi  á  Snæfellsnesinu.  Hann  var  þá  þritugur  að 
aldri  og  má  nærri  geta  að  ýmsum  hafi  leikið  öfund  á  um 
riki  hans.  ^)  Vinir  Arnkels  áttu  einnig  um  sárt  að  binda,  en 
á  milli  hinna  helstu  ætta  norðan  á  Snæfellsnesi  hafði  lengi 


0  Gunnl.    11/259.  *)  Heið.  100—102;   Eyrb.   65/122.         »)  Vatn. 

27/44;  Hksb.  154/63;   Stb.  187/186;  Mb.  245;  Ól.  Trygg.  270,  273;  Fms.  I 
123/249,  130/255.        *)  Heið.  107—108.        ^)  Sbr.  Eyrb.  15/17. 

30* 


468  Söguöldin. 

verið  metnaður  og  rigur;  stóðu  í*órsnesingar  og  Álptfirð- 
ingar  annars  vegar,  en  Kjalleklingar  og  Eyrbyggjar  hins 
vegar. 

Helstir  af  Kjalleklingum  um  þessar  mundir  voru  þeir 
bræður  frá  Bjarnarhöfn,  Víga-Styr  og  Vermundur  hinn  mjóvi. 
Vermundur  var  friðsemdarmaður  og  flutti  nokkru  eptir 
aldamótin  vestur  i  ísafjörð,  en  Víga-Styr  var  tengdafaðir 
Snorra,  svo  að  honuni  varð  stundum  eflaust  mikill  styrkur 
að  fylgd  hans.  ^)  Snorri  átti  því  eiginlega  i  litlum  deilum 
við  Kjalleklinga,  en  þeim  mun  meira  kvað  að  deilum  hans 
og  Eyrbyggja  í  lok  aldarinnar. 

Eyrbyggjar  voru  niðjar  Ásgeirs  Vestarssonar  á 
Eyri  og  konu  hans,  Helgu  Kjallaksdóttur  frá  Bjarnar- 
höfn.  Pau  áttu  son,  er  I^orlákur  hjet.  Hann  giptist  f  ur- 
íði  Auðunardóttur  stota  [og  voru  þeirra  synir  Stein- 
þórr,  Pórður  bligur,  Pormóður  og  Bergþórr.^)  Stein- 
þór  var  fyrir  þeim  bræðrum.  Hann  var  hinn  mesti  atgervis- 
maður,  mikill  og  sterkur  og  talinn  einhver  hinn  vigfimasti 
maður  á  íslandi.  Hinir  fyrri  frændur  hans  höfðu  átt  í  deil- 
um  við  Þórsnesinga  og  mun  hafa  verið  töluverður  metnaður 
á  milli  ættanna. 

Steinþór  bjó  á  Eyri  (nú  Hallbjarnareyri)  i  Eyrarsveit, 
en  Pórður  blígur  á  Knerri  i  Breiðuvik  og  formóður  á  Bakka 
í  Helgafellssveit.  Steinþór  kemur  lítið  við  söguna  fyr  en 
997,  en  hans  er  fyrst  getið  980.  Hann  var  þá  frumvaxta 
og  hafði  eigi  átt  hlut  i  neinum  málaferlum,  er  mál  varð  um 


')  Sbr.  Eyrb.  28/49.  ^)  Eyrb.  7/8,    12/14;    Ldn.   9/91-92,    10/94; 

Hksb.  69/29-30;  Stb.  81/151,  sbr.  Sturl.  I,  1/88,  Sturl.s  I,  123.  í  Mb. 
21/238  ^Ldn.*)  er  ætt  þeirra  talin  öðru  vísi;  sonur  Vestars  og  maður 
Helgu  Kjallaksdóttur  er  nefndur  Porleikr  geir.  feirra  sonur  Porleikur 
var  giptur  Puríði  Auðunardóttur  og  átti  fjóra  syni;  en  i  stað  Steinþórs 
er  einn  þeirra  nefndur  Porleikur.  Af  þessu  og  því  litla,  sem  segir  í 
Lax.  3/6  um  ættina,  hefur  Björn  M.  Ólsen  getið  til  að  Steinþór  á  Eyri 
hafi  verið  föðurbróðir  þeirra  Pórðar  bligs  og  bræðra  hans,  en  bróðir 
I*orláks  Porleikssonar  (eða  Ásgeirssonar  eplir  Eyrb.  12/14),  en  raóðir 
Steinþórs  hafi  verið  Helga  Kjallaksdóttir,  sbr.  Aarb.  f.  n.  Oldkh.  1905, 
bls.  87— 93;  en  hann  hefur  nú  fallið  frá  þessari  tilgátu,  Aarb.  f.  n.  Oldkh. 
1908,  bls.  206. 


Eyrbyggjar.  Álptfirðingau  og  Breiðvíkingar.  469 

víg  Vigfúss  í  Drápuhlíð  (983).  Litlu  síðar  veittu  Porlákssynir 
Breiðvikingum  að  máli.  ^) 

Vorið  997  bað  Porleifur  kimbi  Porbrantlsson  úr  Álpta- 
firði  á  Pórsnesþingi  Helgu  forláksdóttur  á  Eyri.  Pórður 
bligur  bróðir  hennar  tók  því  svo,  að  hann  brá  Porleifi  um 
högg  af  grautarþvöru,  sem  hann  hafði  fengið  þremur  árum 
áður  í  Noregi  og  enn  var  óhefnt.  Daginn  eptir  hefndi  Por- 
leifur  sin  á  í*órði  með  því  að  kasta  sandtorfu  í  hnakkann 
á  honum  svo  fast  að  hann  fjell.  Porlákssynir  brugðu  sverð- 
um  og  vildu  hefna  sín,  en  þeir  voi'u  brátt  skildir.  Steinþór 
var  eigi  viðstaddur,  er  þetta  bar  við,  en  hann  og  Snorri 
goði  gerðu  síðar  um  mál  þetta.^) 

Um  þetta  leyti  voru  uppi  í  Breiðuvik  bræður  tveir,  sem 
koma  við  sögu  þessa.  Annar  þeirra  hjet  Björn  og  var 
kallaður  Breiðvikingakappi,  en  hinn  Arnbjörn  hinn 
sterki.  Peir  voru  Asbrandssynir.  Arnbjörn  hafði  lostið 
Porleif  kimba  högg  það,  sem  Pórður  bligur  brá  honum  um, 
og  nú  ætlaði  hann  að  hefna  sín  fyrir  höggið.  Hann  reið  þvi 
með  bræðrum  sinum  að  Bakka  i  Hraunhöfn,  þar  sem  Arn- 
björn  hafði  reist  bú,  en  Snorri  goði  var  þar  á  ferð  og  reið 
eptir  þeim.  Pá  er  hann  kom  á  Bakka,  voru  þeir  Porleifur 
að  rjúfa  húsin  að  Arnbirni,  en  hann  bað  þá  frá  að  hverfa.^) 

Um  haustið  sendu  í*orbrandssynir  Egil  þræl  sinn  flugu- 
ferð  til  Asbrandssona  og  Pórðar  bligs;  þeir  voru  þá  að 
knattleik  að  Leikskálavöllum  i  Breiðuvik;  skyldi  þrællinn 
vinna  það  til  frelsis  sjer  að  drepa  einhvern  þeirra.  En 
þrælnum  vildi  slys  tii,  og  þeir  Björn  tóku  hann  höndum, 
höfðu  af  honum  sannar  sögur  og  drápu  siðan. 

I'á  voru  það  lög,  ef  maður  drap  þræl  fyrir  manni.  að 
færa  skyldi  eigandanum  heim  þrælsgjöldin,  tólf  aura  silfurs 
og  hefja  ferð  sína  fyrir  hina  þriðju  sól  eptir  vig  þrælsins. 
Ef  þessu  boði  var  fullnægt,  mátti  eigi  hefja  málsókn  um  vig 
þrælsins.*) 


>)  Eyrb.  18/21,  27/43-44.  29/51,  40/71,  43,79.  *)  Eyrb.  41/74-7.5. 

=»)  Eyrb.  39,70,  42/75—76:  um  Björn  sjá  Eyrb.  22/35.  29/.50-52.      *)  Eyrb. 
43/79.    fetta  bafa  verið  eldri  lög.   Pau  eru  eigi  til  í  Grágás,  en  ákvæðin 


470  Söguöldiii. 

Breiðvíkingar  tóku  því  það  ráð  að  færa  Porbrandsson- 
iini  þegar  þrælsgjöldin.  f*eir  fóru  saman  30  frá  leiknum 
norður  um  Breiðuvikurheiði  og  gistu  að  Eyri.  Paðan  fór 
Steinþór  með  þeim  með  30  manna  og  urðu  þeir  alls  SO 
manna,  er  þeir  Víga-Styr  og  Vermundur  hinn  mjóvi  höfðu 
komið  til  liðs  við  þá.  Steinþór  sendi  þá  mann  til  Helga- 
fells,  til  að  vita  hvað  Snorri  goði  tæki  til  ráða,  en  hann 
sat  í  öndvegi  eins  og  um  ekkert  væri  að  vera.  Steinþór 
hugði  þá  að  hann  ætlaði  eigi  að  skipta  sjer  af  ferð  þeirra 
og  Ijet  þá  bræður.  Björn  Breiðvikingakappa  og  Arnbjörn, 
vera  eptir  með  fjórðung  liðsins. 

En  er  Steinþór  kom  á  Kársstaði  i  Álptafirði  var  Snorri 
goði  þar  fyrir.  Hann  hafði  sent  nábúum  sinum  orð,  er  hann 
frjetti  til  ferða  Steinþórs.  og  farið  með  lið  sitt  sjóleið  inn 
Álptaíjörð.  er  seudimaður  Steinþórs  var  farinn:  hafði  hann 
og  Porbrandssynir  80  manna.  Snorri  vildi  lofa  Steinþóri  að 
ná  lögum.  og  gekk  því  inu  með  alt  liðið.  svo  að  eigi  yrðu 
vandræði  af  vaustillingu  manna.  Steinþór  festi  þrælsgjöldin 
á  hurðarklofann  og  nefndi  votta  að  þau  væru  færð  að  lög- 
um.  Heiniakona  ein  heyrði  það  og  gekk  í  stofu  og  sagði 
hve  vel  honum  hefði  mælst.  En  þá  fjekk  Porleifur  kimbi 
eigi  stilt  sig  og  hljóp  i'it  og  lagði  spjóti  til  Pórðar  blígs  og 
særði  hann  i  öxlina.  Bræður  f^orleifs  og  menn  þeirra  hlupu 
út  á  eptir  honum,  og  hófst  þá  bardagi  i  túninu.  Snorri 
goði  fjekk  þó  stöðvað  hann  bráðlega  og  riðu  þeir  Steinþór 
burt.  En  i  bardaga  þessum  varð  f*óroddur  Snorrason 
sár;  hann  var  þá  tolf  vetra  og  hafði  Steinþór  sært  hann. 
Pá  er  Snorri  varð  þess  vis.  veitti  hann  Steinþóri  eptirför 
og  börðust  þeir  þar  skamt  frá  i  skriðu  uokkurri.  er  Geirvör 
heitir.  Víga-Styr  vann  þar  fyrst  víg  og  vá  mann  einn  úr 
íiokki  Snorra.  En  er  Snorri  sá  það,  brá  hann  honum  um 
að  hann  skyldi  hefna  svo  dóttursonar  sins.  Styr  skipti  þá 
um  skildi  sinum  og  gekk  i  lið  með  Snorra  goða  og  drap 
annan  mann  úr  liði  Steinþórs. 


i  Grág.  II.  .379  395.  um  að  bjóða  ayöld  fyrir  þræl?  Tig  á  hálfum  mánuði 
hinum  næsta,  minna  á  þetta  og  ganga  í  líka  átt. 


Bardagi  í  Álptafirði  og  í  Vigrafirði.  471 

Bardagi  þessi  var  harður  en  eigi  langur,  þvi  að  þeir 
feðgar  úr  Langadal,  Áslákur  og  Illugi  liinn  rammi  komu 
með  30  manna  og  skildu  þá  með  aðstoð  Vermundar  liins 
mjóva.  Steinþór  liafði  barist  i  öndverðum  flokki  og  sótt 
þar  mest  að  sem  Snorri  var  fyrir.  Hann  var  auðsjáanlega 
mjög  reiður  Snorra,  því  að  honum  mun  hafa  þótt  hann  hafa 
beitt  sig  brögðum.  Pá  er  Snorri  rjetti  fram  höndina  til 
griðasölu,  er  sagt  að  hann  haíi  höggið  á  hana,  en  höggið 
kom  í  stallahringinn,  svo  Snorri  varð  eigi  sár.  t*á  kaliaði 
Póroddur  Porbrandsson  að  þeir  skyldu  eigi  Ijetta  fyr  en 
allir  Porlákssynir  væru  drepnir;  en  Snorri  goði  kvað  grið 
skyldu  haldast,  ef  Steinþór  vildi;  voru  þá  sett  grið  með 
mönnum  þangað  til  hver  kæmi  heim  tii  sin. 

En  nú  er  að  segja  frá  Breiðvíkingum,  að  þeir  spurðu 
brátt  að  Snorri  goði  hefði  farið  með  fjölmenni  til  Alpta- 
fjarðar.  Peir  riðu  þá  eptir  Steinþóri  sem  ákafast  og  voru 
þeir  á  IJlfarsfellshálsi,  þá  er  bardaginn  var  i  skriðunni;  var 
það  sumra  sögn  að  Snorri  goði  hafi  sjeð  þá  Björn  koma  og 
fyrir  þvi  verið  svo  auðveldur  í  griðasölunni  við  Steinþór; 
en  landslagið  virðist  benda  á  að  svo  hafi  varla  getað  verið.^) 
Breiðvíkingar  mættu  þeim  Steinþóri  á  Örlygsstöðum.  Sagan 
segir  að  Björn  hafi  þá  viljað  að  snúið  væri  aptur  á  móti 
þeim  Snorra,  en  Steinþór  rjeð  að  griðin  voru  haldin. 

Bardagi  þessi  er  kendur  við  Álptafjörð.  I  honum 
íjellu  fimm  menn  af  Steinþóri  og  tveir  af  Snorra  goða;  en 
margir  urðu  sárir  af  hvorumtveggjum.'^) 

Griðin  stóðu  eigi  lengur  en  þangað  til  menn  voru  konmir 
heim  frá  fundinum,  og  voru  þvi  dylgjur  miklar  með  mönn- 
um.  Um  veturinn  fyrir  jól  ætlaði  Steinþór  að  sækja  tein- 
æring,  sem  hann  átti  i  Pingskálanesi.  ^)  Peir  voru  alls  niu 
saman  og  gengu  Vigrafjörð  á  is.  í*ar  mættu  þeir  Pov- 
brandssonum  við  sjötta  mann  á  leið  til  Helgafells.  feir 
hlupu    þar    í   sker   eitt    og   höfðu    þar   vígi    gott.      Pá    er 


M  Káluud,  Isl.  1.  453.  *)  Eyrb.  43—44/76—84.  *)  tað  er  austau 
á  I*órsuesi,  vestan  tii  viö  uiynui  Alptatjarðar,  sbr.  W,  G.  Collingwood 
and  Jón  Stefáussou,  Saga-steads  of  Iceiand,  bls.  83. 


472  Sögiiöldin. 

Porlákssynir  fóru  frani  hjá,  skaut  í'orleifur  kimbi  þegar 
spjóti  i  flokk  þeirra  og  koni  það  á  Bergþór  Þorláksson 
miðjan.  Eyrbyggjar  sóttu  nú  að  og  lijó  Steinþór  fót  undan 
Porleifi  kimba  en  vá  Freystein  bófa,  fóstbróður  þeirra 
Porbrandssona,  ^)  og  svo  lauk  að  þeir  bræður  fjellu  þar  allir 
af  sárum.  Steinþór  vildi  eigi  vega  að  liggjandi  mönnum 
og  hjelt  burt. 

Sauðamaðm'  Snorra  hafði  sjeð  bardagann  og  sagði  hon- 
um.  Snorri  brá  við  skjótt  og  flutti  Porbrandssyni  heim  að 
Helgafelli  og  græddi  þá  alla'^) 

Eptir  þetta  var  atfaralaust  með  mönnum  um  veturinn, 
en  það  horfði  til  vandræða,  ef  þeir  menn  væru  ósáttir,  sem 
göfgastir  voru  þar  á  nesinu.  Um  vorið  er  leið  að  stefnu- 
dögum,  mátti  vænla  þess  að  ófriðurinn  mundi  byrja  að  nýju. 
En  þá  gekst  Vermundur  hinn  mjóvi  fyrir  því  og  ýmsir  góð- 
gjarnir  menn  með  honum  að  grið  væru  sett  og  að  sættir 
kæmust  á.  Málin  voru  lögð  í  gjörð  og  var  Vermundur  fyrir 
henni,  og  lauk  hann  upp  gjörðinni  á  Pórsnesþingi  um  vorið 
(998).  Mannalátum  var  jafnað  saman  og  sömuleiðis  sárum 
og  atferðum,  en  skakki  sá  bættur,  sem  þótti  á  vera.  Svo 
virðist  sem  Vermundi  hati  tekist  vel  að  gera  um  mál  þessi, 
þvi  að  sætt  þessi  hjelst  meðan  þeir  Steinþór  og  Snorri 
lifðu.^)  Nokkru  eptir  þessa  .sætt  fór  I*orleifur  kimbi,  sem 
verið  hafði  hinn  mesti  ófriðarseggur,  og  Snorri  bróðir  hans 
til  Grænlands.^) 

Hið  sama  sumar  sem  Eyrbyggjar  og  Álptfirðingar  sætt- 
ust,  fór  Snorri  goði  að  Birni  Breiðvíkingakappa  að  Kambi 
og  ætlaði  að  taka  hann  af  lífi  fyrir  það,  að  hann  átti  óhæfi- 
legt  vinfengi  við  Puríði  húsfreyju  að  Fróða,  hálfsystur 
Snorra  goða.  Björn  var  að  smíðum,  er  Snorra  bar  þar  að 
garði.  Hann  hafði  eigi  vopn  hjá  sjer  nema  litla  öxi  og 
tálguknif  mikinn.  Pá  er  hann  sá  þá  Snorra,  gekk  hann 
snúðugt  á  móti  þeim.  Hann  tók  annari  hendi  i  kápuermi 
Snorra,   en   hinni    hendi    hnefaði  hann   knífinn  sem  honum 


')  Eyrb.  31/54.       ^)  Eyrb.  45/84-88.        »)  Eyrb.  46/88-89.      *)  Sjá 
að  framan  bls.  267,  278  o.  ef. 


Sætlir.    Atför  að  Birni  Kreiðvíkingakappa.  473 

var  hægast  að  leggja  fyrir  brjóst  Snorra,  ef  honum  sýndist 
það  ráð.  Már  Hallvarðsson  var  ætlaður  til  áverka  við  Björn, 
en  honum  íjellust  hendur,  er  hann  sá  hve  skjótlegur  Björn 
var  til  meins  við  Snorra.  Björn  sneri  á  leið  með  þeim,  en 
slepti  eigi  tökum  fyr  en  Snorri  hafði  heitið  honum  griðum. 
Snorri  bað  hann  að  glepja  eigi  systur  sína.  Björn  tók  þvi 
vel,  og  til  þess  að  vera  viss  um  að  freistast  eigi  til  að  finna 
hana,  tók  hann  sjer  far  í  Hraunhöfn  um  sumarið  (998).  ?eir 
urðu  siðbúnir  og  fengu  landnyrðing;  spurðist  þvi  aldrei  til 
þeirra  austan  hafs.  En  löngu  síðar  myndaðist  sú  sögusögn, 
að  Guðleifur  Guðlaugsson  úr  Straumíirði  hefði  ofarlega 
á  dögum  Ólafs  hins  helga  hrakist  á  siglingu  frá  írlandi  langt 
vestur  i  haf  og  í  útsuður,  og  komið  þá  til  ókunnugs  lands; 
þar  hafi  hann  hitt  gamlan  mann,  sem  sagan  segir  að  hafi 
verið  Björn  Breiðvíkingur,  og  hafi  hann  bjargað  lífi  þeirra 
Guðleifs.  ^)  Sögusögn  þessi  er  ein  af  sögnum  þeim,  sem 
mynduðust  á  miðöldunum  um  ókunnugt  írskt  land  vestur  af 
írlandi.2) 

Snorri  goði  naut  nú  friðar  við  nágranna  sína  á  meðan 
hann  bjó  að  Helgafelli,  en  þaðan  flutti  hann  búferlum  hjer 
um  bil  tiu  árum  siðar  að  Tungu  í  Sælingsdai  (liklega  vorið 
10U8).  Pá  er  kristni  var  í  lög  tekin  vakti  haun  almenna  at- 
hygli  á  alþingi  sökum  hins  viturlega  svars  sins  um  reiði 
goðanna,  og  hann  gerðist  þá  hinn  helsti  stuðningsmaður 
kristninnar  á  Vesturlandi.  I  þjóðsögunni  um  Fróðárundur  er 
hann  líka  látinn  leggja  á  ráðin  til  þess  að  koma  af  reim- 
leikunum  að  Fróðá.  ^) 

Eins  og  fyr  er  sagt  komst  Snorri  goði  í  deilur  við  Borg- 
firðinga  og  var  Þorsteinn  Porgilsson  úr  Hafsfjarðarey  i  liði 
með  Illuga  svarta  tengdaföður  sinum.  Fyrir  það  reiddist 
Snorri  lionuni.  Porsteinn  var  af  ætt  Rauðmelinga,  íjórði 
maður  frá  Selþóri,  og  einn  af  þeim  goðum,  sem  áttu  að 
sækja  Pórsnesþing.  Vorið  eptir  fundust  þeir  Snorri  á  ?órs- 
nesþingi  og  hafði  Porsteinn  búið  nokkur  mál  til  þings.   Synir 


1)  Eyrb.  47/88-91,  64/119-122.        *)  Sbr.  að  framan  bls.  285-286. 
»)  Eyrb.  55/101-102. 


474  Söguöldin. 

Snorra  og  frændar  Viga-Styrs  eggjuðii  hann  þá  á  að  eyða 
málum  íyrir  honum  og  gjalda  honum  fyrir  þá  svívirðingu, 
sem  þeir  Illugi  höfðu  gjört  Snorra  sumarið  áður.  Pá  er 
f*orsteinn  vildi  ílytja  mál  sin  og  ganga  að  vorþingisdóminum, 
gekk  Snorri  með  mönnum  sinum  alvopnuðum  fram  á  milli 
dómsins  og  Rauðmelinga.  svo  að  þeir  náðu  eigi  að  komast 
að  dómnum.  Þá  tókst  bardagi  með  þeim,  og  fjellu  sjö 
menn  af  f'orsteini  og  margir  urðu  sárir  af  hvorumtveggjum, 
áður  en  vinir  þeirra  gátu  skiHð  þá  og  komið  á  griðum.  Á 
mál  þessi  var  sætst  þegar  á  þingiuu.  og  var  Snorri  „ósmár 
i  ölluni  sáttmálum".  þvi  að  hann  vildi  eigi  að  mál  þessi 
kæmu  til  alþingis.  Hann  átti  þá  að  svara  þar  fyrir  vig 
Porsteins  Gíslasonar  og  sonar  hans  og  þótti  það  nóg. 

f*orsteinn  Porgilsson  hafði  að  visu  fram  öll  mál  sin  á 
Pórsnesþingi.  þvi  að  svo  var  til  skilið  i  sætt  þeirra  Snorra. 
en  hann  fann  til  þess  að  hann  hafði  orðið  aílvani  fyrir 
Snorrungum  og  vildi  eigi  franivegis  eiga  hlut  sinn  undir 
þeim.  Fyrir  þvi  tók  hann  uni  .-umarið  _Rauðmelinga  goð- 
orð  úr  Pórsnesþingi"  og  tók  upp  með  frændum  sinum  þing 
i  Straumfirði  eins  og  fyr  er  sagt.  ^ 

Snorri  goði  kemur  allopt  við  mál  manna  eptir  þetta. 
bæði  i  hjeraði  og  á  alþingi,  eins  og  enn  mun  verða  minst 
nokkuð  á,  að  þvi  leyti  sem  þess  hefur  eigi  þegar  veiið 
getið.  Hann  bjó  23  vetur  i  Tungu  eða  til  dauðadags. -)  og 
segir  sagan  að  bann  hefði  _fyrst  heldr  öfundsamt  setr,  meðan 
þeir  lifðu  stórbokkarnir.  Porsteinn  Kuggason  ok  Porgils 
Hölluson,  ok  enn  fleiri  hinir  stærri  menn.  þeir  er  úvinir 
hans  voru".  Snorri  varð  ráðbani  Porgils  HöUusonar  liklega 
rjett  eptir  að  hann  flutti  aö  Tungu.^)  en  Porsteinn  Kuggason 
Qell  frá  að  eins  tjórum  eða  tinim  vetrum  fyr  en  Snorri. 
?að  getur  verið  að  þeir  hati  átt  í  deilum,  þótt  sögurnar 
greini  eigi  af  þeim;  orð  Grettlu  benda  á.  að  eigi  hati  ávalt 
verið  vel  með  þeim.^) 


>)    Eyrb.  56  103—105;    sbr.  að  framan  bis.  429-430.  *)  í  Eyrb. 

65,122,  125  segir  að  hann  hafi  búið  þar  21)  vetur.  en  haun  bjó  þar  lengur. 
^)  Lax.  67,246—248.  *j  Grett,  49  ITs— 179,  67  248.  68,244;  Ann  I.  III 
IV  a027). 


Snorri  goði.  475 

Hins  vegar  má  ætla  að  orð  Eyrbyggju  um,  að  óvinsældir 
Snorra  hafi  minkað,  þá  er  liann  tók  að  eldast,  sjeu  rjett. 
Öfundarmenn  hans  fækkuðu;  og  er  börn  hans  uxu  upp,  batt 
hann  tengdir  við  hina  helstu  menn  i  Breiðafirði  og  viðar, 
þvi  að  hann  átti  fjölda  barna,  eigi  minna  en  niu  dætur,  er 
giptust,  og  tíu  syni,  er  upp  komust.  Er  þeirra  vensla  getið 
viða  í  Landnámu  og  einnig  i  Eyrbyggju.  En  þess  ber  þó 
að  gæta  að  mörg  af  börnum  Snorra  urðu  fyrst  uppkomin, 
þá  er  hann  var  fallinn  frá. 

Snorri  andaðist  i  Sælingsdalstungu  vorið  1031  og  var 
hann  þá  hjer  um  bil  67  ára.^) 


Niðjar  Þórðar  gellis.    Laxdælir  og  Guðrún 
Ósvífrsdóttir. 

Laxdæla  saga  er  sú  af  hinum  fornu  ættarsögum,  sem 
nær  um  lengst  skeið  á  íslandi.  Eins  og  Egils  saga  og  Eyr- 
byggja  hefst  hún  fyrir  landnám,  en  Egils  sögu  lýkur  um 
árið  1000  og  úr  Eyrbyggju  dettur  botninn  nokkru  eptir  að 
Snorri  goði  flutti  að  Sælingsdalstungu ;  þó  er  þar  skýrt  frá 
andláti  hans  og  börnum  og  giptingu  þeirra.  En  Laxdæla 
saga  þrýtur  eigi  fyr  en  við  lok  sögualdarinnar,  og  hún  segir 
allitarlega  af  fjórum  ættliðum  i  þeirri  kynkvisl  Ketils  flatnefs, 
sem  staðfestist  i  Dölunum,  þótt  flest  greini  hún  af  Kjartani 
Olafssyni  og  Guðrúnu  Ósvifrsdóttur.  Fyrir  þvi  eru  Dalirnir 
alla  söguöldina  eitt  af  hinum  sögurikustu  hjeruðum  landsins, 
einkum  Hvammssveitin  og  Laxárdalurinn.  Eptir  daga  f*órð- 
ar  gellis  var  þó  enginn  höfðingi  i  Dölunum,    er   hefði  jafn- 


')  Eyrb.  65/122— 124,  sbr.  125- 126  (Mb.);  Lax.  78/286;  Grett  76/268; 
Aiin.  I,  in.  IV. 


476  Söguöldin. 

mikil  áhrif  á  stjórnarskipun  landsins  sem  hann;  en  höfð- 
ingahjón  seni  Ólafur  pái  og  Þorgerður  kona  hans,  fóstbræður 
sem  Kjartan  og  Bolii  og  hin  hörmulegu  forlög  þeirra,  og 
eigi  síst  kona  sem  Guðrún  Osvifrsdóttir  eru  öll  einkennileg 
og  merkileg  hver  á  sinn  hátt. 

Eptir  fráfall  Pórðar  gellis  virðist  ríki  hans  hafa  hnignað. 
Hann  Ijet  eptir  sig  þrjá  syni,  Eyjólf  hinn  gráa,  fórar- 
in  fylsenni^)  og  Porkel  kugga.  Af  þeim  var  Eyjólfur 
mestur  atkvæðamaður  og  er  hann  talinn  með  helstu  höfð- 
ingjum  landsins  981;  en  hann  fór  vestur  í  Arnarfjörð  og 
reisti  bú  i  Otrardal  um  960.  Hann  kemur  bæði  við  Gisla 
sögu  Súrssonar  og  fáeinar  aðrar  sögur,  en  við  sögu  Dala- 
manna  er  hans  eigi  getið.  Hann  átti  þrjá  syni,  og  var 
I'orkell  þeirra  merkastur.  Annar  sonur  hans  var  Bölverkur, 
faðir  Eyjólfs,  málaflutningsmanns  brennumanna,  ogGeUis 
lögsögumanns.  Eyjólfur  grái  varð  gamall  maður  og  var 
hann  skirður  í  elli,  þá  er  kristni  kom  á  Island.  ^)  Pórarinn 
fylsenni  bjó  i  Hvammi  eptir  föður  sinn  og  erfði  þar  hof 
eptir  hann  og  að  likindum  goðorð  hans  einnig,  en  hans  er 
þó  eigi  getið  að  neinu  sem  yfirmanns  þeirra  Dalamanna; 
heldur  telur  Laxdæla  Olaf  pá  mest  fyrir  Dalamönnum  í  þá 
tið.  Eptir  Pórarin  bjó  Skeggi  sonur  hans  í  Hvammi,  og 
er  hans  þar  getið  um  1014.^)  I'orkell  kuggi  I*órðarson  átti 
Puríði  Ásgeirsdóttur  æðikolls,  en  annars  fara  engar 
sögur  af  honum.  Hann  varð  eigi  gamall  maður.  Hann 
mun  hafa  búið  í  Ljárskógum,  rjett  við  Hvammsfjörðinn,  að 
norðanverðu  við  Laxárdalsmynni.  Par  bjó  Þorsteinn  sonur 
hans,    og   hafði  hann  tekið  við  búi,   þá  er  Kjartan  Olafsson 


')  Finnur  Jónsson  leiðir  auknefni  þetta  af  fyl,  folald.  Árb.  f. 
nord.  Oldkh.  1907,  bls.  198.  Björn  M.  Ólsen  ætlar  það  dregið  af  fýll, 
særuglsheili.  Árb.  f.  n.  Oldkh.  1908,  bls.  187.  í  orðabókum  yfir  forna- 
málið  er  fýll  eigi  talinn,  en  fýlingr  kemur  fyrir  í  fornum  kveðskap. 
Upp  í  sveitum  eru  folöld  algeng  en  fýlar  eigi.  í*eir  eru  í  eyjum  og^ 
fuglabjörgum.     Svo    var   einnig  i  fornöld.  *)  íslb.    19;    Ldn.    17/11.3, 

25/138.  28/147;  Lax.  7/15;  Eyrb.  13/15,  125.      ^)  Krist.  2/6.  sbr.  að  fram- 
an  bls.  324;  Lax.  37/132-134;  Korm.  12/26;  Grett.  26/102. 


Niðjar  Pórðar  gellis.    Laxdælir.  477 

var  veginn:  mun  Porkell  þá  hafa  verið  fallinn  frá,  þvi  að 
litlu  siðar  giptist  Steingrímur  Ólafsson  Puriði  ekkju  hans  ^) 

Aptur  á  móti  virðist  vegur  Laxdæla  hafa  verið  me.stur 
á  siðasta  íjórðungi  10.  aldar,  og  framan  af  11.  öld,  einkum 
á  meðan  Ólafs  Höskuldssonar  naut  við.  Hann  var  mikiU 
rausnarmaður.  Erfi  það,  sem  hann  gerði  með  bræðrum 
sinum  eptir  föður  þeirra,  var  orðlagt  og  einnig  hve  vel  hann 
húsaði  bæ  sinn.^)  Hann  mun  hafa  verið  einhver  hinn 
glæsilegasti  höfðingi  á  íslandi  i  sinni  tið;  hann  virðist  einnig 
hafa  verið  stjórnsamur  maður  og  reynt  að  eyða  vandræðum 
og  stilla  til  friðar  með  mönnum.  I  fyrstu  var  nokkur  fæð 
með  honum  og  forleiki  bróður  hans  út  af  dýrgripum, 
sem  faðir  þeirra  gaf  Ólafi  á  deyjanda  degi.  En  Olafur  bætti 
úr  þvi  með  þvi  að  taka  BoUa  son  Porleiks  til  fósturs.^) 

Pau  Ólafur  og  t*orgeröur  Egilsdóttir  áttu  mörg  börn. 
en  frægastur  sona  þeirra  var  Kjartan.^)  Hann  var  snemma 
afbragð  annara  manna  að  friðleik  og  vexti,  iþróttum  og 
styrkleik,  en  næstur  honum  þótti  Bolli  frændi  hans  vera 
þar  í  sveitinni.    I*eir  fóstbræður  unnust  mikið.°) 

Um  þetta  leyti  bjó  Ósvifur  hinn  spaki  Helgason 
að  Laugum  i  Sælingsdal.  Hann  var  þriðji  maður  frá  Birni 
austræna  og  voru  þeir  Ólafur  pái  báðir  komnir  af  Katli 
flatnef,  svo  að  þeir  voru  fjórða  og  fimta  að  frændsemi. 
Osvífur  átti  marga  syni;^)  var  nafnkendastur  þeirra  Ospakur, 


')  Lax.  40/140,  50/196,  52/200.  ^)  Lax.  29/98—99.  ')  Lax.  26 

—27/90-94.  *)  Lax.  24/83,  28/94  telur  börn  þeirra  Ólafs  níu:  Kjarlan. 
Steinþór,  Halldór,  Helgi.  Höskuldur,  Puriður.  Bergþóra,  Porgerður  og 
I*orbjörg  digra.  í  Ldn.  18/114  er  Helgi  og  Höskuldur  eigi  nefndir,  en 
tjórði  sonurinu  nefndur  Porbergur.  Af  dætrunum  er  Porgerður  eigi 
nefnd.  í  Eg.  78/283  eru  börn  þeirra  einnig  talin  sjö.  I  01.  Trygg. 
270  (=  Fms.  I,  123/249;  Flat.  L  219/266)  er  einn  sonur  þeirra  nefndur 
Egill.  í  Ldn.  s.  st.  er  sagt  að  Höskuldur  ætti  tvo  syni  með  Melkorku. 
Ólaf  pá  og  Helga.  »)  Lax.  28/95—96.  Gunnl.  1/191.  «)  í  Lax.  32/107, 
48/187  eru  Osvífrssynir  taldir  fimm:  Óspakur,  Helgi,  Vandráður,  Torráð- 
ur  og  I*orólfur,  og  eins  er  gert  í  Krist.  6/11,  en  þar  er  einn  þeirra 
nefndur  Áskell  en  Helga  slept.  í  Ldn.  11/95  eru  Ósvifrssynir  taldir 
sex:  Ospakur,  Pórólfur  og  Torráður  sem  i  Lax.  og  Krist.,  en  hinir  þrir 
eru  nefndir  Einar,  Porbjörn  og  Porkell.  sbr.  Hksb.  72/31;  Stb.  84/152. 
ösvífur  er  eigi  t^liuD  meö  höfðingjum  og  hefur  varla  verið  eins  merkur 


478  Söguöldin 

af   því    að    af   honum  voru    komnir  hinir  merkustu  menn  í 
Noregi,  Úlfur  stallari  og  niöjar  hans. 

Ósvífur  átti  einnig  eina  dóttur.  er  Guðrún  hjet.  Húd 
er  einhver  hin  nafnkunnasta  og  merkilegasta  kona,  seni: 
uppi  var  á  söguöldinni.  Hún  var  fjórgipt  og  mjög  reynd. 
Hún  lifði  fjórða  mann  sinn  lengi  og  varð  háöldruð.  Frá 
öllum  giptingum  hennar  segir  1  Laxdælu.  Skapi  hennar  er 
lýst,  ást,  öfund.  hatri  og  hefnd:  sömuleiðis  elliárum  hennar, 
iðrun  og  bænum,  trú  og  huggun.  Fyrir  því  er  fleira  kunnugt 
um  hana  en  flestar  aðrar  fornkonur  vorar,  enda  þótt  Laxdæla 
sje  miklu  fremur  söguleg  skáldsaga,  en  sönn  saga,  eigi  síst 
eptir  að  þau  Kjartan  og  Guðrún  koma  bæði  til  sögunnar. 

Guðrún  Ósvífrsdóttir  var  óvenjulega  miklum  og  mörgum 
hæflleikum  búin,  bæði  andlegum  og  likamlegum.  Hún  var 
fríð  sýnum  og  sómdi  sjer  kvenna  best.  Hún  var  skapmikiL 
örlynd  og  tilfinningarík.  Hún  var  sköpuð  til  að  elska;  hún 
var  aðlaðandi  og  gat  verið  mjög  yndisleg  og  jafnvel  tignar- 
leg,  en  hún  var  líka  kæn,  heiptúðug  og  hefndargjörn  og  vano 
því  ýms  mjög  ill  verk.  Hún  kunni  líka  að  stilla  sig,  jafnvel 
svo  undrun  sætir,  þá  er  henni  var  mikið  niðri  fyrir  og  hún 
vildi  ná  sjer  niðri  á  mönnum.  Hún  var  vitsmunakona,  en 
hún  notaði  eiginlega  eigi  vel  vit  sitt  fyr  en  á  efriárum,  þá 
er  lífsreynslan  hafði  kent  henni  það;  hins  vegar  komu  vits- 
munir  hennar  fram  þegar  á  yngri  árum,  svo  að  vitrum 
mönnum  þótti  snemma  ánægja  að  tala  við  hana,  enda  var 
hún  lika  vel  orði  farin.^) 

Guðrún  var  fædd  um  974.  f  á  er  hún  var  tvítug,  var 
hún  orðin  ekkja  í  annað  sinn.  Faðir  hennar  hafði  gipt 
hana  til  fjár  fimtán  vetra  gamla  auðugum  manni,  Porvaldi 
Halldórssyni  i  Garpsdal.  Guðrún  unni  honum  ekki  og 
var  honum  mjög  erfið.  Sagan  segir  að  hún  hafi  viljað  láta 
hann    eyða    ógrynni   Qár   til   þess   að   kaupa  gripi  fyrir  og 


maöur  eins  og  sumir  hafa  ællað  eptir  sögn  Laxdælu.    Hann  virðist  eigi 
bafa  verið  neinn  friðsemdarmaður  nje  sjerlegt  göfugmenni.    Hann  gipti 
dóttur   sína   til    fjár   og   hann    hjelt  eigi  sonum  sínum  frá  vandræðum. 
En  bann  þótti  stundum  forspár  og  bann  var  kallaður  hinn  spaki. 
')  Sbr.  Lax.  32/107. 


Guðrún  Ósvífrsdóttir.  479 

gersemar  handa  sjer.  Eptir  tvö  ár  skildi  hún  við  hann  og 
giptist  f*órði  Ingunnarsyni,  seni  hún  íjelvk  til  þe.ss  að 
skilja  við  konu  sina.  Pórður  var  sonur  Glúnis  skálds  Geira- 
sonar.  Hann  var  vaskur  maður  og  vel  að  .sjer  gjör.  Sam- 
búð  þeirra  hjóna  var  góð,  en  skammvinn,  því  að  tveimur 
árum  .siðar  druknaði  Pórður.  ^) 

Guðrúnu  varð  eðlilega  mikið  um  lát  manns  sins.  Hún 
var  þá  eigi  heil  og  var  komin  að  því  að  ala  annað  barn 
sitt.  Pað  var  sveinn,  sem  var  nefndur  Pórður  eptir  föður 
sínum.  Snorri  goði  bauð  henni  til  sæmdar  og  huggunar  að 
fóstra  barn  þetta  og  þá  hún  það. 

Guðrún  var  að  Laugum,  þá  er  þelta  var.  Hún  hafði 
farið  heim  til  föður  síns,  er  hún  fór  úr  Garpsdal,  og  þangað 
hafði  f  órður  flutt,  er  hann  gekk  að  eiga  hana,  og  bjó  hann 
þar  með  föður  hennar.  En  nú  segir  eigi  af  Guðrúnu  um 
hríð,  eigi  fyr  en  sorg  hennar  var  yíirunnin,  nýir  menn 
komnir  til  sögunnar  og  nýjar  vonir  og  ný  ást  vöknuð  hjá 
henni. 

Um  þetta  leyti  voru  synir  Ólafs  Höskuldssonar  í  Hjarð- 
arholti  og  Boili  fóstbróðir  þeirra  allir  uppkomnir  menn  eða 
frumvaxta.  Sagan  segir  að  þeir  Kjartan  og  Bolli  hafi  opt 
farið  til  Sælingsdalslaugar^)  og  hitt  þar  Guðrúnu.  Kjartani 
þótti  gott  að  tala  við  hana  og  henni  mun  eigi  heldur  hafa 
þótt  minna  varið  í  að  tala  við  hann,  sem  var  þá  hinn  frið- 
asti  og  glæsilegasti  maður  á  meðal  ungra  manna  á  íslandi. 
Segir  sagan  að  svo  hafi  hittst  á  að  Guðrún  hafi  jafnan  verið 
við  laugina,  þá  er  Kjartan  kom  þangað,  og  sýnir  það.  ef 
það  er  rjett,  hve  gjarnan  hún  hefur  viljað  að  fundum  þeirra 
bæri  saman.  Annars  mun  þeim  hafa  verið  kunnugt  hvort 
um  annað  og  þau  munu  að  líkindum  hafa  sjest  einhvern 
tima  áður  en  fundum  þeirra  bar  saman  við  laugina,  þvi  að 


»)  Lax.  34-/11.5-117,  32/108,  35-36/119-12.5;  Ldn.  21/128.  11/9.5-96. 
17/113,  20/234.  í  Ldn.  eru  bæði  börn  þeirra  nefnd.  Arnkatla  og  Pórður 
köttur,    en  Lax.  getur  að  eins  um  I*órð.  *)  Um  laugina  sjá  Kálund. 

Isl.  I,  479. 


480  Söguöldiu. 

vinátta  var   með    frændsemi  á  milli    feðra    þeirra,    og   þeir 
skiptust  árlega  á  heimboðum.  \) 

fau  Kjartan  og  Guðrún  urðu  brátt  ástfangin  hvort  af 
öðru,  en  annaðhvort  var  hann  eigi  eins  ákveðinn  1  tilfinn- 
ingum  sínum  og  hún,  eða  honum  var  eigi  enn  eins  Ijóst  um 
ást  sina  sem  henni,  þvi  hann  bað  hennar  eigi.  Hjá  honum 
kviknaði  líka  löngun  til  þe.ss  að  fara  utan  og  framast,  áður 
en  hann  bætti  ráð  sitt.  Hann  fór  því  suður  í  Borgarfjörð  og 
heimsótti  I'orstein  Egilsson  móðurbróður  sinn;  þar  tók  hann 
sjer  far  með  islenskum  farmanni,  er  Kálfur  hjet  og  var 
sonur  Asgeirs  æðikolls  ^)  Laxdæla  segir  að  Kjartan 
hafi  keypt  háift  skip  af  Kálfi  og  að  hann  hafi  ákveðið  utan- 
ferð  sína  án  vitundar  föður  síns;    er   það  að  líkindum  sagt 


')  Lax.   39/138-139,    sbr.    46/172.  *)  I    Ldn.  32/157—158;  Hksb. 

130/52;  Slb.  161,176  segir  að  Ásgeir  æðikollur  væri  sonur  Ön- 
undar  trjefóts  og  bróðir  Grettis.  forgeirs  flöskubaks  og  ?orgríms 
hærukolls,  afa  Grettis  hins  sterka.  í*ar  eru  börn  Asgeirs  æðikolls  talin 
þrjú,  Kálfur,  Hrefna,  er  Kjartan  átti,  og  Puríður,  er  Porkell  kuggi 
átti  og  síðar  Steinþór  Ólafsson.  í  Lax.  40/140,  (Fins.  H.  158/23-24, 
Flat.  I,  258/309),  sbr.  Biskupa  ættir,  Isl.  I,  357-358,  er  sagt,  að  Ásgeir 
æðikollur  hati  búið  að  Asgeirsá  í  Víðidal  og  að  hann  væri  sonur  Auð- 
uuar  skökuls.  Rit  þessi  blanda  sainan  tveimur  mönnum,  Asgeiri 
æðikoll  Önundarsyni  og  Asgeiri  að  Asgeirsá,  syni  Auðunar  skökuls,  sem 
nefndur  er  í  Ldii.  1/171  —  172;  Hksb.  143/58;  Stb.  177/181  og  er  einn 
maður  gerður  úr  þeim  og  börn  þeirra  beggja  talin  börn  Asgeirs  að 
Ásgeirsá.  Hann  átti  Jórunni  Ingimundardóttur  hins  gamla.  Börn  þeirra 
eru  talin  þrjú  í  Ldn.:  forvaldur,  faðir  DöUu,  konu  Isleifs  biskups, 
Auðun,  faðir  Ásgeirs,  föður  Auðunar,  föður  Egils,  tengdasonar  Eyjólfs 
Guðmundssonar  á  Möðruvöllum,  og  Porbjörg  bekkjarbót  eða  bæjarbót. 
í  Vatn.  29/49  er  Jórunn  Ingimundardóttir  sögð  móðir  Kálfs  og  Hrefnu 
og  íorbjargar.  í  Grett.  11/26—27  er  ættum  þessum  blandað  saman  á 
þann  hátt,  að  Auðun  skökull  er  látinn  eiga  ekkju  Önundar  trjefóts,  sem 
er  þar  sagður  tvigiptur  og  þriggja  sona  faðir.  A  síðari  kona  hans  að 
hafa  verið  móðir  forgríms  hærukolls,  en  meö  Auðuni  skökli  á  hi'm 
að  hafa  eignast  Asgeir  að  Asgeirsá.  í*etta  hefur  vilt  ýmsa  visindamenn, 
en  það  er  engin  sönnun  fyrir  því,  að  þetta  sje  rjett,  og  það  er  á  móti 
frásögn  Ldn.,  sem  greinir  rjett  ættir  þessar  í  sundur.  I  þætti  af  Por- 
steini  skelk,  Fms.  III,  199,  Flat.  I,  416,  er  Ásgeirunum  einnig  blandað 
saman  á  þann  hátt  að  Asgeir  Auðunarson  að  Asgeirsá  er  kallaður 
æðikollur,  en  það  var  auknefni  Asgeirs  Önundarsonar.  Um  ættir  þessar 
sjá  Björn  M.  Ólsen,  Árb.  f.  uord.  Oldkh.  1908,  bls.  211-221. 


Kjartan  og  Guðrúu.  481 

til  þess  að  gera  sem  mest  úr  Kjartani,  því  að  eigi  er  líklegt, 
að  hann  hafi  sjálfur  haft  fje  til  þess  að  kaupa  hálft  skip. 
Sagan  segir  einnig  að  bæði  föður  hans  og  Guðrúnu  þætti 
hann  hafa  ráðið  skjótt  ferð  sína.  Faðir  hans  kvaðst  þó  eigi 
mundu  bregða  henni  og  má  vera  að  söguritarinn  eigi  þar 
sjerstaklega  við  skipskaupið.  Kjartan  bað  Guðrúnu  að  láta 
sjer  þetta  eigi  mislika  og  lofaði  henni  að  gjöra  annan  hlut, 
svo  að  henni  þætti  vel.  Guðrún  bað  liann  þá  um  að  hún 
mætti  fara  utan  með  honum,  „því  at  ekki  ann  ek  Islandi". 
En  Kjartan  vildi  það  eigi,  og  bar  þvi  við  að  sögn  Laxdælu, 
að  bræður  hennar  væru  óráðnir  og  faðir  hennar  gamall,  og 
að  þeir  væru  allir  forsjá  sviptir,  ef  hún  færi  af  landi  brott. 
Pað  er  auðsætt  að  þetta  er  rangt.  því  að  bræður  hennar 
voru  orðnir  svo  þroskaðir  997,  að  þeir  sóttu  þá  Stefni  Por- 
gilsson  til  sektar  á  alþingi,  og  þó  tók  Óspakur,  sem  var 
■þeirra  elstur,  eigi  þátt  í  því.  Sagan  segir  einnig  að  Kjartan 
hafi  beöið  Guðrúnu  að  biða  sin  þrjá  vetur  og  að  hún  hafi 
engu  heitið  um  það.  Síðan  skildu  þau  svo,  að  sinn  veg 
þótti  hvoru  þeirra.  ^) 

Peir  Kjartan  og  Kálfur  Asgeirsson  fóru  utan  um  sum- 
arið,  og  var  Bolli  með  Kjartani  og  tiu  menn  aðrir  að  sögn 
Laxdælu.  Peir  komu  til  Niðaróss  og  voru  þar  um  veturinn. 
Par  tóku  þeir  kristni  og  komust  eptir  það  í  viðkjnningu 
við  Ólaf  konung  Tryggvason.^) 

Laxdæla  saga  segir  að  BoIIi  hafi  farið  út  til  íslands  með 
þeim  Gissuri  hvita  og  Hjalta  Skeggjasyni,  en  annars  staðar 
greinir  eigi  af  útkomu  hans.  ^)  Laxdæla  setur  utanferð  Kjart- 
ans  árið  99G,  en  útkomu  Bolla  999;  hún  lætur  Kjartan  sitja 
veturinn  eptir  í  gislingu  hjá  Olafi  konungi  og  frjettina  um 
kristnitökuna  koma  vorið  eptir  til  Noregs;  hafi  þá  allir  gisl- 
arnir  fengið  heimfararleyfi.    En   utanferð  Kjartans  var  eptir 


1)  Lax.  40/140—142.  sbr.  útdráttinn  úr  Lax.  i  Fms.  II,  159'24-25. 
')  Sjá  að  framan  l)ls.  :]69  o.  ef.  ')  Ef  svo  hefur  verið  er  það  þó  uæsta 
undarlegt.  að  Bolli  skyldi  eigi  bjóöa  sig  fram  af  heudi  kristiuua  manna 
með  Gesti  Oddleifssyni  fyrir  Veslíirðingaljórðimg:  en  vera  kaun  að  frá- 
sögn  Kristni  sögu  og  Olafs  sögu  hinnar  meiri  um  blót  heiðiuna  manua 
og  sigurgjöf  kristinna  manna  sje  eigi  áreiðauleg. 

31 


482  Söguöldin. 

sögn  Odds  miinks  998  og  eptir  sögu  Kristni  sögu  og  Snorra 
Sturlusonar  999;  svo  framarlega  sem  það  er  rjett  að  Ólafur 
Tryggvason  hafi  tekið  Islendinga  í  gislingu  eins  og  fyr  er 
sagt  og  að  Kjartan  hafi  verið  einn  af  þeim,  þá  hefur  hann 
farið  utan  annaðhvort  998  eða  999,  en  eigi  þá  er  Laxdæla 
segir  ^) 

Laxdæla  gefur  einnig  i  skyn,  að  Ingihjörgu  Tr^^ggva- 
dóttur  systur  konungs  hafi  litist  vel  á  Kjartan  og  segir  að 
vinátta  hafi  verið  á  milli  þeirra;  hafi  konungur  eigi  heldur 
ætlast  til  að  Kjartan  færi  til  Islands,  en  látið  hann  skilja  aö 
hann  mundi  gefa  honum  systur  sina.  Enn  fremur  lýsir 
sagan  skilnaði  þeirra  Kjartans  og  Ingibjargar;  á  konungs- 
dóttir  þá  að  hafa  látið  i  Ijós  óánægju  sina  við  Kjartan  yfir 
því  að  hann  færi  á  brott,  líkt  og  Guðrún  gerði,  en  á  miklu 
hóglegri  hátt  og  þýðari.  Segir  sagan,  að  hún  hafi  gefið 
honum  hvítan  motur  gullofinn  og  guðvefjarpoka  að  geyma 
hann  i  með  þeim  orðum,  að  hann  mundi  gefa  Guðrúnu 
Osvifrsdóttur  moturinn  að  beklvjargjöf.  Sagan  læiur  þau 
skilja  með  söknuði  og  blíðu.  ^) 

Laxdæla  segir  að  þetta  hafi  verið  vorið  eptir  að  kristni 
var  í  lög  tekin,  en  af  því  að  hún  segir  eigi  neitt  af  Olafi 
Tryggvasyni  eptir  þetta,  er  eigi  hægt  að  vita  með  vissu, 
hvort  höfundurinn  hefur  ætlað  að  þetta  hafi  verið  siðasta 
vorið,  sem  Olafur  konungur  lifði.     Pó  er  það  liklegt. 

Veturinn  999—1000,  sem  þeir  Gissur  og  Hjalti,  Kjartan 
og  að  sögn  Laxdælu  einnig  Bolli  Porleiksson,  voru  hjá  Olafi 
Tryggvasyni,  komu  sendimenn  frá  Rögnvaldi  jarli  Ulfssyni  á 
Vestra  Gautlandi  til  Ólafs  konungs  að  biðja  Ingibjargar 
systur  hans.  Konungur  tók  vei  erindi  þeirra,  og  Ijet  Rögn- 
vald  jarl  koma  til  móts  við  sig  sumarið  eptir.    Jarl  tók  þá 


^)  Tímatal  Laxdælu  er  m.jög  rangt,  sbr.  einkum  formála  Kr.  Ká- 
lunds  fyrir  fyrri  útgáfu  hans  af  Lax.  (Kbli.  1889—1891)  og  Safn  l,  340 
—351,  442—444,450—456.  Líklega  þarf  eigi  að  efast  um  þaö,  að  Ólafur 
Tryggvason  tiafi  tekið  nokkra  Islendinga  í  gislingu.  Um  Lax.  sjá  F. 
Jónsson,  Litteraturhist.  II,  444—453  og  A.  U.  Bááth,  Studier  öfver  kom- 
positionen  i  nágra  islðndska  attsagor.  Lund  1885,  bls.  42—88.  ^)  Lax. 
40—41/142-155,  43/159-162. 


Utanferð  Kjartans.og  Bolla.  483 

kristni,  og  konungur  gipti  honum  Ingibjörgu  systur  sína,  eins 
og  Sighvatur  skáld  getur  um  í  flokki  þeim,  er  hann  orti 
um  Erling  Skjálgsson.  ^)  Paö  eru  því  engin  likindi  til  að 
frásaga  Laxdælu  um  saradrátt  milli  konungsdóttur  og 
Kjartans  og  væntanlega  giptingu  þeirra  sje  sönn;  er  enda 
mjög  efasamt  að  hún  hafi  gefið  honum  moturinn,  en  ef 
svo  hefur  verið,  þá  hefur  hún  gefið  honuni  hann  á  annan 
hátt  en  Laxdæla  segir.  Aptur  á  móti  er  miklu  líklegra,  að 
Kjartan  hafi  sjálfur  keypt  motur  mjög  dýrmætan  og  ætlað 
að  gefa  Guðrúnu  hann,  er  hann  kæmi  aptur  til  Islands, 
og  gera  þá  „hlut,  svá  at  henni  þætti  vel";  má  slikt  ásamt 
söguburði  Bolla  hafa  gefið  tilefni  til  þess  að  sögusögnin 
um  moturinn  myndaðist. 

Pað  er  auðsætt  að  Bolli  hefur  orðið  ástfanginn  af  Guð- 
rúnu,  þá  er  hann  kom  til  Lauga.  Sökum  þess  hefur  hann, 
sem  ávalt  var  vanur  að  fylgja  Kjartani,  notað  tækifærið  til 
þess  að  fara  á  undan  honum  út  til  íslands,  þá  er  Kjartan 
var  tekinn  í  gislingu.  Skömmu  eptir  að  hann  var  kominn 
heim  í  Hjarðarholt,  reið  hann  til  Lauga  til  þess  að  heilsa 
þar  og  finna  Guðrúnu.  Hann  segir  henni  þá  hve  mikils 
Kjartan  sje  metinn  í  hirð  konungs  og  að  vinátta  sje  milli 
hans  og  Ingibjargar  konungssystur.  Hann  lætur  á  sjer  skilja 
að  Kjartan  muni  staðfestast  i  Noregi  og  „kvað  þat  nær  sinni 
ætlan  at  konungr  mundi  heldr  gipta  honum  Ingibjörgu  en 
láta  hann  lausan,  ef  þvi  væri  að  skipta'*.  Pótt  Bolla  hafi 
eigi  farist  orð  eins  og  sagan  segir,  er  þó  auðsætt,  að  hann 
hefur  sagt  Guðrúnu  ósatt  af  Kjartani,  til  þess  að  geta  fengið 
hennar  .sjálfur;  er  því  liklegt  að  hann  hafi  sagt  henni  að  hann 
ætti  að  fá  .systur  konungs,  og  að  .sagan  um  Kjartau  og  kon- 
ungsdóttur  hafi  myndast  af  oröum  hans  á  Islandi.  Eptir 
þetta  kom  Bolli  opt  til  Lauga  að  tala  við  Guðrúnu  og  siðar 
um  sumarið  tók  hann  að  biðja  liennar.  Guðrúnu  þótti  tíð- 
indi  þau  ill,  sem  Bolli  sagði  henni  af  Kjartani,  þótt  hún 
Ijeti  lítið  á  því  bera,  en  bónorði  Bolla  svaraði  hún  svo  í 
fyrstu,  að  hann  þyrfti  eigi  að  ræða  um  giptingu  við  sig.  þvi 


»)  Hkr.  II,  22/29  sbr.  28  nm..  G7/100-101;  Fnis.  II,  224/221,  241/284. 

31* 


484  Söguöldin. 

aö  hún  mundi  engum  manni  giptast  meðan  hún  spyrði 
Kjartan  á  liíi.  Siðar  um  sumarið  kom  þó  Bolli  með  mikiu 
föruneyti  að  biðja  hennar,  og  fjekk  hennar  fyrir  fylgi  föður 
hennar  og  bræðra;  en  Guðrún  var  þó  mjög  treg  til  þess 
segir  sagan.  Hvað  sem  satt  er  i  frásögn  þessari,  má  þó 
nærri  geta  að  Guðrúnu  hefur  runnið  i  skap  við  Kjartan;  er 
þvi  eigi  óliklegt  að  hefndargirnd  hennar  hafi  ráðið  nokkru, 
ef  til  vill  miklu,  er  hún  tók  Bolla.  Hún  var  ekkja  og  átti 
sjálf  að  ráða  sjer.  Hún  var  einnig  svo  mikil  fyrir  sjer  að 
hún  hefði  getað  fengið  vilja  sínum  framgengt,  ef  reiðin  og 
hefndarhugurinn  hefði  eigi  gjört  hana  veikari  fyrir.  Hins 
vegar  mátti  hún  vita  að  Kjartan  sat  eptir  i  gislingu.  því  að 
það  fór  eigi  leynt. 

Pau  Bolli  og  Guðrún  giptust  litki  síðar  um  veturnátta- 
skeið  aö  Laugum  og  flutti  hann  þá  þangað. 

I  Laxdælu  segir,  að  ekki  væri  margt  í  samförum  þeirra 
af  hendi  Guðrúnar,  en  það  er  eigi  alls  kostar  rjett.  Guðrún 
hefur  aÖ  likindum  verið  stirð  við  Bolla  stundum,  þá  er  hún 
fjekk  eigi  ráðið  við  skap  sitt,  harm  sinn  eptir  Kjartan  og 
afbrýðissemi.  En  Bolli  elskaði  Guðrúnu  og  var  henni  eptir- 
látur,  og  sjálf  var  hún  ástrik  að  eðlisfari.  Laxdæla  segir  að 
þau  ættu  tvo  syni,  en  af  Landnámu  sjest  að  þau  áttu  sex 
börn,  fjóra  syni  og  tvær  dætur,  og  þau  voru  eigi  gipt  lengur 
en  .sjö  ár,  og  ef  til  vill  eigi  svo  lengi.^) 

A  milli  útkomu  Bolla  og  Kjartans  hefur  liðið  einn  vetur 
eins  og  segir  i  Laxdælu;  að  öðrum  kosti  hefði  Kjartan  komið 
í  tæka  tið  til  að  fá  Guðrúnar.  Pótt  það  frjettist  til  Noregs 
sumariö  1000  að  kristni  væri  í  lög  tekin  á  íslandi,  er  ólik- 
legt  aö  þeir  Kjartan  og  Kálfur  hafi  verið  undir  það  búnir 
að  fara  þegar  til  Islands  um  haustið,  enda  var  það  eigi 
siður  að  leggja  um  hausttima  i  haf  til  íslands.  Pað  er  lík- 
lega  rjett  sem  segir  i  Laxdælu  að  þeir  Kjartan  og  Kálfur 
hafi  komið  út  saman,  og  það  virðist  hafa  verið  um  hásumar- 
skeið  lOOL  A  meðan  Kjartan  var  i  Noregi,  fór  Kálfur  kaup- 
ferð   til   Englands   og   mun  hann  ekki  hafa  lagt  fyr  af  stað 


')  Lax.  42—43/156—159,  52/198,  .56/211;  Ldn.  17/113. 


Kvonfang  Bolla,  útkoma  Kjartans.  485 

frá  Noregi  í  ferð  þá,  en  hann  hafði  tekið  kristni,  eða  líklega 
um  sama  leyti,  sem  Bolli  fór  til  íslands.^)  Kjartan  hefur 
því  verið  utan  tvo  vetur  (999— ]  001)  eða  i  mesta  lagi  þrjá 
(998—1001),  en  þó  líklega  aö  eins  tvo. 

Pá  er  Kjartan  kom  til  íslands,  spurði  hann  gjaforð 
Guðrúnar  og  brá  hann  sjer  eigi  við  þaó,  segir  sagan,  því 
að  slikt  þótti  eigi  karlmannlegt.  En  það  kom  þó  brátt  i 
Ijós,  að  hann  tók  sjer  missi  hennar  nærri.  Guðrúnu  þótti 
eigi  heldur  minna  fyrir  að  missa  hann  og  mælti  um  við 
Bolla,  að  hann  heföi  eigi  sagt  sjer  alt  satt  um  útkomu 
Kjartans.  Um  haustið  var  heimboð  að  Laugum  og  fór 
Kjartan  þangað  fyrir  bænastað  föður  síns.  Bolli  tók  honum 
með  bliðu  og  vildi  halda  vináttu  við  hann  og  bæta  það 
eptir  föngum,  sem  hann  hafði  brotið  við  hann,  því  að  i  raun 
rjettri  unni  liann  Kjartani  sem  bróður  sinum,  þótt  ást  hans 
til  Guðrúnar  væri  rikari.  Bolli  vildi  gefa  Kjartani  ágæt 
stóðhross,  og  þótti  slík  gjöf  mjug  virðuleg  i  þá  daga,  en 
Kjartan  var  eigi  slikt  mikilmenni.  að  hann  gæti  tekið  mót- 
gjörð  Bolla  með  fullkominni  rósemi  og  fyrirgefið  honum. 
Hann  var  þvi  afundinn  við  hann  og  vildi  eigi  þiggja  gjafir  af 
honum.  Um  veturinn  var  Kjartan  fár,  þangað  til  Puriður  systir 
hans  talaði  um  fyrir  honum  og  fjekk  hann  til  að  biðja  tlref  nu 
Ásgeirsdóttur,   systur   Kálfs,   og  giptust  þau  um  vorið.^) 

Kvonfang  Kjartans  hafði  afarmikil  áhrif  á  skap  og  at- 
ferli  Guðrúnar.  Hún  unni  Kjartani  og  var  ef  til  viU  eigi 
enn  vonlaus  um  að  fá  að  njóta  hans  þótt  seinna  væri.  Hún 
var  of  eigingjörn  og  metnaðarfull  til  þess  að  geta  tekiÖ 
giptingu  Kjartans  rjettilega;  þetta  kom  fram  um  haustið  í 
heimboði  að  Hjaröariiolti.  Par  heyrði  hún  Kjartan  segja, 
að  Hrefna  skyldi  sitja  i  öndvegi  og  vera  mest  metin.  Guð- 
rún  hafði  áður  skipað  þar  öndvegi.  og  nú  leit  hún  til 
Kjartans  og  brá  lit.  Astatilfinningar  hennar  snerust  upp  i 
afbrýði  og  öfund,  heipt  og  hefndargirni;  nú  tók  hún  aö  beita 
brögðum    og    undirferli   gegn    Hrefnu  og  Kjartaui.     I  veislu 


0   Lax.    41/152,    43/m  *)    Lax.    ii/KW.    44/165.    44  166—167, 

45/167—171. 


486  Söguöldin. 

þessari  stal  Pórólfiir,  yngsti  bróðir  hennar,  hinu  góða  sverði 
Kjartans,  sem  Ólafur  Tryggvason  hafði  gefið  honum;  er  mjög 
líklegt  aö  það  hafi  verið  aÖ  ráði  Guðrúnar  eða  að  minsta 
kosti  að  vitund  hennar  og  vilja.  Sverðið  fanst,  en  umgjörð 
þess  eigi,  og  gat  Kjartan  þvi  eigi  borið  það.  Litlu  siðar  um 
haustið  hvarf  af  völdum  Guðrúnar  motur  Hrefnu  í  heimboði 
að  Laugum,  því  að  hún  gat  eigi  þolað  að  Hrefna  skartaði 
með  honum.  Kjartan  talaði  þá  um  hvörf  þessi,  áður  en 
hann  fór  heim,  og  veik  máli  sinu  að  Bolla  að  sögn  sög- 
unnar.  Hann  var  eflaust  saklaus,  en  varð  nú  að  halda  uppi 
svörum  fyrir  sig  og  heimili  sitt.  Guðrún  svaraði  þá  Kjartani 
þrungin  af  reiði,  og  gaf  í  skyn,  að  hún  hefði  sett  ráð  til  að 
moturinn  skyldi  hverfa;  einnig  kvað  hún  að  sögn  Laxdælu, 
að  sjer  þætti  eigi  illa,  þótt  Hrefna  hefði  litla  búningsbót  af 
motrinum.  ^) 

Eptir  þetta  fyltist  Kjartan  svo  mikilli  heipt  í  garð  þeirra 
Laugamanna,  að  hann  fjekk  eigi  stilt  sig  nje  gætt  hófs.  Um 
veturinn  eptir  jól  fór  hann  með  60  manna  til  Lauga,  tók  allar 
dyr  á  húsum  og  sat  um  bæinn  og  dreitti  menn  inni  i  þrjár 
nætur.  í*etta  var  hin  mesta  svívirðing.  Nokkru  síðar  bann- 
aði  Kjartan  Pórarni  Pórissyni  1  Sælingsdalstungu  að 
selja  Bolla  land  sitt,  en  keypti  það  sjálfur  svo  að  fórarinn 
biði  engan  .skaða.  Fyrir  þetta  hvorttveggja  Ijet  Guðrún 
bræður  sína  og  Bolla  sitja  fyrir  Kjartani  við  niunda  mann 
i  Hafragili  i  Svínadal,  þá  er  hann  kom  við  þriðja  mann 
vestan  úr  Saurbæ.  Bolli  hafði  eigi  gleymt  írændsemi  við 
Kjartan  nje  ástúð  föður  hans  viö  sig  og  vildi  eigi  fara  að 
Kjartani.  En  Guðrún  neyddi  hann  til  þess  með  því  að  hóta 
honum  skilnaði  að  öðrum  kosti.  Hann  vildi  eigi  heldur 
vega  að  frænda  sinum  og  stóð  hjá  á  meðan  þelr  börðust. 
En  er  Ospakur  sá  að  þeir  bræður  mundu  eigi  bera  af 
Kjartani,  eggjaði  hann  Bolla.  Hann  brá  þá  sverði  og  veitti 
Kjartani  banasár.  En  hann  iðraðist  þess  þegar  og  settist 
undir  herðar  honurn  og  andaðist  hann  i  knjám  Bolla.  Hann 
færði  síðan  lík  Kjartans  og  Áns  fylgdarmanns  hans  heim  í 


1)  Lax.  46/171-179. 


Víg  Kjartans.  487 

Tungu.  Sagan  segir  að  þetta  hafi  verið  á  fimtudegi  í  páska- 
viku  og  bar  þann  dag  árið  1003  upp  á  1.  apríl.  en  það  ár 
mun  vig  Kjartans  hafa  verið.  *) 

Guðrún  Ijet  vel  yfir  vigi  Kjartans,  en  mest  þótti  henni 
vert,  „at  Hrefna  raundi  eigi  ganga  hlæjandi  at  sænginni  í 
kveld".  Pá  -segir  sagan  að  Bolli  hafi  reið.st  og  sagt:  „Ósýnt 
þykki  mér.  at  hún  fölni  meir  við  þessi  tiðindi  en  þú,  ok 
þat  grunar  mik,  at  þú  brygðir  þér  minnr  við,  þó  at  vér 
lægim  eptir  á  vigvellinum,    en   Kjartan  segði  frá  tiðindum". 

Guðrún  þakkaði  þá  Bolla  verkið  og  sefaði  reiði  hans. -) 

Ólafi  Höskuldssyni  varð  mikið  um  vig  sonar  sins,  en  þó 
tók  hann  þvi  með  slíkri  stillingu,  að  hann  bannaði  sonum 
sinum  að  fara  að  Bolia;  „er  mér  ekki  sonr  minn  at  bættri, 
þó  at  Bolli  sé  drepinn'*.  Aptur  á  móti  Ijet  hann  þá  fara 
til  móts  við  Pórhöllu  syni,  sem  voru  að  vigi  Kjartans  og 
sendir  voru  til  Snorra  goða  að  biðja  hann  liðs.  Olafssynir 
drápu  þá. 

Olafur  rjeð  einn  öllu  um  Qe  og  mannsektir  fyrir  vig 
Kjartans  og  gerði  hann  Ó.svifrssyni  seka  á  Pórsnesþingi. 
Til  þess  að  þeir  vieru  ferjandi  af  landi  brott  var  gefið  fje. 
og  máttu  þeir  eigi  koma  út  aptur  á  meðan  nokkur  bræðra 
Kjartans  væri  á  lifi  eða  Ásgeir  sonur  lians^)  Olafur  vildi 
eigi  dæma  Bolla  sekan  og  Ijet  hann  koma  Qe  fyrir  sig. 
Einnig  le^'fði  hann  honum  að  kaupa  Tungu,  en  sonum  hans 
likaði  illa  hlifð  hans  við  Bolla.*) 

Ólafur  pái  lifði  einungis  þijá  vetur  eptir  þetta.  og  gerð- 


')  Lax.  47— 49  179— 191:  Fms.  II.  23:^/2.56-2.57.  Elstii  annálar  setja 
víg  Kjartans  árið  1003.  Ann.  I,  III,  IV.  einnig  IX.  en  Ann.  V  og  VIII 
1004.  *)  Lax.  49  192.         ^)  í  Lax.  47/180,  ,50—51,196  er  þess  aö  eins 

getið  að  Kjartan  ætti  einn  son,  Asgeir.  en  i  Ldn.  18/114.  Stb.  10.5,1.59, 
sbr.  Ól.  Trygg.  270  (=  Fms.  I.  123/249)  er  sagt.  aö  þau  Kjartan  og 
Hrefna  ættu  tvo  sj'ni.  Asgeir  og  Skúm,  sbr.  einnig  ættartölur,  Ísl.  1. 
,358.  Petta  bendir  á  að  þau  hafi  veriö  lengur  gipt  en  segir  í  Lax.,  nema 
að  þeir  Ásgeir  og  Skiimur  hafi  verið  tviburar  eða  að  Skúmur  hafi  fæðst 
sjö  til  átta  mánuðum  eptir.víg  föður  sins.  Guðbr.  Vigfússon  ætlar  að 
Skúmur  hafi  verið  auknefni  Ásgeirs  og  að  Kjartan  hafi  einungis  átt 
einn  son.  Ástæðan.  sem  liann  færir  fyrir  þvi,  er  rOng.  Safn  I.  443. 
*)  Lax.  49-51/193-197. 


488  Söguöldin. 

ist  Halldór  sonur  hans  þá  bóndi  í  Hjarðarholti.  Hann 
virðist  einnig  hafa  fengið  goðorð  eptir  föður  sinn,  en  goð- 
orðin  verða  heldur  mörg  í  Þórsnesþingi  um  þetta  leyti,  ef 
marka  má  það,  sem  sögurnar  segja  um  þau;  hefur  þar  eigi 
alt  farið  að  lögum.^)  Porgerður  Egilsdóttir  lifði  mann  sinn 
og  bar  hún  þungan  heiptarhug  til  BoUa,  enda  var  him  skap- 
hörð.  ^)  Veturinn  eptir  andlát  Ólafs  reið  hún  með  sonum 
sinum  á  móts  við  Sælingsdalstungu,  sneri  hesti  sinum  upp 
að  bænum  og  spurði  þá  hvað  sá  bær  hjeti  og  hver  þar 
byggi;  eggjaði  hún  þá  síðan  svo  alvarlega,  að  þeir  fóru 
að  Bolla  um  sumarið  og  vógu  hann  (líkl.  1007  eða  jafnvel 
1006).'') 

Guðrún  sendi  menn  til  Snorra  goða  og  kom  hann  með 
60  manna  í  Tungu.  Hann  bauðst  til  að  leita  um  sættir,  en 
Guðrún  vildi  það  eigi.  Aptur  á  móti  bað  hún  Snorra  um 
að  skipta  bústöðum  við  sig.  svo  að  hún  sæti  eigi  samtýnis 
við  þá  Hjarðh^dtinga.  Snorri  goði  tók  því  vel  og  einu  eða 
jafnvel  tveimur  árum  .síðar  flutti  Guðrún  og  Ósvífur  faðir 
hennar  að  Helgafelli  en  Snorri  að  Sælingsdalstungu  (um  1008).*) 

Guðrún  var  þunguð  þá  er  Bolli  var  veginn  og  ól  nokkru 
síðar   sveinbarn,    sem  var    nefnt    Bolli    eptir    föður    sínum. 


')  Lax.  71/263,  .5.3/202.  Að  Olafur  pái  liafi  verið  goði  bendir  Korm. 
á,  12/26;  Lax.  37/133—134,  sbr.  132.  Auk  Snorra  goöa.  forsteins  f orgils- 
sonar  úr  Hafsfjarðarey  og  JDeirra  feðga  Ólafs  og  Halldórs  er  um  þessar 
mundir  í  Pórsnesþingi  getið  um  Pórarin  goða  úr  Langadal,  Lax. 
67/246.  Enn  fremur  munu  niðjar  fórðar  gellis  liafa  átt  goðorð,  og  er 
svo  að  sjá  af  Laxdælu  sem  forlíell  Eyjólfsson  haíi  haft  goðorð  nol<kru 
siðar  en  hjer  ræðir  um.  Um  980  var  Helgi  Hofgarðagoði  uppi  og 
bjó  hann  í  Hofgörðum  sunnan  á  Snæfellsnesi  og  sótti  Pórsnesþing. 
Hann  var  faðir  Bjarnar,  fööur  Gests,  föður  Skáld-Refs  (Hofgarða-Refs). 
Peir  feðgar  Bjíirn  og  Gestur  bjuggu  að  Hofgörðum  um  1000.  feir  hafa 
liklega  átt  goðorð  Helga.  nema  það  haíi  verið  komið  í  hendur  T*orsteins 
i  Hafsfjarðarey;  Eyrb.  16/19.  42/76:  Ldn.  7/82,  sbr.  6/79.  f orbjörn Vifils- 
son  á  Hellisvöllum,  utarlega  á  sunnanverðu  Snæfellsnesi,  er  kallaður 
goðorðsmaður,  en  hann  fór  í  lok  10.  aldar  til  Grænlands,  og  er  eigi 
sagt  hvað  varð  af  goðorði  hans,  ef  það  er  rjett  hermt,  að  hann  haíi  átt 
nokknð  goðorð  sem  vel  má  vera.     Eir.  r.  3/10.  ^)  Sbr.  Lax.  .52/199, 

er   hún    Ijet   drepa  forkel  á  Hafratindum.         *)    Lax.    53—55/200—209. 
*)  Lax.  .56/210—211;  Eyrb.  .56/103. 


Víg  Bolla  og  hefndir.  489 

Ni'i  segir  í  Laxdælu  að  Guðrún  biði  tólf  ár  með  hefndir  eptir 
Bolla.  þangað  til  Bolli  sonur  hennar,  seni  sagan  gumar  mest 
af,  væri  orðinn  svo  þroskaður  að  hann  gæti  tekið  þátt  i 
hefndinni,  en  við  það  kemst  sagan  í  bága  við  rjett  timatal 
og  við  giptingu  Guðrúnar  og  torkels  Eyjólfssonar  og  barn- 
eign  þeirra.  Frásögn  Laxdæhi  af  þessu  getur  eigi  verið 
rjett  og  er  eigi  heldur  anuað  en  tilbúningur  eða  skáldskapur 
um  sögulega  atburði.  ^) 

Guðrún  Ósvífrsdóttir  hugði  þegar  á  hefnd  eptir  Bolla; 
fyrir  því  fylgdi  hún  þeim  Halldóri  á  leið,  er  þeir  höfðu  vegið 
hann,  og  fyrir  því  vildi  hún  eigi  að  Snorri  leitaði  um  sættir 
og  fengi  bætur  fyrir  víg  Bolla.  En  hún  sá  að  hættulegt 
mundi  vera  fyrir  sig  að  sitja  i  nágrenni  við  Olafssyni.  ef 
hún  kæmi  fram  mannhefndum.  Sökum  þess  mun  hún  hafa 
beðið  með  hefndirnar  þau  missiri,  sem  hún  bjó  i  Tungu 
eptir  víg  Bolla.  En  er  hún  hafði  komið  sjer  fyrir  á  Helga- 
felli.  tók  hún  þegar  að  hugsa  um  hefnd  og  ráðfærði  sig  um 
það  við  Snorra  goða.  Guðrún  vildi  helst  iáta  hefndina  koma 
niður  á  einhverjum  Ólafssonum.  en  Snorri  bannaði  það  og 
kvað  mál  að  ættvíg  þessi  tækjust  af  Hann  sneri  hefndinni 
að  Helga  Harðbeinssyni.  sem  veitt  hafði  Bolla  banasár,  og 
lagði  á  ráðin. 

Guðrún  var  enn  eigi  nema  hjer  um  bil  34  ára  er  hún 
flutti  að  Helgafelli  og  þótti  hinn  besti  kvennkostur.  Pað 
var  því  eigi  óhklegt  að  menn  mundi  verða  til  aö  biðja 
hennar.  Um  þetta  leyti  bjó  Porgils  HöIIuson  i  Tungu  í 
Hörðudal  fyrir  sunnan  Hvammsfjörð.  Hann  var  son  Snorra 
Álfssonar  úr  Dölum,  en  var  kendur  við  móður  sina  Höllu 
Gestsdóttur  hins  spaka,  af  þvi  að  hún  lifði  lengur  en 
faðir  hans. -)  f*orgiIs  var  mikill  maður  og  friður,  en  fram- 
gjarn    og    enginn  jafnaðarmaður.     Hann  tók  brátt  að  hugsa 


')  fótt  Lax.  .skýri  rangt  frá  þessuni  atburönm  og  inörgum  einstök- 
um  alriðum,  lýsir  hún  þó  rjelt  liefndarhug  íslenskra  kvenna  i  fornöld 
og  því  er  þetta  nefnt  tijer  aö  framan.  bls.  134,  sem  dæmi  upp  á  hefndar- 
girnd  þeirra..  ^)  Lax.  57,i;21i  sbr.  Fms.  IL  l.')7/iíl  og  Glúm.  iOj'Si), 
Ldn.  18/115,  2.5/1^7;  Eyrb.  56/103-104. 


490  Söguöldiu. 

iini  Guörúnu,  er  hún  var  orðin  ekkja;  segir  sagan  að  liann 
vendi  komur  sínar  að  Helgafelli  og  byði  sig  til  umsýslu 
með  henni,  en  hún  tók  því  hóglega  og  gaf  honum  lítið  út 
á  það.  Með  þeim  Snorra  og  Porgilsi  var  heldur  fátt,  og 
gaf  Snorri  Guðrúnu  það  ráð  að  nota  Porgils  til  hefnda  og 
heita  honum  að  giptast  engum  manni  samlendum  öðrum  en 
honum.  Póií  Porgils  væri  dótturson  Gests  Oddleifssonar, 
aldavinar  Ósvífrs  Helgasonar,  íjellst  Guðrún  samt  þegar  á 
þessi  svikræði  og  íjekk  Porgils  til  þess  að  fara  að  Helga 
Harðbeinssyni  með  nokkra  menn  og  fella  hann.  En  er  hann 
kom  úr  þeirri  ferð  að  vitja  ráðahags  við  Guðrúnu,  kvaðst 
hún  ætia  að  giptast  í^orkeli  Eyjólfssyni,  sem  var  þá  erlendis. 
Siðan  var  Porgils  Hölluson  veginn  á  alþingi  að  ráðum  Snorra 
goða.^) 

Porkell  Eyjólfsson  hins  gráa  hafði  lengi  verið  í  förum 
og  grætt  mikið  fje;  gumar  Laxdæla  allmikið  af  rausn  hans 
og  auðlegð.  Pá  er  hann  kom  út  sama  sumar  sem  Porgils 
Hölluson  var  veginn,  giptist  hann  Guðrúnu  Osvífrsdóttur  að 
ráðum  Snorra  goða  (líkl.  1008  eða  1009)  og  var  þeirra  sonur 
Gellir.2) 

Þorkell  var  vinur  Snorra  goða  og  einnig  var  ástúð 
mikil  með  þeim  frændum,  f  orkeli  og  Porsteini  Kuggasyni  í 
Ljárskógum.  Á  meðan  þeir  voru  báðir  uppi,  hófst  aptur 
vegur  Diðja  I'orsteins  rauðs;  er  sagt  að  Porkell  hafi  verið 
annar  „ríkastr  maðr"  i  Breiðafirði  en  Snorri.    Svo  er  að  sjá 


')  Lax.  .59/218—222,  60— 6.Ó/222-244,  67/246-248.  Eyrb.  6.5/122. 
2)  Lax.  57-.58/212-218,  68-69/248—255.  Eptir  Lax.  hefði  gipting 
þeirra  átt  aö  vera  1020,  en  þá  var  Guðrún  eigi  yngri  en  46  ára.  Þau 
?orkel  áttu  tvö  börn,  Gelli  og  Rjúpu.  Ldn.  17/113.  í  Lax.  70/255 
er  Gellir  að  eins  nefndur.  I  Annálum  segir  að  hann  andaðist 
1073  og  í  Ann.  IV  að  ár  hans  væru  65.  Eptir  því  á  hanu  að  vera 
fæddur  1008  eða  jafnvel  snenima  á  ári  1009.  í*að  gæti  verið  að 
hjer  munaði  einu  ári  og  að  hann  hafi  að  eins  verið  komið  á  65.  árið, 
en  hins  vegar  sýnir  Heimskringla,  01.  s.  h.,  að  hann  getur  eigi  verið 
iæddur  síðar  en  1010.  Ef  það  er  satt,  að  Gunnar  fiðrandabani  haíi 
verið  að  Helgafelli,  þá  er  þau  forkell  giptust,  bendir  það  á  að  brúð- 
kaup  þeirra  hefur  eigi  verið  síðar  en  1008;  Lax.  69/2.52—255;  Guun.  s. 
6—7/209 — 211.     Áreiðanlega  vissu  um  þetta  er  eigi  hægt  að  fá. 


f  orkell  Eyjólfsson.  491 

af  Laxdælu.  seni  hann  hafi  átt  goðorð,  því  að  ura  Gelli  son 
hans  segir,  að  hann  tæki  mannaforráð  eptir  föður  sinn. 
Mun  Porkell  því  hafa  eignast  goðorð  forfeðra  sinna.  Hvamni- 
verja.  Einnig  segir  Laxdæla  að  hann  hafi  verið  hjeraðs- 
ríkur.  ^) 

Fyrir  víg  Bolla  höfðu  engar  bætur  koniið  og  eigi  hafði 
heldur  verið  á  það  sætst.  Sökum  þess  tóku  þeir  bræöur 
I'orleikur  og  Bolli,  er  þeir  voru  frumvaxta,  að  Imgsa  um 
að  fara  að  OJafssonum  og  hefna  föður  síns.  Snorri  goði 
komst  að  þvi,  og  er  hann  ^ekk  eigi  talið  þeim  hughvarf, 
bauð.st  hann  til  að  leita  um  sættir.  heldur  en  að  manndráp 
tækjust.  Snorri  reið  þá  i  Hjarðarholt  að  tala  við  Halldór, 
og  játaði  hann  að  gjalda  fje  fyrir  víg  BoUa.  eins  og  gjörð- 
armenn  dæmdu  rjett.  Peir  Snorri  goöi  og  Steinþór  Porláks- 
son  á  Eyri  voru  teknir  til  gjörðar  og  guldu  Ólafssynir  á 
Pórsnesþingi  Qe  það,  sem  þeir  gerðu  á  hendur  þeim,  og 
sættust  heilum  sáttum  við  syni  Bolla  Porleikssonar.  ^) 

Porkell  E^'jólfsson  varð  eigi  gamall  maður.  Laxdæla 
segir  að  hann  færi  til  Noregs  og  Gellir  sonur  hans  með 
honum  að  sækja  kirkjuvið  og  að  hann  fengi  hann  hjá  Olafi 
konungi  Haraldssyni.  Sagan  segir  að  hann  væri  með  kon- 
ungi  um  veturinn  og  hafi  verið  svo  stórhuga,  að  hann  hafi 
viljað  reisa  jafnmikið  guðshús  sem  kirkju  þá.  er  konungur 
Ijet  i  þann  tima  gera  í  Niðarósi.  Eptir  .sögn  Laxdælu  á 
Þorkell  að  hafa  komið  út  með  viðinn  i  Hrútafjörð.  En  öll 
sagan  um  þessa  utanferð  hans  er  tilbúningur.  Af  Heims- 
kringlu  sjest  að  Porkell  Eyjólfsson  hefur  setið  kyr  á  íslandi 
árin  1024-1026,  en  að  Gellir  son  hans  fór  utan  1025.  eins 
og  síðar  mun  sagt.  ^)  Porkell  hefur  liklega  keypt  við  af 
kaupmönnum,  sem  út  hafa  komið  i  Hrútafjörð,  og  var  hann 
eigi  meiri  en  svo,  að  Porkell  flutti  hann  veturinn  eptir  á 
rúmum  tuttugu  hestum  á  Ljáeyri  við  Hvammstjörð.^)  Paðan 
ætlaði  Porkell   að   flytja  viðinn  á  ferju  að  Helgafelli,    en   á 


»)  Lax.  76/283,  70/2.5r>.  ')  Lax.  71/260-264:  ^)  Hkr.  IL  125 

-126/273-277,  129,281.         *)  Lax.  75/276.     Af  þessu  er  auðsætt  að  uni 
mikla  kirkju  eða-  stórhýsi  hefur  eigi  verið  að  ræða. 


492  Söguöldin. 

þeirri  ferð  hrepti  hann  storm  og  druknaði.  Pað  var  á 
skirdag,  7.  april  1026,  og  var  f^orkell  þá  48  ára  gamall.  ^) 
Litlu  síðar  (haustið  1026  eða  1027)  var  Porsteinn  Kuggason 
veginn,  og  var  þá  enginn  atkvæðamaður  í  ættinni,  fyr  en 
Gellir  Porkelsson  hafði  náð  þroska.  Eptir  að  hann  kom 
heim  aptur  úr  sendiferð  Olafs  konungs  Haraldssonar,  tók 
hann  við  búsumsýslu  með  móður  sinni  og  við  goðorði  föður 
síns,  en  það  hefur  varla  verið  fyr  en  1028.^) 

Guðrún  Ósvífrsdóttir  hafði  hjer  um  bil  tvo  um  fimtugt, 
þá  er  hún  varð  ekkja  i  fjórða  sinn.  Pau  Porkell  höfðu 
verið  gipt  i  kring  um  17  eða  18  ár,  og  þótti  henni  mikið  um 
fráfall  hans;  þó  bar  hún  sig  vel,  því  að  kjarkur  hennar  var 
mikill.  En  nú  var  hún  búin  að  reyna  mikið  og  tók  að 
hugsa  um  liðna  æíi  og  gera  upp  reikningsskap  við  .sjálfa 
sig.  Pá  fann  hún  hvernig  hún  hafði  breytt  við  Kjartan  og 
hve  hefndargirnin  og  afbrýðis.semin  hafði  leitt  hana  langt 
afvega.  Hún  tók  þá  að  leita  huggunar  með  því  að  snúa  hug- 
anum  til  guðs.  og  hún  gerðist  trúkona  mikil  og  bænrækin. 
Eptir  það  var  það  eitt  sinn  að  Bolli  sonur  hennar  leitaði 
eptir  við  hana,  hverjum  hún  hefði  mest  unt.  Hún  vildi  i 
fyrstu  eigi  segja  það,  en  að  lokum  mælti  hún  þó:  „Þeim 
var  ek  verst,  er  ek  unna  mest".  Þetta  svar  skýrir  mjög 
skap  hennar  og  breytni  gegn  Kjartani, 

Sagan  segir  að  Guðrim  væri  fyrst  „nunna  á  íslandi  og 
einsetukona".     Hún  andaðist  i  hárri  elli  að  Helgafelli.^) 


^)  í  Ann.  segir  að  forkell  hafi  verið  fæddur  979,  en  eptir  þessii 
hefur  hann  fæðst  978.  ''')  Lax.  74— 76/á71— 283.  Ann.  I,  III,  IV  1027. 
Grett.  67/243  hendir  á  að  vig-  forsteins  hafi  verið  haustið  1026,  sbr. 
Safn  I,  480;  Hkr.  II.  136/308-309,  1.59/379.  ^)  Lax.  76-78/283-288. 


Æíilok  Guðrúnar.     Reyknesingar.  493 


Vestfirðingar. 

Af  norðvesturkjálka  landsins  eru  eigi  miklar  sögur,  en 
þar  eru  þó  taldir  fjórir  höfðingjar  981,  þrir  í  sveitum  þeim, 
sem  nú  liggja  undir  Barðastrandarsýslu,  og  einn  við  Isa- 
fjarðardjúp.  Peir  eru  allir  nafngreindir  áður  (bls.  436);  en 
ef  farið  var  úr  Dölunum  inn  fyrir  Gilsfjörð  og  vestur  eptir 
sveitum,  þá  var  Ari  Másson  fyrstur  á  leið  manna.  Hann  bjó 
á  hinu  þjóðkunna  höfuðbýli  Reykjahólum  (nú  Reykhólar)  á 
Reykjanesi  og  var  þriðji  maður  frá  IJlfi  hinum  skjálga  og 
Björgu  systur  Helga  hins  magra.  Ari  fjell  einnig  fyrstur  úr 
sögunni  af  höfðingjum  þessum,  því  að  hann  týndist  í  utan- 
ferð  fám  árum  eptir  útkomu  Friðriks  biskups.  og  var  sagt 
að  hann  hati  orðið  sæhafi  til  Hvítramannalands  (um  983). 
Ari  er  talinn  ættfaðir  Reykne.singa.  Hann  átti  f  orgerði 
Álfsdóttur  úr  Dölum  og  með  henni  þrjá  syni.  sem  upp 
komust,  Porgils,  Guðleif  og  Illuga. ') 

I^orgils  bjó  á  Reykhólum  eptir  fráfall  föður  síns  í  rúm 
40  ár  og  hjelt  uppi  höfðingsskap  ættmanna  sinna,  en  bræður 
hans  voru  farmenn.  Porgils  kvongaðist  snemma  og  átti 
fyrst  Grimu  Hallkelsdóttur,  systur  Illuga  hins  svarta. 
Hún  var  þá  ekkja  eptir  Porkel  Lón-Einarsson.  Þorgils  átti 
með  henni  dóttur,  er  I'uríður  lijet.  og  varð  hún  kona 
Steinþórs  á  Eyri.  ^)  Grima  hefur  aö  likindum  veriö  töluvert 
eldri  en  Porgils  og  mun  hafa  andast  löngu  fyr  en  hann. 
Sama  ár  sem  Heiðarvig  urðu.  kvongaðist  Þorgils  aptur:  stóð 
brúðkaupið  norður  að  Þverá  í  Eyjatirði  og  gekk  Þorgils 
þá  að  eiga  Vigdísi  dóttur  Einars  Eyjóltssonar;^)  hefur  hann 
þá  eigi  verið  yngri  en  um  íimmtugt.  Porgils  átti  son,  er 
Ari  hjet.  Fóstbræðra  saga  telur  hann  á  reki  við  Þorgeir 
Hávarsson   eða   nokkru  yngri,    en    ættartölur   benda   á,    að 


1)  Ldn.  22/129-130;  Fóst.  2/5;Flat.  II,  75/92—93;  Grett.  27/102—103. 
*)  Ldn.  1/67.    7/86.   9,92;   Heiö.  100.  ")  Heið.  71,  98.  101.  sl)r.  Eyrb. 

125;  Mb.  253;  fórö.  s.  hr.  9  104-105. 


494  Söguöldin. 

hann  hafi  verið  mikhi  yngri  en  Puriður  systir  hans;  má 
vera  að  þau  hafi  verið  hálfsystkini.  ^) 

f  orgils  Arason  kemur  við  þrjár  íslendinga  sögur  og 
Ólafs  sögu  Haraldssonar.  Hann  var  einn  af  þeim,  sem  gerði 
um  Heiðarvig.  og  hann  lijelt  Gretti  einn  vetur  (líkl.  1016— 
1017),  ef  marka  má  frásögn  Grettlu  um  það.  Aptur  á  móti 
er  það  eflaust  þjóösaga  eða  marklaus  sögusögn,  að  þeir  fóst- 
bræður,  Porgeir  Hávarsson  og  Pormóður  kolbrúnarskáld, 
hafi  haft  veturvist  á  Reykhólum  ásamt  Gretti,  enda  er  þess 
eigi  getið  i  Fóstbræðra  sögu,  nema  i  afskrift  þeirri,  sem  er 
i  Flateyjarbók,  og  þar  er  einungis  sagt,  að  það  hafi  verið 
sögn  manna.^)  Af  Fóstbræðra  sögu  má  hins  vegar  sjá,  að 
þeir  fóstbræður  voru  skildir.  áður  en  Grettir  varð  sekur 
skógarmaður,  og  að  Þormóður  hafði  aldrei  veturvist  á  Reyk- 
hólum  heldur  hjá  föður  sinum.  Sögusögn  þessi  hefur  mynd- 
ast  af  því  að  Þorgeir  hafði  veturvist  á  Reykhólum  og  menn 
hafa  fundið  upp  á  þvi  sjer  til  skemtunar  að  bera  þá  Gretti 
saman. 

Porgils  Arason  hjelt  Hrærek  konung  einn  vetur  (1019— 
1020),  að  orðsendingu  Ólafs  konungs  Haraldssonar.  ^^)  Ann- 
ars  kemur  f  orgils  langmest  við  Fóstbræðra  sögu.  Peir  Por- 
geir  Hávarsson  voru  systrasynir,  þvi  að  Pórelfur,  kona 
Hávars  en  móðir  Þorgeirs,  var  dóttir  Álfs  úr  Dölum.*) 
Fyrir  því  hjelt  Porgils  hlifiskildi  yfir  I'orgeiri  frænda  sínum 
og  var  hann  löngum  á  vetrum  að  Reykhólum.  Pá  er  hann 
varð  sekur,  kom  I'orgils  honum  utan  (um  1014),  og  þá  er 
Þorgeir  var  veginn  (um  1024),  segir  sagan  að  Porgils  hafi 
gert  banamenn  hans,  Pórarin  ofsa  og  fjelaga  hans,  seka  á 
alþingi.  Dauðaár  forgils  er  ókunnugt,  en  hann  hefur  eigi 
dáið  fyrir  1025.'^) 

Samtíða   þeim   Reykhólafeðgum,   Ara    og  I^orgilsi,    bjó 


1)  Sbr.  Ættartölur  Sturl.  I,  1/87;  Bps.  I,  407.  Hallbera  sonardóttir 
Ara  var  gipt  forgeiri  Hallssyni  á  12.  öld.  Fóst.  2/7,  15/51  er  eigi 
mikiö  að  marka  um  þetta.  *)  Grett.  49-51/178-183;  Flat.  H,  121/159. 
3)    Hkr.   n,   85/159-160.  *)   Ldn.    18/115;    Fóst.    2/5;    Grett.  27/102. 

^)  Fóst.  2/7,    8/25-29,    15/50—51,   16-17/54-57,  5/78—79;    Hksb.  (Fóst.«) 
13/375—376,  16/381,  19/386. 


f orgils  Arason,  Gestur  hinn  spaki  og  Lj'ótur.  495 

frændi  þeirra  Gestiir  hinn  spaki  Oddleifsson  í  Haga  á 
Barðastrand.  f  eir  Ari  voru  rjettir  fjórnienningar  i  beinan 
karllegg  frá  Högna  hinum  hvíta,  er  var  forfaðir  margra 
höfðingja  á  íslandi. ')  Gestur  var  einhver  hinn  merkasti 
maður  í  Vestfjörðum  á  allri  söguöldinni,  þvi  að  hann  varði 
opt  vitsmunum  sínum  og  dug  öðrum  til  góðs  og  til  að  firra 
menn  vandræðum.  Eins  og  kenningarnafn  hans  bendir  á, 
þótti  hann  vera  mjög  vitur  maður.  Sögurnar  segja  einnig 
að  hann  hafi  verið  mjög  forspár.^)  Hann  kemur  fyrst  við 
sögu  Gísla  Súrssonar  um  960  (iikl.  959),  og  mörgum  árum 
seinna  lagði  hann  á  ráðin  með  Vjesteinssonum,  er  þeir 
hefndu  föður  síns  og  vógu  Porkel  Súrsson  (um  776),  og  síðan 
kom  hann  þeim  utan.^)  Gestur  kemur  einnig  við  Kristni 
sögu,  Landnámu  og  Laxdælu.  Hann  var  eflaust  friðsamur 
maður,  en  komst  þó  eigi  hjá  öllum  deilum.^)  Gestur  andað- 
ist  í  hárri  elli  einhvern  tíma  á  árunum  kringum  1010  og 
var  grafinn  að  Helgafelli.^) 

Samtiða  Gesti  var  uppi  Ljótur  hinn  spaki  Por- 
grímsson.  Hann  átti  heima  á  Ingjaldssandi  og  segja  munn- 
mæli  að  hann  hafi  búið  á  bæ  þeim,  sem  Álfadahu'  heitir. 
Hann  var  náskyldur  Hlaðajörlum,  þvi  að  Rannveig  móðir 
hans  var  dóttir  Grjótgarðs  jarls  Hákonarsonar.  Ljótur 
hefur  eflaust  þótt  merkur  maður,  þótt  hann  sje  eigi  talinn 
með  höfðingjum  og  hafi  eigi  verið  goðorðsmaður.  Hann 
var  i  vinfengi  við  Gest  hinn  spaka.  og  auknefni  hans  bendir 
einnig  á.  að  hann  hafi  verið  talinn  vitsmunamaður.  Ljótur 
átti  systur  tvær;  hjet  önnur  þeirra  Halldís  og  var  gipt 
Þorbirni  Pjóðrekssyni,  en  hin  Ásdís.  Hana  átti  I^órður 
örvöndur  Porvaldsson  og  var  Otkatla,  kona  Sturlu 
Pjóðrekssonar,  dóttir  þeirra.  Ospakur  Osvífsson  nam  Asdísi 
á  burt  og  átti  með  henni  son,   er  Ulfur  hjet  og  siðar  varð 


0  Ldn.  25/137.  ^)    Gísl.  6/13;    Ldn.    28/146-147;    Lax.   33/108. 

33/113-115,  66/245;  Nj.  103/540.  í  Mb.  (Ldn.^)  42/241  er  Gestur  uefndur 
hinn    fróði.  »)   Gísl.   6/12—13,    22/60,   27/73-74,    28/76-77,    37/99. 

*)  Ldn.  30/154—1.55.  ^)  Lax.  66/245—246.  Dauðaár  haus  er  ókunnugt, 
en  Guðbranxlur  Vigfússon  hefur  sett  það  annaðhvort  1006  eða  1015. 
Safu  I,  463,  499. 


496  Söguöldin. 

frægur  maður.  Ljótur  tók  sveininn  að  sjer,  en  sótti  Óspak 
til  sektar  (inn   1000).  ^) 

Ljótur  varð  ósáttur  við  nágranna  sinn  Grím  kögur,  er 
bjó  á  Brekku  á  Ingjaldssandi.  ^)  Deiluefni  þeirra  var  lækur, 
er  íjell  á  meðal  landa  þeirra  og  Ósómi  hjet.  Grimur  liafði 
keypt  hann  af  Ljóti  og  veitti  honum  á  engjar  sínar,  og  hann 
gróf  land  Ljóts.  Hann  gaf  Grími  sök  á  því  og  varð  þá  fátt 
með  þeim.  Grimur  átti  tvo  syni,  Sigurð  og  Þorkel.  Þeir 
voru  litlir  vexti  og  mat  Ljótur  þá  eigi  mikils.  En  Gestur 
Oddleifsson  varaði  hann  þó  við  þeim,  er  hann  var  aö  boði 
hjá  honum  síðasta  haustið.  sem  hann  lifði.  Vorið  eptir  sat 
Ljótur  eitt  sinn  að  þrælum  sinum  á  hæð  einni.  En  er  minst 
varði,  hlupu  Grímssynir  á  hæðina  og  lijuggu  til  hans  báðir 
í  senn.  Ljótur  fjekk  engri  vörn  komið  fyrir  sig  og  Ijet  hann 
þar  lif  sitt.  Peir  Grimssynir  fóru  síðan  til  Hávarðar  halta, 
sem  hafði  vegið  Porbjörn  mág  Ljóts  sumarið  eða  haustið 
áður.  ^) 

Við  ísafjarðardjúpið  er  getið  um  eina  höfðingjaætt  um 
þessar  mundir.  Pað  voru  niðjar  Pjóðreks  Sleitu-  eða 
SIjettu-Bjarnarsonar.  Hann  hafði  sest  að  við  ísafjarðar- 
djúp  með  þremur  sonum  sínum,  Knött,  Porbirni  og  f*jóð- 
reki,  en  Sturla  son  hans  var  eptir  kyr  í  Saurbænum;  hann 
reisti  bæinn  á  Staðarhóli  og  bjó  þar  lengi.*) 

Sonur  Knattar  var  Ásgeir,  sem  talinn  er  með  höfðingj- 
um  981.  Hann  átti  Þorbjörgu  digru  Ólafsdóttur,  frá 
Hjaröarholti,  en  annars  fara  engar  sögur  af  honum.  í*eir 
frændur  munu  þó  hafa  verið  mestu  ráðandi  við  ísafjarðardjúp 
á  siðari  hluta  10.  aldar.  Pjóðrekur  hefur  að  líkindum  tekið 
þar  upp  goðorð  .  eða  eignast  það  á  annan  hátt,  og  mun 
Knöttur   hafa   fengið   það    að  erfðum  og  eptir  hann  Ásgeir 


1)  Ldn,  27/144,  28/145;  Lax.  50/194  segir  að  Asdís  væri  dóttir  Hólm- 
göngu-Ljóts  af  lugjaldssandi.  Ef  Asdís  hefur  verið  systir  Ljóts  hins 
spaka  eins  og  Ldn.  segir  og  líklegt  er,  er  auðsætt  að  húu  hefur  giptst 
fórði    og    átt    Otkötlu    löngu    áður   en   Óspakur  nam  hana.  ^)  Um 

Brekku     og    Alfadal     á     Ingjaldssandi    sjá    Kálund,    Isl.    I,    579—580. 
3)  Ldn.  28/145—147,  sbr.  Háv.  54—55.  *)  Sjá  að  framan  I,  136.    Ldn. 

21/127. 


fjóðrekssynir  og  Hávarður  halti.  497 

sonur  hans;  engar  heimildir  greina  þó  neitt  um  þetta.  Hins 
vegar  er  auðsætt  að  Asgeir  Knattarson  hefur  eigi  orðið 
ganiall  höfðingi,  allra  síst  ef  marka  má  nokkuð  Hávarðar 
sögu  Isíirðings  um  það,  að  Þorbjörn  föðurbróðir  hans  hafi 
átt  goðorð  um  ísafjörð,  þá  er  sú  saga  hefst  í  lok  10.  aldar. 
En  saga  þessi  er  svo  full  af  vitleysum  að  lítið  í  henni  er 
rjett.^)  Porbjörn  Pjóðreksson  bjó  á  Laugabóli  (nú  Laug- 
arból)  i  Laugardal,  sunnanvert  við  Djúpið  milli  Skötufjarðar 
og  Mjóvafjarðar.  ^)  Hann  hefur  eflaust  verið  mikill  ójafnaðar- 
maður,  þótt  hann  hafi  ef  til  vill  eigi  verið  eins  illur  og  segir 
1  Hávarðar  sögu,  þvi  að  sagan  er  auösjáanlega  hkitdræg. 

Porbjörn  drap  Olaf  son  Hávarðar  halta  nágranna 
sins,  bónda  á  Blámýri  (nú  Blámýrar)  í  Laugardal,  og  Bjarg- 
eyjar  Valbrandsdóttur,  fyrir  litlar  eða  engar  .sakir. 
Olafur  var  þá  um  tvítugt  og  óvenjulega  efnilegur  maður  og 
vinsæll.  Hávarði  fjeli  vig  hans  mjög  nærri,  en  hefndi  haus 
þó  um  síðir  fyrir  tilstyrk  konu  sinnar,  og  fór  að  forbirni 
og  drap  hann  og  nokkra  menn  með  honum.  Siðan  leitaði 
Hávarður  liðveislu  hjá  Eyjólfi  gráa  i  Otrardal  og  veitti  hann 
honum  og  Grímssonum  og  Steingrímur  son  hans. ^)  Þeir 
munu  hafa  fengið  málið  lagt  i  gjörð  og  komið  á  sáttum. 
Hávarður  var  gerður  burtu  úr  Vesttírðingatjórðungi  og  rjeðst 
hann  þá  norður  í  Svarfaðardal  og  settist  þar  að.*) 

Víg  Porbjarnar  Pjóðrekssonar  mun  hafa  verið  seinni 
hluta   sumars   eða  um   haust  í  byrjun    11.  aldar  (um  1002). 


^)  Hávarðar  saga  ísfirðings  er  um  vig  Ólafs  Hávarðarsonar  og 
hefndir  föður  hans  eptir  hann.  Efniö  í  henni  er  sögulegt.  en  nieðferð 
þess  og  frásögnin  er  röug.  Menn.  sein  koniu  þar  hvergi  nærri,  svo 
sem  Steinþór  á  Eyri  og  Gestur  hinn  spaki,  eru  látnir  eiga  mikinn  þátt 
i  sögunni.  Sbr.  Safn  I,  36.5—367;  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  H,  7.5:2 — 7.í4, 
sbr.  í,  .519.  Liklega  er  Hávarðar  saga  rituð  norður  i  Ej'jafirði  eptir 
sögusögnum,  sem  hafa  gengið  þar  meðal  manna.  einkum  i  Svarfaðar- 
dalnum.  eins  og  F.  .Jónsson  hefur  bent  á.  Höfundur  hennar  hefur  verið 
algjörlega  ókunuugur  á  Vestfjöröum,  sbr.  Kálund,  Isl.  I,  .554,  557—5.58. 
561-562,  582.  588— .593.  602—607  o.  fl.  -)  Ldn.  29/1.50,   sbr.  KAIund. 

Isl.  I,  590 -.591.  8,  Ldn.' 28/147,  29/148—149,  29/150.  *)  Háv.  22— 

24/49-53. 

32 


498  Söguöldin. 

I  Hávarðar  sögu  segir  að  það  hafi  verið  á  dögum  Hákonar 
Hlaðajarls,  en  það  er  rangt. ') 

Et'  þaö  er  rjett  hermt  að  Þorbjörn  hati  átt  goðorð,  er 
það  þó  auðsætt  að  Asgeir  Knattarson  hefur  eigi  fallið  fyr 
frá  en  rjett  fyrir  eða  um  aldamótin  1000,  því  að  litlu  eptir 
þau  giptist  Porbjörg  digra  elílya  hans  aptur  og  eignaðist 
Vermund  hinn  mjóva  Porgrimsson  frá  Bjarnarhöfn  Hann 
tlutti  þá  vestur  og  tók  við  búi  í  Valnsfirði.  Veimundur 
hafði  fyrst  átt  Guðnýju  í*órólfsdóttur,  systur  Pórarins 
í  Mávahlíð.^)  en  nú  var  hann  orðinn  ekkjumaður.  Hvaða  ár 
þetta  var  er  ókunnugt,  en  líklega  hefur  þaö  eigi  verið  fyr 
en  eptir  fall  t*orbjarnar;  hefur  Asgeir  þá  einnig  verið  dáinn. 
Svo  mikið  er  víst  að  Vermundur  bjó  enn  í  Bjarnarhöfn,  er 
hann  kom  á  .sættum  milli  Eyrbyggja  og  Pórsnesinga  998, 
(ig  að  hann  var  kominn  í  Vatnstjörð,  þá  er  Víga-Styr  bróðir 
hans  var  veginn.  Um  sama  leyti  eða  litlu  síðar  getur  einnig 
lijeraðsstjórnar  hans  þar  ve.stra,  því  að  hann  fjekk  manna- 
forráð  eptir  Ásgeir  eða  þá  frændur.  Hann  visaði  þá  Hávari, 
föður  Þorgeii's,  burtu  úr  bygðinni  sökum  óspekta  sonar  hans 
(um  1009).  Hann  var  ættaður  sunnan  af  Akranesi  og  hvarf 
hann  þá  suður  til  átthaga  sinna.^)  Porgeir  var  þó  kyr  i 
Vestíjöiðum  og  lijer  um  bii  tveim  árum  síðar  drap  hann  og 
Pormóður  fóstbróðir  hans  tvo  þingmenn  Vermundar.  Árið 
eptir  drap  Þorgeir  einnig  mann  einn.  Butralda  að  nafni. 
sem  Fóstbræðra  saga  segir  að  hafi  verið  i  frændsemi  við 
Vermund.^)  Síðast  getur  Veinmndar,  þá  er  Porbjörg  kona 
hans  bjai'gaði  Gretti  Ásmundar.syni  úr  höndum  Isfirðinga 
(um  1017).  ■^) 

Peir    fóstbræður  Porgeir  Hávarsson  og  Pormóður 


\)    Sbr.  Safn  L   .3*56.  ')    Lax.  31/105;    Eyrl).  56/103;    Ldn.  í)/91 ; 

Eyrl).  8/9,  15/18.  ^)  Fóst.  2/6—7:  Flat.  II,  75/93.  Hávarr  var  kominn 

af  Jörundi  kristna  Ketilssyni.  Hann  er  i  Ldn.  15/49,  18/115,  sbr.  Stb. 
107/160  kallaður  son  Einars  Kleppssonar,  en  í  Fósl.  2/4  {=  Flat.  H, 
75/92)  og  Hksb.  21/13  er  hann  talinn  sonur  Klepps  eða  sonarson  Jörundar. 
I  Fóst.  2/4  segir  að  Hávarr  væri  æltaður  af  Alptanesi,  en  það  er  rangt, 
sbr.  Ldn.  15/49.     Flat.  H,    75/92  segir  rjelt  frá  þessu  *)  Fóst.  3—6/ 

13-22;  FJat.  H,  79-82,98-103.  ")  Fóst.  1/3—4;  Grett.  52,187-193. 


Vermundur  mjóvi  og  forgeir  Hávarsson.  499 

Bersasoii,  sem  Fóstbræðra  saga  er  af,  voru  miklir  víga- 
menn,  einkiim  Porgeir.  Hann  var  hinn  mesti  fullhugi  og 
hreystimaður,  óvæginn  og  harður.  Hann  vann  hvert  vigið 
á  fætur  ööru,  opt  af  litlum  ástæðum.  Að  lokum  drap  hann 
torgils  Máksson,  merkan  bónda  frá  Lækjamóti  i  Viðidal. 
Arið  eptir  gerðu  þeir  Asmundur  hærulangur  og  Porsteinn 
Kuggason  hann  sekan  á  alþingi,  en  Þorgils  Arason  kom 
honum  þegar  utan  (um  1014).^)  í^orgeir  var  síðan  í  sigling- 
um  og  segir  sagan  að  hann  væri  jafnan  annan  vetur  með 
Olafi  konungi  i  Noregi  en  hinn  á  Islandi  með;Porgilsi  Ara- 
S3'ni.  Hann  gerðist  handgenginn  Olafi  konungi.Haralds.syni,^) 
en  hann  var  of  mikill  ofsamaður  og  vígamaður  til  þess  að 
geta  kembt  hærurnar.  Eitt  sinn  er  hann  hafði  haft  veturvist 
á  Reykhólum  og  ætlaði  utan  með  Illuga  Arasyni,  vá  hann 
mann  einn,  sem  hjet  Gautur  Sleituson.  Peir  Porgeir 
voru  þá  við  skip,  en  Illugi  á  alþingi,  en  sögunum  ber  eigi 
saman  um  hvar  það  hafi  verið.  Segir  Fóstbræðra  saga  að 
það  hafi  verið  i  Hraunhöfn  norður  á  Melrakkasljettu,  en 
Ljósvetninga  saga  að  það  hafi  verið  1  Hrútafirði.^) 

Rjett  eptir  þetta  kom  kaupskip  eitt  af  hafi  og  rjeð  fyrir 
því  grænlenskur  maður,  Porgrimur  trölli  Einarsson, 
og  Pórarinn  ofsi  Pórðarson  frá  Stokkahlöðum  i  Eyja- 
firði.^)  Pórarinn  var  í  ætt  við  Gaut  og  er  hann  spurði  vig 
hans,  veitti  hann  f*orgeiri  atgöngu  með  skipverjum  .sinum  og 
feldi  hann  eptir  hrausta  vörn,  er  hann  hafði  vegið  marga 
menn.    Petta  var  eigi  síðar  en  árið  1024.^) 

Pormóður    fóstbróðir  f  orgeirs  var    upprunninn  við  Isa- 


')  Fóst.  7-8-23-28,  Grett.  25-27;99-106.  I  Fóst.  SI'IS  segir  að 
forgils  hafi  sætst  fyrir  hönd  f orgeirs.  en  það  er  mótsögn  viö  það  sem 
segir  áður  á  bls.  24.  Aptur  á  móti  var  sætst  fyrir  liönd  formóðar  og 
komiö  fjebótum  fyrir  hann.  Um  límatalið  sbr.  Saf'n  I,  44í3  o.  ef 
^)    Hlír.  11.    124/272;    Fóst.   8/28—29.  ^)    Fóst.    14/48,    ló- 17/50— 57, 

3-4/71-72;    Hksb.    14/378.    16i:töl,    19/386:    L.jósv.  32/251.  *)  í  Fóst. 

16/52  og  Flat.  II.  123/163  er  fórarinn  kallaður  Porvaldsson.  en  hitt  mun 
rjettara  sem  segir  i  L.)ósv.,.sbr.  Timarit  Bókmtjel- III.  107  nm.  I  Hksb. 
er  eigi  sagt  hvers  son  fórarinn    hafi  verið.  *)  Fóst.  15 — 17  50— 57; 

Hksb.  15  —  17/378—384;  Ljósv.  32/250—253.  Gautur  var  einnig  sagður 
skyldur  f  orgilsi  Mákssyni,  Fó.st.8/.27;  Flat.  II.  87  108;  Grelt.  27/105-106. 

32* 


500  Söguöldin. 

fjarðardjúp.  Hann  var  sonur  Bersa  Halldórssonar,  Gunn- 
bjarnarsonar,  er  skerin  eru  kend  við.  Fóstbræðra  saga  segir 
að  faðir  hans  byggi  fyrst  á  Dyrðilmýri  (nú  Mýri)  á  Snæfjalla- 
strönd,  en  færi  síðan  búferluu)  á  Laugaból  í  Laugardal,  af 
þvi  að  Vermundur  hinn  mjóvi  vildi  eigi  að  þeir  fóstbræður 
væru  svo  nærri  sjer.  Ef  þetta  er  rjett,  hefur  Bersi  eigi  búið 
á  Dyrðilmýri,  enda  er  líka  óliklegt,  að  hann  hafi  búið  ann- 
arsstaðar  en  í  landnámi  föður  sins  sunnan  við  djúpið.  Hann 
hefur  að  líkindum  búið  fyrst  i  Mjóvatirðinum  á  næsta  bæ 
við  Keldu  eða  Jöklakeldu,  þar  sem  Hávarr  bjó  og  Porgeir 
óx  fyrst  upp.^) 

formóður  var  hvatur  maður  og  hugprúður,  en  meðal- 
maður  að  vexti  og  afli.  Hann  var  miklu  friðsamari  en 
Porgeir  og  skildi  við  hann  sökum  metnaðar  hans  og  ofsa 
(líklega  haustið  1013).^)  Pormóður  var  síðan  með  föður 
sinum  í  mörg  ár  og  hugsaði  hann  þá  meira  um  konur  en 
vigaferli.  A  þeim  árum  kyntist  hann  Pordísi  Grímu- 
dóttur  i  Ögri  og  Þorbjörgu  kolbrún  Kötludóttur  i 
Arnardal.  Um  hana  orti  Þormóður  lofkvæöi  og  gaf  Katla 
honum  þá  kenningarnafnið  kolbrúnarskáld.^) 

Eptir  fall  forgeirs  fór  Pormóður  þegar  til  Noregs  um 
sumarið  og  var  með  Olaíi  konuugi  Haraldssyni  um  veturinn 
(likl.  1024—1025).*)  Paðan  fór  hann  til  Grænlands  að  hefna 
fóstbróður  sins.  Hann  dvaldi  þar  þrjá  vetur  og  drap  fyrst 
Porgrim  trölla  og  síðan  fjóra  systursyni  hans.  Eptir  það 
fór  hann  aptur  til  Noregs,  á  fund  Olafs  konungs  og  fjell  með 
honum  á  Stikla.stöðum  (1030).'") 


1)  Fóst.  %ö,  5/19,     Sbr.  Káluncl,  Isl.  I,  595-597,  605.  h  Sagan 

segir  aö  f orgeir  liafl  spurt  formóð,  hvor  þeirra  mundi  af  öði-um  bera, 
ef  þeir  reyndu  með  sjer;  en  í  erfidrápu  eptir  forgeir  vikur  formóður 
að  því,  að  menn  hafi  spilt  á  milli  þeirra,  en  hann  vill  eigi  annars 
minnast  en  hins  góða  á  milli  þeirra.     Fóst.  7/24—25.  ^)  Fóst.  11/37. 

63;    Hksb.  11/370.  *)    Fóst.  18/58-59,   5/77:    Hksb.  19/385;    Hkr.  H, 

124/272;  Ól.  s.  s.  113/125;  Fms.  IV,  121/280.  V,  234;  Flat.  H,  179/239. 
HI,  9/244.  ")  Fóst.  6-10/80-112;    Hksb    20-24/387—416;    Ól.  s.  m. 

57/43-45,  75/.59.  83/63,  87-90/66—67,  95-97/71-73;  Hkr.  II.  206-208/ 
4.59-464,  233—234/499-504;  Ól.  s.  s.  203/206.  205/207—208,  233—234/ 
221—223;    Fms.  V,  172/25,    192—194/56—61,   218/89—93;    Flat.    II.    148- 


Pormóður  kolbrúnarskáld.  501 

Fóstbræðra  saga  er  helsta  sagan  af  Vestfjörðiim  á  síð- 
ari  hluta  sögualdarinnar,  en  hjer  iim  bil  þriðjungur  hennar 
gerist  i  Noregi  og  á  Grænlandi.  Hún  kemur  við  Horn- 
strandir  (í  ísafjaröarsýslu)  og  Strandir  (i  Isafjarðar-  og 
Strandasýslu)  eins  og  nokkrar  aðrar  sögur,  en  þaðan  er 
engin  sjerstök  saga.  ^) 


Húnvetningar.    Grettir  Ásmundarson. 

Eptir  kristniboð  þeirra  Porvalds  viðförla  og  Friðriks 
biskups  fara  eigi  eins  miklar  sögur  af  höfðingjum  Húnvetn- 
inga  eins  og  fyr  á  söguöldinni.  Um  vestustu  goðana  í 
Húnavatnsþingi  er  nijög  lítið  kunnugt  eptir  að  Miðfjarðar- 
Skeggi  fjell  úr  sögunni.  Hann  mun  hafa  átt  vestasta  goð- 
orðið  i  hjer  um  bil  30  ár  (um  930— 960).  ^)  en  hvað  af  því 
varð,  þá  er  hann  flutti  suður  i  Borgarfjörð  til  Eiðs  sonar 
síns  í  Asi  (Stóraási),  er  ókunnugt.  Hann  átti  að  vísu  annan 
son,  er  Kollur  hjet  og  var  kvongaður  maður;  hefði  þvi 
mátt  ætla  að  hann  hefði  fengið  mannaforráð  eptir  föður 
sinn.  En  Kollur  þessi  bjó  að  Kollslæk  og  enginn  bær  með 
f)vi  nafni  er  kunnur  nema  í  Hálsasveit,  svo  að  líklega  hefur 
hann  flutt  suður  þangað  með  föður  sínum.  Kollur  átti  son, 
er  Halldór  hjet  og  er  getið  uni  tvær  dætur  hans  upp- 
komnar,  en  annað  er  eigi  um  hann  kunnugt. ')     Pað  er  þvi 


I  (18,199-226,  245/315,  267/386-337,  271/:í40-341.  273/342—343,  288-290/ 
358—360.     Sltr.  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  I,  .')81— .587. 

')  Uni  Fóstbrærira  sögu  sjá  F.  .Tiuisson.  í.itteralurliist.  II,  465—471. 
'-')  Miðtjar^ar-Skeíígi  er  að  vjsu  eigi  nefnrlur  íro^i  í  hinum  bestu  heim- 
ildum  uni  hann.  en  |)ivr  benda  þó  á  að  hann  iiati  verið  j^aö.  af  því  aö 
þær  geta  dálítið  lun  bjeraðsstjórn  bans.  I  P«'»rðar  sögu  breðu  bls.  8  er 
sagt  að  banu  væri  goðorðsmaður  ytir  Miðtirði  og  víða  annars  staðar. 
8)  Ldn.  1/170.  21/62.  sbr.  Pórð.  .58. 


502  Söguöldin. 

eigi  óliklegt  að  goðorð  Miðtjaröar-Skeggja  hafi  gengið  úr 
ætt  hans.  I  byrjun  11.  aldar  bjó  Þórarinn  goði  hinn  spaki 
að  Lækjamóti.  Hann  var  orðinn  aldraður  maður  1014,  þá 
er  Heiðarvíg  urðu:  má  þvi  vera  að  hann  hafi  flutt  að 
Lækjamóti,  þá  er  þeir  Porvaldur  viðförli  fóru  þaðan  (986), 
en  hann  var  ættaður  frá  Svínavatni  i  Svínadal.  Eins  og 
nafnið  bendir  á  hefur  hann  átt  goðorö  eða  hlut  i  goðorði 
og  getur  það  varla  annað  goöorð  verið  en  vestasta  goðorðið  i 
Húnavatnsþingi.^)  Um  það  leyti  sem  fimtardómurinn  var  sett- 
ur,  er  sagt  aö  Melmannagoðorð  hafi  verið  tekið  upp,  en  um 
það  er  ekkert  kunnugt  fyr  en  á  miðri  11.  öld,  er  Oddur 
Ófeigsson  átti  það.  En  þá  er  þess  getið  að  Styrmir  Por- 
geirsson  aö  Ásgeirsá  i  Viðidal  hafi  átt  þingmenn  i  Miðfirð- 
inum  og  honum  hafi  leikið  öfund  á  uppgangi  Odds."^)  Styrmir 
þessi  hefur  veriö  goði  og  átt  að  tíkindum  goöorð  það,  sem 
Miðfjarðar-Skeggi  átti  upphaflega.  Hann  var  af  Skíðungaætt, 
fjórði  maður  frá  I'orkeli  vingni  Skíðasyni.  •"') 

í  Vainsdætagoðorði  voru  einkanlega  menn  úr  miðsveit- 
unum  i  Húnavatnsþingi  og  átti  það  Porkell  krafla  frá  því 
um  miðja  söguötdina  (980)  og  tit  dauðadags  (um  1012—1013).'*) 
Hann  var  vinsætl  maður  og  merkastur  höföingi  i  Húnavatns- 
þingi  á  sínum  tima.  Sagan  segir  að  „öltum  málum  væri 
til  hans  skotit  um  heraðit,  því  at  hann  þótti  mestrar  náttúru 
i  Vatnsdæla  kyni,  annarr  en  Porsteinn  Ingimundarson".^) 
Hver  goðorðið  fjekk  eptir  hann  segir  ekki.  En  þá  er  skýrt 
hefur  verið  frá  andiáti  hans  i  Grettlu,  segir  að  Porvaldur 
Ásgeirsson  hafi  þá  búið  i  Asi  í  Vatnsdal  og  gerðst  höfð- 
ingi  mikill.  Hann  var  að  sögn  Landnámu  dótturson  Ingi- 
mundar  gamla,  og  er  því  atlliktegt,  að  hann  hafí  fengið 
goðorðið  eptir  f  orkel  og  orð  Gretttu  lúti  að  þvi.^)  Porvaldur 
veitti   þeim  Ásmundi   hærulang    og   t'orsteini    Kuggasyni    í 


')  Sbr.  Björn  M.  Ól.sen,  Tímarit  Bókmfjel.  II,  27.        -)  Nj.  97/.505-- 
506;   Band.    7,   8.    10—11.    3,    15.  ^)    Ldn.  6/189.    sbr.    Safn    L    389. 

*)  Grett.  25/98;  Vatn.  47/80.  =)  Vatn.  45/76.  «)  Grett.  25/9S-99, 

35/138;  Hungr..  Bps.  I,  2/61  (atbugasemd  2  er  röng).  í  ísleifs  þætti, 
Flat.  II.  141,  Bps.  I,  54  er  sagt  að  forvaldur  hafl  búið  að  Asgeirsá.  en 
það  er  rangt  og  sprottið  af  þvi.  að  hauu  var  ættaður  þaðau. 


Hi'inyetningar.  503 

vígsniáli  eptir  forgils  Máksson.  Hann  var  einnig  gjörðar- 
maður  i  niáli  einu  fyrir  Atla  Ásmundarson.  Eptir  vig  Atla 
veitti  liann  Ásdisi  móður  hans  lið  (uni  1017)  og  aptur  eptir 
dráp  þeirra  Grettis  og  Illuga;  sýnir  það  að  niikil  frændsemi 
hefur  verið  nieð  þeim,  eins  og  segir  i  Landnámu;  en  ætt 
Þorvaldar  gekk  seint  fram  og  hann  varð  gamall  maður. 
Hans  er  siðast  getið  þá  er  ísleiíur  Gissurarson  fjekk  Döllu 
dóttur  hans,  en  það  var  einhvern  tíma  á  árunum  1035—1040.^) 

Nyrðsta  og  austasta  goðorðið  i  Húnavatnsþingi  mun  hafa 
átt  hofsókn  að  Hoíi  á  Skagaströnd.  Guðbrandur  Vigfússon 
hefur  nefnt  það  Langdælagoðorð,  líklega  af  því  að  Þórar- 
inn  hinn  spaki  forvaldsson,  sem  var  upprunninn  úr 
Langadalnum  og  átti  goðorð  þetta  á  iniðri  IL  öld,  er  nefnd- 
ur  Langdælagoöi.  Goðorð  þetta  var  upphaflega  eign 
Skíðunga.  Pjóðólfur  sonur  Eilífs  arnar  og  bróðir  Koðráns 
að  Giljá  var  goði  að  Hofi  á  Skagaströnd  á  fyrri  hluta  sögu- 
aldarinnar  og  liklega  fram  yfir  hana  miðja.^)  En  á  siðari  hluta 
sögualdarinnar  (um  1014)  er  getið  um  Höskuld  goða  á  Hös- 
kuldsstöðum  á  Skagaströnd  og  Eilíf  nokkurn,  sem  átti  goðorð 
með  honuni.  f*að  er  eigi  sagt  hvers  son  Eilifur  hafi  verið, 
en  eigi  er  ólíklegt  að  hann  hati  verið  sonur  Pjóðólfs  goða 
og  biiið  að  Hofi  og  borið  nafn  afa  sins.  Frá  ætt  Höskulds 
er  eigi  heldur  greint,  en  þeir  Eilifur  hafa  eflaust  verið 
skyldir  og  báðir  Skíðungar  og  ef  til  vill  bræður  ^) 

Um  þetta  leyti  mun  þó  goðorð  Skiðunga  hafa  verið 
skipt  milli  fleiri  manna,  því  að  um  aldamótin  1000  er  þess 
getið,  að  Gris  Sæmingsson,  bóndi  að  Geitaskarði  i  Langa- 
dal,  hati  verið  þiugmaöur  Húnröðar  Vjefröðarsonar  að 
Móbergi.^)  Húnröður  mun  þvi  hafa  átt  nokkuð  í  goðorðinu. 
Hann  hefur  þá  líklega  verið  á  miöjum  aldri.  þvi  að  hann 
fór    utan    hjer    um    bil    tveimur   áruni    siðar.    ef  marka  má 


')  Grelt.  -26/102,    44/160—161.    b\llSÓ,   83/290,  84  291:  Bps.  I,  54  (  = 
Flat.  II,    110,141),   2/61.  '^)  Ldn.  6  187.  =»)  Heiö.  63,    67,   96-97. 

I*ingmaöur   þeirra  Höskulds  og  Eilífs  var   að  Klifiiin    rjett   lijá  Blöndu- 
ós,  Kálund,  Isl.  II.  52— :)3.  *)  Hallfr.  10/109;    Valu.  47/77-SO:  Fms. 

HI.  264/20-23. 


504  Söguöldin. 

sögusögn  eina  i  Flateyjarbók.^)  Pá  er  þess  er  gætt  að 
niðjar  hans  voru  niikilsmegandi  menn  og  sumir  þeirra  goð- 
orðsmenn,  er  liklegt  aö  liann  hati  átt  hlut  i  goðorðinu  eptir 
það,  er  hann  kom  iit  aptur.  Dauðaár  Húnrööar  er  ókunn- 
ugt.  en  aldur  niðja  hans  bendir  á  að  hann  hah  lifað  töluvert 
fram  yfir  1014,  er  þeir  Höskuldur  og  Eilífur  eru  nefndir. 
Hafliöi  sonarsonur  hans  dó  1130. 

Qu  aldamótin  1000  voru  nokkur  vigaferli  í  Langadaln- 
uni  og  Yatnsdalnum.  Vjefröður  Ævarsson  á  Móbergi  átti 
Gunnhildi  dóttur  Eiriks  úr  Goðdölum  og  með  henni  þrjá 
syni.  ITlfhjeðin.  Skarphjeöin  og  Húnröð.  .sem  fyr  er 
nefndur.  Skarphjeðinn  var  veginn  i  Vatnsskarði  af  Digur- 
Ormi  og  bræðrum  hans.  sonum  Þorgils  gjallanda  að  Svína- 
vatni.  -)  Peir  bræður  munu  að  llkindum  hafa  setið  þar  fyrir 
honum.  er  hann  var  á  ferð,  en  annars  er  ekkert  umþað  kunn- 
ugt.  Ulfhjeðinn  var  vinsæll  maður,  en  þó  varð  hann  eigi 
sóttdauöur  Honum  urðu  að  bana  bræður  tveir.  Föstólfur 
og  Próttólfur.  sem  bjuggu  fyrst  i  Engihlið  i  Langadal  en 
síðan  i  Holti  á  Kólkumýrum  (nú  Asunum).  Peir  tóku  við 
sekum  manni  til  ásjár  og  leyndu  honum  fram  á  Kili  á 
meöan  þeir  riðu  til  alþingis.  En  rjett  á  eptir  hittu  þeir 
Húnröður  og  Pórólfur  leikgoði  mann  þennan,  erþeirvoru 
á  leið  til  þiugs.  f*eir  hugðu  að  hann  væri  illmenni  og  að 
hann  mundi  hafa  tekiö  hross.  sem  hlaupið  höfðu  frá  þeim. 
f*eir  vógu  hann  því  þegar,  án  þess  að  spyrjast  fyrir.  hver 
hann  væri.  Til  hefnda  fyrir  hann  særðu  þeir  Föstólfur  eitt 
sinn  Ulflijeðin  til  óliíis.  En  áður  en  hann  Ijest,  bað  hann 
Húnröð  bróður  sinn  að  sættast  á  málið  eptir  sig,  en  hann 
vildi  þaö  eigi  og  stefndi  því  til  alþingis  og  gerði  þá  bræður 
seka.  Peir  gerðu  þá  virki  á  bæ  sínum  í  Holti  og  bjuggu 
þar  um  sig.  svo  að  Húnröður  fjekk  engum  hefndum  fram 
komið.  en  hann  hafÖi  eytt  öllu  íje  sínu  i  málsóknina  og  var 
kominn  i  mikil  vandræði.  Hann  leitaði  þá  liðs  hjá  Porkeli 
kröflu   og   fyrir    hans    orð   fóru  þeir  Föstólfur  og  Próttólfur 


')  Flat.  I,  514;  Fms.  IIL  1G9-170.       -»  Ldu.  4/182,  5/186 ;  Vatn.  44/71. 


Vigaferli  i  Húnavatnsþingi.  505 

utan.    En  er  þeir  komu  út  aptur  sætti  Porkell  þá  alla  heil- 
um  sáttuni.^) 

Hallfreður  vandræðaskáld  Óttarsson  var  fæddur  og  alinn 
upp  í  Vatnsdalnum.  og  gerði  þar  nokkrar  óspektir  (um  988). 
Hann  fór  þá  utan  og  var  i  förum.  Þá  er  tiann  kom  út  árið 
1000,  náttaði  liann  í  seljum  í  Laxárdal  lijá  Kolfinnu 
Ávaldadóttur,  sem  hann  hafði  lagt  hug  á  i  æsku.  Hún 
var  þá  fyrir  löngu  gipt  Grisi  Sæmingssyni.  Hann  veitti  þvi 
Hallfreði  eptirför  og  hhitust  af  þessu  tvö  vig;  varð  annað 
þeirra  á  Húnavatnsþingi  vorið  eptir,  því  að  Brandur 
Ávaldason,  bróðir  Koltinnu,  lijó  þar  Galta  Óttarsson, 
bróður  Hallfreðar,  banahögg  til  hefnda  fyrir  þetta.  Hallfreður 
ætlaði  þá  að  ganga  á  hólm  við  Gris,  en  um  morguninn,  er 
hólmgangan  átti  að  verða,  frjetti  hann  fall  Olafs  Tryggva- 
sonar;  varð  honum  svo  mikið  um  það  að  hann  hætti  við 
hólmgönguna.  en  PorkelJ  kratla  gerði  um  málið  þar  á  þing- 
inu  og  kom  sættum  á  ^) 

Eptir  þetta  er  eigi  getið  um  víg  eða  róstur  í  Húnavatns- 
þingi.  fyr  en  Barði  Guðmundsson  hefndi  bróður  sins  og 
Heiðarvig  urðu,  sem  fyr  er  frá  sagt,  ogGrettir  Asmund- 
arson  kom  til  sögunnar.  Hann  var  þriðji  maður  frá  Ön- 
undi  trjefót,'')  og  hafði  Porgrimur  hærukollur  aíi  hans 
flutt  sig  búferlum  noröan  af  Ströndum  og  keypt  land  að 
Bjargi  i  Miðtirði.^)  Sonur  hans,  Ásmundur  hærulangur, 
var  siglingamaður  mikill  á  fyrri  árum.  Hann  bjó  síðan  að 
Bjargi  eptir  föður  sinn  og  íjekk  Ásdísar  Bárðardóttur 
Jökulssonar.  af  kyni  Vatnsdæla.  Hún  var  kvennskörungur 
mikill  og  var  Grettir  einn  af  sonum  þeirra.'') 

Grettir  var  hið  mesta  hraustmenni  og  yngstur  allra 
hinna  miklu  kappa  á  söguöldinni,  þvi  að  hann  var  fæddur 
i  lok  10.  aldar  (um  906).  En  um  hann  hafa  myndast  fleiri 
sagnir.  þjóðsögur  og  munnnjæli  en  nokkurn  annan  islenskan 
kappa.  Að  Bjargi,  þar  sem  hann  var  borinn  og  barnfæddur, 
eru  margir  stórir  hnullungssteinar,    og  hefur  jökull  sá,    sem 


»)  Vatn.  47/77-S(>;  Ldn.  5/187.  ■')  H;illlr.  9-10/1(14-111;  Vatn. 

45/75-7«.        ••^Ldn.  33/157— 158.    .     ";  (írett.  18/35.        ^Wirett.  13/35-38. 


506  Söguöldin. 

gekk  yfir  landið  á  ísöldinni,  borið  þá  þangað.  Munnniælin 
segja  að  þrjá  af  steinum  þessuni,  þar  á  meðal  tvo  hina 
mestu,  hati  Grettir  tekið  upp,  og  eru  þeir  því  nefndir 
Grettistök  eða  Grettishöf  Slíkir  hnullungssteinar  eru 
víða  á  íslandi;  ef  svo  hefur  viljað  til  að  þeir  hafa  staðnæmst 
á  öðrum  steinum,  þá  á  Grettir  að  hafa  sett  þá  á  hlóðir. 
I  Grettis  sögu  er  getið  um  nokkra  slíka  steina.  Pá  er  Grettir 
reið  til  alþingis  íimtán  vetra  gamall,  á  hann  að  hafa  hafið 
upp  stein  einn  undir  Sleðaási  i  Pingvallasveit,  sem  síðan 
heitir  Grettishaf  Annað  Grettishaf  er  á  Hrútafjarðarhálsi, 
hið  þriðja  undir  Fagraskógartjalli  og  hið  íjórða  á  Skjald- 
breið.^)  En  sagnir  þessar  eru  eigi  sannsögulegar.  Flest 
Grettistökin  eru  svo  stór  björg,  að  livorki  Grettir  nje  nokkur 
annar  maður  hefur  getað  tekið  þau  upp.^) 

Grettir  var  mikill  ógæfumaður,  af  því  aö  hann  kunni 
eigi  að  stjórna  sjálfum  sjer.  Hann  var  óstýriiátur  og  þyklíju- 
mikill  eins  og  sagan  segir  að  faðir  hans  hafi  sagt  um  hann 
við  Porkel  kröflu;  hann  var  vanstiltur,  eins  og  Hafliði  á 
Reyðarfelli  kvað  sjer  sagt,  Fyrir  því  var  hann  mjög  slysinn. 
Sökum  slysni  varð  hann  skógarmaður  og  varð  að  þola  allar 
þær  raunir,  sem  skógganginum  fylgdu,  og  að  lokum  var  hann 
drepinn  dauðvona,  svo  að  vig  hans  var  talið  níðingsverk. 
Pá  snerust  hugir  manna  og  almenning.^álitið  gegn  bana- 
mönnum  hans;  menn  taka  að  tala  um  afl  Grettis  og  hreysti- 
verk,  og  minnast  þess  einnig  að  hann  iijálpaði  ýmsum  og 
að  ofsi  hans  kom  mest  niður  á  ójafnaðarmönnum  og  oflát- 
ungum.  Atgervi  hans  varð  öllum  Ijós  og  þá  fanst  mönnum 
að  hann  hefði  orðið  að  þola  of  mikið  ilt,  svo  að  sögusögnin 
tekur  að  hreinsa  hann.  Slysni  hans  og  óhamingja  verður 
álög.  ^)  Vættasögur,  tröllasögur  og  draugasögur  eru  settar  í 
samband  við  hann,  og  hann  verður  fremur  en  nokkur  annar 
maður  sagnhetja  Islendinga,  átta  manna  maki  að  burðum, 


')  Grett.  16/53,  30/115,  59/214,  61/223.  ■'}  Vm  Crettistölí  sjá  Ká- 

Innil,  Isl.  I,  83,  150-152,  167.  192,  212.  271.  389,  399,  434,  517,  523,  539, 
568,  581,  598,  601,  634,  II,  3—4,  10,  35,  57,  83.  89,  108,  113.  252,  256,  261. 
269,  274,  289,  317,  344;    Árbók  1893,    71,  78;    1895,  14-15.  ^)  Grett. 

35/136,  35/138-139. 


Grettir  Ásmundarson.  507 

þótt  hann  fengi  eigi  nema  helming  þess  afls,  er  honuni  var 
aetlað,  ^)  bjargvættm'  þeirra,  sem  ásóttir  voru  af  apturgönguni 
og  meinvættum.  og  svo  vitur,  að  spakmæli  fjúka  af  vörum 
hans.  ^)  Hann  verður  ,,ágætismaður''  í  hugmynd  manna^) 
og  sigrar  alt.  nema  myrkrið  og  glámskygnina. 

Pótt  löng  saga  sje  til  af  Gretti.  er  þó  eigi  hægt  að  segja 
nákvæmlega  af  æíi  hans  svo  að  sú  saga  verði  áreiðanleg  og 
sönn;  það  hefur  liklega  aldrei  neinn  maður  kunnað  að  segja 
hið  sanna  af  sektarárum  hans  og  einveru,  en  sögusögnin 
hefur  fylt  upp  í  eyðurnar.  Saga  Grettis  hefur  liklega  verið 
rituð  á  fingeyrum  eða  þar  um  slóðir,  þvi  að  sá,  sem  það 
hefur  gert,  hefur  eigi  haft  sagnir  af  Suður-  og  Austur-land- 
inu.  *) 

Grettir  ólst  upp  hjá  Ibreldruni  sinum  að  Bjargi.  Hann 
var  snemma  ódæll  og  hrekkjóttur.  Pó  unni  móðir  hans 
honum  mikið  og  hann  hefur  eflaust  verið  þægari  við  hana 
en  aðra.  Faðir  hans  var  búhöldur  og  vildi  venja  drenginn 
á  vinnu  eins  og  Atla  eldri  bróður  hans,  en  Grettir  var  latur 
og  óbilgjarn  og  beitti  margs  konar  brögðum  við  föður  sinn 
Fyrir  þvi  samdi  þeim  illa.  ^J 

Grettir  var  ekki  „bráðgörr"  í  bernsku,  en  er  hann  var 
tiu  vetra,  tók  hann  að  þroskast  betur.  Pá  er  hann  var 
fimtán  vetra,  Ijet  faðir  hans  hann  riöa  til  alþingis  með 
Porkeli  kröflu.  og  i  þeirri  ferð  vann  hann  hið  fyrsta  vig 
sitt.  Fyrir  það  varð  hann  sekur  íjörbaugsmaður.  "^)  Faðir 
hans  kom  honum  þá  utan  og  var  hann  þrjú  ár  i  Noregi 
íum  1011  —  1014).  Par  vann  hann  hið  mesta  frægðarverk. 
er  hann  drap  f'óri  þömb  og  fjelaga  hans  tólf  saman  alla 
hina  verstu  illvirkja,  og  frelsaði  húsfreyju  og  dóttur  f  or- 
finns  Kárssonar.  lends  manns  i  Háramsev  frá  hinni  mestu 


V)  Grell.  ::í5/136,  82/284-.  '^)  Um  spakmæli  oir  málshætti  i  Grett. 

sjá  R.  C.  Boer.  Zur  Grettissaga  i  Zeitschr  t'.  deut.  pbilologie  (189S).  XXX. 
35-38.  ^)    Slir.  Grelt.  fi5  2:is,  9:i/315.  *)   Um  Grettis  sögu  sjá 

einkum  R.  C  Boer.  Zeitsch,  f.  deut.  philol.  XXX,  1  —  71.  XXXI.  40-60 
og  „Einleituug"  íyrir  útgáfu  haiis  af  Grettis  sögu;  enn  fremur  F.  Jóus- 
son,  Litteraturhist.  IL  748-752,  shr.  L  .521—524  og  IIL  82-8:$.  i  Grett. 
14/:38-46.  ")  Grelt  15;51-5:í. 


S<>8  Söguöldin 

svivirðingu.  ^)  f*orfinnur  launaði  Gretti  vel  hjálpina  og  gaf 
honum  sax  eitt  ágætt,  sem  Grettir  bar  á  meban  hann  lifði; 
einnig  veitti  hann  honum  lið.  þá  er  hann  komst  í  háska 
sökum  viga,  sem  hann  vann  á  meðan  hann  var  i  Noregi. 

pR  er  Grettir  kom  aptur  til  íslands,  var  hann  svo  frægur 
fyrir  afls  sakir  og  hre^ysti,  að  enginn  þótti  þá  slíkur  af  ung- 
um  mönnum.  En  sagan  segir  lika  að  ofsi  lians  gerðist  þá 
svo  mikill  að  honum  þótti  sjer  ekkert  ófært.^)  Hún  .segir 
að  hann  færi  þá  á  Pórhallsstaði  í  Forsæludal,  suður  af  Vatns- 
dal,  og  glimdi  þar  við  Glám.  hina  römmustu  og  verstu  aptur- 
göngu,  til  þess  aö  reyna  atl  sitt.  Grettir  feldi  hann.  en  var 
þá  svo  að  þrotum  kominn,  að  hann  fjekk  eigi  brugðið  sax- 
inu  og  höggið  af  honum  höfuðið,  fyr  en  Glámur  hafði  mælt 
um  og  lagt  á  hann,  að  ílestöU  verk  hans  skyldu  snúast  hon- 
um  til  ógæfu  og  hamingjuleysis,  og  að  augu  Gláms  skyldu 
jafnan  vera  honum  fyrir  .sjónum,  svo  að  honum  yrði  erfitt 
einum  að  vera  í  útlegð  þeirri,  sem  hann  mundi  verða 
dæmdur  í. 

Sagan  segir  að  svo  hafi  brugðið  um  lyndisbragð  Grettis 
eptir  þetta,  að  hann  hafi  orðið  ver  stiltui'  en  áður  og  þótt 
allar  mótgjörðir  verri.  Einnig  varð  hann  nú  myrkfælinn  og 
glámsýnn.  en  svo  er  sá  nefndur,  sem  sjer  livers  kyns  skrípi 
eða  mi.ssýningar  í  myrkri;  er  orðið  dregið  af  glámur. ') 


^)  Aí'  þessu  er  þjóí^saga  i  Hárainsey ;  |)ó  er  Grettir  eigi  nafngreindur 
i  henni.  sjá  (Norsk)  Hist.  Tidsskr.  I,  498— .^00.  Önnur  þjóðsaga  al'Gretti 
liefur  verið  sögð  í  Seljadalnum  ( Sœte^-sdah'n)  i  Noregi,  (Norsk)  Hist.  Tids- 
skr.  ±  R.  H.  •]ll—:iSö.  og  er  það  sama  þjóðsagan  sem  er  í  Grett.  (J5— 
(>6/23ó— 241,  af  viðureign  Grettis  og  tröllkonuunar  að  Sandtiaugum  í 
Bárðardal.  Eins  og  .Gustav  Storm  hefur  sýnt  á  hún  upphaf  sitt  að 
telja  til  „Norrigia  iilustrata"  og  var  sú  bók  töhivert  lesin  af  lærðum 
mönnum  í  Noregi  á  17.  og  18.  öld.  Ef  til  vill  er  sagan  af  drápi  ill- 
virkjanna  i  Háramsey  lika  ].T?rðra  manna  sögn  og  komin  fyrst  upp  eptir 
að  sagan  uin  það  í  Grettlu  varð  þar  kunn.  ^)  Grett.  28/l()6.  »)  Grett. 
:31/12().  32/122,  ;i4— 35/131  — 139.  Glámur  er  skáldskapar  heiti  á  lunglinu 
Sn.-e.  53/128.  Af  því  hefur  Guðhr.  Vigfússon  ætlað  að  sagan  um  Glám 
væri  goðsöguleg,  sbr.  Sturl  I,  Prolegomena  bls.  xlix,  og  Icel.-engl. 
dictionary,  glámr,  glámblesóttr.  sbr.  einnig  Boer,  Zeitschr.  f.  deut.  philol. 
XXX.  56  o.  ef.,  sem  ætlar  að  sagan  um  Glám  væri  upphaflega  goðsögn 
um  timglið.     Glániur  er  líka  jötunsheiti  SnE.  I,  5-54  —  ESn.  270. 


Ofsi  Greltis  og  sekt  hans.  509 

Vorið  1016  komu  þau  tiðindi  af  Noregi,  að  þar  væri 
orðiö  höfðingjaskipti  og  Ólafur  Haraldsson  kominn  til  ríkis. 
en  Sveinn  jarl  Hákonarson  stokkinn  úr  landi.  Ólafur  kon- 
ungur  hafði  þá  nýlega  unnið  sigur  í  Ne.sjaorustu  og  frægðar- 
orð  fór  af  honum.  Einnig  var  sagt  að  hann  tæki  mjög 
vel  við  þeim  mönnum,  er  væru  atgervismenn.  og  gerði  þá 
sjer  handgengna.  Gretti  fýsti  þvi  að  fara  utan  sem  ýmsa 
aðra  unga  menn;  vænti  hann  sjer  sæmdar  af  konungi,  og 
það  þvi  fremur.  sem  þeir  voru  fjórmenningar  að  frændsemi.^) 
En  er  hann  kom  til  Noregs,  varð  hann  fvrir  því  slysi  að 
sæluhús  nokkuð  á  vesturströndinni  brann  með  mönnum  þeim, 
sem  í  þvl  voru  staddir:  á  meðal  þeirra  voru  tveir  synir  Póris 
Skeggjasonar  úr  Garði  i  Kelduhverfi.  fetta  var  nóttina  eptir 
að  þeir  Grettir  komu  til  Noregs  og  hafði  hann  sótt  eld  í 
sæluhúsið  um  kveldið,  til  þess  að  hjálpa  skipverjum  sínum, 
og  lent  þar  í  einhverjum  ryskingum  Nánara  er  eigi  um 
það  kunnugt.  Sagan  segir,  að  kaupmennirnir  hafi  launað 
Gretti  illa  hjálpina,  affiutt  hann  og  kent  honuni  brunann. 
Hann  vildi  þá  hreinsa  sig  af  illmæli  þessu,  en  hafði  eigi 
stillingu  til  þess  að  bera  skirslu.  Olafur  konungur  vildi 
því  eigi  taka  við  honum.^) 

Sumarið  eptir  varð  Grettir  að  hverfa  aptur  til  Mands. 
en  þar  biðu  hans  þung  tíðindi:  andlát  föður  hans,  víg  Atla 
bróður  hans  og  sekt  .sjálfs  hans.  Pórir  i  Garði  hafði  á  alþingi 
gert  hann  sekan  skógarmann  þá  um  sumarið.^) 

Asdis  móðir  Grettis  varð  honum  fegin.  Hann  hefndi 
Atla  bróður  sins  og  vá  Porbjörn  öxnamegin  Arnórs- 
son,  banamann  hans;*)  að  öðru  leyti  gat  hann  eigi  orðið 
móður  sinni  að  liði.  því  að  hann  varö  að  lifa  i  sekt  það 
.sem  eptir  var  æfinnar;  en  hann  gætti  þess  að  hún  hefði  eigi 
vandræði  af  honum  og  fór  burtu.  Sagan  segir  að  hann 
væri  19  vetur  i  sekt,  en  það  er  rangt  og  einnig  orð  hennar 
um    úrskurð    Steins    lögsögumanns   ?oriíestssonar.    „at 


')  Ldn.  32/157-1.58;    Grett.    11.  *)    Grett.  37/140.    ;i8/143-147, 

39/148—1.50.     Kálimd.  Isl.  II,  179— líSl.  ^)  Grett.  42/1.56.  4.5/164.  46— 

47/164—165;  Ldu.  19,230-231.  *)  Ldn.  1  16S;  Gretl.  4^,174—175. 


510  Söguöldiu. 

engi  skyldi  lengr  í  sekt  vera  en  tuttugu  vetr  alls,  þó  at 
tiann  gerði  útlegðarverk  á  þeim  tímum".^)  Lögsögumaðm'- 
inn  liafði  eigi  vald  til  þess  að  kveða  iipp  slíkan  úrskurð, 
og  í  Grágás  er  ekkert,  sem  bendir  á  að  menn  hafi  komist 
úr  sekt  eptir  ákveðinn  árafjölda  ^) 

Sagan  telur  einungis  14  sektarvetur  Grettis.  í*eir  munu 
eigi  lieldur  liat'a  verið  fleiri,  því  að  Grettir  fjell  i  sekt  sum- 
arið  1017  að  þvi  sem  næst  verður  komist  og  var  drepinn 
liaustið  1031.  Aptur  á  móti  er  eigi  líkiegt  að  .sagan  segi 
rjett  frá  því.  livar  Grettir  iiefur  verið  alla  þessa  vetur;  eru  sjer- 
staklega  litlar  líkur  til  þess  að  þaö  geti  verið  rjett,  sem  hún 
segir  um  veru  Giettis  i  Fagraskógarfjalli  og  Pórisdal.  Björn 
Hitdælakappi  mun  hafa  fallið  1024  eða  á  meðan  Grettir  á 
að  hafa  verið  þar.^)  Fyr.sta  .sektar  veturinn  á  Grettir  að 
hafa  verið  á  Reykhólum  (1017—1018),  og  annan  i  Ljár.skóg- 
um  (1018—1019).  Síðan  varð  hann  að  leggjast  út.  Er  þá 
sagt  að  hann  væri  þrjá  vetur  á  Arnarvatnsheiði  (1019—1022), 
þrjá  i  Fagraskógarfjalli  (1022—1025)  og  einn  vetur  í  fóris- 
dal  (1025—1026).  Sagan  segir  að  hann  færi  siðan  suður  um 
land  og  til  Austfjarða,  og  á  hann  að  hafa  verið  tíunda 
sektarvetur  sinn  i  þeirri  ferð  (1026—1027).  Ellefta  veturinn 
á  hann  að  hafa  verið  að  Sandhaugum  í  Bárðardal  (1027  — 
1028)  og  haustið  eptir  fór  hann  út  i  Drangey  og  var  þar 
til  dauðadags  (1028—1031).^) 

Frá  Gretti  eru  ýmsar  sögur  á  sektarárum  hans,  nema 
þvi  ári,  er  hann  fór  um  Suðurland  og  Austfjörðu.  Pk  segir 
ekki  af  honum  og  sagan  tekur  þar  til  aptur,  er  hann  kom 
norður  í  Pingeyjarþing.  Grettir  komst  opt  i  miklar  mann- 
raunir  og  var  eitt  sinn  tekinn  höndum  vestur  við  Isatjarðar- 
djúp.     Bændur    svikust    að  honum  sofandi  i  Vatn.sfjarðardal 

')  Gretl.  76-77/268—269.  ■)  Sbr.  V.  Finsen,  Retshistorie  §  132. 
^)  Guðbr.  V^igfússon  hefur  sett  upphaf  sektar  Grettis  1016,  en  það  getur 
varla  verið  rjelt  eptir  sögunui  sjálfri  að  dæaia,  Nesjaorusta  mun  hafa 
verið  1016,  en  eigi  1015  eins  og  hann  ællar,  Safn  I,  474  o.  ef. 
Bjarn.  19/42  segir,  að  Grettir  væri  eiua  vetur  með  Birni  og  mun  það 
vera  rjelt.  *)  Grett.  50/179-183,  .sbr.  Fiat,  II.  121/159,  Grett.  53/194, 

.54-57/199-207,58/208-210.  60/217,  61/221-224.  63,229.  64-67/233-242, 
69/249-250. 


SeTvtarár  Grettis  og  vig.  511 

og  ætluðu  að  hengja  liann,  en  þá  kom  þar  að  forbjörg  hin 
digra.  húsfreyja  i  Vatnsfirði.  sem  var  i  tengdum  við  Gretti. 
og  bauð  að  láta  hann  lausan.^) 

Af  öllum  óvinum  Grettis  var  Pórir  i  Garði  hinn  harð- 
snúnasti.  Hann  sendi  ílugumann  til  þess  að  drepa  Gretti 
og  fór  að  honum  sjálfur  við  íjöhnenni,  er  flugumaðurinn 
var  faJlinn.  En  Grettir  sigraði  eða  komst  undan  öUura  óvin- 
um  sínum.  uns  hann  að  lokum  var  unninn  á  ódrengilegan 
hátt  og  drepinn  i  Drangey,  er  hann  lá  þar  dauðveikur  Fyrir 
drápi  hans  stóð  Porbjörn  öngull  Þórðarson  og  segir 
sagan,  að  hann  hati  unniÖ  Gretti  með  göldrum  og  fjöl- 
kyngi.  2) 

Grettir  var  lengur  í  sekt  en  nokkur  annar  íslendingur 
svo  kunnugt  sje;  sýnir  það  bert  hvilíkt  mikilmenni  hann 
hefur  verið.  Hann  varð  opt  að  ræna  og  taka  sauðfje  sjer 
til  viðurværis,  og  átti  hann  fyrir  það  sökótt  um  alt  landið.^) 
en  annai's  fengu  ofstopamennirnir  og  oílátungurnir  og  að 
þvi  er  sagan  segir  einnig  illvættirnar  mest  að  kenna  á 
kröptum  Grettis  og  ofsa.  Hann  sættist  fuilum  sáttum  við 
Auðun  Asgeirsson  á  Auðunarstöðum,  enda  var  hann 
gæfur  maður  og  gegn.  ^)  Stundum  var  Grettir  gamansamur 
og  glettinn.  og  fjekk  Gisli  Porsteinsson.  oflátungur  mikill 
frá  Bæ  i  Borgarfirði,  að  kenna  harðast  á  glettni  hans.  ^)  Sagan 
segir  að  Grettir  hefði  opt  gamanyrði  á  vörum,  er  þvi  var 
að  skipta.  og  eru  mörg  orðtæki  og  spakmæli  kend  við  hann 
i  sögunni. 

Pá  er  Grettir  hafði  farið  um  land  alt,  kom  hann  að 
Bjargi  til  móður  sinnar.  Sagan  segir  að  þá  gerðist  svo 
mikið  bragð  að  myrkfælni  hans,  að  hann  vildi  eigi  lengur 
vinna  sjer  það  til  lifs  að  vera  einu.  og  bendir  það  á,  hvaða 
áhrif  það  hefur  haft  á  hann.  að  hafa  eigi  átt  fritt  i  ellefu 
ár,    svo    að    hann    hafði   orðið  að  fara  huldu  höfði  os  verið 


')    Gretl.   .j^JSí)— 11»:í:.  Fóst.  l;:3-4.     Hreliia    og    turiöur   Ásgeirs- 
dætur.  inágkouur  f  orbjargar.  voru  uáskyklar  Grelli.  -)  Grett.  79  - 

82;274-!286.         =>)  Sbr.  Grelt.  69;246.       '  *)  Grett.  :U/i:iO.  sbr.  1.5/46-48, 
28/106.  =)  Grett.  .59/210-217. 


512  Söguöldin. 

umsetinn  af  óvinum  sínum,  hvar  sem  liann  var.  111  ugi 
bróðir  lians  var  þá,  segir  sagan,  fimtán  vetra  gamall  og 
allra  manna  gervilegastur.  Hann  bauð  þá  Gretti  fylgd  sína 
og  fór  með  honum  út  í  Drangey.  og  fylgdi  honum  vel  og 
trúlega;  Ijet  hann  þar  líf  sitt  með  honum  eptir  ágæta  vörn. 
En  er  þeir  bræður  fóru  frá  Bjargi,  leiddi  móðir  þeirra  þá  frá 
garði;  hún  bjóst  varla  við  að  sjá  þá  aptur  og  varð  mikið 
um  að  skilja  við  þá.  Pá.  segir  sagan,  að  Grettir  hafi  mælt: 
„Grát  þú  eigi,  móðir!  þat  skal  sagt,  at  þú  hafir  sonu  átt 
en  eigi  dætr,  ef  vit  erum  nieö  vápnum  sóttir;  ok  lif  vel 
ok  heil".^) 

Hann  hjet  þvi  að  verða  móður  sinni  til  sóma  á  þann 
hátt,  sem  þá  þótti  mest  um  vert.  Hann  veitti  henni  þá 
huggun,  sem  hann  mátti  með  vissu  veita. 

Porbjörn  öngull  varð  óþokkaður  af  vígi  Grettis,  er  menn 
vissu  hvernig  hann  hafði  unnið  hann.  Hann  fjekk  eigi 
heldur  það  fje,  seni  Þórir  i  Garði  hafði  lagt  til  höfuðs  Gretti. 
Sagan  segir  að  Porbjörn  hafi  skapraunað  ekkjunni  að  Bjargi 
og  að  þá  hafi  jafnvel  gamlir  óvinir  Grettis  gengið  í  lið  með 
henni.  Þorbjörn  var  siðaii  gerður  sekur  á  alþingi  um  sum- 
arið  og  fór  til  Noregs  um  haustið  (1032).  Paðan  hjelt  hann 
alla  leið  út  í  Miklagarð  og  þar  var  hann  drepinn  af  Por- 
steini  drómund,  hálfbróður  Grettis.  ^) 


Skagfirðingar. 

Nokkrir  Skagfirðingar  koma  við  kristniboðs  sögu  lands- 
ins,  eins  og  fyr  er  sagt,  og  er  einn  þeirra,  Porvarður  Spak- 
böðvarsson,  talinn  með  höfðingjum  981.  Hann  var  foringi 
kristinna  manna  í  Skagafirðinum,  og  má  vera  að  hann  hafi 


1)  Grett.  69/246-248.  ^)  Grett.  82—85/287-294,  86/296. 


Skagfirðingar.  518 

tekið  upp  nýtt  goðorð  með  þeim.  Nyrðsta  goðorðið  í 
Hegranesþingi  áttu  niðjar  fórðar  í  Höfða  á  Höfðaströnd 
og  var  hofsókn  þeirra  að  Hofi  þar  á  ströndinni,  en  ættin  er 
kend  við  Höfða  (Höfðaætt).  Af  þeirri  ætt  var  Arnór  kerl- 
ingarnef  Bjarnarson,  sem  talinn  er  með  höfðingjum 
981.  Hann  bjó  á  Miklabæ  í  Óslandshlíð  og  mun  hann  þá 
hafa  átt  goðorðið:  á  það  bendir  einnig  þáttur  sá.  sem  af 
lionum  er,  því  að  i  honum  er  minst  á  þingmenn  hans. 
Pótt  þátturinn  sje  helgisögukendur  og  eigi  sannsögulegur, 
mun  það  þó  líklega  rjett  hermt,  að  hann  hafi  átt  þingmenn. 
I  þættinum  segir  að  Arnór  hafi  fyrir  eggjan  móður  sinnar 
bjargað  gamalmennum  og  örvasa  mönnum  í  sveit  sinni  frá 
hungurdauða  í  hallæri  einu  miklu,  þá  er  samþykt  hafði 
verið  at  veita  þeim  enga  björg.  Veðráttu  brá  þá  til  bata, 
og  Arnór  og  þingmenn  hans  Ijetu  feginsamlega  skírast,  þá 
er  kristni  var  i  lög  tekin.  ^) 

Aðrir  nafnkunnir  menn  af  Höfðaætt  á  síðara  hluta  sögu- 
aldarinnar  voru  þeir  Halldór  Porgeirsson  að  Hofi  á 
Höfðaströnd,  t*órður  hesthöfði  Snorrason  í  Reynis- 
nesi  og  í'orfinnur  karlsefni  sonur  hans.^) 

Annars  er  alls  eigi  kunnugt  hverjir  hafi  átt  goðorð  i 
Hegranesþingi.  en  líklega  hafa  niðjar  Hjalta  Pórðarsonar 
að  Hofi  í  Hjaltadal  átt  mannaforráð  austan  til  í  Skagafirð- 
inum  og  um  hann  miðjan;  hafa  þingmenn  þeirra  átt  hof  að 
sækja  að  Hofi  i  Hjaltadal.  I  Landnámu  segir  að  mikil  ætt 
og  göfug  sje  komin  frá  sonum  Hjalta,  en  hún  er  eigi  rakin. 
í'yrir  þvi  er  eigi  annað  kunnugt  um  syni  Pórðar  Hjalta- 
sonar  en  það,  sem  segir  í  Grettis  sögu.  Pórður  mun  hafa 
lifað  fram  um  aldamótin  1000,  þvi  að  hann  varð  gamall;  var 
hann  höfðingi  ættmanna  sinna  á  siðara  hluta  10.  aldar. 
Hann  átti  tvo  syni,  Hjalta  og  forbjörn  öngul;  telur  Grett- 
is  saga  Hjalta  einn  af  hjeraðshöfðingjum  í  Skagafirði.  þá  er 
Grettir   kom    i  Drangey.     Hann    var   vinsæll    maður   og  er 


')  Flat.  I,  346/4437— 439-;  Fms.  II,  226,225—228,  sbr.  að  framan  bls. 
213.  Arnór  var  tengdasonur  Viga-Gliims,  Reyk.  24  123:  Glúni.  16,44, 
sbr.  28/237,  .20/.57.    21 /.59.  ■')  Ldn.  10/198-199;    Grett.  70/251.   72/258, 

81/280;  Eir.  r.  7;27,  14/47. 

33 


514  Söguöldiii. 

honum  borin  vel  sagan  í  Grettlu,  en  öðru  máli  er  að  gegna 
um  forbjörn  bróður  hans,  banamann  Grettis.  Hann  er  bæði 
kallaður  uppvöðslumikill,  ódæll  og  ófyrirleitinn.^) 

Syðst  um  Skagatjörðinn  hafa  Goðdælir,  synir  og  niðjar 
Eiríks  að  Hofi  í  Goðdölum,  eflaust  átt  goðorð;  er  Starri 
Eiríksson  og  bræður  hans  l^orkeU,  Porgeir  og  Hró- 
aldur,  taldir  með  höfðingjum  981.  Líklega  hefur  Starri  átt 
opt  í  hólmgöngum,  eins  og  venjulegt  var  um  þá  menn,  sem 
fengu  kenningarnafn  sitt  af  þeim,  en  af  þeim  er  ekkert 
kunnugt,  nema  einni,  og  þó  greinir  eigi  hvernig  hún  fór. 
Maður  nokkur,  sem  Pórarinn  hjet  og  kallaður  var  hinn 
illi,  skoraði  Starra  á  hólm,  og  fór  systurson  hans  Ulfhjeð- 
inn  Vjefröðarson  með  honum  til  hólmgöngunnar.^)  Hver 
þessi  Pórarinn  illi  var  er  óvíst.  I  Landnámu  eru  tveir 
menn  nefndir  með  því  nafni,  og  er  annar  þeirra  Pórarinn 
illi,  tengdafaðir  Illuga  hins  rauða  að  Hofstöðum  í  Reykholt.s- 
dal,  en  hinn  í*órarinn  illi  Steinólfsson,  frændi  Víga-GIúms, 
og  má  vera  að  það  hafi  verið  hann,  þótt  þess  sje  eigi  getið; 
hann  mun  hafa  verið  uppi  samtíða  Starra,  þótt  hann  hafi 
verið  eitthvað  eldri,  en  Pórarinn  tengdafaðir  Illuga  mun 
hafa  verið  töluvert  eldri,  og  svo  var  hann  í  öðrum  lands- 
fjórðungi. 

Um  niðja  þeirra  Eirikssona  er  litið  kunnugt.  Á  alþingi 
1011  er  getið  um  Hafur  hinn  auðga  Porkelsson  úr 
Goðdölum  og  sagt  aÖ  hann  hafi  átt  búð  Skagfirðinga.  Ef 
það  er  rjett,  hefur  hann  þá  verið  fyrir  Goðdælum  I  lok 
sögualdarinnar  er  sagt  að  Eiríkur  Starrason  hafi  búið 
að  Hofi  i  Goðdölum,  og  er  hann  þá  talinn  einn  af  helstu 
höfðingjum  Skagfirðinga.^) 

Ymsir  aðrir  menn  eru  nafngreindir  í  Skagafirði  um  þess- 
ar  mundir,  sem  eigi  er  þörf  að  greina  hjer.  í'ótt  bæði 
Hlíðverjar  og  Skíöungar  þeir,  er  bjuggu  i  Skagafirði,  væru 


')  Ldn.  10/Í98;  Grett.  70/2.50—251,  72/2.54,  72/2,58—2.59.  ^)  Vatn. 

47/78.  sbr.  ísl.  dr.  bls  8,  52.  Hvaða  ár  hólmganga  þessi  hefiir  verið  er 
ókunnugt,  en  ætla  má  að  hún  vcrið  uni  980  eða  nokkru  síðar.  ^)  Ldn. 
7/190,  21/64,  16/222;  Olk.  þ.  bls.  20  (=40  ísl.  þ.  7/534);  Nj.  119/612-614; 
Grett.  70/252. 


Goðdælir.     Höfðingjaskipti  í  Eyjafirði.  515 

í  tengdum   við  jafnrika   ætt   sem  Möðruvellinga  i  Eyjaíirði, 
virðast  þeir  þó  eigi  hafa  verið  yfirmenn  Skagfirðinga. 


Eyfirðingar,  Guðmundur  hinn  ríki  og  Einar 
Þveræingur.    Svarfdælir.  ^ 

jÞá  er  E^jólfur  Valgerðarson  fjell  frá,  var  Guðmund- 
ur  hinn  riki  sonur  hans  með  honum  og  tók  hann  við  búi 
á  MöðruvöUum  í  Eyjafirði  og  goðorði  föður  sins  (um  985). 
Hann  var  þá  um  þrítugt.  Hann  hafði  eitt  sinn  farið  utan 
og  gerst  handgenginn  Hákoni  jarli  Sigurðssyni.^)  Einar 
bróðir  hans  bjó  þá  í  Saurbæ,  skamt  frá  Möðruvöllum,  en 
hjer  um  bil  ári  siðar  komst  hann  að  I'verá  hinni  efri,  er 
Viga-Glúmur  varð  að  fara  þaðan  sem  fyr  er  sagt.  Hann 
flutti  þá  út  i  Hörgárdalinn,  en  þremur  árum  síðar  keypti 
hann  land  að  Pverbrekku  í  Öxnadal  og  bjó  þar  til  æfiloka 
(um  1003)=^).  Pótt  Glúmur  hjeldi  goðorði  sinu,  minkaði  þó 
veldi  hans,  efni  og  virðing  eigi  lítið  við  það  að  verða  að 
hrekjast  frá  föðurleifð  sinni,^)  en  að  sama  skapi  óx  veldi 
Guðmundar  og  vegur  og  virðing  beggja  þeirra  bræðra. 
Pverá  (nú  Munka-Pverá)  er  vel  í  sveit  komið  og  Víga- 
Glúmur  var  hinn  eini  maður  í  Eyjafirðinum,  sem  hefði  getað 
staðið  þeim  bræðrum  á  sporði,  en  þá  var  hann  flæmdur 
burt  úr  bygðinni  í  heldur  Qarlægan  dal.  Pað  lætur  að  lík- 
indum  að  ýmsir  þeir  menn,  sem  höfðu  hingað  til  verið  i 
goðorði  með  honum,  muni  þá  hafa  gerst  þingmenn  Guð- 
mundar  Eyjólfssonar,  þótt  sögurnar  segi  ekki  af  því.  A 
næstu  árum  eptir  brottför  hans  hefur  uppgangur  Guðmund- 
ar  verið  einna  mestur:    þó   er  tiltölulega  litið  af  þvi  kunn- 


»)  V.-Ljót.  1/155,  2/161 ;  Ljósv.  2/117.       *)  Glúm.  26/79-Sl.      »)  Glúm. 
27/83,  sbr.  9.  visu  Glúms,  Skjalded.  B  bls.  114. 

33* 


516  Söguöldiu. 

ugt;  en  svo  mikið  má  þó  telja  vist  að  hann  hafi  um  alda- 
mótin  1000  verið  orðinn  langrikastur  og  fjölmennastur  goði 
fyrir  norðan  Öxnadalsheiði;  í  byrjun  11.  aldar  átti  hann 
marga  þingmenn  norður  i  Reykjahverfi  og  á  Tjörnesi  i  í*ing- 
eyjarsýslu.  I  Reykjadalnum  hefur  hann  einnig  átt  þing- 
menn.  Par  bjó  Einar  Konálsson  besti  vinur  hans  og  frændi; 
hefur  hann  eflaust  stutt  að  því  að  sveitungar  hans  gerðust 
þingmenn  Guðmundar  og  jafnvel  hjálpað  honum  til  þess  að 
ná  þar  goðorði  undir  sig  eða  hluta  úr  goðorði.^) 

Guðmundur  var  goði  í  hjer  um  bil  40  ár  (985—1025). 
Pegar  á  10.  öld  voru  goðorðin  i  Vaðlaþingi  fleiri  en  lög  stóðu 
til.^)  Eptir  setningu  fimtardómsins  máttu  þau  vera  fjögur. 
Snemma  á  11.  öld  er  lika  getið  um  tvö  goðorð  i  Eyjafirð- 
inum,  auk  goðorðs  Guðmundar  hins  rika,  og  áttu  þau  niðjar 
Helga  hins  magra.  Annað  þeirra  áttu  bræður  tveir,  Brúni 
i  Gnúpufelli  og  Eilifur  skyti.  Peir  voru  komnir  frá 
Helga  hinuni  magra,  liklega  frá  einhverjum  sona  Hrólfs  í 
Gnúpufelli,  þvi  að  þeir  voru  eigi  færri  en  sjö.  Hitt  átti 
I^órir  Helgason,  sem  var  fjórði  maður  frá  Helga  hinum 
magra,  og  var  faðir  hans  sonur  Valþjófs  Hrólfssonar  í 
Gnúpufelli.  f*órir  bjó  að  Laugalandi  i  Hörgárdal.^)  Hvað  þá 
var  orðið  af  goðorði  Ingjalds  Helgasonar  eptir  fráfall  Viga- 
Glúms,  er  ókunnugt.  Már  sonur  hans  bjó  í  Fornhaga  i  Hörg- 
árdal  og  Ijet  gera  þar  kirkju.  Hann  var  „hljóðr  ok  .spakr" 
og  ef  til  vill  mikki  betur  til  höfðingja  fallinn  en  Vigfús 
bróðir  hans;  má  vera  að  hann  hafi  fengið  goðorð  föður  sins, 
en  um  það  er  ekkert  kunnugt;  líklegra  virðist  þvi  að  Pórir 
Helgason,  sem  var  nágranni  hans  og  garpur  mikill,  hafi  þegar 
fengið  goðorðið  hjá.Má  eptir  andlát  föður  hans,  af  þvi  að  hann 
hafi  treyst  honum  betur  en  sjálfum  sjer  til  þess  að  halda 
því  uppi  gegn  riki  Guðmundar.  Peir  Már  og  Pórir  voru 
fjórmenningar  að  frændsemi.*) 


1)    Ljósv.     67/132—138,     9—12/144-154,     sbr.    21/195,    13/160-161. 
2)  Sbr.  að  fiaman  bls,  409-410.  ^)  Ljósv.  13/155—156;  Ldn.  16/221. 

Ljósv.  sleppir  úr  einum  lið  í  ætt  fóris  Helgasonar,  Hrólfi  i  Gnúpufelli, 
eíns  og  sjcá  má  af  Ldn.      *)  Glúm.  17/38,  sbr.  102.  21/60-62. 


Goðorð  í  Vaðlaþingi.    Guðmundur  riki.  517 

Auk  þessara  þriggja  goðorða,  sem  nú  voru  nefnd,  var 
Svarfdæla  goðorð  í  Vaðlaþingi. 

Guðmundur  hinn  ríki  kemur  við  fleiri  sögur  en  aðrir 
höfðingjar  á  söguöidinni  að  Snorra  goöa  einum  undantekn- 
um.  Ljósvelninga  saga  segir  langmest  af  honum,  enda  er 
hann  aðalmaðurinn  í  henni.  Guðmundur  hefur  eflaust  verið 
duglegur  maður  og  hann  hefur  hlotið  að  hafa  einhverja  þá 
eiginleika,  sem  höfðingjar  þurfa  að  hafa  og  almenningi  finst 
mikið  um,  þvi  að  öllum  sögum  ber  saman  um  það  að  hann 
hafi  verið  mikill  höfðingi,  þótt  honum  að  öðru  leyti  sje  borin 
eitthvað  misjöfn  .sagan.  I  Njáls  sögu  er  honum  lýst  glæsi- 
legast.  Hann  er  þar  nefndur  höfðingi  mikill  og  sagt  að  hann 
hafi  setið  yfir  virðingu  allra  höfðingja  fyrir  norðan  Öxna- 
dalsheiði,  svo  að  sumir  Ijetu  bústaði  sina,  en  suma  tók  hann 
af  lifi,  en  sumir  Ijetu  goðorð  sin  fyrir  honum.  f*ar  er  einn- 
ig  skýrt  frá  auðlegð  hans  og  sagt  að  hann  hefði  hundrað 
hjóna,  eins  og  segir  i  þættinum  um  kvonfang  Sörla  Brodd- 
Helgasonar,  en  þar  er  einnig  bætt  við  að  hann  hefði  hundrað 
kúa.  Sögn  þessi  er  ung  og  eigi  áreiðanleg.  í  Njálu  er  einnig 
sagt  frá  kynsæld  Guðmundar  og  kveðið  .svo  sterkt  að  orði, 
að  frá  honum  sje  komið  alt  hið  mesta  mannval  á  landinu: 
Oddaverjar  og  Sturlungar  og  Hvannverjar  og  Fljótamenn  og 
KetiII  biskup  og  margir  hinir  bestu  menn.^)  En  á  Islandi 
var  þá  meira  mannval  en  þetta. 

Guðmundur  var  vinur  Asgríms  Elliðagrimssonar.  Hanu 
tók  vel  liðsbón  hans  og  Njálssona,  og  eptir  Njálsbrennu  veitti 
hann  þeim  Ásgrimi  og  Kára  lið  með  öllum  styrk  sínum.  Með- 
fram  sökum  þess  er  honum  borin  sagan  .svo  ágætlega  i  Njálu.") 

Pótt  lýsing  Guðmundar  i  Njálu  .«je  fegruð  og  sumstaðar 
orðum  aukin,  eins  og  sjá  má  af  orðum  hennar  um  niðja  hans, 
eru  þó  kunn  nokkur  rök  og  atvik  að  allri  Ij^singunni.  nema 
að  því,  að  sumir  höfðingjar  hafi  látið  goðorð  sín  fyrir  hon- 
um.  fess  finst  eigi  getið,  en  þó  má  það  vera  rjett,  þvl  að 
vel  getur  verið  að  Guðmundur  hafi  eignast  svo  marga  þing- 


')  Nj.  113/583;    Ljósv.  .-)/127.  ^)  Nj.  119/614-616.    láO/626— ná"; 

122—123/634—636,  123  640,  134/707,  140/7.52-7.54,  145/808-824. 


518  Söguöldin. 

menn  fyrir  norðan  Vaðlaheiöi  á  þann  hátt,  aö  einhver  hafi 
látið  þar  goðorö  sitt  fyrir  honum.  Hins  vegar  gátu  Ping- 
eyingar  gengið  í  goðorð  með  honum,  ef  þeir  vildii,  án  þess 
þó  að  nokkur  goði  Ijeti  þar  goðorð  sitt,  nema  ef  allir  þing- 
menn  hans  segðu  sig  úr  þingi  við  hann.  En  ef  þessi  orð 
Njáhi  eru  rjett,  þá  hefur  Guðmundur  Eyjólfsson  verið  hinn 
fyrsti  goði,  sem  átt  hefur  fleiri  goðorð  en  eitt,  svo  getið  sje; 
er  þá  eigi  furða,  þótt  hann  hafi  verið  kallaður  hinn  riki. 

I  Ljósvetninga  sögu  kemur  stundum  fram  nokkur  kali 
gegn  Guðmundi  ríka,  einkum  í  þáttum  þeim,  sem  skotið  er 
inn  í  söguna  um  viðureign  hans  við  Austfirðinga  og  Reyk- 
dæli,  5.— J2.  kapítula.^)  Þaö  er  sagt,  að  honum  þætti  loíið 
gott.^)  Hann  var  rausnarmaður,  ríkur  og  fjölmennur.  Stór- 
menska  hans  og  metnaður  kemur  opt  i  Ijós  og  þess  er  getið 
optar  en  einu  sinni  að  hann  hafi  setið  yfir  metorðum  manna 
þar  nyrðra  eða  í  hjeraðinu.^)  Bæði  af  þvi  og  af  því  að  hann 
var  vel  fjáður  og  honum  gekk  vel,  átti  hann  ýmsa  öfundar- 
menn,  sem  reyndu  að  vanvirða  hann,  er  þeir  sáu  sjer  færi 
tii  þess;  en  þá  vildi  Guðmundur  síst  láta  sinn  hlut,  er  hann 
þóttist  eiga  að  gæta  virðingar  sinnar,  enda  segir  ein  sagan, 
að  Guðmundur  hjeldi  virðingu  sinni  alt  til  dauðadags.*) 

I  raun  rjettri  hefur  Guðmundur  verið  heldur  friðsamur 
maður,  tryggur  við  vini  sina  og  að  ýmsu  leyti  göfugur 
maður.  Hann  var  eigi  svo  mikill  vitsmunamaður  sem  Einar 
bróðir  hans,  en  hann  var  sagður  forspár.'^)  Einar  er  aptur 
á  móti  í  Ljósvetninga  sögu  kallaður  spekingur.  Hann  var 
hygginn  maður  og  gætinn,  kænn  og  sjeður,  tortryggur  og 
mjög  athugull;  er  sagt  að  hann  gengi  opt  úti  um  nætur  og 
hugði  að  stjörnum  og  himintunglum.'^)  Heldur  fátt  var  með 
þeim   bræðrum,   en   þó   fylgdust  þeir  venjulega  að  málum. 


^)  Um  Ljósvetninga  .sögu  sjá  A.  U.  Bááth,  Studier  öfver  komposi- 
tiouen  i  nágra  islaudska  attsagor,  Lund  1885,  bls.  1 — 19,  og  F.  .Jónsson, 
Litteraturhist.  II,  498-505.  '')  Ljósv.  5/130 -1.3L  sbr.  13/157.  ^)  Hkr. 
II,  85/160;  Ljósv.  5/127,  6/132,  5/128-131,  7/135,  10/145,  11/148—149. 
12/153,  13/156,  14/167,  14/168-171.  20/193-194;  13/155,  20/194;  sbr.  V.- 
Ljót.  2/162.  *)  V.-Ljót.  7/194.  ^)  Ljósv.  7/137,  11/151,  11/1.53;  V.-Ljót. 
2/163.        «)  Ljósv.  13/155,  14/165,  17/178-179;  Glúm.  28/86. 


Guðmundur  riki  og  Einar  bróðir  hans.  519 

Sagan  segir  að  Einar  hafi  gletst  eitt  sinn  illa  til  við  bróður 
sinn,  er  þeir  voru  ungir,  og  talið  hann  á  að  höggva  öxi  1 
skalla  fóstra  síns,  til  þess  að  verja  hann  niýbiti.  Guðmundur 
fann  þegar  á  eptir  að  ráð  þetta  var  eigi  af  heilu  við  sig  og 
gat  seint  gleyrat  því.^)  Hann  hjelt  að  sögn  Einari  bróður 
sinum  litið  til  virðingar,^)  og  hefur  eigi  alt  verið  metnaðar- 
laust  raeð  þeira.  Einar  var  talinn  vel  Ijáður  raaður  og  hann 
var  lika  raikils  raetinn  sökuni  ættgöfgi  og  vitsmuna.  Hann 
fjekk  snenima  göfugt  gjaforð.  Guðrúnu  Kleppsdóttur, 
hersis  í  Noregi,  og  áttu  þau  eigi  rainna  en  tíu  börn,  sex 
dætur  og  fjóra  syni,  sera  upp  komust.  I^orkell  Geitisson, 
Ljótur  Síðu-Hall-sson.  fórarinn  sælingur  Pórisson.  Snorri 
goði,  Porgils  Arason  og  Grímur  Oddason  urðu  allir  tengda- 
synir  hans  snemraa  á  11.  öld  (liklega  flestir  á  árunura  1003 
— 1014).^)  Virðing  Einars  fór  vaxandi  með  aldrinum,  og  var 
mest  er  hann  hafði  bundið  tengdir  við  svo  marga  höfðingja. 
Á  alþingi  1024  kora  það  i  Ijós,  hve  ráð  hans  voru  mikils 
metin  í  vandamálum. 

Slíkur  höfðingi  sem  Guðmundur  hinn  ríki  hlaut  eðli- 
lega  að  verða  riðinn  við  ýras  mál,  bæði  í  hjeraði  og  á  al- 
þingi.  Fyrstu  raálaferlin,  sera  sagt  er  að  hann  hafi  átt  i, 
voru  við  Porkel  kröflu.  Hann  vá  Glæði  sjsturson  Guð- 
raundar,  en  bróðurson  Porgils  gjallanda  að  Svinavatni. 
Hvaða  ár  þetta  var,  er  ókunnugt,  en  sagan  bendir  á  að  það 
hafi  verið  ura  eða  rjett  eptir  975.  eða  nokkru  áður  en  Por- 
kell  fjekk  goðorð  og  því  töluvert  fyr  en  Guðmundur  tók  við 
ríki.  Sagan  af  þessu  er  sagnkend  og  óáreiðanleg:  segir  hún 
að  Þórdís  frá  Spákonufelli  hafi  með  fjölkyngi  fengið  Guð- 
mund  til  þess  að  falla  frá  hjeraðssektura  og  utanferðura  og 
taka  fjebótura.  En  ef  Guðraundur  hefur  verið  aðili  i  þessu 
máh,  hefur  hann  verið  það  fyrir  hönd  föður  sins.^) 


>)  Ljósv.  14/164,  15/172—173,  16,173-174  sbr.  12/153.  -)  Ljósv. 

11/151.  '')  Ljósv.  11— 12  150-152.  12/154;   Vápn.«  13  70-71;   Dropl.* 

12/166,  13/169-170;  ísl.  L  361;  forst.  S.  231:  Ldn.  1/240.  12  314.  Ljósv. 
25/224;  Eyrb.  125;  Mb.  253';  Heið.  101.  71,  90;  fórð.  65.  66:  fórö.  s.  hr. 
9/104-105;  sbr.  Ldn.  17/224,  1/239.  *)  VaUi.  44  71-75.  sbr.  útdr.  Mb.. 
Ldn.  4/182—183. 


520  Söguöldin. 

I  hinum  niiklu  deilura  við  Viga-Glúm  veitti  Guðmundur 
Einari  bróður  sinum  lið.  I  lok  aldarinnar  komst  hann  aptur 
i  deilur  við  Glúm  út  af  vigsmáli  nokkru,  og  veitti  Guðmundur 
honum  þá.  einnig  lið ;  varð  þá  bardagi  á  milli  þeirra  á  haust- 
þingi  og  fjekk  Guðmundur  þar  áverka.  Menn  Einars  og  Esp- 
hælingar  voru  þá  fjölmennir  og  áttu  þeir  upptökin  að  bardag- 
aDum,  en  Glúmur  átti  að  helga  þingið  og  hafði  einungis  30 
manna;  fjellu  þar  tveir  menn  af  honum.  áður  en  menn  fengu 
gengið  á  milli  og  skilið  þá.  Annar  þeirra  var  Grímur 
eyrarleggur,  bróðir  konu  Glúms.  En  svo  var  gjört  um 
mál  þessi,  að  víg  hans  var  látið  jafnt  og  áverki  sá,  er  Guð- 
mundur  fjekk.  Glúmur  undi  þvi  illa  og  kvartar  hann  undan 
því  i  síðustu  vísu  siuni  að  hann  megi  eigi  hefna  mágs  sins 
sökum  aldurs.  Nokkru  eptir  þetta  varð  Glúmur  sjónlaus,  og 
segir  það  síðast  af  viðskiptum  þeirra,  að  Glúmur  hafi  eitt 
sinn  látið  bjóða  þeim  bræðrum.  Einari  og  Guðmundi.  heim 
til  sín,  er  þeir  riðu  af  alþingi,  en  sökum  varkárni  Einars 
þágu  þeir  eigi  boðið.  Glúmur  hafði  þá  brugðið  sax  undir 
skikkju  sinni  og  ætlaði  að  drepa  annan  hvorn  þeirra.^) 

Um  það  leyti  sem  Viga-Ghimur  dó,  átti  Guðmundur  í 
allsnarpri  deilu  við  Porkel  Geitisson  út  af  áverka.  sem  Vöðu- 
Brandur  Porkelsson  veitti  einum  þingmanni  hans  norð- 
ur  í  Reykjahverfi.-)  Guðmundur  vildi  eigi  taka  fjebætur.  þótt 
Porkell  byði  þær,  en  bjó  málið  til  Vaðlaþings  og  ætlaði  að  gera 


M  Gliim.  27—28,81—87;  Skjakied.  B.  bls,  114.  11.  visa;  Ldn.  13/209 
210;  Mb.  2.52.  253.  Sbr.  F.  Jónsson,  Litteraturhist.  11,  494— i95;  Eggert 
Ó.  Briem,  Timarit  Bókmfjel.  IIL  100-112.  Briem  segir  bls.  109,  .að 
vegandinu  hafi  veri^  sekur  gjörr  á  alliiugi  svo  sem  í  Glúmu  segir  frá". 
en  það  er  rangt.  I  Glúmu  27  82  stendur  að  eins  þing,  „þessi  mál  komu 
til  þings  ....  fóru  fram  á  þingi".  Bæði  alþingi  og  vorþingin  eru  í  sög- 
unum  opt  nefnd  að  eins  þing,  þá  er  um  saksóknir  er  að  ræða  og  verð- 
ur  í  hvert  sinn  að  ráða  af  sambandiuu  við  hvaða  þing  er  átt.  Hjer  virðist 
beinast  liggja  við  að  ætla  að  átt  sje  við  vorþing  i  Vaðlaþingi.  Báðir 
málsaðilar  áttu  þingsókn  þangað  og  var  engin  ástæða  fyrir  Esphælinga 
og  Eiuar  að  stefna  málinu  til  alþingis.  Melabók  yngri,  sem  hefur  út- 
drátt  um  þetta,  bendir  á  vorþingið ;  þú  er  þar  blandað  saman  vígsmál- 
inu  á  vorþingi  og  viðureigu  þeirra  Glúms  og  Einars  á  haustþinginu. 

h  Ljósv.  9—10/144-45. 


Bardagi  og  raálaferli.     Svarfdælir.  521 

Brand  sekan.  Porkell  fjekk  þó  með  brögðum  eytt  þar  mál- 
inu  og  fór  það  síðan  til  alþingis:  en  þar  varð  Guðmundur 
að  sætta  sig  við  að  taka  Qebótum  fyrir  áverkann.  þvi  að 
Siðu-Hallur  mun  hafa  veitt  Porkeli  lið  og  hann  fjekk  Ófeig 
Járngerðarson  til  að  miðla  málum  með  sjer.  Peir  fengu 
þá  Einar  þveræing  til  þess  að  festa  Jórunni  dóttur  .sína  á 
alþingi  og  varð  honum  þá  mest  um  það  hugað  að  koma  á 
sáttum.  Guðmundur  fjekk  sjálfdæmi  um  fjebæturnar,  en  þó 
þótti  virðing  hans  hallast  i  máli  þessu  fyrir  Porkeli  Geitis- 
syni,  af  þvi  að  hann  hafði  eigi  komið  vilja  sinum  fram. 
Segir  sagan  að  Bjarni  Brodd-Helgason  haíi  brugðið  honum 
um  það  þar  á  þinginu,  af  því  að  Guðmundur  hafði  eigi  viljað 
sætta  þá  frændur.  er  Bjarni  bað  hann  þess,  en  aptur  á  móti 
gefið  þá  i  skyn.  að  Porkell  væri  eigi  mikill  fyrir  .sjer.  Mál 
þetta  stóð  að  eins  eitt  ár  og  var  um  1003.^) 

Nú  liðu  svo  nokkur  ár  að  Guðmundur  og  Eytirðingar 
áttu  eigi  i  málaferlum,  en  um  1008  komst  hann  i  deilur  við 
Valla-Ljót  og  Svarfdæli  út  af  vígi  Halla  Sigmundar- 
sonar,  er  kallaður  var  Hreðu-Halli  eða  Eyglu-Halli.^) 

Svarfaðardalurinn,  .sem  gengur  upp  af  vík  einni  að 
vestanveröu  við  Eyjatjörð,  er  einhver  hinn  fegursti  dalur  á 
Norðurlandi.  Hann  er  breiður  og  grösugur  neðan  til,  eink- 
um  frá  Grund  og  niður  um  Tjörn  og  Velli.  Dalur  þessi  var 
viðburðaríkur  meiri  hluta  sögualdarinnar.  Höfðingjarnir  lágu 
þar  lengi  í  innbyrðis  deilum;  voru  þar  annars  vegar  Por- 
steinn  svarfaður  (eða  svörfuður)  og  niðjar  hans.  en  hins 
vegar  Ljótólfur  goði  og  afkomendur  hans  og  frændur.  Nú 
er  litið  kunnugt  um  deilur  þeirra  á  fyrri  helming  söguald- 
arinnar  annað  en  það,  sem  segir  i  Landnámu.^)  því  að 
Svarfdæla  saga,  sem  segir  mest  af  þeim.  er  svo  óáreiðan- 
leg  að  mjög  lítið  er  á  henni  að  græða.*) 

Ljótólfur  eða  Álfur  goði  var  sonur  Alreks  land- 


* )  I.jósv.  10— 12, 14.^—1.54.  f  orsteinn  Siðu-Hallsson.  sem  Ljósv.  nefnir, 
var  þá  barn.  -)  V.-L.jót.  2  161 ;  Svarfd.  32  111.  ^i  Ldn.  13/208.  *)  Um 
Svarfdælu  sjá  formála  F.  Jónssonar  fyrir  litgáfu  hans.  bls.  XXVIII  o.  ef., 
ritgjörð  hans  „Om  Svarfdæla  Saga"  i  Aarb.  f.  n.  Oldkh.  1884,  bls.  120— 
142  og  Litteraturhist.  U,  754—756. 


52í2  Söguöldin. 

námsmanns^)  og  bjó  hann  að  Hofi  í  Svarfaðardal.  Eins  og 
bæjarnafnið  bendir  á,  reisti  hann  þar  hof  og  sóttu  flestir 
Svarfdælir  þangað.  Hann  fjekk  þvi  náð  mestum  yfirráðum 
þar  i  dalnum  og  gerðust  flestir  dalbúar  þingmenn  hans,  en 
niðjar  Porsteins  svarfaðar  fengu  þar  eigi  mannaforráð  og 
urðu  að  lúta  i  lægra  haldi,  þótt  þeir  væru  hraustir. 

Sonur  Ljótólfs  (eða  Álfs)  goða  var  Ljótur  goði,  sem  kend- 
ur  er  við  bæinn  Velli  í  Svarfaðardal  og  Valla-Ljóts  saga  er 
af.  Hann  var  samtiða  Guömundi  hinum  ríka  og  mun  varla 
hafa  tekið  við  goðorði  fvr  en  eptir  980.  Ljótur  var  vel  gef- 
inn,  stiltur  og  óhlutdeilinn,  en  ef  hann  var  áreittur,  var 
hann  þykkjuþungur.  Hann  var  tregur  til  stórvirkja,  eins  og 
sagan  segir  að  hann  hafi  sagt  um  sjálfan  sig,  en  þó  þótti 
honum  ilt  að  láta  hlut  sinn  fyrir  nokkrum  manni.^) 

HalH  Sigmundarson  var  sonarsonur  Karls  hins  rauða 
forsteinssonar  svarfaðar,  en  móðir  Halla  var  dóttir  Ingj- 
alds  HróHssonar  í  Gnúpufelli.  Hann  var  lengi  með  Guð- 
mundi  hinum  ríka  og  var  „grjótpáll  fyrir  málum  hans",  því 
að  hann  var  lögkænn  og  fór  mjög  með  sakir.'')  Um  1007 
flutti  Halli  á  móti  ráðum  Guðmundar  hins  rika  út  í  Svarf- 
aðardal,  því  að  hann  hugði  að  hann  mætti  verða  þar  mest- 
ur  maður.  Hann  bað  eigi  bygðarleyfis  og  þegar  um  haustið 
óvingaðist  hann  við  Ljót  goða  með  því  að  taka  af  honum 
fje  fyrir  litla  sök,  helgibrigði  á  Mikjálsmessu.^)  Hann  fór 
eigi  heldur  vingjarnlegum  orðum  um  Ljót,  svo  aö  hann 
sannfærðist  um  að  þetta  var  eigi  af  góðvilja  gert.  og  drap 
hann  þvi  Halla  um  veturinn.  Guðmundur  ríki  bjó  þá  eptir- 
mál  til  alþingis  og  galt  Ljótur  þar  fyrir  vigið  svo  að  þeir 
sættust,  en  þó  hlautst  mikið  ilt  af  vígi  þessu.^) 

Halli  átti  tvo  bræður  og  hjet  hinn  eldri  Hrólfur,  en 
hinn  yngri  Böðvar.  Hann  var  kaupmaður,  góðlyndur  og 
vel  látinn,  en  Hrólfur  var  uppivöðslusamur  og  ágjarn,  og 
bendir  auknefni  hans  gípur  á  að  hann  hafi  eigi  verið  vel 


')  Ldn.  1/238;  V.-Ljót.  2/164.         ^)  V.-Ljót.  2/164-166.  5/185,  6/187. 
3)  V.-Ljót.  1/1.55,  2/161,  3/167.  *)  V.-Ljót.  3/164-168.  ^)  V.-Ljót. 

3-4/173-174. 


Halli  Sigmundarson  og  Svarfdælir.  528 

þokkaður.  ^)  Eitt  sinn  um  sumarið,  þá  er  menn  voru  að 
kaupstefnu  í  Eyjaíirði  sætti  hann  færi  og  drap  með  svikum 
I*orvarð  Porgrímsson  systurson  Ljóts  goða.  Guðmundi 
rika  likaði  verk  þetta  illa  og  sendi  Ljóti  orð  að  hann  vildi 
sættast,  og  bætti  hann  siðan  vígið  á  alþingi  (um  1009).^) 
Pað  var  hvorttveggja  að  vig  þetta  var  ilt,  enda  kom  það 
hart  niður  á  saklausum  mönnum.  Böðvar  Sigmundarson  og 
sonur  Halla,  er  Bessi  hjet,  höfðu  verið  í  kaupferðum  og 
komu  út  um  sumarið.  Um  veturinn  fóru  þeir  sjóleið  út  í 
Ólafsfjörð  að  heimta  inn  verð  fyrir  vöru  sina.  Peir  hreptu 
þá  óveður  og  frost,  svo  að  þeir  urðu  að  fara  heimleiðis  um 
Svarfaðardalinn.  Frændur  I'orvarðs  urðu  þeirra  þá  varir 
og  þótt  Ljótur  vildi  eigi  rjúfa  gjörðar  sættir,  voru  þó  sumir 
þeirra  svo  æstir.  að  þeir  fóru  með  ofurefli  liðs  og  sátu  fyrir 
þeim.  Fundur  þeirra  varð  „á  Hrisum  upp  frá  Dalsbæ.  milli 
bæjanna  og  Hellu'*,  og  fjell  þar  Böðvar  og  Bessi  og  tveir 
nienn  með  þeim,  en  tveir  af  Svarfdælum  (snemma  á  ári. 
liklega  1010).=^) 

Svarfdælir  leituðu  nú  liðs  hjá  Ljóti  og  tók  hann  við 
frændum  sinura,  en  sendi  burtu  þá  menn,  sera  sekastir  voru 
af  vigunum,  og  kora  þeim  utan.  Guðraundi  rika  þótti  þetta 
alt  ill  tíðindi  og  fór  út  í  Svarfaðardal,  ef  hann  fengi  náð 
Ljóti  á  sitt  vald,  en  það  mistókst.  Segir  sagan  að  Guð- 
mundur  skyti  spjóti  á  eptir  honum  og  tók  Ljótur  það  og 
varðveitti.  í*á  er  á  alþingi  var  komið,  færði  hann  Guðmundi 
spjótið  og  fór  að  öllu  svo  vel  og  hóflega,  að  hann  náði  sátt- 
ura  og  Guðraundur  raátti  vel  við  una.  Pótt  Hrólfur  gípur 
ryfi  sætt  þessa,  hafði  það  nú  engin  ill  áhrif  á  raál  þessi, 
því  að  þeir  Guðraundur  og  Ljótur  jöfnuðu  það  á  milli  sín.*) 

A  tveimur  hinum  næstu  alþingum  er  Guðraundar  getið 
1  Njálu,  en  er  brennuraálinu  var  lokið  eða  um  það  leyti 
komst  hann  i  harða  deilu  við  Póri  Helgason  og  tók  .siðan 
af  lífi  I*orkeI  hák.     Hann    átti    þá   illraælis   að    hefna:    tók 


*)  Gípur  þýðir  liklega  gap.  kjaplur,  sbr.  F.  .Jónsson.  Aarh.  f.  n. 
Oldkh.  1908,  bls.  :m.  «)  V.-Ljót.  1/1.>5,  4/174-176.  *)  V.-Ljót.  .->,176 
-183.      *)  V.-Ljót.  6— 7/ia5— 194. 


524  Söguöldin. 

hann  engu  máli  meö  meiri  þykkju  og  ósveigjanlegu  fylgi  en 
því,  enda  var  þar  mannorð  hans  og  virðing  i  veði. 

í  brúðkaupi  einu  að  Bægisá  i  Hörgárdal  bar  svo  við,  að 
Geirlaug  kona  Póris  Helgasonar  móðgaði  mjög  Porlaugu 
konu  Guðmundar  hins  rika.^)  Pað  var  auðsjáanlega  töluverð- 
ur  metnaðui-  á  milli  þeirra  og  sagði  Geirlaug  við  Porlaugu, 
aö  það  væri  eigi  einmæit  að  bóndi  hennar  væri  vel  hugaður 
eða  snjallur,  og  bar  hún  sjerstaklega  Porkel  hák  og  bónda 
sinn  fyrir  þvi.  Porlaug  tók  sjer  þetta  svo  nærri  að  hún  mat- 
aðist  eigi  og  vildi  eigi  sitja  brúðkaupið.  Guðmundur  varð 
þvi  að  fara  heim  með  henni  og  sagði  hún  honum  á  leiðinni 
hið  sanna  af  samtali  þeirra  Geirlaugar.^) 

Guðmundur  tók  þessu  .stillilega  en  ásetti  sjer  þó  að 
hefna  þess  alvarlega.  Hann  ráðfærði  sig  fyrst  við  Einar 
Konálsson  fóstra  sinn  og  gaf  hann  honum  að  sögn  það  ráð, 
að  taka  .sakir  þær,  er  hann  fengi,  á  hendur  þingmönnum 
Póris  Helgasonar,  og  gera  af  þeim  fje  og  fá  það  Einari  til 
varðveislu;  mætti  hann  á  þann  hátt  láta  þá  ?óri  bæta  Por- 
kel  hák,  því  að  honum  var  ætlaður  dauði. 

Nú  fer  nokkuð  tvennum  sögum  um  hefndina  í  þeim 
handritum,  sem  til  eru  af  Ljósvetninga  sögu.  Er  svo  að  sjá 
af  öðru  þeirra  (AM  561,  C,  4to)  sem  Guðmundur  hafi  fengið 
margar  sakir  á  hendur  þingmönnum  Póris,  áður  en  hann 
háði  mál  á  móti  í*óri  Akrakarli,  og  gert  fje  af  þeim,  en 
í*órir  Helgason  fengið  ósæmd  af,  er  hann  gat  eigi  haldið 
þingmenn  sina.  Líklega  er  þetta  orðum  aukið,  og  hefur 
Guðmundur  tæplega  átt  önnur  mál  við  Þóri  Helgason,  en 
þau,  sem  hlutust  af  vörusvikum  Akrakarlsins. 

Af  þeim  .sökum  segir  ítarlega  í  báðum  handritunum,  en 
töluverðar  missagriir  eru  þar  um  einstök  atriði. 

Pórir  (eða  Porgils)  frá  Ökrum^),  sem  kallaður  var 
Akrakarl,   keypti  vörur  af  Austmanni  nokkrum*)  og  galt 


M  Porlavig  var  dóttir  Atla  hins  ramma  Eilífssonar  og   konu  hans 
Herdísar  Pórðardóttur  frá  Höfða.     Ldn.  6/188.  ^)  Ljósv.  13/156-160. 

^)  Akrar  þessir  voru  í  Hörgárdal,  en  eru  fyrir  löngu  komnir  i  eyði,  Ká- 
lund,  Isl.  n,  107.  *)  Hann  er  nefndur  Helgi  Arnsteinsson  í  þeim  hand- 
ritum,  sem  sagan  er  prentuð  eptir,  en  Ingjaldur  i  AM  .561  C,  4to. 


Deilur  við  fóri  Helgasou.  525 

honum  fyrir  sviknar  vörur.  Austmaðurinn  seldi  Guðmundi 
rílía  sök  þessa  i  hendur  og  fylgdi  hann  henni  svo  fast,  að 
Akra-Pórir  varð  sekur,  og  fór  hann  þá  utan  með  lausafé  sitt.  ^) 

Enn  er  fjeránsdómur  var  háður,  fann  Guðmundur  nokkra 
hafra  (10  eða  30),  sem  Akra-Pórir  hafði  átt,  en  Pórir  Helga- 
son  hafði  markað  sér;  kvað  hann  Akra-Póri  hafa  gefið  sjer 
þá  til  liðveiski.  Guðmundur  kvað  gjöfina  ólöglega  og  stefndi 
fóri  Helgasyni  til  alþingis  fyrir  að  hafa  markað  og  vilt 
heimildir  á  fje,  sem  Akra-I*órir  hafði  átt,  siðan  sök  var  hafin 
á  móti  honum. 

Pórir  Helgason  fann  nú  að  Guðmundur  muudi  ætla  að 
hefua  illmælisins  og  að  sjer  mundi  engrar  vægðar  von. 
Hann  fór  þvi  að  finna  Einar  á  Pverá,  sem  var  gamall  vin- 
ur  hans  og  baö  hann  liðs.  Hann  var  vant  við  kominn  sök- 
um  frændsemi  og  af  því  að  hann  hafði  rjett  áður  þegið  dýr- 
grip  af  bróður  sínum,  en  hann  hjet  þó  að  slíta  eigi  vináttu 
við  Póri  og  að  reyna  að  koma  á  sáttum.  En  það  var  mjög 
erfitt,  því  að  Guðmundur  Ijet  sjer  eigi  annað  lika,  en  sjálf- 
dæmi  sitt  og  að  Þórir  yrði  sekur  fjörbaugsmaður.  Hann 
var  og  mikUi  fjölmennari  á  alþingi  en  þeir  og  hafði  þar 
meira  fylgi.  Hann  vildi  þvi  eigi  þiggja  gjörð  Einars  bróður 
síns,  en  þá  segir  sagan  að  Pórir  Helgason  hafi  tekið  það 
ráð  að  kveða  upp  úr  með  það,  hvers  vegna  Guðmundi  þætti 
svo  mjög  við  sig;  ástæðan  til  þess  væri  sú  að  hann  hefði 
sagt  að  hann  væri  ragur;  nú  vildi  hann  reyna  hvort  það 
væri  satt,  „þvi  at  ek  vil  skora  á  þik  til  hólmgöngu-  að 
þriggja  nátta  fresti.  Hólmgöngur  voru  þá  afteknar,  en  lög- 
hlýðni  landsmanna  var  eigi  meiri  en  svo.  að  þetta  getur 
verið  satt.  Sagan  segir,  að  Guðmundur  hafi  ætlað  að  ganga 
á  hóhn,  þótt  hann  væri  'enginn  garpur,  en  Vigfús  Víga- 
Glúmsson,  sem  þá  var  með  honum  á  þingi,  sá  að  það  var 
óráð  og  bauð  honum  að  bjarga  við  málinu  með  því  að  skora 
á  Einar  bróður  hans  til  hóhngöngu.  Af  þessu  varð  þó  eigi, 
þvi  að  Einar  fann  feginleik  á  Guðmundi  og  að  þeir  mundu 


1)  Ljósv.  13-14/161—169,  257—259. 


526  Söguöldin. 

hafa  hitt  nokkuð  ráö,  er  mundi  gegna  þeim  illa,  ef  það  kæmi 
fram.  Hann  fjekk  því  fóri  til  þess  að  ganga  að  því,  að 
Guðmundur  fengi  sjálfdæmi  til  þess  að  hann  gæti  komið  á 
sættum.  Guðmundur  tók  þvi  og  gerði  Póri  sekan  fjörbaugs- 
mann  og  af  honum  hundrað  silfurs.  Pórir  var  síðan  utan 
þrjá  vetur,  en  kom  út  á  sumrin  til  að  lita  eptir  búi  sínu. 
Eptir  það  bjó  hann  kyr  á  Laugalandi  til  elli  og  þótti  skör- 
ungur,  þótt  Guðmundur  hefði  haft  sæmdarhlut  af  málum 
þeirra.  ^) 

Pví  næst  sneri  Guðmundur  hinn  riki  hefndum  móti  f  or- 
keli  hák  Porgeirss^^ni  og  tók  um  sumarið  mann  einn  aust- 
firskan  eða  sunnlenskan,  sem  Porbjörn  iijet  (eða  Porsteinn) 
og  kallaður  var  rindill^),  til  þess  að  nota  hann  sem  flugu- 
mann.  Eptir  bardagann  á  Ljósvetningaleið  og  deilurnar  um 
994  hefur  liklega  aldrei  gróið  um  heilt  með  Guðmundi  og 
þeim  I^orgeirssonum ;  þó  er  þess  eigi  getið  að  þeir  hafi  átt 
i  deilum  eptir  það,  fyr  en  Porkell  gerði  illmæli  um  Guð- 
mund,  og  var  það  fyrir  1011.  ef  marka  má  Njálu.^)  Um 
haustið  bjó  Guðmundur  Rindil  út  sem  langferðamann  og 
sendi  hann  til  forkels  háks  á  heimili  hans  að  Öxará  til  þess 


')  Ljósv.  14—18/169—181,  sbr.  259-267.  ^)  jiandritunum  af  Ljósv. 
ber  hvorki  saman  um  nafn  hans  nje  átthaga.  ')  Guðl)randur  Vigfús- 
son,  Safn  l.  487,  489,  ætlar  að  orð  Nj.  119/618  um  að  forkell  hafi  „bar- 
ist  á  Ljósvetningaleið  við  Guömund  hinn  rika  með  bræðrum  sínum" 
bendi  á,  að  þeir  haíi  átt  þar  bardaga  við  hann,  sem  sje  annars  með 
öllu  ókunnur  og  ætlar  hann  að  það  hafi  verið  um  1008.  En  i  Njálu 
er  auðsjáanlega  átt  við  bardaga  þeirra  bræðra  við  Guðmund  og  f  or- 
geir  föður  þeirra  um  994,  Ljósv.  2/120,  eins  og  sjá  má  af  Nj.  120/623, 
þar  sem  segir  að  Porkell  hafi  kúgað  föður  sinn  og  barist  við  hann. 
Guðbr.  Vigfússon  segir  einnig,  Safn  L  487,  að  „forkell  hákr  hafi 
skrifað  þá  orustu  á  skjöld  sinn",  en  fyrir  þvi  finsl  engin  heimild.  I 
Nj.  119/618  segir  að  Porkell  hafi  látiö  gera  „þrekvirki"  nokkur,  er  hann 
vann  þá  er  hann  herjaði  í  Austurveg,  „yfir  lokhvilu  sinni  og  á  stóli 
fyrir  hásæti  sínu"  og  mun  það  hafa  gefið  tilefni  til  að  Guðbr.  Vigfús- 
son  segir  þetta.  Hann  ritaði  hina  nafnkunnu  ritgjörð  sína  „Um  tínia- 
tal  í  íslendinga  sögum  í  fornöld"  mjög  mikið  eptir  ininni,  en  gaf  sjer 
eigi  tíma  til  þess  að  líta  eptir  ýmsum  einstökum  atriðum  í  sögunum. 
Fyrir  þvi  hefur  margt  orðið  skakt  og  ónákvæmt  i  þessari  merkilegu 
ritgjörð.    I*ó  hafði  Guðbrandur  Vigfússon  ágætt  minní. 


Víg  Porkels  háks.  527 

að  Djósna  og  taka  |)ar  lokur  frá  hurðuni  á  næturþeli,  svo 
að  Guðmundur  gæti  gengið  þar  inn,  er  bann  kæmi.  Hann 
Ijet  Rindil  sæta  lagi  að  koma  að  Öxará  illa  til  reika  í  vondu 
veðri.  svo  að  í^orkell  útliýsti  honum  eigi.  Um  nóttina  koni 
Guðmundur  með  tuttugu  manna,  gekk  inn  i  bæinn  og  feldi 
I*orkel  eptir  hrausta  vörn.  ^) 

Guðmundur  bauð  bræðrum  Porkels,  Tjörva  og  Höskuldi, 
bætur  fyrir  vig  hans,  og  tóku  þeir  við  þeim  og  voru  sáttir 
að  kalla.  En  þó  kom  mannhefnd  fyrir  Þorkel.  I*eir  bræð- 
ur  Brúni  og  Eilífur  í  Gnúpufelli  voru  tengdir  Porkeli  og 
fyrir  því  vá  Eiiifur  Rindil  fyrir  svik  hans.  Guðmundur  vildi 
þegar  hefna  hans  og  var  svo  reiður  að  hann  ætlaði, 
að  þvi  er  sagan  segir,  að  láta  brenna  bæinn  á  Gnúpufelli, 
af  því  að  Brúni  vildi  eigi  selja  fram  bróður  sinn.  Porlaug 
kona  Guðmundar  var  þar  þá  stödd  hjá  frændkonu  sinni,  Alf- 
dísi  Koðránsdóttur  konu  Brúna,  og  fjekk  hún  eigi  sefað 
mann  sinn.  Pá  segir  sagan  að  ungur  maður  gengi  fram  í 
dyrnir  og  var  það  Koðrán  sonur  Guðniundar,  sem  var  þar 
með  móður  sinni.^)  Hann  hjet  þvi  að  vera  föður  sinum 
verri  en  nokkur  annar  niaður,  ef  móðir  hans  brynni  þar 
inni;  þá  Ijet  Guðmundur  undan  og  fór  brott. 

Líklega  hefur  sögusögnin  lagað  þetta  í  hendi  sjer  til 
þess  að  gera  söguna  áhrifamikla  og  Guðmund  sem  skap- 
stærstan.  Pað  er  heldur  ólíklegt  að  eins  ráðsettur  höfðingi 
og  Guðmundur  ríki  hafi  sótt  svo  fast  að  hefna  manns,  er  var 
svo  lítils  verður  sem  RindiII,  að  hann  hali  viljað  hætta  lífi 
konu  sinnar.^) 

Eigi  er  hægt  að  segja  með  vissu  hvaða  ár  deilur  þessar 
við  Póri  Helgason  voru  nje  vig  Porkels  háks;  en  ef  marka 


')  Ljósv.  18-19/181-187,  267,  268-272.  *)  Ljósv.  20/198  segir 

að  það  væri  Halldór  soiiur  Guðmundar,  en  það  er  rangt.  Hann  var 
þá  farinn  utan  og  líklega  fallinn  Af  Ljósv.  22/199  má  sjá  að  hjer 
hefur  átt  að  standa  Koðrán.-  Hann  óx  upp  með  Hlenna  í  Saurbæ.  sem 
hjálpaði  Eilífi  undau  Guðmuudi  rika,  Ljósv.  20/191  —  192.  Hefur  hann 
líklega    fengið    þau  mæðgin  til  að  fara  i  Saurbæ.  ^)  Ljósv.  20/188 

-194. 


528  Söguöldin. 

niá  Njálu,  hefur  þetta  verið  eptir  Njálsbrennu,  liklega  um 
1012—1015. 

Eptir  þetta  er  þess  eigi  getið  að  Guðmundur  hinn  ríki 
ætti  í  miklum  deilum.  Hann  kemur  við  Ölkofra  þátt  og 
þeir  bræður  báðir.  Hann  fjekk  tvisvar  orðsendingar  frá 
Ólafi  konungi  Haraldssyni  og  hjelt  fyrir  hann  Hrærek  kon- 
ung  einn  vetur  (1020  —  1021).  Sumarið  1024  var  Guðmundur 
síðast  á  alþingi,  eins  og  enn  mun  sagt  verða.  Veturinn 
eptir  andaðist  hann  hjer  um  bil  sjötugur  að  aldri,  og  tóku 
þá  synir  hans,  Eyjólfur  og  Koðrán,  við  fje  hans  og  ríki. 
Frá  dauða  Guðmundar  segir  ítarlega  í  Ljósvetninga  sögu. 

Einar  lifði  bróður  sinn,  en  dauðaár  hans  er  ókunnugt.  ^) 


Þingeyingar. 

Á  síðasta  þriðjung  sögualdarinnar  koma  Þingeyingar 
svo  lítið  við  sögur,  að  varla  er  hægt  að  segja,  hverjir  voru 
helstir  höfðingjar  og  áttu  þá  goðorð  í  Pingeyjarþingi. 

Goðorð  Porgeirs  Ljósvetningagoða  gekk  til  sona  hans 
og  var  lengi  i  ætt  hans.  Er  svo  að  sjá  af  Njáki  sem  Þor- 
kell  hákur  hafi  verið  fyrir  Ljósvetningum  á  alþingi  1011  og 
farið  þá  með  goðorðið.  Hann  var  hraustmenni  mikið,  en 
einlyndur  og  geðstirður;  er  sagt  að  hann  væri  kallaður  hák- 
ur,  af  því  að  „hann  eirði  hvárki  í  orðum  né  verkum  við 
hvern  sem  hann  átti."  Fyrir  því  átti  hann  sökótt,  en  hafði 
þó  fátt  hjóna  að  heimili  sínu  Öxará,  skanit  frá  Ljósavatni.^) 
Þorkell   hafði   verið    utan   og   fengið   þar  frama  i  hernaði; 


1)  Ljósv.    21—22/194-199;    Hkr.  II,   85/159—160,    129/281.  *)  í 

Ljósv.  l.S/155  er  sagt  „Öxará  í  Ljósavatnsskarði",  en  Öxará  er  fyrir 
suðaustan  Ljósavatn  við  mynni  Bárðardalsins,  Kálund,  Isl.  II,  150.  „At 
Öxará  i  fásinninu"  Nj.  120/623,  þ.  e.  Að  Öxará  i  fámenninu;  Jón  for- 
kelsson  rektor,  íslendingur  1861,  II,  39. 


Pingeyingar.  529 

hefur  það  líklega  verið  á  síðasta  tug  10.  aldar.  Eptir  víg 
hans  munu  bræöur  hans  Höskuldur  og  Tjörvi  hafa  farið 
með  goðorð,  því  að  þeir  voru  mest  fyrir  þeini  bræðrum. 
Höskuldur  var  uppivöðshunaður  og  voru  sumir  Ljósvetningar 
misjafnlega  þokkaðir.^) 

Einhverjir  hinir  göfugustu  menn  í  Pingeyjarþingi  voru 
sumir  niðjar  þeirra  forsteinssona,  Eyvindar  og  Ketils  hörðska, 
í  Reykjadahium.  Merkastur  þeirra  á  siðara  hkita  söguald- 
arinnar  var  Einar  Konálsson  Ketilssonar.  Hann  bjó 
lengi  á  föðurleifð  sinni  Einarsstöðum.  Hann  var  systurson 
Eyjólfs  Valgerðarsonar,  og  er  í  Reykdælu  kallaður  fóstri 
hans,  en  i  Ljósvetninga  sögu  og  Njálu  fó.stri  Guðmundar  hins 
ríka;  mun  .Eyjólfur  hafa  alið  hann  upp.  Ljósvetninga  saga 
segir  einnig  að  hann  hafi  verið  besti  vinur  Guðmundar,  og 
hann  hafi  sótt  Einar  að  ráðum,  því  að  hann  var  „spekingur 
mikiU".  Hann  var  eldri  en  Guðmundur  og  kemur  fyrst  við 
mál  manna  um  970;  hann  átti  þá  góðan  hlut  i  að  koma  á 
sáttum  eptir  vig  Askels  goða  frænda  síns.  Siðan  átti  hann 
optar  góðan  þátt  í  málum  manna  og  ýmsir  leituðu  hjálpar 
hjá  honum.  Hans  getur  á  alþingi  1012.  Eptir  vig  Porkels 
háks  bauð  hann  bræðrum  hans  bætur  af  hendi  Guðmundar 
og  koiii  á  sáttum,  þótt  eigi  greri  þar  um  heilt.  Eptir  það 
er  hann  eigi  nefndur,  enda  hefur  hann  þá  verið  kominn 
undir  sjötugt.  Tengdasonur  Einars  var  forsteinn  goði 
úr  Ásbjarnarvik,  en  um  hann  er  ekkert  kunnugt  og  eigi 
heldur  um  bæ  hans;  má  vera  að  hann  hafi  verið  goði  í 
Pingeyjarþingi. 

I  Njálu  er  getið  um  einn  höfðingja  úr  Reykjadalnum  á 
alþingi  1012,  Áskel  goða  Pórketilsson  eða  Eyvind 
Porkelsson.  Hann  hefur  verið  af  þessari  ætt,  og  bræðra- 
barn  við  Kol  Víga-Skútuson,  sem  þar  er  einnig  talinn 
með  höfðingjum.^) 


>)  Ljósv.  13/1.55—156,   sbr.  22/200,    25/223,   30/244;    Nj.  119-120/616 
-625,  138/737—738.  *)  Ldn.  19/229;  Reyk.  1/2,  16/84,' 23/116.  24/121 

-122;  Glúm.  14/41-42;    Ljósv.  13/160-161,   14/171,  19/188;    Nj.  140/752, 
141/761,  138/737,  143/790. 

34 


ö30  Söguöldin. 

Pá  var  einn  nafnkendur  maöur  um  þessar  mundir  norð- 
ur  í  Reykjahverfi.  Pað  var  Ófeigur  Járngerðarson  i 
Skörðum,  sem  fyr  er  nefndur.  Um  ætt  hans  er  litið  kunn- 
ugt.  Faðir  hans  hjet  Önundur  og  hefur  Ófeigur  liklega 
verið  kominn  af  Hróaldi  Höskuldssyni  landnámsmanns 
i  Skörðuvík  og  Ægileifu  dóttur  Hrólfs  Helgasonar  í 
Gnúpufelli. ') 

Ófeigur  var  á  liku  reki  sem  Einar  Konálsson.  Hans 
getur  fyrst  þá  er  sagan  segir  að  hann  væri  átján  vetra  og 
hjelt  liann  þá  skildi  fyrir  Porkeli  Geirasyni  i  hólmgöngu 
einni;  siðan  reyndi  hann  sig  við  skjaldbera  mótstöðumanns 
hans  og  feldi  hann,  Petta  á  að  hafa  verið  nokkru  eptir  960. 
Siðast  er  Ófeigur  nefndur  á  efstu  árum  Guðmundar  hins 
rika,  og  hefur  hann  orðið  háaldraður  maður,  ef  sögurnar 
herma  rjett  frá  honum.  '^j 

Ófeigur  var  höfðingi  og  hraustmenni  mikið.^)  Hann 
kemur  töluvert  við  Ljósvetninga  sögu;  hann  er  beðinn  lið- 
veislu  og  miðlar  málum  og  leitar  um  sættir.  Hann  var  fyrir 
bændum  í  Reykjahverfi,  en  hann  átti  þó  eigi  goðorð,  nema  ef 
lil  vill  hlut  í  þvi,  heldur  virðist  hann  hafa  verið  þingmaður 
Guðmundar  hins  rika;  hann  átti  búð  á  Vaðlaþingi  og  einnig 
á  alþingi.  Sagan  segir  að  hann  væri  vinur  þeirra  bræðra, 
Guðmundar  og  Einars,  en  honum  Ijek  þó  nokkur  öfund  á 
riki  Guðmundar,  eða  þótti  hann  berast  of  mikiö  á;  kemur 
metnaður  Ófeigs  mest  fram  gegn  honum.  Má  vera  að  Guð- 
mundur  hafi  náð  goðorði  þar  nyrðra,  sem  Ofeigur  hafi  ann- 
ars  talið  sig  líklegastan  til  að  fara  með,  eða  honum  hafi 
fundist  hann  vilja  sitja  yfir  sæmd  sinni.*) 

Jafnaldri  Ófeigs  var  Porfinnur  Arnórsson  í  Reykja- 
hhð,  hraustmenni  mikið,  en  af  lionum  er  engin  saga,  þótt 
hann  færi  utan  og  sje  nokkrum  sinnum  nefndur  ^) 

Norður    i    Kelduhverfi    bjó    fórir    Skeggjason    i    Garði 


»)  Ljósv.  6/132;  Ldn.  18/227—228.  '')  Reyk.  19/98,  100-101;  Ljósv. 
21/195—196.  ^)  Ljósv.  1/113,  1/115,  6/133;  Vápn.  12/51.  *)  Ljósv.  3— 
4/122—125.  11—12/149—152,  10/147,  11/149,  6—7/132—138,  21/195—196. 
••)  Keyk.  17/88,  18/96;  Ljósv.  1/113,  2/118;  sbr.  Grett.  bls.  318. 


fingeyingar.  531 

hinn  fyrsta  þriðjung  11.  aldar.  Hann  var  í  siglingum  um 
aldamótin  1000,  en  er  annars  helst  kunnur  af  Grettis  sögu.^) 
Á  alþingi  1012  er  getið  um  þrjá  Öxfirðinga,  Lýting, 
Blæing  og  Hróa  Arnsteinsson,  som  voru  beðnir  liðs. 
Hrói  hefur  liklega  verið  sonur  Arnsteins  goða  Reistarsonar 
frá  Ærlæk  i  Öxarfiröi.  sem  þeir  Höskuldur  Porgeirsson  frá 
Ljósavatni  tóku  af  goðorðsþriðjung,  en  annars  eru  engar 
sögur  af  þessum  mönnum.^) 


Austfirðingar. 

I  lok  10.  aldar  voru  þeir  Bjarni  Brodd-Helgason,^)  I*or- 
kell  Geitisson,  Ketill  þryniur  i  Njarðvik  og  Helgi  Ás- 
bjarnarson  merkastir  höfðingjar  og  goðar  í  Austfjörðum. 
Helgi  bjó  fyrst  á  Oddsstöðum  eða  Ormsstöðum,  eins  og  bær- 
inn  nú  er  nefndur,  skamt  frá  Hallormsstað ;  ^)  en  er  kona 
hans  Droplaug  Spakbessadóttir  druknaði  í  Lagarfljóti, 
i  vik  einni,  sem  heitir  Þrælavik,  kippkorn  frá  bænum,  seldi 
hann  Ormsstaði,  og  keypti  Mjóvanes  og  flutti  þangað.  Nokkru 
siðar  bað  hann  Þordísar  toddu,  dóttur  Brodd-Helga,  og 
jQekk  hennar  (um  985).  Helgi  átti  goðorð  Hrafnkels  Freys- 
goða  afa  sins  ásamt  Hrafnkeli  Pórissyni  bræðrung  sin- 
um,  en  Helgi  fór  einn  meö  það  og  hjelt  því  fyrir  Hrafnkeli. 
Helgi  mun  hafa  komist  til  mannvirðingar  um  975.^) 

Ketill  þrymur    i  Njarðvík    var   sonur  Þiðranda    hins 


»)  Ldn.  19/230—231.  '')  Nj.  138/737;  Ldn.  20/235,  sl)r.  Ljósv.  4/123 
— 124,  126.  *)  Hann  er  talinn  i  höfðingjatalinu  981,  þótf  hahn  væri  þá 
eigi  kominn  í  höfðirigjatöhi  og  faðir  hans  væri  þá  enn  á  lííi.  *)  Sbr. 
Safn  II.  461—462;  KaÍund.  Isl.  IL  237.  ^)  Drop.*  3/145—146;  Safn  I. 

408  I  Brandkr.  þ.  l)ls.  183  —  186  er  sagt  frá  ætt  og  yngri  áruin  Helga 
Ashjarnarsonar.  og  segir  þar  aö  nióðir  hans  hafi  verið  Hallhera  dóltir 
Hrollaugs  Rögnvaldssonar  Mærajarls.  t'að  er  rangt.  Pátturinn  er 
æfintýri.  x 

34* 


532  Söguöldin. 

spaka  á  Arneiðarstöðum,  Ketilssonar  þryms  landnánis- 
manns,  og  íjekk  hann  goðorð  eptir  fööur  sinn.  I^iðrandi 
átti  margt  barna  og  var  kynsæll  maður.  forvaldur  .sonur 
hans  bjó  á  Arneiðarstöðum  eptir  hann  og  fjekk  konu  þeirr- 
ar  úr  Jökuldahium.  er  Droplaug  lijet  Þorgrimsdóttir. 
fau  áttu  tvo  sonu,  Helga  og  Grím,  sem  urðu  nafnkunnir 
menn  og  saga  er  af;  voru  þeir  kendir  við  nióður  sína  og 
kallaðir  Droplaugarsynir.  Af  dætrum  f*iðranda  eru  tvær 
einkum  kunnar,  Jóreiður  kona  Halls  á  Síðu  og  Hallkatla 
kona  Geitis  Lýtingssonar  í  Krossavík.  Voru  það  alt  syst- 
kinabörn  synir  Ketils  í  Njarðvík,  Geitis  í  Krossavik,  Drop- 
laugarsynir  og  börn  Síðu-Halls.  ^) 

Porvaldur  Piðrandason  varð  eigi  gamall  og  bjó  þá 
Droplaug  með  sonum  sínum  á  Arneiðarstöðum.  I'eir  urðu 
snemma  mikhr  vexti  og  sterkir.  Gerðist  Helgi  hávaðamað- 
ur  og  gleðimaður,  en  Grimur  var  hljóðlátur  og  stiltur  og 
geíinn  fyrir  búskap.  Báðir  vöndu  þeir  sig  við  alls  kyns 
íþróttir,  og  var  Helgi  einkum  nafnkunnur  fyrir  vígíimi.^) 
Sagan  segir  að  hann  væri  að  eins  þrettán  vetra,  er  hann 
vann  hið  fyr.sta  vig  sitt  (um  980);  fóru  þeir  bræður  þá  að 
hefna  illmælis  um  móður  .sína  og  var  Grímur  ári  yngri  en 
Helgi.  Eptir  það  fóru  þeir  til  Geitis  í  Krossavík  að  leita 
liðveislu  hans;  fór  Porkell  sonur  hans  með  þeim  á  Kraka- 
lækjarþing  og  sættist  á  vigið  við  Helga  Asbjarnarson  og 
galt  bætur.  Helga  Droplaugarsyni  likaði  það  illa  og  kvað 
illmælisins  óhefnt.  er  vigið  var  bætt;  hefur  hann  að  likind- 
um  fengið  þá  þungan  hug  til  nafna  sins. 

Peir  bræður  voru  í  Krossavik  um  hríð  og  nam  Helgi 
lög  af  Porkeli.  Síðan  fóru  þeir  aptur  til  móður  sinnar  og 
segir  sagan  að  Helgi  færi  eptir  þetta  að  taka  að  sjer  mál 
til  flutnings;  tók  hann  einkum  sakir  á  hendur  þingmönnum 
Helga  Asbjarnarsonar  og  lenti  þeim  nöfnum  því  opt  saman. 
Um  þetta  leyti  misti  Hallsteiun  hinn  breiðdælski  bóndi 


>)  Ldn.  2/243,  7/256,  9/262;  Hksb.  266/95,  270/97;  Stb.  305/209, 
310/211;  Mb.  255;  í*orst.  hv.  19;  Dropl.^  2/143—144;  Gunn.  s.  1/195; 
íorst.  S.  231;  Nj.  96/493—494.        -)  Eyrb.  12/14;  Drop^  2/145. 


Austfirðingar.     Helgi  Droplaugarson.  533 

á  Víðivölluni  hinum  nyrðri  í  Fljótsdal  konu  sina  og  bað  hann 
þá  Droplaugar  á  Arneiðarstöðum  og  fjekk  hennar.  Hún  fór 
á  Víðivelli  með  Hallsteini,  en  Grímur  sonur  hennar  kvong- 
aðist  Helgu  Ingjaldsdóttur  frá  Tungu;  keypti  tengda- 
faðir  hans  þá  hálfa  Arneiðarstaði  og  bjuggu  þeir  Grimur 
þar  báðir  saman,  en  Helgi  bróðir  hans  var  ýmist  með  hon- 
um  eða  í  Krossavik.^) 

Eptir  þetta  hófust  málaferli  og  deilur  á  milli  þeirra 
Helga  Droplaugarsonar  og  Helga  Asbjarnarsonar,  og  eru 
þær  kjarninn  í  Droplaugarsona  sögu.  Pær  stóðu  á  árunum 
hjer  um  bil  990—998  og  byrjuðu  með  því  að  Hrafnkell  Póris- 
son  bað  Helga  Droplaugarson  um  að  hjálpa  sjer  að  ná  goð- 
orðshelmingi  sinum  af  Helga  Asbjarnarsyni.  Hann  lagði  á 
ráðin  hvernig  ginna  skyldi  Helga  Asbjarnarson  til  þess  að 
gera  þá  lögleysu  að  nefna  eigi  rjettmætan  mann,  An  trúð, 
i  vorþingsdóm.  og  Ijet  hann  síðan  Hrafnkel  stefna  Helga  af 
goðorðinu.  Pá  lá  við  bardaga,  en  Hólmsteinn  goði  Spak- 
bessason  á  Viðivöllum  hinum  syðri,  mágur  þeirra  frænd- 
anna  og  saraeignargoðanna,  gekk  á  milli  og  leitaði  um 
sættir.  Sæltust  þeir  á  það,  að  Hrafnkell  skyldi  hafa  goð- 
orðið  jafnlengi  sem  Helgi  Ásbjarnarson  hefði  þá  haft  það, 
en  eptir  það  skyldu  þeir  hafa  það  báðir  saman.^j 

Tveimur  árum  síðar  fjekk  Helgi  Droplaugarson  sjálf- 
dæmi  i  máli  nokkru,  sem  hann  sótti  á  alþingi  gegn  barns- 
fóstra  Helga  Asbjarnarsonar,  og  árið  eptir  ónýtti  hann  annað 
raál  fyrir  Helga  Asbjarnarsyni  á  alþingi.^)  Helgi  Droplaugar- 
son  var  lögkænn  og  ráðugur,  og  auk  þess  hafði  hann  mikinn 
frændastyrk  þar  .sem  Porkell  Geitisson  var  og  KetiII  i  Njarð- 
vík.  Hann  hafði  ekki  vondan  raálstað  i  málum  þessum  og 
margir  veittu  honum  lið;  fylgdi  hann  þeim  fast  fram  og 
varð  Helgi  Asbjarnarson  hart  úti.  I  næsta  máli  hans  við 
Helga  Asbjarnarson  var  aptur  á  móti  málstaður  hans  illur. 
Helga  DropIaugar.syni  var  eigi  vel  við  að  móðir  hans  gipt- 
ist  og  kom  eigi  árum  saraan  til  hennar  að  Viðivöllum,  þang- 


1)  Dropl.-'  3-4/147—149.  *)  Dropl.''  4  149— 151.  »)  Dropl. 

5—6/151—154. 


534  Söguöldin. 

að  til  eitt  sumar  nokkru  eptir  þetta.  Eptir  bæn  og  eggjan 
móður  hans  bauð  Hallsteinn  honum  að  vera  þar  um  vetur- 
inn.  Nokkru  siðar  leit  Hallsteinn  eptir  heyi  sínu  og  fje  og 
hjó  þræll  hans  hann  þá  banahögg.  Helgi  Droplaugarson 
kom  þar  fyrstur  að  og  drap  hann  þegar  þrælinn, 

Eptir  víg  þetta  spratt  það  upp  meðal  heimamanna  á 
Viðivöllum  að  þau  Helgi  og  Dropkiug  og  þrællinn  hefðu 
verið  á  einmæli  nokkru  áður  en  Hallsteinn  var  veginn  og 
varð  víg  þetta  óvinsælt.  Synir  Hallsteins  af  fyrra  hjóna- 
bandi  voru  þá  erlendis.  og  tók  því  Helgi  Asbjarnarson  mál 
þetta  að  sjer  og  stefndi  Helga  og  Droplaugu  til  alþingis  um 
fjörráð  við  Hallstein.  En  er  menn  fóru  til  þings,  rjeðst  Drop- 
laug  með  ungan  son  sinn  og  lausafje  sitt  í  skip  til  Færeyja 
og  settist  þar  að.  Á  alþingi  var  Helgi  Ásbjarnarson  miklu 
fjöJmennari  en  nafni  hans  og  rjeði  einn  málalokum;  gerði 
hann  miklar  bætur  fyrir  víg  Hallsteins  og  Helga  Droplaug- 
arson  af  landi  brott  i  þrjá  vetur.  Ef  hann  færi  eigi  utan 
skyldi  hann  falla  óhelgur  fyrir  Helga  Asbjarnarsyni  milli 
Smjörvatnsheiðar  og  Lónsheiðar.^) 

Helgi  Droplaugarson  hjelt  eigi  sætt  þessa  og  varð  þvi 
sekur.  Hann  var  á  vetrum  með  Porkeli  i  Krossavík  og  fór 
Grímur  bróðir  hans  þangað  til  styrktar  viö  hann.  í*eir  fóru 
á  þing  og  mannfundi  svo  sem  Helgi  væri  ósekur  og  hann 
mælti  jafnvel  lögskil  á  haustþingi,  en  þá  fór  i  heitingar 
með  þeim  Helga  Asbjarnarsyni.  Sumarið  eptir  fór  Helgi 
Droplaugarson  að  gjöra  íjárskipti  með  einni  frændkonu  sinni 
og  manni  hennar  f*orgrími  skinnhúfu  á  Miðbæ  i  Norð- 
firði.  Porgrímur  hljóp  þá  til  Helga  Asbjarnarsonar  og  bað 
hann  hjálpar.  Hann  safnaði  mönnum  og  fór  við  átjánda 
mann  upp  i  Eyvindardai  og  sat  þar  fyrir  Helga  Droplaugar- 
syni.  Hann  var  við  niunda  mann  og  varð  fundur  þeirra  við 
Eyrargilsá.  Svo  var  atgangur  þeirra  harður  að  allir  urðu 
sárir,  nema  tveir  menn,  sem  börðust  eigi,  og  fimm  fjellu  af 
hvorum,  þar  á  meðal  báðir  Droplaugarsynir,  en  með  Grími 


0  Dropl.^  7-8/154—155. 


Bardaginn  við  Eyrargilsá.  535 

leyndist  líf  og  var  hann  græddur.  Sagan  segir  að  þetta  væri 
vetri    siðar   en  Þangbrandur  prestur  kom  til  íslands  (998).^) 

Pá  er  Grimur  var  lieill  orðinn  liugði  hann  jafnan  á 
hefndir  og  var  aldrei  kátur.  Að  lokum  tók.st  honum  að 
laumast  á  næturþeli  inn  í  bæ  Helga  Ásbjarnarsonar  og 
myrða  hann  (um  1005).  Siðan  varð  hann  að  flýja  til  Nor- 
egs.  Par  dó  hann  ári  síðar  af  sári,  sem  hann  fjekk  i  hóhn- 
göngu  við  viking  einn.^) 

En  nú  víkur  sögunni  til  Ketils  þryms  Piðrandasonar, 
goða  í  Njarðvik.  Hann  var  um  aldamótin  1000  orðinn  gam- 
all  maður.  Hann  hafði  fóstrað  systurson  sinn  Piðranda 
Geitisson  og  var  hann  þá  uppkominn.  Hann  var  talinn 
hinn  efnilegasti  maður  af  ungum  mönnum  á  Austfjörðum. 
Litlu  eptir  aldamótin  tók  Ketill  þrymur  við  manni  nokkrum 
á  heimili  sitt,  er  nefndist  Asbjörn  vegghamar.  Hann 
var  verkmaður  góður,  en  óreiðumaður  og  ólánsmaður.  Hann 
hafði  byrjað  búskap,  en  hlaupið  frá  öllu  saman  sökum 
skulda.  Björn  bóndi  Kóreksson  í  Skriðdal  og  bræður 
hans  höfðu  lánað  honum  mikið  fje,  og  einnig  hafði  far- 
maður  einn,  Pórir  Englandsfari,  selt  honum  varning, 
sem  hann  hafði  eigi  borgað.  Kórekssynir  töluðii  um  þetta 
við  Ketil  i  Njarövík,  og  kvaðst  hann  eigi  vilja  gjalda  fje 
fyrir  Ásbjörn,  en  leyfa  að  þeir  stefndu  honum  við  fáa  menn. 
Ketill  var  mjög  skapbráður  maður.  Pað  var  hættulegt  að 
fara  stefnuför  til  slíkra  nianna.  Peir  bræður  höfðu  vingast 
við  Piðranda;  hugðu  þeir  að  betur  mundi  fara,  ef  hann 
væri  í  för  þeirra  og  að  hann  mundi  fá  sefað  fóstra  sinn.  ef 
hann  reiddist.  Piðrandi  var  þetta  sumar  í  Krossavik.  Peir 
sættu  þvi  lagi  að  fara  stefnuför  til  Njarðvikur,  er  hann  fór 
þangað  i  kynnisleit.  En  svo  illa  vildi  til,  er  þeir  komu  i 
skóg  skamt  frá  Njarðvík.  að  þeir  sáu  Ásbjörn  hlaupa  heim 
að  bænum.  Peir  höfðu  að  gamni  sinu  skotið  skógvöndum 
á  milli  sin.  Einn  þeirra  Kórekssona  skaut  þá  skógvendi  til 
Ásbjarnar  og  kom  á  kviðinn.  En  hann  hljóp  heim  og  eggj- 
aði  Ketil  á  að  hefna  síh.    Ketill  reiddist,  þreif  spjót  og  hljóp 


')  Dropl.^  8— 11/ 156- 164,  15/175.        ^)  Dropl.^  lá-ló/ 165—175. 


536  Söguöldin. 

út.  Peir  fiðrandi  voru  þá  komnir  í  túnið.  Ketill  hljóp  þeg- 
ar  að  Birni  Kórekssyni,  því  að  hann  var  honum  næstur,  og 
lagði  spjóti  i  gegnum  hann.  Pá  hljóp  Pórir  Englandsfari 
að  Katli  og  hjó  hann  banahögg;  jókst  þá  högg  af  höggi  og 
fjeli  f  órir  þar  og  tveir  heimamenn  Ketils. 

Tveir  Norðmenn  voru  þá  á  vist  með  Katli;  hjet  annar 
þeirra  Gunnar,  en  hinn  Pormóður.  Kona  ein  hljóp  inn 
og  sagði  þeim,  hvað  við  hefði  borið  og  eggjaði  þá  að  hefna 
húsbónda  sins.  Gunnar  var  vaskur  maður  og  sterkur.  Hann 
hljóp  út  og  voru  þeir  Piðrandi  þá  að  riða  burt.  Eptir  til- 
visun  konunnar  skaut  Gunnar  spjóti  á  Piðranda;  fló  það  i 
gegnum  hann  og  fjeil  hann  dauður  af  hestinum  (um  1004). 
fetta  var  hið  mesta  óhappaverk,  og  hörmuðu  margir  Piðr- 
anda.^) 

Þorkell  Geitisson  átti  að  mæla  eptir  bróður  sinn  eða 
hefna  hans,  og  fór  hann  þegar  að  leita  Norðmannanna,  en 
fann  þá  eigi.  Um  veturinn  fjekk  hann  felt  Pormóð,  en 
Gunnar,  sem  nú  var  nefndur  Þiðrandabani,  komst  und- 
an,  og  gerði  Porkell  hann  sekan  um  sumarið.  Sveinki 
eða  Sveinungi  Pórisson  bóndi  á  Bakka  í  Borgarfirði, 
hjálpaði  Gunnari  og  síðan  Helgi  Asbjarnarson  Eptir  fall 
hans  kom  Þórdis  kona  hans  honum  undan;  segir  sagan  að 
hún  hafi  sent  hann  Guðrúnu  Osvifrsdóttur  og  að  hún  haíi 
hjálpað  honum.     Komst  Gunnar  að  lokum  til  Noregs.^) 

Eptir  þetta  fara  engar  sögur  af  Austfirðingum  fyr  en 
Flosi  Þórðarson  bað  þá  liðs  í  brennumálinu.  Hann  fór  þá 
um  Austurland  og  heimsótti  þar  alla  hina  helstu  höfðingja. 
í*á  bjó  HaHbjörn  hinn  sterki  i  Heydöhmi  í  Breiðdal, 
tengdasonur  Brodd-Helga,    en  Hrafnkell  Pórisson    á  Hrafn- 


0  Gunn.  s.  1—3/195—201.  í  Gunn.  s.  1/195,  sbr.  197,  er  sagt  að 
f órir  Englandsfiiiri  hafi  verið  á  vist  nieð  Brodd-Helga,  en  það  er  rangt, 
þvi  að  hann  var  þá  fallinn  fyrir  löngu;  mun  það  eiga  að  vera  Bjarni 
sonur  hans.  Einnig  er  þar  sagt  4/204,  að  Helgi  Droplaugarson  hafi 
verið  með  forkeli  Geitissyni,  er  hann  leitaði  Gunnars  hjá  Sveinka  á 
Bakka.  Helgi  var  vinur  Sveinka  og  var  meö  honum  um  tíma,  Dropl.- 
6/152—154,  en  hann  var  fallinn,  þá  er  þetta  var.  ^)  Gunn.  s.  3—7/201 
211;  Dropl.2  14/173;  Lax.  69/2.52—2.5.5.  Frásögnin  af  Gunnari  hjá  Guð- 
rúnu  mun  eigi  vera  rjelt. 


Víg  Piðranda-     Austlirðingar.  537 

kelsstöðum.  Hann  haföi  áðiir  búið  að  Hafursá.^)  en  átti  nú 
uppkominn  son,  Póri,  er  hann  sendi  með  þingmenn  sína 
á  alþingi.  Hólmsteinn  Spakbessason  var  þá  fluttur  frá  Víði- 
völlum  hinum  syðri  að  föðurleifð  sinni  Bessastöðum  í  Fljóts- 
dal.  Hann  var  einn  af  goðorðsmönnunum  á  Austurlandi  og 
hefur  hann  líklega  tekið  goðorð  eptir  Spakbessa  föður  sinn, 
því  að  hann  mun  hafa  verið  goðorðsmaður;  að  minsta  kosti 
er  getið  um  goðahús  hans.-)  A  Valþjófsstað  bjó  þá  Sörli 
Brodd-Helgason,  bróðir  Bjarna,  en  tengdasonur  Guð- 
mundar  hins  rika.^)  I  Njarðvík  bjuggu  tveir  synir  Ketils 
þryms,  forkell  fullspakur  og  Porvaldur,^)  og  að  Hofi 
og  í  Krossavik  hinir  þjóðkunnu  höfðingjar  Bjarni  Brodd- 
Helgason  og  forkell  Geitisson.  Allir  þessir  menn,  nema 
Sörli  Brodd-Helgason.  veittu  Flosa  lið  á  þinginu  mikla  og 
kvað  einkum  mikið  að  liðveislu  þeirra  máganna  Bjarna 
Brodd-Helgasonar  og  Hallbjarnar  hins  sterka.  Porvaldur 
Ketilsson  fjell  i  bardaganum  á  alþingi;  hefur  þvi  I*orkell 
bróðir  hans  farið  einn  með  goðorð  þeirra  frænda  um  hríð.  ^) 


Njálsbrenna.    Síðumenn,  Rangæingar  og 
Árnesingar. 

Flestir  hinir  helstu  höfðingjar  í  Skaptafelisþingi,  Rang- 
árþingi  og  Arnesþingi.    sem  uppi  voru  á  síðari  hluta  sögu- 


»)  Dropl.2  3/145.  ^)  Dropl.'*  3/145-146.  4  14«,  4/150,  sbr.  177-171). 
^)  Ljósv.  5,127-131,  sbr.  Vápn.-  10/48-49.  ")  Móðir  þeirra  er  í  Nj. 
134/708  kölluð  Yngvildur  Porkelsdóttir,  en  svo  hjet  amma  þeirra,  móðir 
Ketils,  Ldn.  4/248  í  Gunn.  s.  1/195,  3/200-201  er  sagt  að  kona  Kelils 
hjeti  forgerður,  en  synir  þeirra  eru  þar  nefndir  forkell  og  Eyjólfur: 
þó  má  vera  að  þau  hafi  átt  þriðja  soninn,  sem  haii  heitið  I*orvaldur. 
^)  Nj.  134/704—712;  um  æfilok  Bjarna  Brodd-Helgasonar.  sjá  forst.  st. 
bls.  86.  Guöbr.  Vigfússon.  Safn  I,  410.  fuliyrðir  að  frá  Porkeli  fullspak 
sjeu  siðan  komnir  Njarðvíkingagoðar.  en  hann  færir  engin  rök  fyrir  þvi. 
Pað  mun  að  eins  vera  getgáta,  en  lilileg. 


538  Söguöldin. 

aldarinnar,  liafa  þegar  verið  nefndir,  einkum  þá  er  skýrt 
var  frá  því,  er  kristni  kom  á  Island.  Með  því  að  alþingi 
var  liáð  á  Suðurlandi,  áttu  Sunnlendingar  liægast  með  að 
sækja  það  og  þeir  rjeðu  þar  opt  mestu.  Höfðingjar  þeirra 
komu  þvi  mjög  við  hina  merkustu  atburði,  er  þar  gerðust, 
og  lögsögumennirnir  á  söguöldinni  voru  venjulega  af  Suður- 
landi. 

Eptir  að  íimtardómslög  voru  sett,  var  Njálsbrenna 
langmerkastur  atburður  á  Suðurlandi  á  síðasta  fjórðungi 
sögiialdarinnar.  Pótt  deilurnar  byrjuðu  í  Rangárþingi,  komst 
þó  Flosi  Pórðarson  brátt  í  þær  og  allir  Siðumenn  með  hon- 
um;  en  helstu  höfðingjarnir  úr  Árnesþingi  sóttu  brennu- 
málið  með  þeim  Porgeiri  skorargeir  og  Kára.  Brennan  er 
þvi  kjarninn  eða  miðdepillinn  i  þeim  frásögum  og  sögnum, 
sem  kunnar  eru  frá  þeim  árum  úr  Skaptafellsþingi  og  tveim- 
ur  hinum  austustu  þingum  i  Sunnlendingafjórðungi.  Saga 
þessara  þriggja  þinga  fer  því  saman  um  þennan  tíma. 

Sagan  segir  að  Njáll  hafi  sagt  við  Gunnar  á  Hliðarenda, 
þá  er  hann  bauð  honum  syni  sína,  Skarplijeðin  og  Höskuld, 
til  fylgdar,  að  vandræðunum  mundi  snúið  þangað  sem  synir 
hans  væru,  þá  er  hann  væri  látinn.^)  Hvað  sem  hæft  er  i 
þessu,  komust  þó  Njálssynir  nokkrum  árum  síðar  í  deilur 
og  vigaferli.  Og  þótt  nokkuð  hlje  yrði  á  þeim  uni  tíma, 
lauk  þeim  þó  eigi  fyr  en  gengið  var  af  þeim  bræðrum 
dauðum  og  mörgum  mönnum  öðrum,  og  bætur  og  mann- 
hefndir  voru  komnar  fyrir  þá.  Málaferlin  um  þetta  alt  urðu 
svo  mikil  og  harðsnúin,  að  liðs  var  beðið  úr  öHum  þingum 
landsins  svo  kunnugt  sje,  nema  iir  Húnavatnsþingi  og  Pver- 
árþingi. 

Deilurnar  hófust  á  milli  Njálssona  og  Þráins  Sigfús- 
sonar  og  varð  atvik  eitt  í  Noregi  upptök  þeirra.  Práinn 
Sigfússon  bjó  að  Grjótá  1  Fljótshlið  og  voru  þeir  bræður  sjö; 
var  Práinn  fyrir  þeim  og  talinn  höfðingi  ættmanna  sinna 
eptir  að  hann  kom  úr  utanför  sinni.  Hann  var  náfrændi 
Gunnars  á  Hliðarenda,  þvi  að  þeír  voru  systkinasynir.  Peir 


1)  Nj.  75/354-355. 


Utanferð  Njálssona.  539 

voru  einnig  á  likum  aldri.  fráinn  var  kvongaður  f*or- 
gerði  dóttur  Glúms  og  Hallgerðar  langbrókar  og  hafði 
haun  fengið  hennar  í  brúðkaupi  þeirra  Gunnars  að  Hliðar- 
enda  (um  974).^) 

Sama  sumarið  sem  Gunnar  var  gerður  utan,  tók  fráinn 
sjer  far  til  Noregs  og  var  þar  þrjá  vetur  hjá  Hákoni  Sigurðs- 
syni  Hlaðajarli.  I'að  sumar  fóru  einnig  utan  þeir',  bræður  frá 
Bergþórshvoli,  Grímur  og  Helgi.  Peir  komu  til  Orkneyja 
og  voru  þrjá  vetur  með  Sigurði  jarli  Hlöðvissyni.  Síð- 
an  fóru  þeir  til  Noregs,  en  er  þeir  komu  til  Hlaða,  lá  Prá- 
inn  þar  ferðbúinn  til  Islands.  Litlu  síðar  koni  maður  einn 
hlaupandi  til  Njálssona  og  bað  þá  taka  við  sjer.  Þeim  leitst 
illa  á  hann  og  neituðu  honum  viðtöku.  Hann  hljóp  þá  til 
I'ráins  og  tók  hann  við  honum.  Maður  þessi  var  íslenskur 
og  hjet  Hrappur;  var  hann  hinn  mesti  illvirki  og  hafði 
gert  mikinn  skaða  i  Noregi.  Rjett  á  eptir  kom  Hákon  jarl 
til  Njálssona  og  spurði  að  Hrappi,  en  þeir  vildu  eigi  segja 
að  hann  hefði  farið  til  t'ráins  „þar  er  líf  hans  lá  við".  En 
þótt  jarlinn  leitaði  hjá  Práni,  fann  hann  eigi  .sakadólg  .sinn, 
og  Ijet  Práinn  síðan  í  haf  með  hann.")  En  þá  sneri  jarlinn 
reiði  sinni  og  hefndum  að  Njálssonum  og  lá  nærri  að  þeir 
Ijetu  líf  sitt  fyrir  honum.  í*ó  komust  þeir  heilu  og  höldnu 
aptur  til  Orknejja  á  fund  Sigurðar  jarls,  og  segir  sagan  að 
það  væri  mest  Kára  Sölmundarsyni  að  þakka.  Hann 
hafði  áður  veitt  þeim  lið  við  Skotlandsstrendur  móti  viking- 
um  nokkrum,  sem  rjeðust  þar  á  þá,  er  þeir  komu  frá  Is- 
landi.  Eptir  það  bundu  þeir  vináttu  við  hann  og  fóru  með 
honum  til  Sigurðar  jarls  og  gerðust  hirðmenn  hans.  AIls 
voru  þeir,  segir  sagan,  fimm  vetur  meö  jarli.  A  sumrin 
fóru  þeir  í  hernað,   stundum  með  jarli  en  optast  með  Kára 


^)  Nj.  34/129—134,   8.Sí444;    Ldn.  3/284.  ^)  Mövg  einstök  afriði  í 

frásögn  Njálu  af  Hrappi  eru  auðsjáanlega  röng.  en  það  mun  þó  eigi 
vera  ástæða  til  þess  að  hafna  sögunni  af  honum;  og  nieginþráðurinn  i 
henni  mun  vera  rjettur.  Hrappur  á  að  hafa  reist  bú  á  Hrappsstöðum. 
er  haun  kom  út  með  Práni.  Sá  bær  var  fyrir  norðauslan  trihyrning  i 
austur  frá  Reyuifelli ;  sjer  þar  enn  til  hæjarrúsla.  Shr.  þó  Kálund,  Isl. 
I,  234. 


540  Söguöldin. 

og  fór  hanu  síðan  með  þeim  til  Islands  (um  994)  og  fjekk 
Helgu  systur  þeirra  sumariö  eptir. ^) 

Kári  Söimundarson  var  ættaður  úr  Hreppunum  að  því 
leyti  sem  afi  hans  hafði  numið  þar  land,  ^)  en  annars  er 
ekkert  kunnugt  uni  æfi  hans,  áður  en  hann  gerðist  hirð- 
maður  Sigurðar  jarls.  Eptir  giptingu  sina  var  hann  að 
Bergþórshvoli  nieð  tengdaforeldrum  sínum  Pó  keypti  hann 
land  að  Dyrhóhiium  (nú  Dyrhólar)  austur  í  Mýrdal  og  gerði 
þar  bú,  en  hann  fjekk  ráðsmann  og  ráðskonu  fyrir  það. 
Um  þetta  leyti  munu  þeir  Griniur  og  Helgi  einnig  hafa 
kvongast,  en  Skarphjeðinn  mun  hafa  verið  giptur  áður. 
Helgi  fjekk  Pórhöllu  dóttur  Asgrims  Elliðagrímssonar, 
og  var  hann  jafnan  mikill  vinur  Njáls  og  sona  hans  eptir 
það.  Pótt  Njálssynir  giptust  og  ættu  bú  annars  staðar,  voru 
þeir  þó  vistum  með  föður  sínum  að  Bergþórshvoli.  ^) 

Njálssynir  höfðu  þolað  svo  miklar  hrakningar  sökum  Prá- 
ins,  að  þeir  viklu  fá  bætur  lijá  honum  fyrir  það.  Slíkt  var 
samkvæmt  hugsunarhætti  manna  á  þeim  tímum  og  það 
hefði  jafnvel  verið  talin  lítilmennska ,  ef  þeir  hefðu  eigi 
heimt  bætur,  einkum  af  því  að  engin  vinátta  var  á  milli 
þeirra  og  Práins.  Njálssynir  höfðu  drepið  Sigmund  Lamba- 
son,  sem  var  bræörungur  Sigfússona,  og  Þráni  hafði  eflaust 
mislíkað  það,  þótt  hann  væri  eigi  saklaus.  En  þá  er  í'ráinn 
kom  iir  utanferð  sinni  (um  992),  var  Hallgerður  langbrók 
að  Grjótá.  Hún  hafði  farið  þangað  til  dóttur  sinnar  eptir 
víg  Gunnars,  því  að  hún  hjelst  eigi  við  á  Hlíðarenda  sökum 


')  Nj.  75/346-348;  82—90/381—457.  '-)  Sjá  að  framan  I,  210.  283 
-284.  «)  Nj.  25/102,  26—27/103—105.  Í  Nj.  segir  miklu  fyr  frá  kvon- 
fangi  Njálssona,  jafnskjólt  og  Jþeir  eru  nefndir.  Börn  Njáls  og  Berg- 
þóru  munu  hafa  verið  fædd  á  árunum  um  960—974.  Sagan  segir  að 
Skarphjeðiun  væri  elstur  þeirra  bræðra  og  mun  hann  eigi  vera  fæddur 
fyr  en  960.  Hann  bar  nafn  móðurföður  síns;  hefur  hann  líklega  verið 
kvongaður,  er  bræður  hans  fóru  utan.  Peir  hafa  þá  verið  um  tvitugt 
eða  rúmlega  það,  einkum  hinir  ekhú.  t*eir  bræður  komu  fyrst  til  sög- 
unnar,  er  þeir  vágu  Sigmund  Lambason,  Nj.  45/192—201.  Höskuldur 
liálf  bróðir  þeirra  hefur  ef  til  viU  verið  elstur  barna  Njáls,  þvi  að  hann 
átti  frumvaxta  son,  er  hann  var  veginn  um  1006;  mun  Njáll  þá  hafa 
átt  hann,  áður  en  hann  fjekk  Bergþóru.     Sbr.  Nj.  45/193,  98/510,  106/.552. 


V^íg  Práins  Sigfússonar.  541 

Rannveigar  gömlu  tengdamóður  sinnar.  ^)  Hallgerður  hataði 
Bergþóru  og  syni  hennar.  Pað  má  þvi  nærri  geta  að  hún 
gerði  alt  sem  hún  mátti  til  þess  að  espa  Práin  á  móti  þeim. 
Hið  sama  gerði  Hrappur  einnig,  er  hann  mátti  því  við  koma. 

Til  þess  að  fara  sem  best  í  málið,  fengu  Njálssynir  Ketil 
i  Mörk,  bróður  Práins,  sem  átti  Porgerði  systur  þeirra, 
til  þess  að  tala  um  þetta  við  Práin,  en  hann  vildi  þeim 
enga  sæmd  gera,  og  fór  á  sömu  leið,  er  Kári  ræddi  um  það 
við  hann.  Að  lokum  fóru  Njálssynir  sjálfir  að  Grjótá  og 
báðust  bóta.  en  fengu  ekkert  nema  smánaryrði  af  Hallgerði 
og  fleiri  heimamönnum  Þráins.  ^)  Pótt  Práinn  fyndi  að  þvi, 
varð  hann  þó  að  sæta  ábyrgð  fyrir  heimamenn  sina.  I 
byrjun  nóvembermánaðar  sólti  hann  við  áttunda  mann  heim- 
boð  austur  undir  Eyjafjöll  i  Dal  til  Runólfs  goða  Ulfssonar. 
Bæði  hann  og  Ketill  i  Mörk  báðu  þá  Práin  um  að  semja 
við  Njálssyni,  en  hann  vildi  eigi  sinna  því  og  þóttist  hvergi 
vera  varbúinn  við  þeim.  En  er  Þráinn  fór  að  austan,  sátu 
Njálssynir  og  Kári  fyrir  þeim  átta  við  Markarfljót,  þvi  að 
þeir  höfðu  frjett  af  ferðum  hans.  Skarphjeöinn  vá  þá  Prá- 
in  sem  frægt  er  orðið,  þvi  að  hann  hljóp  yfir  fljótið  milli 
höfuðísa  i  sömu  svipan,  en  þeir  Grímur  og  Helgi  feldu  Hrapp 
og  Kári  einn  af  fjlgdarmönnum  f*ráins.  Hinum  gáfu  þeír 
grið  (um  995).=») 

Ketill  i  Mörk  leitaði  um  sættir  og  greiddi  Njáll  full 
manngjöld  fyrir  víg  fráins.  Litlu  siðar  tók  Njáli  Höskuld 
son  Þráins  og  Porgerðar  til  fósturs,  til  þess  að  tryggja 
sættirnar  sem  best,  og  var  hann  honum  mjög  góður.^)  Hve 
gamall  Höskuldur  var,  er  hann  kom  til  Njáls,  segir  ekki, 
en  þá  voru  rúm  tuttugu  ár  síðan  foreldrar  hans  giptust. 
Fyrir  þvi  mætti  ætla  að  hann  hafi  verið  15  til  17  vetra,  og 


')  Nj.  78/m  *;  fað  er  hvorttyeggja  að  Hallgeröur  langhrók 
hafði  farið  ilhi  aö  ráði  sínu,  enda  er  henni  borin  sagan  illa  iXj.  88/443, 
91/46.5,  liklega  ver  en  hún  hefur  átt  skylið,  enda  gefur  Njála  sjálf  í  skyn 
að  þetta  haíi  verið  sögn  suinra  manna,  en  hreint  eigi  áreiðanlegt.  fá 
er  Hrappur  kom  aö  Grjólá,  Íiafði  hún  þrjá  um  fimmtugt.  ^)  Nj.  91  — 
92/457—486.        '')  Nj.  93-94/486-491,  sbr.  34/130-134. 


542  Söguöldin. 

á  þaö  bendir  bæði  samtal  hans  viö  Njál  og  kvonfang  hans 
siðar. 

Sagan  segir  að  Höskuldur  væri  mjög  efnilegur  maður 
bæði  að  ytri  ásýnd  og  hreysti.  Hann  var  einnig  vandaður 
maður,  orðgóður  til  alh'a  og  vinsæll.  Pá  er  hann  var  frum- 
vaxta,  bað  Njáll  handa  honum  Hildigunnar  Starkaðs- 
dóttur,  bróðurdóttur  Flosa  f*órðarsonar  að  Svínafelli.  Hún 
var  stórlát  og  metnaðarfull  og  mikið  í  hana  spunnið,  en 
hún  var  líka  hefndargjörn  og  mjög  skaphörð.^)  Sagan  segir 
að  hún  vildi  eigi  giptast  neinum  goðorðslausum  manni,  og 
að  Njáll  hafi  þá  komið  íimtardóminum  á  stofn  og  tekiö  upp 
nýtt  goðorð  á  Hvítanesi  handa  Höskuldi;  en  eins  og  fyr  er 
sagt,  er  það  líklega  eigi  rjett.  Eptir  ferð  Þangbrands  um 
Suðuriand  í  lok  aldarinnar  urðu  meiri  deilur  um  hinn  nýja 
sið  í  Rangárþingi  en  víða  annarsstaðar.  Runólfur  goði  og 
Mörður  Valgarðsson,  sem  fór  þá  með  goðorð  föður  síns, 
hjeldu  fast  við  hinn  forna  sið  og  stóðu  á  móti  kristninni;^) 
en  þeir  sem  kristni  tóku.  leituðu  þar  ráða  og  forustu  sem 
Njáll  var,  og  þá  mun  hafa  verið  lagður  grundvöllurinn  að 
goðorði  því,  sem  sagan  segir  að  Njáll  hafi  tekið  upp  á  Hvíta- 
nesi  til  handa  Höskuldi;  mun  Njáll  hafa  gefið  honum  það, 
er  hann  kvongaðist,  og  er  eigi  ólíklegt  að  sumum  Njáls- 
sonum,  einkum  Skarplijeðni.  hafi  likað  þaö  miður.  En  af 
þessu  segir  eigi;  að  eins  vita  menn  það  með  vissu,  að  goð- 
orð  það,  sem  myndaðist  i  Landeyjunum  og  fjekk  mikið  fylgi 
í  Rangárþingi,  fjekk  löglega  viðurkenningu,  þá  er  fimtar- 
dómslög  voru  sett.  Einnig  giptust  þau  Höskuldur  og  Hildi- 
gunnur  í  byrjun  11.  aldar  og  fóru  þau  fyrst  til  Bergþórs- 
hvols  og  voru  þar  þau  missiri.  Vorið  eptir  keypti  Njáll 
land  í  Vörsabæ  (eða  i  Ossabæ)  i  Austur-Landeyjum  handa 
Höskuldi  og  flutti  hann  þá  þangað;  segir  sagan  að  hann 
byggi  þar  lengi  ^) 

Hvernig  sem  upptök  Hvitanesgoðorðs  hafa  verið,  má  þó 
telja    víst   að  stofnun  þess  hafi  verið  aðalorsökin  til  hinnar 


1)  Nj.  97/494-498,  95/493.        '')  Nj.  102/.534;    sjá  að  tVaman  bls   362 
o.  et'.        3)  Nj.  97/507—508,  sbr.  93/489.     Kálund,  Isl.  I,  2.54. 


Gipting  Höskulds  og  Hildigunnar.    Hvitanesgoðorð.  543 

miklu  óhamingju,  sem  kom  nokkru  síðar  yfir  öldunginn  að 
Bergþórshvoli  og  fjölskyldu  hans.  Að  vi.su  gleymdu  eigi 
allir  venslamenn  fráins  vígi  hans;  en  á  það  hafði  verið 
sætst  og  bræðrum  hans  datt  eigi  í  hug  að  rjúfa  þá  sætt. 
Lýtingur  mágur  þeirra  á  Sámsstöðum  hafði  hins  vegar 
skapraun  af  því  að  Höskuldur  sonur  Njáls  og  Hróð- 
nýjar  i  Holti^)  reið  þar  opt  um  garð,  er  hann  fór  milli 
bús  síns  og  Bergþórshvols.  Honum  datt  þvi  eitt  sinn  i  hug 
að  hefna  Práins  á  Höskuldi  og  sat  þvi  fyrir  honum  með 
bræðrum  sinum  og  hú.skörlum  og  feldi  hann.  En  Njálssynir 
hefndu  hans  þegar,  og  Höskuldur  Práinsson,  sem  nú  var 
nefndur  Hvítanesgoði,  kom  á  sættum.  Premur  árum 
siðar  vá  Amundi  hinn  blindi  Höskuldsson  Lýting  á 
Pingskálaþingi,  en  á  vig  hans  var  þegar  sætst,  og  virtust  þá 
öll  líkindi  vera  til  þess  að  um  heilt  mundi  gróa  með  mönn- 
um  út  af  vigum  þessum.  Að  minsta  kosti  var  engra  stóira 
tíðinda  að  vænta  af  þeim.^) 

Öðru  máli  var  að  gegna  með  goðorð  Höskulds  og  þingið 
á  Hvitanesi.  Pað  var  þyrnir  i  augum  hins  gamla  bragðarefs 
Valgarðar  hins  gráa  og  Maröar  sonar  hans,  því  að  það  hafði 
veikt  mjög  veldi  þeirra  feðga.  Peir  voru  báðir  slægvitrir  og 
illgjarnir,  og  kunnu  að  leggja  djúp  ráð  til  þess  að  svala 
lieipt  sinni  og  eigingirnd.  Peir  voru  þvi  hættulegir  og  erfitt 
að  varast  þá,  og  það  segir  sig  sjálft,  að  reiði  þeirra  hlaut 
að  koma  niður  á  Njáli  eða  sonum  hans,  af  því  að  hann 
hafði  átt  mestan  þátt  i  þvi,  að  nýtt  goðorð  komst  á  fót.  og 
á  Höskuldi,  af  þvi  að  hann  átti  goðorðið  og  hafði  sökum 
góðgirni  og  vinsælda  sinna  dregið  margan  mann  til  sin  úr 
goðorði  þeirra.  Auk  þess  hataði  Valgarður  Skarphjeðin.  frá 
þvi  að  hann  hafði  hefnt  Gunnars  og  tekið  sjálfdæmi  af  þeim 
feðgum  handa  Högna,  sem  mun  hafa  gert  af  þeim  mikið  íje. 

I  Njálu  segir  að  Valgarður  hinn  grái  væri  lengi  utan 
og    kæmi    i'it    nokkrum    árum    eptir    að  Hvitanesgoðorð   var 


')  Sá  bær  er  nú  eigi  tii  En  eptir  aCslöðuinii  að  dæina  hafa  inonn 
ætlað  að  það  haii  verið  Reynifell  eða  þar  í  grend,  shr.  Kálund.  Isi.  I, 
233  oef.  Suðvestan  undir  ReynifellsíWdu  eru  óglöggar  l^æjarnistir.  .Ar- 
ból<  1896,  bls.  32.       ^)  Nj.  í>S;r)(>9-513.  99/r)18-526.  106/5.^2— .').').-). 


f,44  Söguöldin. 

upp  tekið  og  kristni  í  lög  leidd.  Hann  var  þá  enn  heiðinn 
og  hataði  kristnina.  Mörður  hafði  þá  orðið  að  taka  kristni 
eins  og  aðrir,  er  hún  var  í  lög  tekin,  en  hins  vegar  er  lik- 
legt  að  honum  hafi  eigi  verið  vel  við  hana,  og  að  hann  haíi 
gengið  undir  hana  freniur  af  nauð.syn  en  af  Ijúfu  geði.  Pó 
má  vera,  að  á  þetta  hafi  komið  nokkur  breyting,  því  að 
Mörður  kvongaðist  Pórhöllu  dóttur  Gissurar  hins  hvíta 
einhvern  tíma  um  þetta  ieyti^)  og  er  eigi  ólíklegt  að  hún  eða 
faðir  hennar  hafi  haft  einhver  áhrif  á  hann  gagnvart  kristn- 
inni.  Sagan  segir  líka  að  hann  vildi  að  faðir  hans  tæki 
kristni,  af  því  að  hann  væri  gamall;  bendir  það  á  að  hann 
hafi  þá  álitið  hana  betri  en  heiðnina.  En  Valgarður  vildi 
það  eigi,  heldur  bað  hann  son  sinn  um  að  kasta  trúnni. 
f  að  vildi  Mörður  eigi. 

Valgarður  var  að  Hofi  hjá  Merði  syni  sínum  um  vetur- 
inn.  Sagan  segir  að  hann  hafi  riðið  um  bygðina  og  komið 
á  Hvítanes  og  sjeð  þar  búðartóptir  margar,  og  á  Pingskála- 
þing,  hinn  forna  þingstað  Rangæinga,  og  sjeð  þar  ofan- 
brotna  búð  þeirra  feðga.  Hann  á  að  hafa  spurt  Mörð, 
hvernig  á  þessu  stæði  og  hafi  hann  þá  svarað,  að  ný  goð- 
orð  væru  upp  tekin  og  fimtardómslög  sett  „ok  hafa  menn 
sagt  sik  ór  þingi  frá  mér  ok  í  þing  með  Höskuldi".  Val- 
garður  kvað  hann  hafa  launað  sjer  goðorðið  illa,  að  fara 
svo  ómannlega  með  það;  „vil  ek  nú,  at  þú  launir  þeim  þvi, 
at  þeim  dragi  öllum  til  bana". 

Póíi  samtal  þetta  sje  eigi  rjett  hermt,  má  þó  ætla  að 
það  sýni  að  raestu  leyti  rjettilega,  hvernig  þeim  feðgmn  hefur 
verið  við  nýja  goðorðið.  Sagan  segir  því  næst  að  Valgarð- 
ur  hafi  gefið  Merði  það  ráð,  að  rægja  Njálssyni  og  Höskuld 
saman,  svo  að  þeir  dræpu  hann;  væru  margir  til  eptirmáls 
eptir  hann  og  mundu  þeir  hefna  hans  og  drepa  Njálssyni. 
Hann  rjeð  einnig  syni  sínum  að  koma  sjer  fyrst  í  vináttu 
við  Njálssyni,  til  þess  að  geta  gjörtþetta;  hann  skyldi  bjóða 


0  í  Nj.  65/299-300  segir  að  Mörður  liafi  fengið  I»orkötlu  miklu  fyr 
(um  986),  en  Gissur  var  eigi  svo  gamall,  að  hann  gæti  átt  þá  nokkra 
dóttur  gjafVaxta,    og  Mörður  sjálfur  var  þá  lieldur  ungur  tii  að  giptast. 


Rógur  Marðar.     Víg  Höskulds  Hvítanesgoða.  545 

þeim  heim  og  gefa  þeim  gjafir,  og  er  hann  hefði  unnið 
trúnað  þeirra,  skyldi  hann  byrja  róginn.  „Munt  þú  svá 
fremi  taka  höfðingskap,  er  þessir  eru  allir  dauðir". 

Sagan  segir  að  þeir  feðgar  festu  þessa  ráðagjörð  með 
sjer,  að  hún  skyldi  fram  koma.  En  Valgarður  lifði  það 
samt   eigi,    þvi   að  hann  andaðist  nokkru  síðar  (um  1009).  ^) 

Mörður  fór  að  öUu  eins  og  faðir  hans  hafði  lagt  fyrir 
hann.  Hann  kom  sjer  i  vináttu  við  Njálssyni  og  Kára,  þó 
einkum  við  Skarphjeðin,  og  gekk  það  furðu  greitt.  Siðan 
tók  hann  að  rægja  Höskuld  við  þá,  og  þótt  þeir  mæltu 
fyrst  á  móti  þvi  sem  hann  sagði,  fór  þó  svo  að  þeir  trúðu 
og  gerðust  þá  fáleikar  af  þeirra  hendi  til  Höskulds. 

Mörður  reyndi  einnig  að  rægja  Njálssyni  við  Höskuld. 
en  það  tókst  eigi.  Þó  gaf  hann  sig  lítið  að  þeim,  er  þeir 
gerðust  fáir  við  hann. 

Annars  er  frásaga  Njálu^)  eflaust  eitthvað  röng  eða 
ófullkomin  um  þetta,  því  að  það  er  ótrúlegt,  að  svo  stiltir 
menn  og  greindir  sem  t.  a.  m.  Helgi  Njáls.son  og  Kári  Söl- 
mundarson  skyldu  láta  Mörð  rægja  Höskuld  svo  við  sig  sem 
raun  varð  á,  ef  engar  greinir  hefðu  verið  á  milli  þeirra, 
eða  að  faðir  þeirra  skyldi  eigi  láta  til  sín  taka  um  þetta, 
þar  sem  hann  varð  var  við  komur  og  áhrif  Marðar.  Pó  má 
eigi  gleyma  þvi,  hve  undarlega  auðtrúa  menn  gátu  opt  verið 
á  það,  sem  ilt  er,  og  hve  hugsunarlausir  menn  geta  verið, 
að  rannsaka  eigi  sjálfir,  en  hlaupa  eptir  sögusögn  annara. 
En  þó  er  líklegt,  að  undir  niðri  hafi  verið  einhver  ágrein- 
ingur  miUi  þeirra  út  af  goðorðinu,  eins  og  fyr  er  á  vikið, 
enda  er  það  eitt  af  því,  sem  Mörður  gerir  að  rógsefni. 

Að  lokum  tókst  Merði  að  fá  Njálssyni  og  Kára  til  þess 
að  fara  að  Hö.skuldi  og  drepa  hann  með  þvi  móti  að  hann 
færi  og  væri  i  verki  með  þeim.  feir  fóru  síðan  vornótt  eioa 
i  Vörsabæ  og  biðu  þar  Höskuldar  hjá  garði  nokkrum.  Sól 
var  komin  upp  og  veður  var  gott.  Eptir  lilla  .stuud  kom 
Höskuldur  þangað  og  ætlaði  að  sá  korni  i  gerðið.  Pá  spratt 
Skarphjeðinn  upp  undan  garðinum  og  hljóp  að  honum  og 


')  Nj.  107/55.5—559.        ^)  Nj.  108-109/,559— 570. 

35 


546  Söguöldin 

hjó  hann  í  höfuðið.  Segir  sagan  að  Höskuldur  hafi  við 
höggið  fallið  á  knjen  og  mælt  uni  leið:  ^Guð  hjálpi  mjer 
en  fyrirgefi  yður".  En  þeir  hlupu  þá  allir  að  honum  og 
unnu  á  honum.^) 

Lithi  síðar  saknaði  Hildigunnur  Höskulds.  Hún  fann  hann 
veginn  i  gerðinu  og  frjetti  af  smalamanni  sínum  hverjir  hefðu 
orðið  honum  að  bana.  Hann  hafði  haft  yfir  sjer  skikkju,  sem 
Flosi  hafði  gefið  honum.  Hún  tók  hana  og  þerði  með  blóðið 
alt  og  Ijet  innan  í  hana  blóðlifrarnar  og  braut  svo  saman 
og  lagði  niður  í  kistu  sina. 

Víg  Höskulds  var  hið  versta  verk  og  mæltist  alls  staðar 
illa  fyrir.  Hann  var  harmdauði  mörgum  mönnum,  og  Njáli 
fjell  víg  hans  svo  nærri,  að  hann  gat  aldrei  óklökkvandi 
um  það  talað.^) 

t*að  var  auðsætt  að  eptirmálið  mundi  verða  mikið. 
Ketill  Sigfússon  hafði  heitið  Porgerði,  móður  Höskulds,  að 
hefna  han.s,  er  hann  fjekk  hann  til  fó.sturs,  ef  hann  væri 
með  vopnum  veginn.^)  Pó  geröist  hvorki  Kelill  nje  bræður 
hans  aðalforingi  þessa  máls,  heidur  Flosi  Pórðarson.  Hann 
var  goði  og  höfðingi  mikiU  og  þá  helstur  maður  í  ætt  Hildi- 
gunnar.  Hann  átti  einnig  mikinn  styrk  vísan,  þar  sem  Hallur 
af  Síðu  var,  því  að  hann  var  tengdafaðir  hans.*)  Hallur  var 
goði,  en  hverjir  þá  voru  fleiri  goðorðsmenn  í  Skaptafells- 
þingi  er  varla  hægt  að  segja  með  vissu.  tað  eru  taldir 
upp  hinir  helstu  menn  og  höfðingjar,  sem  voru  með  Flosa, 
en  eigi  er  greint,  hvort  nokkur  þeirra  væri  goði.  A  alþingi 
nefndi  hann  i  gjörðardóm  úr  Skaptafellsþingi  auk  Síðu-Halls 
frænda  hans,  Össur  Hróaldsson  frá  Breiðá,  Surt  Ás- 
bjarnarson  úr  Kirkjubæ  og  Móðólf  Ketilsson  i  Asum -^) 
Ef  nokkur  af  mönnum  þessum  hefur  átt  fornt  goðorð  mætti 
helst  ætla  að  það  hafi  verið  Móðólfur  Ketilsson;  en  eigi  er 
þar  annar  maður  kunnur,  seni  líklegri  er  til  að  hafa  átt  þar 
fimtardómsgoðorð  en  Surtur  Asbjarnarson. 

Flosi   brá   skjótt   við,    er  hann  frjetti  víg  Höskulds,    og 


1)  Nj.  110-J11/.570-573.      -)  Nj.  111-112/574-577,  112/.580.      ^)  Nj. 
93/489.        *)  Nj.  95—96/491-494.        ")  Nj.  122/633. 


Vígsraál  eptir  Höskuld  Hvítanesgoða.  547 

Ijet  safna  liði  til  alþingis.  Hann  sendi  Halli  af  Síðu  og 
Ljóti  syni  hans,  sera  þá  var  talinn  hið  besta  höfðingjaefni, 
orð  um  að  þeir  fjölmentu  mjög  til  þings.  Einnig  sendi 
hann  orð  Kol  Porsteinssyni  á  Kálfafelli,  bróðursyni 
Halls,  Glúmi  Hildissyni  í  Borgarhöfn  og  ýmsum  helstu 
mönnum  í  Skaptafellsþingi,  en  suma  fjekk  hann  til  fylgis 
við  sig,  er  hann  reið  til  alþingis.  ^)  A  leiðinni  kom  hann 
einnig  í  Vör.sabæ  að  finna  Hildigunni.  En  á  meðan  hann 
stóð  þar  við,  lagði  hún  yfir  hann  skikkju  Höskulds  með 
blóðinu  og  særði  hann  til  þess  að  hefna  allra  þeirra  sára, 
sem  hann  hafði  á  sjer  dauðum,  eða  heita  hvers  manns  níð- 
ingur  ella.  Flosa  brá  mjög  við  þetta  og  brást  við  reiður, 
en  það  fjekk  þó  mjög  á  hann,  ^)  því  að  það  var  tní  manna 
á  þeim  timum.  að  slíkt  yrði  að  áhrinsorði,  ef  særingunni 
væri  eigi  fullnægt. 

Ur  Rangárþingi  komu  Sigfússj'nir  og  fleiri  menn  til 
móts  við  Flosa  og  riðu  með  honum  á  þing.  A  meðal  þeirra 
var  Mörður  Valgarðsson.  Hann  hafði  lýst  vígi  Höskulds  og 
búi^  málið  til  alþingis.  ^) 

Njáll  reið  með  sonum  sínum  til  alþingis  og  með  þeim 
frændur  þeirra  undan  EyjafjöUum,  Porleifur  krákur  og 
að  þvi  er  virðist  Porgeir  skorargeir,  synir  Holta- 
Póris,  föðurbróður  Njáls.  Njála  nefnir  að  vísu  eigi  I^or- 
geir  i  þetta  sinn.  heldur  Porgrim  hinn  mikla,  sem  hún  segir 
að  væri  sonur  Holta-Þóris,  í  stað  þess  að  hann  var  bróðir 
hans.  eins  og  i  Landnámu  segir,  og  liklega  eldri  en  hann. 
Porgrímur  hefur  því  að  öllum  likindum  verið  fallinn  frá 
eins  og  HoUa-Pórir,  eða  verið  orðinn  fjörgamall,  þá  er 
hingað  er  koniið  sögunni.  Fyrir  þvi  má  .sleppa  honum,  þá 
er  sagt  er  frá  vigsmáli  Höskulds  og  Njálsbrennu.^)  En  þótt 
þeir  Njáll.  Porleifur  krákur  og  forgeir  skorargeir  væru 
bræðra.'^ynir,   voru  þeir  Póri.ssynir  þó  miklu  yngri  en  hann. 

Úr  Arnesþingi  fóru  þeir  Hjalti  Skeggjason  og  Asgrímnr 


')  Nj.  115/58.J-Ó90.  124,04-3.  ^)  Nj.  116/590-595.        »)  Nj.  116— 

117/595-599.     '     ")  Ldii.  2/278-279;  Nj.  20/78,  96/494,  118/600 --60 1 ;   .sjá 
að  framan  I,  198—199.    í  Ldn.  er  Porgeir    aö   eins  nefndur  Skorargeir. 

35* 


548  Söguöldin. 

Elliðagrímsson  með  Njáli  til  alþingis.  Hann  var  goðorðs- 
maður/)  og  sömuleiðis  Gissur  hinn  hviti,  móðurbróðir  hans, 
en  eigendur  eins  hins  forna  goðorðs  voru  venjulega  búsettir 
í  Flóanum.  Pk  er  á  þing  var  komið,  gekk  Asgrimur  með 
Njálssonum  og  frændum  þeirra  og  mágum  til  ýmsra  höfð- 
ingja,  aö  biðja  þá  liðs,  en  mál  þeirra  var  óvinsælt  og  var 
enginn  vandalaus  maður  fús  á  að  veita  þeim  lið.  Pó  tók 
Guðmundur  hinn  riki  og  Snorri  goði  mjög  vel  liðsbón  þeirra; 
sendi  Guðmundur  þeim  síðar  að  sögn  Einar  bróður  sinn  til 
liðveislu,  en  Snorri  hjet  þeim  að  vera  hvergi  á  móti  þeim. 
Hins  vegar  kvað  Gissur  hvíti  sjer  skylt  að  veita  Ásgrimi 
systursyni  sínum.^) 

En  um  vígsmálið  fór  svo  á  alþingi  að  það  ónýttist, 
vegna  þess  að  það  var  rangt  tilbúið  af  Merði.  Hann  liafði 
eigi  segir  sagan  lýst  því  sári,  sem  hann  hafði  sært  Höskuld, 
á  hendur  neinum  manni.^)  Fyrir  bænastað  Njáls  og  flutn- 
ing  Síðu-Halls  og  stuðning  góðra  manna  Ijet  þó  Flosi  leiðast 
til  þess  að  leggja  málið  í  tólf  manna  gjörð,  sex  af  hendi 
hvors.  Peir  gerðu  það,  að  Höskuld  skyldi  bæta  þrennum 
manngjöldum  og  skyldu  þau  greidd  þegar  á  þingi.  En  þá 
er  íjeð  var  borið  saman  i  lögrjettu,  og  grið  og  trygðir  skyldi 
veita,  vildi  FIosi  engin  grið  selja  eða  taka.  Sagan  segir 
að  lent  hali  í  brigslum  milli  hans  og  Skarphjeðins  og  af  því 
hafi  eigi  orðið  af  sáttum ;  en  líklega  hafa  ummæli  og  særing 
Hildigunnar  haft  mest  áhrif  á  Flosa,  og  hann  þvi  sjeð  sig 
um  hönd,  er  engar  sektir  eða  utanferðir  voru  gerðar  fyrir 
vígið.^) 

Flosi  stefndi  mönnum  sinum  upp  í  Almannagjá  og  voru 
það  100  manna.  .f*ar  Ijet  hann  þá  sverja  sjer  eiða  að  enginn 
skærist  úr  þessu  máli,  fyr  en  Höskulds  væri  hefnt  eða  aðrir 
hvorir  hnignir  að  velli;  einnig  rjeð  hann  af  að  fara  að 
Njálssonum  þá  um  sumarið  ;  mæltu  þeir  sjer  mót  á  ákveðn- 
um  tíma  á  Príhyrningshálsum. 


M  Nj.  118/603,    sbr.  Fló.  19/139.  ^)  Nj.  118/601-604,  119-120/ 

605-627.  «)  Nj.  111/574,  112/578-579,  121/627-630.  *)  Nj.  122- 

123/630-642. 


Flosi  fer  að  Njálssoniim.  549 

Adrottinsdag,segir  sagan,þá  erátta  vikur  voru  til  vetrar,^) 
fór  Flosi  að  austan  og  reið  með  menn  sína  alla  nóttina.  Hann 
fór  upp  úr  Siíaptártungu  Fjallabaksveg  liinn  syðri  og  kom 
til  Bergþórshvols,  segir  sagan,  daginn  eptir  fyrir  náttmál. 
Njáll  .stóð  úti  og  synir  hans  ogheimamenn;  liöfðu  þeir  nær 
30  vigra  manna,  því  að  þeir  áttu  af  Flosa  ófriðar  von  um 
sumarið  og  höfðu  fjöhnent.  í*að  leit  út  í  fyrsta  sem  þar 
mundi  verða  blóðugur  bardagi,  því  að  eigi  var  að  tala  um 
fyrir  Flosa  að  hverfa  frá.  En  hann  staðnæmdist,  af  þvi  að 
honum  þótti  þeir  eigi  árennilegir  og  vildi  sjá,  hvað  þeir 
tækju  til  ráðs.  Eptir  vilja  Njáls  gengu  þá  menn  hans  inn 
og  skipuðust  i  dyrnar;  hugði  Njáll  að  þeim  Flosa  mundi 
ganga  ver  að  sækja  þá  inni,  þvi  húsin  voru  rammleg,  og 
mannskaðinn  mundi  þá  einnig  verða  minni. 

Flosi  fór  nú  með  liði  sínu  sem  skjótast  heim  að  bænum 
og  .skipuðust  þeir  fyrir  dyrnar  og  umhverfis  húsin  og  hófu 
atsóknina.  En  þeir  bræður  og  Kári  vörðust  svo  vel,  aó 
Flosi  þóttist  sjá,  að  eigi  væri  nema  um  tvent  at  velja,  ann- 
aðhvort  að  hverfa  frá,  eða  bera  að  eld  og  brenna  þá  inni, 
og  það  ráð  tóku  þeir.  Peir  gerðu  eld  bæði  fyrir  dyrum  og 
i  lopti  á  þvertrjám  í  skálanum.  Konur  heltu  þá  sýru  og 
vatni  i  eldinn  fyrir  dyrunum  og  slöktu  hann  í  fyrstu,  en 
eldurinn  i  loptinu  læsti  sig  um  það  og  þekjuna:  vissu  heima- 
menn  eigi  fyr  en  logaði  allur  skálinn  yfir  þeim.  Njáll  gekk 
þá  til  dyra  og  talaði  við  Flosa,  en  hann  vildi  engum  sáttura 
taka  við  sonu  hans,  en  konum,  börnum  og  húskörlum  leyfði 
hann  útgöngu,  og  gekk  þá  út  það  fólk,  sem  leyft  var. 
Astriður  af  Djúpárbakka,  kona  Grims,  og  Pórhildur 
Hrafnsdóttir,  kona  Skarphjeðins,  fengu  þá  Helga  Njálsson 
til  þess  að  ganga  út  með  sjer  og  lögðu  yfir  hann  kvenn- 
búnað.  Flosa  þótti  sú  kona  há  og  mikil  um  herðar  og  bað 
aö  halda  henni.  En  er  Helgi  heyrði  það,  kastaði  hann 
skikkjunni  og  hjó  með  sverði  fót  af  manni,  en  Flosi  hjó 
þegar  á  háls  honum  svo  að  tók  af  höfuðið. 


*)  Ef  þetta  befur  verið  árið  1011,  eins  og  líklegast  er,  hefur  Fiosi 
farið  að  heiman  sunnudaginn  19.  ágúst  eptir  gamla  sfíl. 


550  Söguöldiu. 

Flosi  bauð  þá  Njáli  útgöngu,  en  hann  vildi  eigi  þiggja, 
af  því  að  hann  var  gamall  og  lítt  til  búinn  að  hefna  sona 
sinna,  „en  ek  vil  eigi  lifa  við  skönini".  Bergþóra  gekk  eigi 
út  heldur,  en  mælti:  „ek  var  ung  gefin  Njáli;  hefi  ek  þvi 
heitit  honum,  at  eitt  skyldi  ganga  yfir  okkr  bæði".  Hún 
vildi  þá  láta  bera  út  dótturson  sinn,  f*órð  Kárason,  en 
sveinninn  vildi  eigi  skilja  við  ömmu  sína  og  sagði:  „Hinu 
hefir  þú  mér  heitit,  amma!  at  vit  skyldim  aldri  skilja,  ok 
skal  svá  vera.  En  mér  þykkir  miklu  betra  at  deyja  með 
ykkr  en  lifa  eptir".  Pau  Njáll  gengu  þá  til  hvílu  sinnar  og 
lögöu  sveininp  á  milli  sin.  Pá.  signdu  þau  sig  og  sveininn 
og  fálu  önd  'sína  guöi  og  mæltu  það  síðast  svo  að  menn 
heyrðu.  En  bryti  þeirra  tók  eptir  boði  Njáls  uxahúð  hrá- 
blauta  og  breiddi  yfir  þau. 

Pá  er  skálinn  tók  að  loga,  fjellu  viðirnir  ofan  úr  ræfr- 
inu  og  þvertrje  eitt  brunnið  i  miðju.  Kári  hljóp  eptir  því 
og  tókst  honura  að  komast  upp  og  út  af  þekjunni,  og  burtu 
með  reyknum  svo  að  enginn  tók  eptir  því,  uns  hann  íjekk 
slökt  á  sjer  eldinn  í  læk  einum.  Skarphjeðinn  vildi  hlaupa 
á  eptir  honum,  en  þá  segir  sagan  að  þvertrjeð  brysti  undir 
honum,  þar  sem  það  var  mest  brunnið.  Litlu  siðar  reið 
öU  þekjan   ofan   svo   að   engrar  undankomu  var  að  vænta. 

Peir  Flosi  voru  við  eldana  þar  til  er  morgnað  var  mjög. 
Pá  kom  þar  maður  einn  ríðandi  og  sagði  þeirn,  að  hann 
hefði  fundið  Kára  Söhiumdarson.  Við  þau  tiðindi  brá  þeim 
mjög,  „þvi  at  sá  maðr  hefir  nú  á  braut  komiz,  er  næst 
gengr  Gunnari  at  Hlíðarenda  í  öllum  hlutum".  Peir  gengu 
þá  allir  til  hesta  sinna  og  riðu  braut.  ^) 

Kári,  sem  eptir  þetta  var  stundum  kendur  við  brenn- 
una,  ^)  fjekk  sjer  brátt  hest  og  fór  til  Marðar  Valgarðssonar 
og  bað  hann  safna  liði.  Síðan  reið  hann  i  Þjórsárdal  til 
Hjalta  Skeggjasonar  og  kvaddi  hann  upp  almenning.  Riöu 
þeir  Kári  við  lið  það  til  móts  við  Mörð,  sem  var  með  miklu 


0   Nj.  124—130/642-681.  -)  í    Stb.   381/227    er   hann   nefndur 

Sviðu-Kári,  en  Brennu-Kári  í  Hksb.  336/120. 


Njálsbrenna.  551 

liði  vi5  Holtsvað.^)  Peir  skiptu  síðan  liðinu  og  leituðu 
Flosa  en  fundu  hann  eigi,  því  að  hann  leyndist  að  því  er 
sagan  segir  uppi  i  Flosadal  i  trihyrningi  á  meðan  leitin 
stóð  yfir.2) 

Pvi  næst  fór  Hjalti  Skeggjason  með  Kára  við  niarga 
menn  að  Bergþórshvoli  að  leita  beina  Njáls  og  þeirra,  sem 
inni  höfðu  brunnið.  Peir  fundu  bæði  hjónin  óbrunnin  undir 
húðinni,  sem  var  skorpnuð,  og  sveininn,  en  af  honum  var 
brunninn  einn  fingur,  er  hann  hafði  rjett  upp  undan  húðinni. 
Skarplijeðin  fnndii  þeir  i  skálanum  milli  þekjunnar  og  gafl- 
hlaðsins.  Hann  hafði  staðið  upp  við  það  og  voru  brunnir 
fætur  af  honum  mjög  fyrir  neðan  knjen,  en  alt  annað  var 
óbrunnið  á  honum,  Hann  hafði  rekið  öxi  sina  í  gaflhlaðið, 
sem  var  úr  torfi,  svo  fast,  að  gengið  hafði  alt  upp  á  miðjan 
fetann,  og  var  hún  ekki  dignuð.  Bein  Gríms  fundu  þeir  í 
miðjum  skálanum  og  þar  gegnt  honum  undir  hliðvegginum 
I^órð  Leysingjason,  en  i  vefjarstofunni  fundu  þeir  fjóra 
menn.  Alls  fundu  þeir  bein  af  ellefu  mönnuna,  segir  Njála, 
en  i  Hauksbók  segir,  að  Njáll  væri  brendur  inni  með  átta 
mönnum.  Sumurin  1883  og  1885  gróf  Sigurður  Vigfússon  í 
bæjarrústir  að  Bergþór.shvoIi  og  fann  þar'hvitt  efni.  Við 
efnafræðislegar  rannsóknir  reyndist  nokkuð  af  efni  þessu  að 
vera  leifar  af  skyri,  en  nokkuð  af  líkum  mjólkurmat  sem 
skyri,  en  þó  ef  til  viU  eigi  eins  súrum.^j 

Tiðindin  að  Bergþórshvoli  flugu  iit  um  alt  land  og  þótti 
ílestum  þau  bæði  mikil  og  ill,  en  verst  fjellu  þau  vinum 
Njáls;    brá  sumum  þeirra  mjög  við  þau.  eins  og  Pórhalli 


')  Holtsvað  mun  hafa  verið  Nautavað  á  fjórsá.  skamt  frá  fjórsár- 
holti,  sbr.  Kálund,  Nj.  U,  832,  en  eigi  er  ólíklegt  aö  anuað  vað  með 
því  nafni  hafi  verið  á  Fiskiá  skamt  frá  Holti.  bæ  Höskulds  Njálssonar. 
og  virðist  það  stuudum  eiga  betur  við  sögn  Njálu.  Arbók  1896.  bls. 
30-3:3.  ^-)  Nj.  130-131,681—688.         ^)  Nj.  132;689-693;  Hksb.  300, 

105;  V.  Storch,  Efnafræðislegar  rannsóknir  með  viöhöfðum  sjónauka 
á  einkennilegu  efui,  fundnu  á  Bergþórshvoli.  Viðbætir  við  Arbók  1887. 
Einnig  gefið  út  á  dönsku,  Kemiske  og  mikroskopiske  Undersogelser  af 
et  ejendommeligt  Stof.  fundel  ved  Udgravninger  af  Sigurd  Vigfússon 
paa  Bergthorshvol  i  Island.     Kbhavn  1887. 


552  Söguöldin. 

Ásgrímssyni.^)  Njáll  hafði  fóstrað  hann  og  kent  honum 
lög  svo  vel  að  hann  var  einhver  hinn  mesti  lagamaður  á 
Islandi.  Bæði  hann  og  aðrir  vinir  og  vandamenn  Njáls 
hugðu  nú  á  hefndir  og  eptirmál. 

I*að  var  auðsætt  að  næsta  alþingi  mundi  verða  sögulegt. 
Brennumálið  átti  að  fara  þangað,  af  þvi  að  aðilar  þess  voru 
sinn  úr  hvorum  landsfjórðungi. 

Kári  Söhnundarson  átti  aðild  eptir  son  sinn,  en  nánustu 
ættingjar  Njáls,  þeir  sem  sakaraðild  máttu  taka,  voru  bróður- 
synir  hans,  Porgeir  skorargeir  og  Porleifur  krákur.  En 
þeim  og  Kára  fylgdu  þrír  hinir  helstu  höfðingjar  úr  Árnes- 
þingi,  Asgrimur  Elliðagrimsson,  Hjalti  Skeggjason  og  Gissur 
hinn  hviti.  Úr  Rangárþingi  var  Mörður  Valgarðsson  með 
þeim  og  kvaðst  hann  að  sögn  Njálu  vera  Kára  trúr  i  öllum 
ráðum,  „þvi  at  ek  á  fyrir  sjálfan  mik  at  svara".  Peir 
ákváðu  þá  að  hann  skyldi  .sækja  Fiosa  sjálfan  um  víg  Helga 
Njálssonar,  því  að  það  þótti  erfiðast  að  sögn  .sögunnar.^) 

Flosa  var  hins  vegar  Ijóst  að  eptirmálið  eptir  brennuna 
mundi  verða  sótt  með  miklu  kappi,  og  að  eigi  var  annað 
ráð  en  að  reyna  að  sjá  við  því  i  tima,  að  hann  yrði  eigi 
ofurliði  borinn.  Eptir  jól  lagði  hann  þvi  af  stað  og  fór  um 
Austfirðingafjórðung  allan  norður  í  Vopnafjörð  að  biðja  sjer 
liðs;  hjetu  allir  höfðingjar  honum  þar  liðveislu,  nema  Sörli 
Brodd-Helgason,  enda  bar  hann  fje  á  þá  suma.  Á  alþingi 
fjekk  Flosi  Öxfirðinga,  Reykdæli  og  Ljósvetninga  í  lið  með 
sjer.^) 

I'ingreíð  varð  nú  svo  mikil  úr  öllum  hjeruðum  landsins, 
að  alþingi  var  óvenjulega  fjölment,*)  og  hefur  það  á  siðari 
tímum  verið  nefnt  þingið  mikla.  Má  ætla  að  þar  hafi 
verið  hátt  á  annað  þúsund  vopnfærra  nianna. 

Af  engu  alþingi  á  söguöldinni  er  heldur  sagt  svo  mikið. 
Eigi  minna  en  átta  kapítular  (kap.  138—145)  i  Njálu  eru  um 
það  og  af  þeim  eru  sumir  lengstu  kapitularnir  í  sögunni. 
Málarekstrinum  er  lýst  þar  itarlega,   en    eins  og  eðlilegt  er 


')  Nj.  132/694-695.  ')  iNj.  1.31/686-687,  132/695—697.  ")  Nj. 

133—134/701-71.3,  135/723,  138/737-7.38.       *)  Gunnl.  11/2.59;  Nj.  137/733. 


Brennumálið.  553 

eptir  svo  langan  tíma,  sem  liðinh  var  frá  því  að  málið  var 
háð  og  þaugað  til  sagan  var  rituð,  er  sú  lýsing  eigi  áreið- 
anleg  aö  öllu  leyti  ^)  Flosi  fjekk  ungan  mann  og  efnileg- 
an,  Eyjólf  Bölverksson,  sonarson  Eyjólfs  hins  gráa  í 
Otrardal,  til  þess  að  verja  málið  með  lögum.  Pað  var  hættu- 
legt  eins  og  á  stóð,  og  vildi  þvi  Bjarni  Brodd-Helgason  eigi 
að  Porkell  Geitisson  frændi  sinn  gerði  það,  en  hann  var 
hinn  eini  maður  i  liði  þeirra,  sem  var  svo  lögkænn,  að  hann 
væri  því  vaxinn.  Ej-jólfur  var  lagamaður  mikill,  virðinga- 
maður  og  gott  höfðingjaefni,  en  hann  var  fjegjarn  og  gaf 
Flosi  honum  gullhring  mikinn  og  góðan  til  þess  að  fá  hann 
til  að  taka  að  sjer  vörn  málsins.  ^) 

feir  Asgrímur  Elliðagrímsson  fóru  i  liðsbón  til  Skapta 
fóroddssonar,  en  hann  tók  þvi  illa,  þótt  Gissur  mágur  hans 
flytti  það  við  hann.  I'á  fóru  þeir  til  Snorra  goða  og  hjet  hann 
að  veita  þeim  lið,  ef  til  bardaga  kæmi.  Hann  átti  búð  upp 
við  Ahiiannagjá,  þar  sem  gamli  vegurinn  liggur  niður  úr 
gjánni,  og  ætlaði  hann  að  fylkja  þar  liði  sinu  og  verja  Flosa 
og  liðsmönnum  hans  vigi  i  Ahnannagjá,  ef  þeir  vildu  sækja 
þangað.  En  ef  þeir  Asgrimur  kynnu  að  hrökkva  fyrir 
brennumönnum,  skyldu  þeir  leita  til  Snorra,  og  ætlaði  hann 
þá  að  veita  þeim  greiðan  aðgang  til  vigis  og  berjast  með 
þeim,  Pví  næst  gengu  þeir  til  Guðmundar  hins  rika  og 
hjet  hann  að  ganga  til  dóma  með  þeim  með  alhi  þingmenn 
sina  og  veita  þeim  um  alt  og  berjast  með  þeim,  ef  þess  þyrfti 
við;  kvað  hann  Porsteinn  holmunn,  son  Skapta  lög- 
sögumanns,  tengdason  sinn,  skyldu  vera  i  bardaganum  með 
þeim,  og  þá  mundi  Skapti  reyna  að  skilja  þá.  Hann  bað 
þá  Ásgrim  ganga  ekki  fyrir  fleiri  höfðingja,  heldur  hætta  á 
með  lið  það,  er  þeir  nú  hefðu.^) 

Sökum  var  siðar  lý.st  að  lögbergi,  og  lýsti  Mörður  fyrst 
vígsökinni  á  hendur  Flosa,  en  Porgeir  skorargeir  og  þeir 
fjelagar  öðrum  sökum  á  hendur  öðrum  brennumönnum.^) 


')  Sjá  rit  þau.  sem  efu  nefnd  hjer  að  framan.  bls.  418,  nm.  *)  Nj. 
138/7:0-736,  138/738-744,  139/745.  ^)  Nj.  139-140/744-754.  *)  Nj. 
141/755-760. 


554  Söguöldin. 

Pá  er  dómar  skyldu  i'it  fara,  bjuggust  hvorirtveggju  og 
vopnuðust.  Peir  gerðu  lierkunil  á  hjálmum  sínum,  svo  aö 
allir  skyldu  sjá  hverjir  saman  væru.^)  fórhallur  Ásgrims- 
son  hafði  tekið  fótarmein  svo  mikið  fyrir  þing,  að  hann 
mátti  hvergi  fara  úr  búðinni;  var  þeim  Ásgrimi  það  míkið 
mein,  þvi  að  hann  var  langmestur  lögmaður  í  hði  þeirra. 
Mörður  Valgarðsson  sótti  fyrst  Flosa,  en  Eyjólfur  Bölverks- 
son  beitti  öllum  iögkrókum  til  varnar  og  fjekk  ónýtt  málið 
hvað  eptir  annað.  Var  þá  jafnan  sent  til  Pórhalls  og  lagði 
hann  ráð  til  svo  borgið  var  málinu.  En  af  því  að  Pórhall- 
ur  var  fjarri,  fór  svo  að  lokum  að  Eyjólfur  fjekk  ónýtt  vígs- 
málið  á  hendur  Flosa  fyrir  Merði,  en  hin  málin  um  brenn- 
una  gengu  fram.  Til  þess  að  bjarga  við  sökinni  á  hendur 
Flosa,  Ijet  Pórhallur  Mörð  þegar  stefna  þeim  Flosa  og  Eyj- 
ólfi  fyrir  fimtardóm  um  fjemútur  og  um  þingsafglöpun; 
hefði  Mörður  unnið  það  mál  og  þeir  Flosi  orðið  sekir,  ef 
honum  að  lokum  hefði  eigi  sjest  yfir  að  nefna  sex  menn  úr 
fimtardómi,  er  þeir  Flosi  vildu  eigi  nefna  úr,  Ejjólfur  ónýtti 
þá  dóm  þeirra,  af  því  að  hálf  fjórða  tylft  hafði  dæmt,  og 
ætlaði  hann  að  sækja  þá  Mörö  um  þingsafglöpun  fyrir  fimt- 
ardómi.  ^) 

Asgrimur  sendi  enn  mann  til  Pórhalls  sonar  sins,  að 
sækja  ráð  að  honum.  En  lionum  brá  svo,  er  hann  heyrði 
þetta,  að  hann  mátti  eigi  orði  upp  koma  Hann  spratt  þá 
upp  úr  rúminu,  þreif  spjót  eitt,  er  Skarplijeðinn  hafði  gefið 
honum,  og  rak  i  gegnum  fótinn  á  sjer  og  skar  út  úr  fótar- 
meininu,  en  blóðfossinn  fjell  sem  lækur  eptir  gólfinu.  Hann 
gekk  siðan  hratt  út  úr  búðinni  og  til  fimtardóms.  t*ar 
mætti  hann  Grími  hinum  rauða,  frænda  Flosa,  og  lagði 
spjótinu  í  gegnum  hann  og  kastaði  honum  dauðum  af  þvi. 
Petta  sá  Kári  Sölmundarson  og  sagði  Ásgrími,  að  Pórhall- 
ur  son  hans  væri  þar  kominn  og  hefði  þegar  vegið  vig;  „er 
þetta  skömm  mikil,  ef  hann  einn  skal  hug  til  hafa  at  hefna 
brennunnar.''     „Pat  skal  ok  eigi  vera,"  segir  Ásgrímur,  „ok 


')  Nj.  142/762.  ^)  Nj.  142-144/764-804. 


Bardagi  á  alþingi.  555 

snúm  vér  nú  at  þeim."  Var  þá  kall  mikið  um  allan  her- 
inn  og  siðan  var  æpt  heróp.  Vá  þá  Kári  skjótt  vig  og 
tókst  þá  harður  bardagi. 

Asgrimur  Elliðagrímsson.  Pórhallur  son  hans,  Hjalti 
Skeggjason  og  Gissur  livíti  sóttu  að,  þar  sem  fjrir  var  Flosi 
og  Sigfússynir  og  aðrir  brennumenn;  gengu  þeir  að  svo 
fast,  að  þeir  Flosi  hrukku  undan.  Kári  Sölmundarson,  Por- 
geir  skorargeir,  Guðmundur  hinn  riki  og  Mörður  Valgarðs- 
son  sóttu  þar  að,  er  fyrir  voru  Austfirðingar,  Öxfirðingar  og 
Reykdælir,  og  var  þar  harður  aðgangur.  Flosi  hafði  sagt 
mönnum  sinum,  að  þeir  skyldi  leita  til  vigis  i  Almannagjá, 
ef  þeir  yrði  forviða.  Nú  brast  flótti  í  alt  lið  Flosa  og  flýðu 
þeir  vestur  um  Öxará,  en  þeir  Asgrímur  gengu  eptir  og 
allur  herinn.  í*eir  Fiosi  hörfuðu  neðan  milli  Virkisbúðar 
og  Hiaðbúðar,  en  Snorri  goði  hafði  þegar,  er  hann  spurði 
að  málin  voru  ónýtt  fyrir  þeim  Merði,  tekið  að  fylkja  liði 
sínu  fyrir  neðan  Almannagjá  við  Hlaðbúð,  og  stóðu  þeir  nú 
svo  þykt  þar  fyrir,  að  þeim  Flosa  gekk  eigi  þar  að  fara, 
enda  bauð  Snorri  mönnum  sinum  að  höggva  og  leggja  til 
þeirra  og  keyra  þá  i  braut.  Hallur  af  Siðu  halði  beðið  sjer 
liðs  til  þess  að  skilja  menn,  og  gekk  hann  og  Ljótur  sonur 
hans  austan  yfir  á  með  flokk  sinn  allan,  en  er  þeir  komu  á 
hraunið,  var  skotið  spjóti  úr  liði  Guðmundar  hins  rika  og 
kom  það  á  Ljót  miðjan  og  fjell  hann  dauður  niöur.  Peir 
Flosi  hörfuðu  nú  upp  um  Vatnsfirðingabúð ;  þá  sá  Kári  Eyj- 
ólf  Bölverksson  og  skaut  spjóti  i  gegnum  hann  og  fjell  hann 
þegar  dauður  til  jarðar.  Pá  varð  hvild  nokkur  á  bardag- 
anum.  Snorra  goða  þótti  nú  nóg  að  gert  og  kom  þar  að 
með  flokk  sinn;  var  þá  Skapti  lögsögumaður  í  liði  með  hon- 
um.  og  hlupu  þeir  þegar  í  milli.  Einnig  gekk  Hallur  í  lið 
með  þeim  til  þess  að  skilja.  Pá.  voru  grið  sett  og  skyldu 
þau  haldast  um  þingið.  ^) 

Slikur  bardagi  hafði  aldrei  orðið  áður  á  friðlielgu  alþingi. 
Meiri  hluti  alls  þingheims  barðist.  Sýnir  það  best  hvilikur 
ofsi  og  reiði  var  kominn  i  menn. 


')  Nj.  145/805—816. 


»'»6  Söguöldiu. 

Daginn  eptir  reyndi  Hallur  af  Síðu  að  konia  á  sættum 
og  tókst  það  með  tilstyrk  Snorra  goða,  enda  sýndi  Hallm- 
hina  mestu  góðgirnd  og  bauð  til  sátta  að  leggja  Ljót  son 
sinn  ógildan,  en  þingiieimi  fanst  svo  mjög  til  um  það,  að 
hann  bætti  honum  það  í  þinglok. 

Tóif  menn  gerðu  um  brennumálin  og  vígin  á  alþingi; 
var  Snorri  fyrir  gerðinni.  Vig  Skarplijeðins  skyldi  jafnt  og 
vig  Höskulds  Hvitanesgoða,  en  Njáll  og  aðrir,  sem  inni 
höfðu  brunnið,  voru  bættir.  Flosi  var  gerður  utan  og  allir 
brennumenn;  skyldu  þeir  vera  utan  þrjá  vetur,  nema  fjórir 
hinir  sekustu.  Peir  skyldu  aldrei  eiga  útkvæmt.  Á  víg 
fórðar  Kárasonar  var  eigi  sætst.  ^) 

Kári  Sölmundarson  sættist  eigi,  af  því  að  hann  vildi 
hefna  Pórðar  sonar  sins  og  þeirra  Skarphjeðins.  Þorgeir 
skorargeir  tók  eigi  heldur  sáttum,  þvi  hann  vildi  eigi  skilja 
við  Kára.  En  er  þeir  höfðu  drepið  fimm  af  brennumönn- 
um,^)  fjekk  Hallur  Porgeir  til  þess  að  taka  sáttum.  Pó 
vildi  hann  eigi  sættast  fyr  en  Kári  bað  hann  þess.  Kvað 
Kári  þá  hafa  hefnt  brennunnar,  en  sonar  síns  ætlaði  hann 
einn  að  hefna.^)  Hann  vá  siðan  tíu  brennumenn  til  hefnda; 
af  þeim  fjellu  tveir  fyrir  honum  erlendis. 

Að  lokum  sættist  Kári  þó  heilum  sáttum  við  Flosa,  er 
hann  kom  aptur  úr  utanferð  sinni.  Helga  Njálsdóttir  hafði 
andast  veturinn  áður  en  Kári  kom  út,  og  gipti  Flosi  honum 
þá  Hildigunni  bróðurdóttur  sina,  ekkju  Höskulds  Hvitanes- 
goða. 

Flosi  hafði  haldið  sættina  vel  og  farið  utan  með  brennu- 
mönnum.  Fimtán  þeirra  fjellu  i  Brjánsbardaga,  á  Clontarf- 
völlum  á  írlandi  (23.  apríl  1014).  Par  fjell  einnig  Halldór 
Guðmundarson  hins  rika,  sem  verið  hafði  i  bardaganum  á 
alþingi. 

Af  Flosa  sjálfum  .segir  það  siðast,  að  hann  fór  til  Nor- 
egs,  er  hann  var  orðinn  gamall,  að  sækja  húsavið,  og  drukn- 
aði  hann  á  heimleiðinni.^) 


')  Nj.  145/817-82.5.  h  Nj.  145-146/826-834.  ^)  Nj.  146-147/ 
835—843.  ")  Nj.  149-151/851-868,  155/880-883,  158/904-907;  157/891 
—898,  903,  sbr.  145/810;  159/909-910. 


Sættir  og  hefnd  Kára.     Flóamenu.  557 

Margir  menn  höfðu  nærri  oftekið  sig  á  deilum  þessum 
og  vigaferlum,  og  ni'i  komst  friður  á  aptur  sunnanlands; 
er  þar  eigi  getið  um  neinar  stórar  nje  langvinnar  deilur 
eptir  þetta  á  söguöldinni.  en  þó  má  sjá  að  þar  hafa  orðið 
einstaka  vig.  Af  flestum  höfðingjum  þeim,  sem  mestan  þátt 
höfðu  tekið  í  brennumálinu,  segir  litið  eða  ekki  eptir  þetta. 
Sumir  þeirra  voru  orðnir  aldraðir  menn.  eins  og  öðUngur- 
inn  Hallur  af  Síðu.  Hann  hefur  varla  lifað  mörg  ár  eptir 
þetta.  Porsteinn  sonur  hans  tók  við  goðorði  hans  eptir 
hann,  og  var  hann  orðinn  kunnur  í  Noregi  1024  sem  einn 
af  helstu  höfðingjum  landsins.  Porsteinn  var  í  Brjánsbar- 
daga  og  þá  þar  grið.  Pá  var  hann  tvitugur,  .svo  það  getur 
eigi  rjett  verið,  sem  segir  i  Ljósvetninga  sögu.  að  hann  hafi 
hjálpað  Porkeli  Geitissyni  i  máli  hans  við  Guðmund  rika 
um  1003,^)  heldur  hefur  Hallur  faðir  hans  gjört  það. 

Af  Rangæingum  fara  engar  sögur  eptir  að  brennumál- 
inu  lauk,  en  Gissuiar  hvíta  er  getið  hjer  um  bil  tiu  árum 
síðar,  þá  er  hann  fylgdi  utan  ísleifi  syni  sinum,-)  og  Hjalta 
Skeggjasonar,  er  hann  fór  á  fund  Ólafs  konungs  Haralds- 
sonar  eins  og  enn  mun  sagt  verða. 

Flóamenn  höfðu  eigi  komið  við  brennumálið  svo  getið 
sje,  og  er  litið  merkilegt  af  þeim  að  segja  á  siðari  hluta 
aldarinnar.  Porgils  örrabeinsstjúpur  settist  að  í  Traðarholti 
eptir  að  hann  kom  heim  úr  Grænlandsferð  sinni.  Hann  er 
aðalmaðurinn  i  Flóamanna  sögu,  en  hún  er  mjög  óáreiöan- 
leg^)  og  segir  eigi  heldur  frá  neinum  merkum  tíðindum  á 
þessum  tima,  heldur  frá  smádeilum  og  illindum,  kvonfangi 
Porgils  og  Helgu  Þóroddsdóttur  goða  frá  Hjalla.  og 
tveimur  eða  þremur  vigum,  sem  forgils  vann.  Hann  var 
garpur   til    elliára,    en  hann  var  aldrei  fyrir  Flóamönnum.*) 

I  lok  10.  aldar  var  uppi  Porsteinn  goði,  dóttur.sonur 
formóðar  skapta:  hann  var  samtiða  Póroddi  goða  Eyvind- 
arsyni  .systrung  sinum.  Með  Porsteini  munu  að  likindum 
margir  Flóamenn  og  ýmsir  Skeiðamenn  hafa  verið  i  goðorði. 

0  Nj.  157/89.5-896;  forst.  S.  2U)-21S.  h  Hungr..  Bps  I.  2  60; 
Krist.  12/27.  »)  sbr.  F.  .Tónssou.  Litteratnrliist.  lí.  7.56^758;  Safn  I. 
421—423.        *)  Fló.  29-35/154-161. 


558  Söguöldin. 

Hann  nmn  hafa  búið  i  Gröf,  sem  er  i  Villingaholtshreppi 
að  austanverðu  i  Flóanum.  I*ar  bjó  Bjarni  hinn  spaki, 
sonur  hans,  er  mun  hafa  verið  merkastur  maður  í  Flóanum 
á  siðasta  þriðjung  sögualdarinnar.  Hann  hefur  að  likindum 
átt  goðorð  og  fengið  það  eptir  föður  sinn.  Hans  getur  eitt 
sinn  á  Árnesþingi.  Bjarni  átti  Pórnýju  dóttur  Porgils  örra- 
beinsstjúps  og  sonur  hans  var  Skeggi,  faðir  Markús  hins 
fræga  lögsögumanns.  ^) 


Aðstaða  íslands.     Ólafur  Haraldsson  og 
íslendingar. 

Nú  hefur  verið  skýrt  frá  hirium  helstu  viðburðum  og 
mönnum  i  ýmsum  af  hinum  mörgu  rikjum  eða  goðorðum, 
sem  voru  á  íslandi  um  þessar  mundir.  Einnig  hefur  tölu- 
vert  verið  sagt  frá  hverjir  riki  þessi  áttu,  en  þess  verður 
að  gæta,  að  mörg  riki  (eða  goðorð)  voru  á  Islandi,  sem 
hvergi  eru  nefnd.  og  eru  þvi  alveg  gleymd,  svo  að  enginn 
veit  nú  neitt  um  þau  eða  eigendur  þeirra.  I  raun  rjettri 
hafa  riki  þessi  eigi  heldur  verið  merkileg,  og  það  er  eigi 
heldur  hægt  að  segja  með  sanni  um  margt  af  þvi,  sem  lijer 
hefur  verið  nefnt  og  skýrt  frá.  En  svona  var  lif  forfeðra 
vorra  á  söguöldinni;  það  var  hvorki  fagurt  nje  merkilegt 
að  ýmsu  leyti.  En  líkt  þvi,  sem  vjer  þekkjum,  hefur  það 
verið  í  þeim  rikjum,  sem  nú  eru  gleymd,  og  þó  heldur 
ómerkara,  þvi  að  stærstu  og  merkustu  atburðirnir  geymast 
venjulega   lengst,  þvi  að  þeim  er  mest  haldið  á  lopti. 

En  lijer  skal  nú  vikið  frá  þessu  og  að  stöðu  Islands 
gagnvart  öðrum  löndum  og  hinum  helstu  stjórnarfar.slegu 
viðskiptum  Islendinga  og  Noregs  konungs. 


0  Ldn.  5/á91,  7/296,  11/309;  Fló.  24il48,  30/154-155.  32/158. 


Dönsk  tunga  um  öll  Norðurlönd.  559 

Á  síðari  hluta  sögualdarinnar  voru  samgöngurnar  við 
önnur  lönd  heldur  meiri  en  á  fyrri  hluta  hennar.  I  fornöld 
er  aldrei  getið  fleiri  íslendinga  í  útlöndum  en  einmitt  þá. 
Pó  má  eigi  dæma  eingöngu  eptir  þvi,  vegna  þess  að  heim- 
ildarritin  eru  fleiri  um  þeunan  tíma  en  endrarnær. 

Mjög  margir  íslendingar  fóru  til  Noregs  og  annara  Norð- 
urlanda  og  einnig  vestur  um  haf  til  Irlands  og  Skotlands 
og  eyjanna  þar  við  land,  enn  fremur  til  Englands.  f*að  var 
hinn  mesti  hagur  fyrir  Islendinga  að  sama  tunga  gekk 
yfir  öll  Norðurlönd  og  í  norskum  og  dönskum  nýbygðum 
fyrir  vestan  haf,  þótt  nokkur  munur  væri  á  henui.  Jafnvel 
austur  i  Garðaríki,  i  nýbygðum  Svía,  gátu  íslendingar  gert 
sig  skiljanlega.  Af  þessu  leiddi  að  íslendingar  gátu  miklu 
auðveldlegar  en  ella  fengið  vist  og  komist  áfram  eða  haft 
ofan  af  fyrir  sjer  í  löndum  þessum.  Peir  fengu  opt  hirðvist 
hjá  Noregskonungum  og  j^msum  öðrum  höfðingjum  á  Norð- 
urlöndum  eða  af  norrænni  ætt:  þeir  gengu  í  herþjónustu 
hjá  þeim  eða  fórii  í  hernað.  víking  með  ýmsum  útlendum 
höfðingjum  eða  höfðingjasonum,  og  íslensk  skáld  gátu  aflað 
.<íjer  fjár  og  frama  hjá  konungum  og  öðrum  stórhöfðingjum 
alls  staðar  þar  sem  menn  skildu  .,danska  tungu". 

Sökum  þess  að  tungaii  var  .sameiginleg,  voru  öll  Norður- 
lönd  ásamt  hinura  norrænu  nýlendum  eins  og  eitt  stórt  land 
i  andlegu  tilliti,  og  Island  var  einn  hluti  af  þvi.  Eins  og 
samgöngurnar  voru  á  þeim  timum,  voru  þær  opt  seinni  og 
ógreiðari  á  landi  en  á  sjó,  og  Island  var  þvi  framan  af 
miklu  betur  sett  i  andlegu  tilliti  i  samanburði  við  sinn  tima 
en  það  var  nokkru  sinni  siðar.  Pess  vegna  gat  skáldskapur 
blómgast  betur  á  nieðal  íslenskra  skálda  en  annars  staðar 
á  Norðurlöndum  á  þessum  tima.  og  sagnaritunin  siðar  á  {-2. 
og  13.  öld.  Lslendingar  hufðu  þá  öll  Norðurlönd  að  yrkja 
og  rita  fyrir,  og  slikt  hvatti  þá  til  starfa.  Hins  vegar  gátu 
þeir  haft  meira  næði  en  flestir  aðrir,  þvi  að  bæði  er  vetur- 
inn  langur  á  íslandi  og  svo  voru  landsmenn  lausir  við  hinar 
miklu  og  þungbæru  styrjaldir  við  önnur  lönd.  f*að  gott 
höfÖu  þeir  af  því  að  landið  lá  lit  i  hafi  og  var  eigi  á  alfara 
vegi. 


560  Söguöldin. 

Hins  vegar  hlaut  landið  og  náttúra  þess  ab  haía  áhrif 
á  landsmenn,  og  þvi  lengur  sem  þeir  bjuggu  á  Islandi,  þvi 
Ijósara  varð  það  þeim  að  þeir  voru  sjerstök  íslensk  þjóð 
og  eigi  neitt  annað.  Frá  þessum  tíma  er  hinn  fyrsti  sam- 
tiða  vitnisburður  um  að  íslendingar  skoðuðu  sig  sjálfir  ís- 
lenska  menn,  eins  og  opt  kemur  í  Ijós  í  sögunum,  en  eigi 
norræna,  eins  og  flestir  forfeður  þeirra  höfðu  verið.  En 
eigi  síst  í  þvi  efni  er  vitnisburður  úr  íslendinga  sögum  eigi 
svo  góður  og  gildur  sem  æskilegt  væri,  þvi  að  höfundar 
þeirra  kváðu  eðlilega  svo  að  orði  sem  þeir  eða  samtiða 
menn  þeirra  voru  vanir  að  gjöra;  en  mismunurinn  og  að- 
greiningin  fór  vaxandi  á  milli  Islendinga  og  Norðmanna 
eptir  því  sem  stundir  liðu  fram. 

Árið  1019  fór  Sighvatur  skáid  f  órðarson  fyrir  Ólaf  kon- 
ung  Haraldsson  með  Norðmönnum  nokkrum  austur  til  Svi- 
þjóðar  á  fund  Rögnvalds  jarls  á  Gautlandi  hinu  vestra.  Pá 
er  hann  kom  þangað  og  sagði  frá  ferðinni,  mælti  þar  kona 
ein,  að  hann  hefði  gengið  til  nokkurs  með  þau  hin  svörtu 
augu.    Pá  kvað  Sighvatur: 

Oss  hafa  augu  þessi 
íslenzk,  kona,  vísat 
brattan  stíg  at  baugi 
björtum  langt  en  svörtu; 
sjá  hefr,  mjöðnanna,  manni 
minn  ókunnar  þinum 
fótr  á  fornar  brautir 
fulldrengila  gengit.  ^) 

Hjer  tekur  Sighvatur  það  fram  að  augun  sín  sjeu  ís- 
lensk,  en  eigi  norsk  eins  og  konan  mun  hafa  ætlað,  þar  sem 


^)  Vísan  er  tekin  upp  þannig:  fessi  en  svörtu  augu  íslenzk  hafa 
vísat  oss.  kona,  brattan  stig  langt  at  björtum  baugi,^)  sjá  fótr  iiiinn  hefr 
gengit  fulldrengila  á  fornar  hrautir,  ókunnar  þínum  manni,  nijöðnanna. 
a)  lýtur  að  gullhring  þeim,  sem  Röguvaldur  jarl  gaf  Sighvati.  Hkr.  II, 
91/173,  IV,  135. 


Vísa  Sighvats  skálds.     Ólafur  Haraldsson-  561 

sendimenuirnir  voru    frá  Noregskonungi ;    hafa  þeir  á  Gaut- 
landi  allir  verið  taldir  norskir,  áður  en  Sighvatur  kvað  þetta. 

íslendingar  fóru  miklu  optar  til  Noregs  en  annara  landa 
Eins  og  fyr  er  sagt  voru  margir  Islendingar  með  Olafi  kon- 
ungi  Tryggvasyni,  en  hann  fjell  svo  fljótt  úr  sögunni,  er  hann 
hafði  kristnað  Noreg  og  látið  kristna  Island,  að  hann  fjekk 
eigi  færi  á  að  sýna  fyllilega,  hvað  i  honum  bjó  gagnvart 
íslandi.  En  það  hafði  hann  sýnt,  að  hann  horfði  eigi  i  að 
beita  valdi^og  harðneskju  við  Islendinga  fremur  en  við  aðra  til 
þess  að  koma  vilja  sínum  fram.  Á  rikisárum  Eiriks  jarls  og 
Sveins  bróður  hans  skipti  um  i  Noregi.  Peir  Ijetu  hvern 
gjöra  sem  vildi  um  kristnihaldið,  en  forn  lög  hjeldu  þeir  vel 
og  voru  nienn  vinsælir.  ^)  E*eir  sýndu  eigi  heldur  Islending- 
um  neinn  ágang  eða  ofríki  að  ástæðulausu 

En  er  Ólafur  Haraldsson  varð  konungur  í  Noregi 
skipti  um  aptur.  Hann  var  einbeittur  rnaður  og  stjórn.samur 
og  hinn  ákafasti  kristindóm.svinur.  Hann  tók  af  heiðni  og 
fornar  venjur,  er  honum  þótti  kristnispell  i,  og  gerði  alt,  er 
hann  niátti,  til  þess  að  efla  og  útbreiða  kristna  trú  í  Noregi 
og  þeim  löndum,  er  þaðan  höfðu  bygst.  Hann  spurði  vendi- 
lega  íslendinga,  þá  er  voru  með  honum,  hvernig  kristindóm- 
ur  væri  haidinn  á  íslandi,  og  þótti  honum  niikilla  nmna 
ávant,  að  vel  væri,  því  að  þeir  sögðu  konungi  frá  kristni- 
haldinu,  að  það  væri  lofað  í  lögum,  að  eta  hros.sakjöt  og 
bera  út  börn,  sem  heiðnir  menn  gerðu,  og  enn  fleiri  hlutir, 
þeir  er  kristnispell  var  í.^) 

Vorið  1017  sendi  Olafur  konungur  með  I.slandsfari  einu 
orð  og  jarteinir  Hjalta  Skeggjasyni  og  .stefndi  honum  á  fund 
sinn.  Einnig  sendi  hann  orð  Skapta  lögsögumanni  og  öðrum 
þeim  mönnum,  er  mest  rjeðu  lögum  á  íslandi,  að  þeir  skyldu 
taka  það  úr  lögum,  er  honum  þótti  mest  í  móti  kristnum 
dórai.  Par  með  sendi  hann  öllum  landsmönnuni  vinsamleg 
orb.  Skapti  lögsögumaður  og  aðrir  höföingjar  landsins  tóku 
þessari  orðsendingu  vel,  þvi  að  nú  voru  margir  farnir  að 
sætta  sig  betur  við  kristindóminn  en  i  fyrstu.    Peir  afiiánui 


»)   Fsk.  24/137-1:38;  Hkr.  I,  li:},4.-)9;  Theodric  2-5.  ')    Hkr.  II. 

58/82-83;  Ól.  s.,s.  44/44. 

m 


562  Söguöldin. 

hin  fornu  lög  um  hrossakjötsát  og  útburð  barna,  og  einnig 
lögin  um  að  menn  mættu  blóta  á  laun,  en  hvort  þeir  gerðu 
það  þegar  sumarið  eptir  eða  fyrst  þá  er  Hjalt.i  Slíeggjason 
kom  úr  utanferð  sinni,  er  óvíst.^) 

Sighvatur  Pórðarson  var  eflaust  einhver  hinn  lang- 
merkasti  Islendingur,  sem  nokkru  sinni  var  með  Ólafi  kon- 
ungi  Haraldssj^ni.  Hann  var  frá  Apavatni  i  Grímsnesi  og  fór  utan 
sumarið  1015,  er  hann  var  rjett  f\TÍr  innan  tvítugt.  Hann 
fór  þá  á  fund  Olafs  konungs  og  fjekk  konungur  skjótt  mætur 
á  honum,  því  að  hann  var  lipur  og  háttlaginn  og  ágætt 
skáld.  Hann  var  einn  af  þeim  íslendingum,  sem  konungur 
spurði  mest  af  Islandi  og  talaði  mest  við.  í*eir  sögðu  hon- 
um  frá  hinum  helstu  höfðingjum,  er  þá  voru  á  Islandi;  er 
varla  efi  á  þvi,  að  Sighvati  hefur  verið  kunnugt  um  Hjalta 
Skeggjason  og  ráðið  konungi  að  snúa  sjer  til  hans.^)  Enn 
fremur  mundu  ýmsir  menn  i  Noregi  eptir  Hjalta,  siðan  hann 
var  þar  með  Olafi  Tryggvasj^ni,  og  fylgi  hans  við  kristnina 
var  þá  mörgum  kunnugt. 

Pað  segir  eigi  hvers  vegna  konungur  boðaði  Hjalta  á 
fund  sinn,  en  aðalerindið  hefur  eflaust  verið  að  ræða  við 
hann  um  kristnihaldið  á  Islandi.  Hjalti  fór  utan  1018  að 
orðsendingu  konungs  og  tók  konungur  vel  við  honum;  bauð 
hann  honum  að  vera  með  sjer  og  visaði  honum  til  sætis 
hjá  Birni  stallara.  Gerðist  brátt  góður  fjelagsskapur  á 
milli  þeirra,  og  fór  Hjalti  um  haustið  með  honum  til  Svi- 
þjóðar  til  þess  að  leita  um  sættir  við  Ólaf  Eiríksson, 
Svía  konung.  í*að  var  hættuför  mikil,  því  að  Olafur  sænski 
var  svo  reiður  nafna  sinum,  að  hann  mátti  eigi  heyra  hann 
nefndan,  og  því  síður  að  hann  vildi  viðurkenna  hann  sem 
konung  i  Noregi.  Peir  Björn  og  Hjalti  fóru  þvi  fyrst  á  fund 
Rögnvalds  jarls  Úlfssonar  á  vestra  Gautlandi  og  Ingibjargar 
Tryggvadóttur  og  báru  þeim  jarteinir  konungs.  Ingibjöi'g 
þekti  Hjalta  siðan  hann  var  með  bróður  hennar  og  tók  hún 
honum  mjög  vel  og  studdi  erindi  þeirra  sem  best  við  jarlinn. 


')  Islb.  7/12;  Hkr.  II,  60/87;  01.  s,  s.  46/4«.  ^)  Hkr.  II,  43/61- 

64,  58/82. 


Utanför  Hjalta  Skeggjasonar  563 

Uni  veturinn  bauðst  Hjalti  til  þess  að  fara  á  fund  Svía 
konungs.  því  að  „ek  em  ekki  norrænn  niaðr;  munu  Sviar 
mér  engar  sakir  gefa".  Með  Svía  konungi  voru  þá  tveir 
íslenskir  menn  i  góðu  yfirlæti,  skáldin  Gissur  svarti  og 
Óttar  svarti.  í*eir  voru  kunningjar  Hjalta.  Hjalti  fór 
líka  með  orð  og  jarteinir  frá  Ingibjörgu  til  Ingigerðar 
konungsdóttur  um  að  hún  skyldi  leggja  allan  hug  á  um 
erindi  hans  og  að  greiða  fyrir  honum.  Pá  er  Hjalti  kom  til 
Upsala,  fann  hann  brátt  skáldin.  og  urðu  þau  honum  fegin. 
í*eir  Gissur  svarti  gengu  með  honum  fyrir  konjung  og  sögðu 
honum  hver  Hjalti  var  og  báðu  hann  fagna  honum.  Kon- 
ungur  bað  þá  hafa  Hjalta  í  sveit  með  sjer  og  gerðist  hann 
þá  brátt  málkunnugur  konungi,  þvi  að  skáldin  sátu  opt 
frammi  fyrir  honum  og  Hjalti  með  þeim. 

Til  þess  að  vinna  hylli  konungs  færði  Hjalti  honum  að 
sögn  Snorra  Sturlusonar  landaura  frá  sjer  og  öllum  skip- 
verjum  sínum,  er  hann  kvaðst  hafa  tekið  við,  þá  er  harin 
hefði  komið  yfir  hafið.  Minnti  hann  konung  á  að  það 
væru  lög  milli  íslands  og  Noregs,  að  islenskir  menn  skyldu 
gjalda  landaura,  þá  er  þeir  kæmu  til  Noregs;  kvaðst  hann 
hafa  farið  á  fund  konungs  að  færa  honum  þá,  af  þvi  að 
hann  hefði  vitað  aö  hann  ætti  rjettast  veidi  i  Noregi.  Hjalti 
helti  þá  tíu  mörkum  silfurs  i  .skaut  Gissuri  svarta,  en  kon- 
ungur    þaklvaöi    honum    fyrir  og  bað  hann  þiggja  fje  þetta. 

Á  þennan  hált  kom  Hjalti  sjer  i  kærleik  við  konung, 
en  hann  gat  þó  engu  á  orkað  um  sættir  milli  hans  og  Olafs 
Haraldssonar,  þótt  Ingigerður  konungsdóttir  styddi  mál  hans 
eptir  mætti.  og  feldi  þá  ást  til  Noregs  konungs. 

Pað  snertir  eigi  Island  hvernig  .sendiferð  þessari  reiddi 
af,  nema  að  þeir  Björn  og  Hjalti  komu  heilir  aptur  til  Nor- 
egs,  þá  er  leið  á  veturinn;  hafði  Hjalti  sæmd  af  ferðinni, 
því  að  hann  kom  vel  fram  og  viturlega.  Hjalti  fór  til  Is- 
lands  um  sumarið  (1019)  og  leiddi  konungur  hanri  i  brott 
með  vingjöfum,^)    en    þess  getur  eigi  hvað  konungur  talaöi 

1)  Hkr.  n,  68/103—105,  69—72/106-122,  78-80/135—145,  85/160; 
Ól.  s.  m.  42-44/29—32:  Ól.  s.  s.  46/46,  51-52/51-55,  54-55/56—59. 
62-65/64-69,  70/76. 


564  Söguöldin. 

við  hann  um  kristnina  á  Islandi  nje  annaö,  er  landið  snerti. 
Á  þessum  árum  sendi  Olaíur  konungur  Bjarnharö  biskup 
hinn  bókvísa  til  íslands,  og  er  e'ðlilegast  að  ætla  að  hann 
hafi  látið  hann  fara  með  Hjalta  ^) 

En  Olafur  konungur  Haraldsson  var  óþreytandi  og  hann 
hugsaði  um  margt  annað  en  kristnina.  Hann  gerði  Orkn- 
eyjajarla  sjer  skattskylda,  en  þeir  höfðu  eigi  greitt  skatt  um 
hrið.  Hann  sendi  orð  til  Færeyja,  Islands  og  Grænlands  og 
gjörði  sjer  marga  vinveitta  í  eylöndum  þessum. 

Pá  er  íslendingar  höfðu  breytt  lögum  sínum  og  sett 
kristinn  rjett,  eptir  því  sem  Ólafur  konungur  hafði  sent  þeim 
orð  um,  sendi  hann  kirkjuvið  til  íslands  og  var  af  honum 
gjörð  kirkja  á  Pingvelli;  var  það  fyrsta  kirkjan  á  al- 
þingisstaðnum.  Einnig  sendi  hann  með  kirkjuklukku  mikla 
og  var  hún  enn  í  Þingvallakirkju  á  13.  öld.  Pá  er  lands- 
menn  urðu  þess  varir,  hve  konungur  var  þeim  vinveittur, 
fóru  ýmsir  metorðamenn  af  íslandi  á  fund  hans  og  gerðust 
honum  handgengnir.  Einn  þeirra  var  Þorkell  Eyjólfsson. 
Olafur  konungur  sendi  einnig  ýmsum  höfðingjum  á  íslandi 
vingjafir,  en  þeir  sendu  honum  þá  hluti,  er  fengust  á  Is- 
landi  og  þeir  væntu.  að  honum  mundi  helst  þykja  send- 
ing  í.^) 

Viðskipti  íslendinga  og  Noregs  konungs  og  Norðmanna 
voru  þá  svo  mikil  að  konungi  þótti  nauðsyn  á  að  ákveða 
nákvæmlega  um  rjett  Islendinga  í  Noregi  og  skyldur,  og  um 
rjett  konungs  og  þegna  hans  á  Islandi.  Hvort  nokkur  laga- 
ákvæði  hafa  verið  til  um  þetta  áður,  er  nú  eigi  fullkunnugt. 
En  íslendingar  áttu  að  gjalda  landaura  í  Noregi,  en  þar 
galst  sundum  meira  en  stundum  minna.^)  Einnig  kom  stund- 
um  upp  ágreiningur  um,  hvort  gjalda  .skyldi  landaura  eða 
eigi.^)  Petta  vildi  Ólafur  konungur  kveða  skýrt  á  um  og  einnig 
um  rjett  íslendinga  í  Noregi.  Hann  gerði  þvi  til.skipan  um, 
hvaða  rjett  þeir  skyldu  hafa  þar  í  landi,  og  hann  mun  einnig 


')  Islb.  8/12;    HungT.  3/65;    Isl.  I,  332   (Skarðsárb.).  ^)  Hkr.  II, 

124/272;    Ól.  s.  s.  113/12.5.  ^)  Islb.  1/.5.  ")  Sbr.    Hkr.  II,   43/63; 

Fnis.  VI, 


Rjettur  Íslendinga  og  Noregskonungs.  5()5 

hafa  komið  því  til  vegar,  að  alþingi  setti  lög  urn  ijett  Noi- 
egs  konungs  og  þegna  hans  á  íslandi  (imi  1022). 

Rjettur  sá  sem  konungur  gaf  Islendingum  var  eigi  lítiii, 
því  að  þeir  áttu  að  hafa  þar  höldsrjett,  það  er  rjett  óð- 
alsborinna  manna;  höldar  áttu  rjett  næst  lendum  mönnum, 
en  miklu  meiri  rjett  en  ættbornir  eða  árbornir  bændur.  ís- 
lendingar  fengu  lika  að  taka  arf  eptir  frændur  sína,  sem 
önduðust  i  Noregi.  Pá  áttu  þeir  að  njóta  vatns  og  viðar  í 
Noregi,  en  þeir  máttu  þó  að  eins  höggva  við  þann  allan,  er 
þeir  vildu,  í  mörk  konungs.  Enn  fremur  fengu  íslendingar 
rjett  til  þess  að  fara  til  Islands,  nema  ef  her  rjeðist  inn  í 
Noreg,  og  hver  karlmaður,  heill  og  hraustur,  mátti  fara  af 
Islandi  til  Noregs,  er  átti  nóg  fje  til  þess  að  gjalda  land- 
aurana.  Peir  máttu  einnig  taka  búsetu  i  Noregi,  ef  þeir 
gátu  annast  ómaga  sína  og  int  þá  herþjónustu  af  hendi, 
sem  þeim  bar  að  landslögum,  er  þeir  höfðu  sest  þar  að. 

I  stað  fyrir  rjettindi  þessi  átti  hver  frjáls  karlmaður  ís- 
Jenskur  að  gjalda  konungi  íandaura,  er  hann  kom  til  Nor- 
egs.  en  enga  aðra  tolla  átti  hann  að  gjalda  þar,  nema  varð- 
mönnum  í  kaupangum.  Landauragjaldið  var  nú  ákveðið 
hálf  mörk  silfurs,  átta  lóð,  eða  sex  feldir  og  sex 
álnir  vaðmála.  Konur  áttu  eigi  að  gjalda  landaura  og 
eigi  þeir  menn,  er  konungur  tæki  undan.  Ef  íslendingar 
greiddu  landaura  i  Orkneyjum  eða  á  Hjaltlandi  á  leiðinni 
til  Noregs,  þurftu  þeir  eigi  að  gjalda  landaura.  er  þeir  komu 
til  Noregs,  nema  þeir  færu  til  íslands  á  milli.  Menn  voru 
eigi  heldur  skyldir  að  gjalda  landaura,  ef  þeir  urðu  fyrir 
fjártjóni  svo  þeir  áttu  eigi  nóg  fyrir  þeim  öllum.  nje  heldur 
ef  menn  urðu  sæhafa  til  Noregs,  er  þeir  ætluðu  til  Grænlands 
eða  i  landaleitan,  eða  hafna  i  milli  á  íslandi. 

Enn  fremur  áttu  Islendingar.  er  þeir  voru  í  Noregi,  að 
fara  i  ófrið  með  konungi.  þá  er  óvinaher  rjeðst 
inn  í  landið  og  „almenningur  var  úti,"  en  svo  var  það 
kallað,  er  varnarskyldir  menn  voru  af  konungs  hálfu  kvaddir 
til  vopna  og  landvarriar.  Pó  voru  eigi  allir  Tslendingar 
skyldir  að  fara,  heldur  skyldi  „eptir  sitja  hinn  þriðji  hver, 
en  tveir  fara,"  og  mun  eiga  að  skilja  þetta  svo,  að  tveir  af 


566  Söguöldin. 

hverjum  þremur  skyldu  fara  með  konungi,  en  þriðji  hver 
þeirra  vera  laus  við  herþjónustu,  svo  að  hann  gæti  farið 
ferða  sinna  óhindraður  og  annast  skip  þeirra  og  vörur,  eða 
siglt  til  íslands.  Einnig  er  það  tekið  fram,  að  íslendingar 
voru  skyldir  að  verja  Noreg  með  konungi,  en  eigi  að  fara 
til  lengri  herferða.  Ef  konuiigur  ætlaöi  í  leiðangur  til  ann- 
ara  landa,  voru  Islendingar  eigi  skyldir  að  fara  með  honum. 

Rjettur  Noregs  konungs  á  íslandi  var  ákveðinn  sá, 
að  sökum  hans  skyldi  vera  sjálfstefnt;  þær  skyldi  sækja  að 
lögum  landsníanna.  Menn  hans  skyldu  hafa  sömu  lög  og 
rjett  sem  latíílsmenn.  Arf  eptir  Norðmenn  átti  að  taka  á 
íslandi  frændi  hans  eða  fjelagi.  En  ef  þeir  voru  eigi  til. 
átti  að  bíða  eptir  erfingja  og  afhenda  arfinn,  er  hann 
kæmi.  ^) 

Pví  miður  segir  eigi  hvernig  lög  þessi  eru  til  orðin.  en 
þau  eru  nokkurs  konar  samningur  milli  Noregs  konungs  og 
íslendinga.  Liklega  hefur  konungur  eigi  verið  ánægður  með 
að  fá  þessu  miklu  rjettindi  af  hendi  ísiendinga,  því  að  hann 
vildi  fá  þá  til  þess  að  játast  undir  yfirráð  sín. 

Með  Ólafi  konungi  var  stundum  íslendingur  einn  af  Norð- 
urlandi,  sem  hjet  Þórarinn  Nefjólfsson.  Hann  var  far- 
maður.  Hann  var  vel  viti  borinn  og  mjög  orðspakur,  og 
einnig  var  hann  djarfmæltur  við  tigna  menn.  Þennan  mann 
bað  konungur  um  að  flytja  Hrærek  konung  af  Upplönd- 
um  til  Grænlands  eða  íslands  og  selja  þar  i  liendur  höfð- 
ingja  einhverjum  til  varðveislu,  en  Pórarinn  bað  konung  hirð- 
vistar,  og  gerði  konungur  hann  þá  að  hirðmanni  sínum 
(1019).  fórarinn  tók  land  það  sumar  i  Breiðafirði,  og  seldi  hann 
Porgilsi  Arasyni  Hrærek  i  hendur  og  var  hann  með  honum 
um  veturinn  (1019—1020).  En  Hrærekur  konungur  undi  þar 
eigi  og  Ijet  Porgils  þá  fylgja  honum  að  bæn  hans  til  Guð- 


')  Grág.b  I,  195—197,  sbr.  III,  463—466;  Dipl.  I,  53-54,  64-70. 
Sbr.  B  M.  Ólsen,  Runerne  i  deu  oldisl.  literatur,  bls.  129—140,  og  B. 
Th.  Melsteð,  fættir  úr  Íslendínga  sögu,  bls.  122—26;  K.  Maurer,  Altuor- 
wegisches  Staatsrecht,  bls.  366  o.  ef. 


Konuugur  sendir  fórarin  Nefjólfsson  til  Islands.  567 

niundar  hins  rika.  t*ar  var  hann  einn  vetur.  en  undi  eigi 
lengur.  Pá  fjekk  Guðmundur  honum  vist  á  litlum  bæ, 
Kálfskinni  á  Árskógsströnd  í  Eyjafirði,  og  var  þar  fátt 
hjóna.  Par  undi  Hrærekur  vel,  þvi  að  þar  var  hann  af 
öllum  mest  metinn.     Hann  andaðist  sumarið  eptir  (1022).^ 

Olafur  konungur  fjekk  síðan  svo  mikið  traust  til  Þórar- 
ins  Nefjólfssonar,  að  hann  sendi  hann  sumarið  1024  til  ís- 
lands  með  erindum  sinum.  Konungur  var  þá  i  í*rándheimi 
og  urðu  þeir  Pórarinn  samferða  þaðan  suður  á  Mæri,  nokkru 
fyrir  sunnan  Prándheimsfjörð.  Paðan  sigldi  Pórarinn  á  haf 
og  fjekk  svo  mikið  hraðbyri,  að  hann  sigldi  á  átta  dægrum 
til  þess,  er  hann  tók  Eyrar  á  Islandi.  Hann  fór  þegar  til 
alþingis  og  kom  þar,  er  menn  voru  að  Lögbergi.  Hann 
gekk  þegar  þangað.  og  er  menn  höfðu  mælt  þar  lögskil, 
tók  Pórarinn  til  máls: 

„Ek  skildumk  fyrir  fjórum  nóttum  við  Olaf  konung  Har- 
aldsson;  sendi  hann  kveðju  hingat  til  lands  öllum  höfðingj- 
um  ok  landsstjórnarmönnum  ok  þar  með  allri  alþýðu  karla 
ok  kvenna,  ungum  manni  ok  gömlum,  sælum  ok  veslum, 
guðs  ok  sína  ok  þat  með,  at  hann  vill  vera  yðarr  dróttinn, 
ef  þér  vilið  vera  hans  þegnar,  en  hvárir  annarra  vinir  ok 
fulltingismenn  til  aUra  góðra  hluta". 

Menn  svöruðu  vel  máli  hans;  kváðust  allir  það  fegnir 
vilja,  að  vera  vinir  konungs,  ef  hann  væri  vinur  landsmanna. 
Pá  tók  Pórarinn  til  máls: 

„f*at  fylgir  kveðjusending  konungs,  at  hann  vill  þess 
beiðask  í  vináttu  af  Norðlendingum,  at  þeir  gefi  honum  ey 
eða  i'itsker,  er  liggr  fyrir  E\jafirði,  er  menn  kalla  Grimsey; 
vill  þar  í  móti  leggja  þau  gæði  af  sinu  landi,  er  menn  kunna 
honum  til  at  segja;  en  sendi  orð  Guðmundi  á  Möðruvöllum 
til  at  flytja  þetta  mál,  þvi  at  hann  hefir  þat  spurt.  at  Guð- 
mundr  ræðr  þar  mestu". 

Guðmundur  svaraði:    „Fúss  em  ek  tii  vináttu  Olafs  kon- 


')  Hkr.   II,  8.=i/156-160,    sbr.  118/253  og   119/254-257   um    fórarin 
Nefjólfsson. 


r)()8  Söguöldin. 

ungs,  ok  ætla  ek  mér  þat  til  gagns  miklu  meira  en  útsker 
þat,  er  hann  beiöisk  til:  en  þó  hefir  konungr  þat  eigi  rétt 
spurt,  at  ek  eiga  meira  vald  á  því  en  aðrir,  þviat  þat  er  nú 
at  almenning  gört  Nú  munu  vér  eiga  stefnu  at  vár  á  milli, 
þeir  menn,  er  mest  hafa  gagn'af  eyjunni". 

Eptir  þaö  gengu  þeir  til  búða,  og  Norðlendingar  áttu 
stefnu  milli  sín  og  ræddu  þetta  mál.  Lagði  þá  hver  til 
slíkt,  er  sýndist.  Guðmundur  var  flytjandi  þessa  máls,  og 
sneru  þar  margir  aðrir  eptir  þvi.  f*á  spurðu  menn,  hví 
Einar  bróðir  hans  ræddi  ekki  um;  „þykkir  oss  hann  kunna 
flest  glöggst  at  sjá".     Einar  svaraði: 

„Pví  em  ek  fáræðinn  um  þetta  mál,  at  engi  hefir  mik 
at  kvatt;  en  ef  ek  skal  segja  mina  ætlan,  þá  hygg  ek,  at  sá 
myni  til  vera  hérlandsmönnum,  at  ganga  ekki  undir  skatt- 
gjafar  við  Óláf  konung  ok  allar  álögur  hér  þvilikar,  sem 
hann  hefir  við  menn  i  Nóregi;  ok  munu  vér  eigi  þat  ófrelsi 
gera  einum  oss  til  handa,  heldr  bæði  oss  ok  sonum  váruni 
ok  allri  ætt  várri,  þeiri  er  þetta  land  byggir;  ok  mun  ánauð 
sú  aldrigi  ganga  eða  hverfa  af  þessu  landi ;  en  þótt  konungr 
sjá  sé  góðr  maðr,  sem  ek  trúi  vel  at  sé,  þá  mun  þat  fara 
heðan  frá  sem  hingat  til,  þá  er  konungaskipti  verðr,  at  þeir 
eru  ójafnir,  .sumir  góðir,  en  sumir  illir.  En  ef  landsmenn 
vilja  halda  frelsi  sinu,  þvi  er  þeir  hafa  haft,  síðan  er  land 
þetta  byggðisk,  þá  mun  sá  til  vera,  at  Ijá  konungi  en.skis 
fangstaðar  á,  hvárki  um  landaeign  hér  né  um  þat,  at  gjalda 
heðan  ákveðnar  skuldir,  þær  er  til  lýðskyldu  mega  metask; 
en  hitt  kalla  ek  vel  fallit,  at  menn  sendi  konungi  vingjafir, 
þeir  er  þat  vilja,  hauka  eða  hesta,  tjöld  eða  segl,  eða  aðra 
þá  hluti,  er  sendiligir  eru;  er  því  þá  vel  varit,  ef  vinátta 
kemr  í  mót.  En  um  Grímsey  er  þat  at  ræða,  ef  þaðan  er 
engi  hlutr  fluttr,  sá  er  til  matfanga  er,  þá  má  þar  fæða  her 
manns,  ok  ef  þar  er  útlendr  herr  ok  fari  þeir  með  langskip- 
um  þaðan,  þá  ætla  ek  mörgum  kotbóndunum  munu  þykkja 
verða  þröngt  fyrir  durum". 

Pegar   er  Einar   hafði   þetta   mælt  og  int  allan  útveg 
þennan,    þá  var  öll  alþýða  snúin  með  einu  samþykki,   að 


Ræða  Einars  fveræings.  569 

þetta  skyldi  eigi  fást.  Og  Pórarinn  sá  þá  erindislok  síq 
um  þetta  mál. 

Daginn  eptir  gekk  Pórarinn  til  Lögbergs  og  bar  helstu 
höfðingjum  landsins,  Guömundi  Eyjólfssyni,  Snorra  goða, 
Porkeli  Eyjólfssyni,  Skapta  lögsögumanni  og  Porsteini  Halls- 
syni.  orð  konungs  um  að  þeir  færu  á  fund  hans  og  sæktu 
þangað  vináttuboð;  „mælti  hann  þat,  at  þér  skylduð  þessa 
ferð  eigi  undir  höfuð  leggjask,  ef  yðr  þætti  nokkuru  varða 
um  hans  vináttu".  Peir  þökkuðu  boð  konungs  og  kváðu.st 
mundu  segja  Pórarni  síðar  um  ferðir  sinar,  er  þeir  hefðu 
ráðið  fyrir  sjer  um  þær  og  við  vini  sína. 

En  er  höfðiugjarnir  ræddu  þetta,  latti  Snorri  goði  og 
Skapti  þess,  að  leggja  á  þá  hættu  við  Noregsmenn,  að  allir 
þeir  menn,  er  me.st  rjeðu  fyrir  landinu,  færu  i  einu  af  ís- 
landi  til  Noregs;  sögðu  þeir  þetta  grunsamlegt.  Guðmund- 
ur  ríki  og  Porkell  Eyjólfsson  fýstu  mjög  að  skipast  við  orð- 
sending  konungs  og  kölluðu  það  sæmdarferð  mikla  mundu. 
En  það  staðfestist  helst  með  þeim,  að  þeir  sjálfir  skyldu 
eigi  fara,  en  hver  þeirra  skyldi  gera  mann  af  sinni  hendi, 
þann  er  þeim  þætti  best  til  fallinn. 

Þórarinn  fór  utan  um  sumariö  og  kom  um  haustið  á  fund 
Ólafs  konungs  og  .sagði  honum  sitt  erindi,  slíkt  er  orðið  var, 
og  að  höfðingjar  eða  synir  þeirra  mundu  koma  af  íslandi. ') 

Pað  var  vel  ráðið  og  viturlega  af  Snorra  goða  og  Skapta, 
að  fara  eigi  á  fund  Ólafs  konungs.  þvi  að  varla  getur  efi 
leikið  á  því,  að  þeir  hefðu  orðið  að  sæta  hörðum  kostum  af 
honum,  ef  þeir  hefðu  eigi  viljað  gangast  undir  skattskyldu 
við  hann.  En  sumarið  eptir  sendu  höfðingjar  þessir  menn 
til  konungs  og  þá  kom  i  Ijós,  hvað  hann  vildi. 

Skapti  Ijet  Stein  son  sinn  fara,  Snorri  Pórodd  son 
sinn,  Porkell  Gelli  son  sinn  og  f^orsteinn  Siðu-Hallsson 
Egil  bróður  sinn.  Af  hendi  Guðmundar  kom  enginn.  þvi 
að  hann  hafði  andast  um  veturinn. 

Konungur  tók  vel  við  íslendingum  þessum  og  voru  þeir 


V)  Hkr,  IL  12.') -126/273 -287. 


570  Söguöldin. 

allir  meb  houum  um  vetuiinn. ^)  Sumarið  eptir  báðu  þeir 
konung  um  heimfararleyfi,  en  hanri  sendi  þk  Gelli  til  íslands 
með  erindi  sín  (1026),  en  hinum  bannaði  hann  að  fara  fyr 
en  hann  spyrði,  hvernig  þeim  máium  yrði  tekið,  er  Gellir 
skyldi  bera  upp. 

Gellir  fór  síðan  til  íslands  um  sumarið  og  flutti  orðsend- 
ingar  konungs  á  alþingi  árið  eplir  (1027).  En  orðsend- 
ing  konungs  var  sú,  að  hann  bað  íslendinga,  að  þeir  skyldu 
taka  við  þeim  lögum,  sem  hann  hafði  settíNoregi, 
en  veita  honum  af  landinu  þegngildi  og  nefgildi,  penn- 
ing  fyrir  nef  hvert.  þann  er  tíu  væri  fyrir  alin  vað- 
máls.  í'að  fylgdi  þessu,  að  haun  hjet  mönnum  vináttu 
sinni,  ef  þeir  vildu  játa  þessu,  en  ella  afarkostum,  er  hann 
mætti  því  við  koma.  Yfir  þessu  tali  sátu  menn  lengi  og 
rjeðu  um  sin  i  milli.  Að  lyktum  urðu  allir  á  það  sáttir,  að 
neita  skattgjöfum  og  öllum  álögum,  þeim  er  krafið  var. 

Eptir  þing  fór  Gellir  utan  um  sumarið  á  fund  Ólafs 
konungs;  hitti  hann  konung  um  haustið  austur  í  Vik  og 
sagði  honum,  hvernig  farið  hefði  um  erindið.^) 

Ólafur  konungur  Haraldsson  varð  að  láta  sjer  lynda 
svar  alþingis,  því  að  hann  fjekk  nú  annað  við  að  eiga.  og 
fjekk  hanu  eigi  komið  vilja  sinum  fram  á  Islandi.  En  Is- 
leudingum,  einkum  þeim  Steiui  Skaptasyni  og  f  óroddi  Snorra- 
syni,  þótti  ill  seta  sin  og  ófrelsi  i  Noregi.  Peir  voru  óvar- 
mæltir  og  ámælti  Steinn  konungi  bæði  i  sundurlausum  orðum 
og  samföstum.  Pað  barst  konuugi  til  eyrna  og  reiddist  hann. 
Steinn  var  metnaðarfullur,  og  vel  að  sjer  gjör  um  iþróttir; 
en  svo  lauk  veru  hans  hjá  konungi,  að  haun  hljóp  á  brott 
og  drap  einn  ármaim  konungs;  komst  hanu  vestur  til  Eug- 
lands  og  á  fund  Kuúts  hins  rika.^)  Póroddur  Snorrason 
tókst  á  hendur  fyrir  konung  að  fara  austur  á  Jamtaland  og 
heimta  skatt  (veturinn  1026—1027).  Pað  var  hin  mesta 
hættuför,    því  að  Jamtar  voru  vanir   að    drepa   slíka  sendi- 


1)  Hkr.  II,  129/281.         ^)  Hkr.  II,  136/307—309,  1.59/379.         ^)  Hkr. 
II.  138/311-320. 


Orðsending  konungs  til  íslendinga.  571 

menn  konungs.  Póroddur  fór  við  tólfta  mann,  en  komst  af 
með  annan  mann  aptur  til  Noregs  og  var  með  konungi  það 
sem  eptir  var  vetrar.  Um  sumarið  fjekk  liann  að  fara  til  ís- 
lands  og  skildu  þeir  konungur  þá  með  vináttu  (1027).  Aptur 
á  móti  var  Egill  Hallsson  með  konungi  í  leiðangrinum  raóti 
Knúti  hinum  ríka  og  kom  hann  miklu  síðar  til  íslands.') 


1)  Hkr.  II,  141/328-337,  155/374-373. 


MANNANÖFN. 


Abbo,  ábóti  í  Fleury  342. 
Adalbert  biskup  í  Gnesen  345. 
Adalbert  erkibiskup  í  Brimum  299. 
Adaldagur  erkibiskup  í  Brimum  320. 
Aðalráður     (Alráður)     konungur     á 

Englandi    151,   340,  341,  344,  452,. 

453,  454. 
Aðalsteinn  Euglakonungur  148,  150, 

151.  295,  298,  307,  308. 
Adam  frá  Brimum  87,  274,  275,  276, 

289.  290. 
Akra-fórir  sjá  Pórir  Akrakarl. 
Álfdís  Koðránsdóttir  527. 
Albert  biskup  frá  Brimum  353. 
Alfgeir  (Alfgeirs  þáttur)  446. 
Álfur  Eysteinsson  í  Dölum  61. 
Alfur  eða  Ljótólfur  goði  Alreksson 

70,  521,  522. 
Amira,  K.  v.  136. 

Amundi    binn    blindi    Höskuldsson 
.  543. 

An  hrísmagi  486. 
Án  trúður  583. 
Ansgar    postuli     Norðurlanda    294. 

295. 
Ari  binn  fróði  Porgilsson  9—11,  13. 

15,  16,  19—21,  23,  30,  39,  45,  60— 

63,   65,   67,   77—79.   165,   167,  251, 

256,   264—266,   276.   277.  282,  286, 

295,   320,   357.  358,  374,  377.  378. 

383.  384.  391—393,  397,  417,  439. 
Ari   Mársson    276,   286,    436,    493- 

495. 
Ari  Súrsson  268. 


Ari  Porgilsson  frá  Reykhólum  493. 
Ariubjörn  hersir  fórisson  148—153. 
Arnbjörn    hinn   sterki  Asbrandsson 

469,  470. 
Arngeir,  bóndi  að  Hólmi  457. 
Arngeir  Spakböðvarsson  332—33. 
Arngrímur    goði    Helgason    47,  155 

—157. 
Arngrímur    forgrímsson     182,     sjá 

Styr  í'orgrímsson. 
Ai-ngrímur  f  orgrímsson  202,  203. 
Arngunnur  Hámundardóttir  232. 
Arngunnur  Porsteinsdóttir  238. 
Arni  Magnússon  379. 
Arnkatla  f  órðardóttir  479. 
Arnkell     goði     Pórólfsson    59,    135, 

182—187.   263,   399,  400,  407,  409, 

467. 
Arnór  kerlingarnef  Bjarnarson  213, 

436,  513. 
Arnór    Þorgrímsson     í    Reykjahlíð 

214,  217.  218. 
Arnór  Örnólfsson  231,  232. 
Arnsteinn    goði  Reistarson  68,  410, 

531. 
Arnviður  jarl  152,  153, 
Asbjörn  Hrafnkelsson  229. 
Asbjörn  Heyangurs-Bjamarson  230. 
Asbjörn  loðinhöíði  311. 
Asbjörn  vegghamar  535. 
Asbrandssynir  469. 
Ásdis     Bárðardóttir    503.    505,    509, 

511,  512. 
Ásdís  forgrimsdóttir  495   496. 


Mannanöfn. 


573 


Asgerður  Asksdóttir  Idnk.  240. 
Asgerður    Bjarnardóttir     149.     151, 
_  154.  158. 

Ásgerður  í'orbjarnardóttir  174,  176. 
Asgeir  að  Asgeirsá  Auðunarson  480. 
Asgeir  Auöunarson  480. 
Asgeir  austmannaskelfir  250. 
Asgeir  Kjartansson  487. 
Ásgeir  Knattarson  436,  496—498. 
Asgeir  Vestarsson  162,  468. 
Asgeir  æðikollur  Önundarson  480. 
Asgrímur  Elliðagrímssou    199.    204, 

205.    244,    247,   251,  252.  380,  436. 

517,  540,  547,  548.  552,  553. 
Ashildur,  kona  Olaís  tvennumbrúna 

251. 
Áskell    goði    Eyvindarson    32.  68 — 

70,  145,  206-214.  216.  529. 
Askell    goði   forkelsson    (eða    Pór- 
_  ketilsson)  213,  529. 
Aslákur  úr  Langadal  50,  163,  471, 
Asmundur  bærulangur  f  orgrímsson 

195.  499,  502.  505,  507. 
Ásólfur  alskik  303. 
Astríður  af  Djúpárbakka  549. 
Astríður  Eiriksdóttir  199. 
Ástríður     manvitsbrekka     Móðólfs. 

dóttir  233. 
Ástríður  Vigfiísdóttii-  198-201. 
Atli  Ásmundarson  503,  507,  509. 
Atli  liinn  skammi  í'orgeirsson  151. 
Atli    binn    rammi    Eilífsson    arnar 

323,  328,  331,  524. 
Atli  hinn  rauði  Ulfsson  262. 
Atli  Skíðason  197,  319. 
Auðun  Ásgeirsson  480. 
Auðun  Asgeirsson  480.  510, 
Auðun  festargarmur  451. 
Auðun  rotinn  í'órólfsson  198.  206. 
Auðun    skökull    Bjarnarsou.    Idnm. 

480. 
Auðun  Smiðkelsson  445. 
Auður    djúpúðga    Ketilsdúttir    120, 

168,  267. 
Auður  i  Máfablíð  183,  184. 
Auður  Rauðsson  444. 


Auður  Vjesteinsdóttir  174.  176,  178, 

268,  310. 
Augustin  erkibiskup  í  Kantaraborg 

292. 

Barði     Guðmundsson      fVíga-Barði) 

463-467,  505. 
Bárður  hinn  hvíti  Hallsson  201. 
Bárður  ármaðar  148. 
Bárður  Jökulsson  505. 
Bárður  Snæfellsáss  (saga*  187. 
Bárekur  Sighvatsson  234—236. 
Barna-Kjallakur       Bjarnarson      sjá 

Kjallakur  Bjarnarson  hins  sterka. 
Baugssynir  237. 
Baugur  Idnm.  234. 
Bergur  hinn  rakki  192,  193. 
Bergur  Vjesteinsson  268. 
Bergþór  Kollsson  448. 
Bergþór  forláksson  468,  472. 
Bergþóra  Ólafsdóttir  477. 
Bergþóra  Skarphjeðinsdóttir  241,244, 

540,  550. 
Bergönundur  Porgeirsson  149.  150. 
Bersi  HalldórssoQ  500, 
Bersi  Vjeleifsson  161,  188.  189. 
Bersi  Hallason  523. 
Bilfinger,  Gustav  167. 
Birgir  bryti  254. 

Bjálfi  fjelagi  Gísla  Súrssonar  307. 
Bjarge^^  Valbrandsdóttir  497. 
Bjarnharðr  biskup  564. 
Bjarni  Breiðár-Skeggjason  370. 
Bjarni  Brodd-Helgason  ( Víga-Bjarni) 

135,    136,    224—226,  436.  441,  521, 

531,  536,  537,  553. 
Bjarni    Grímólfsson    278,    279,    281. 

283—285. 
Bjarni  hinn  spaki  forsteinsson  558. 
Bjarni  Júusson.  barnakennari  141. 
Bjarni    Sturluson    á    Bjarnastr^ðum 

335. 
Björg  E^-vindardóltir  493. 
Björn  BreiðvíkÍEgakappi  Asbrands- 

son  458.  469—473. 
Björn     Hítdælakappi     Arngeirsson 

457-459.  510. 


574 


Mannanöfn. 


Björn  Helgason  488. 

Björn  höldur  Brynjólfsson  149,  150. 

Björn  hinn  austræni  Ketilsson  161, 

162,  349,  477. 
Björn  Gilsson  biskup  287. 
Björn  járnhaus  200. 
Björn  Kóreksson  535,  536. 
Björn  M.  Ólsen   25,   47,  54,  55,  68, 

76,    151,   315,   326,   359,   381,  382, 

423,  468,  476. 
Björn  stallari  Ólafs  helga  103,  562, 

563. 
Björn  Svíakonungur  294. 
Björn  fórisson  215. 
Björnbo.  Axel  A.  289. 
BlundketiU  (=  f  orkell  Blund-Ketils- 

son)  60. 
Blundketill  Geirsson  158. 
BlundketiU  Örnólfsson  155. 
Blæiugur  úr  Öxarfirði  531. 
Bolli  Bollason  488,  489,  491,  492. 
Bolli  Porleiksson  134,  370,  371,  373, 

374,  476,  477,  479,  481-489,  491. 
Bragi  hinn  gamli  Boddason  98,  450. 
Brandi  Eyvindarson  233. 
Brandur  Avaldasou  505. 
Brandur  hinn  víðförli  329,  330. 
Braudur    hinn    örvi   Vermundarson 

370. 
Rrandur  prior  hinn  fróði  67. 
Brihtnoth      yíirmaður    (ealdorman) 

340. 
Brodd-Helgi    Porgilsson     108,     132, 

222-226,  531.  536. 
Brúni  í  Gnúpufelli  516,  527. 
Brynhildur     Buðladóttir     122,     134, 

142. 
Brynhildur  drotning  í  Burgund  293. 
Bugge,  Sophus  113,  289. 
Butraldi  498. 
Böðvar-Bjarki  187. 
Böðvar  Egilsson   128,  142,  153,  154. 
Böðvar  hersir  Víkinga-Kárason  199. 
Böðvar    hinn  hvíti  forleifsson  230. 
Böðvar  Sigmundarson  522,  523. 
Bölverkur  sjá  Músa-Bölverkur. 
Bölverkur  Eyjólfsson  476. 


Börkur  hinn  digri  Porsteinsson  70, 
165,  174,  175,  177—181. 

Collingvvood,  W.  G.  52. 

Columbus  287. 

Constantin  Skotakonungur  148. 

Dagur  konungur  392. 
Dahlmann,  F.  Chr.  392. 
Dala-Kollur  Veðrar-Grímsson  49, 168, 

169. 
Dalla  forvaldsdóttir  480,  503. 
Dalla  Önundardóttir  189. 
Digur-Ketill  338. 
Digur-Ormur  forgilsson  504. 
Drauma-Finni,   sjá  Finni  f  orgeirs- 

son. 
Droplaug  Spakbessadóttir  531. 
Droplaug  Porgrímsdóttir  136,  532 — 

534. 
.Droplaugarsynir  229,   231,  532,  534. 
Dunstan   erkibiskup   í  Kantaraborg 

344. 

Eadwin  konungur  í  Norðimbralandi 

292. 
Eadmundur    hinn    helgi    Euglakon- 

ungur  16 
Ebo  erkibiskup  í  Reims  294. 
EgiU  Auðunarson  480. 
Eginhard  289. 
Eggert  0.  Briem  520. 
Eggert  Olafsson  141. 
Eggerz,  Heinrich  Peter  v.  270. 
Egili  Kolsson  247. 
Egill  Síöu-Hallsson  569-570. 
Egill    Skallagrímsson    9,  33,  34,  37, 

108,    128,    131,   142,  145,  147-154, 

158—160,    172,   257,  307,  308,  309, 

314,  437,  448,  452. 
EgiU  fórðarson  231. 
EgiU,  ÍH-æll  469. 
Eiður  Skeggjason  189,  467,  501. 
Eilífur  auðgi  Önundarson  235,  238. 
Eilífur  goði  503. 
Eih'fur  Guðrúnarson  316. 
Eih'fur  Helgason  bjólans  346,  349. 


Mannaníjfn. 


575 


Eilífur  skj'ti  516,  527. 

Eilifur    örn   Atlason    197,   319,  503, 

504. 
Einar  Auðunarson  206. 
Eiuar  Ej^jólfsson,  þveræingur  201  — 

206,  227,  314,  324,  493.  515,  518  - 

521,  525,  528,  530,  548. 
Eiuar    Helgason    skálaglamm    298, 

302. 
Einar  goðorðsmaður  í  Stafholti  159 

Einar  Kleppsson  498. 

Einar  Konálsson  212,  215,  516.  524, 

529,  530. 
Einar  Orkne^gajarl  104. 
Einar  Sigmundarson  131. 
Einar  Skúlason  prestur  65. 
Einar  Stafh^'ltingur  261. 
Einar  forbjarnarson  227. 
Einar  I'órisson  132,  220,  221. 
Eiríkssynir  127,  297,  298. 
Eiríkssynir  i  Goðdölum  514. 
Eiríkur  Gnúpsson  biskup  287,  288. 
Eiríkur    bjóðaskalli    Vikinga-Kára- 

son  199. 
Eiríkur  blóðöx  Haraldsson  108.  127. 

148—152,  256,  257,  295. 
Eiríkur  í  Goðdölum  196,  197,  514. 
Eiríkur    jarl    Hákonarson    12,    257, 

449,  451,  452,  455.  456. 
Eiríkur  Jónsson  425. 
Eiríkur  konungur  sigursæli  197. 
Eiríkur  Magnússon  bókavörður  90, 

92. 
Eiríkur  Starrason  197.  514. 
Eiríkut  viðsjá  466. 
Eiríkur  hinn  rauði  Poivaldsson  262 

-274,  276,  278. 
Eldjárn  hiun  mildi  Asláksson  215. 
Elliðagrímur  Asgrímsson  252. 
Hrlingur  Skjálgsson  180,  483. 
Erpur  lútandi.  skáld  450. 
Ej-glu-Halli  sjá  Halli  Siguiundsson. 
Eyjólfur  Br.lverksson  400.  476,  553, 

554.  555. 
Eyjóllur   halti    Guðmundarson    480, 

528 


Eyjólfur    hinn    grái  fórðarson   177, 

""179,  180,  436,  476,  497,  553. 
Eyjólfur   Ingjaldsson    goði    70,  198, 

199. 
Ej'jólfur  Ketilsson  537. 
Eyjólfur  saur  262. 
Ej'jólfur  Æsuson  úr  Svínej^  263. 
Eyjólfur  Valgerðarsou    goði   69,  70, 

108,    145,  206-208.  210-212,  214, 

215,   233,   255,  323—324,  436,  437, 

515,  529. 
Eyjólfur  Víðarsson  217. 
Eysteinn    konungur    Hálfdánarson 

121. 
Ej'steinn  Mánason  32,  209. 
Ej'steiun  f  orsteinsson  232. 
Eyvindur  á  Eyvindarstöðum  226. 
Eyvindur  Baugsson  234,  237. 
Eyvindur   Bjarnason    132,  228,  229, 

305. 
Eyvindur  lambi  Kárason  234 — 236, 

257. 
Ej'^vindur      skáldaspiUir     Fiunsson 

127,  235,  257,  258. 
Eyvindur  skreyja  148. 
Eyvindur  sörkvir  191. 
Eyvindur  forkelsson  529. 
Ej'vLndur  f  orsteLnsson,  Idnm.  529. 

Faxa-Brandur  193. 

Fiunbogi  hiun  rammi  Asbjamarson 

193,  312. 
Finnbogi  af  Austfjörðum  284. 
Finni  forgeirsson  216. 
Finnur    hinn    skjálgi    Eyvindarson 

235. 
Finnur  Jóusson  biskup  322. 
Finnur  Jónsson  prófessor  24,  30,75, 

310,  315,  330,  425,  476.  497. 
Finnur  Magnússon  88.  270. 
Finnur  Sveinsson  312. 
Fischer,  Jos.  277,  282. 
Fjalla-Teitur  útilegumaður  444. 
Fjörleif  E^'vindardóttir  208. 
Fjurleifarsynir  212- 
Flosi  Eiríksson  188.  399. 
Flosi  Póröarson   134.  135.  142-143, 


576 


Mannaiiörn. 


230,  231,    355,   376,   378,  379.  380, 

417.  536—588,  542,  546—556. 
Forni  bóndi  í  Haga  217. 
Freydís  Eiríksdóttir  279,  284. 
Freysteinn  bófi  472. 
Friögeir  Gyðuson  152. 
Friðgerður    f órðardóttir    frá  Höfða 

324. 
Friðrik  biskup  195,    207,  264,  319— 

322,  325-332,  362,  397.    410,  435, 

493,  501. 
Föstólfur  504. 


Galdrahjeöinn  í  Kerlingardal  355. 

Galti  Óttarsson  505. 

Gautur  í  Gautsdal  191. 

Gautur  Sleituson  499. 

Geeimuyden  stjörnufræðingur  281. 

Geiri  austmaður  214,  216. 

Geir  goði  Ásgeirsson  145,  246,  247, 
252. 

Oeir  Grímsson  444. 

Geirlaug  Eyvindardóttir  234-236. 

Geirlaug  kona  f  óris  Helgasonar  524. 

Geirný  Gnúpsdóttir  452. 

Geirríður  f  órólfsdóttir  183,  184. 

Geitir  Lýtingsson  í  Krossavík  223, 
226,  436,  532. 

Gellir  Bölverksson  lögsögumaður 
476. 

Gellir  forkelsson  490-492,  569,  570. 

Gering,  Hugo,  282. 

Gestur  Bjarnarson  488. 

Gestur  hinn  spaki  Oddleifsson  45, 
175,  311,  360,  381,  391,  436,  481, 
495-497. 

Gestur  fórhallason  (Porgestiu-)  460 
—462,  466. 

Gilli  hinn  gerðski  170. 

Gissur  hinn  hvíti  Teitsson  25,  198, 
199,  204.  205,  232.  246-249,  251, 
252,  345,  357,  358,  359,  363.  365, 
366,  370,  371,  374-383,  387,  388, 
390,  391,  395,  397,  413,  436,  481, 
482,  544,  548,  553,  555,  557. 

•Gissur  hinn  svarti  563. 


Gísli    Bryniólfsson,    liáskólakennari 

30. 
Gísli  Súrsson  48,  174—181,  204,  268, 

307,  309,  310,  313,  414,  476,  495. 
Gísli  forgautsson  464—466. 
Gísli  Porsteinsson  464,  =  Gísli  í'or- 

gautsson. 
Gísli  forsteinsson  frá  Bæ  511. 
Glámin-  508. 
Glúmur    Eyjólfsson    (Víga-Glúmur) 

103,  199-207.    215,  251.   252,  316, 

436,  513-516,  520. 
Ghímur  Geirason  197,  216,  257,  479. 
Glúmur  Hildisson  547. 
Glúmur  Öleifsson  146,  243,  538. 
Glúmur  f  orkelsson  325. 
Glæðir,  systursonur  Guðmundarríka 

519. 
Gnúpur  bóndi  211. 
Graah,  W.  A.  270. 
Grani  guUhöttur  221. 
Gregor  páfi  hinn  mikli  292. 
Grenjaður  Hrappsson  Idnm.  324. 
Grettir  Ásmundarson  439,  442,  480, 

394,  498,  501,  503,  505—512,  514. 
Grettir  Önundarson  480,  498. 
Gríma  Hallkelsdóttir  493. 
Grímar  á  Grímarstöðum  448. 
Grímkell   goði   Bjarnarson  216,  438, 

448. 
Grimm,  Jakob  88. 
Grímólfur  Olafsson  í  Unaðsdal  77. 
(xrímssynir  496,  497. 
Grímur    Droplaiigarson    136,    532— 

535. 
Grímur  eyrarleggur  520. 
Grímur  geitskör  16,  17,  18,  21,  36. 
Grímur  Helguson  442. 
Grímur  hinn  rauði,  554. 
Grímur  íslenzkur  hirðmaður  372. 
Grímur  kamban  206. 
Grímur  kögur  496. 
Grímur  Idnm.  431. 
Grímur  Njálsson  241,  539,  540,  541, 

549,  551. 
Grímur  Oddsson  519. 
Grímur  skógarmaður  173. 


Mannanöfn. 


577 


Grímur  Svertingsson    158,  428,  437, 

438,  452,  454. 
Grís  Sæmundsson  503,  505. 
Grjótgarður  Hákonarson  495. 
Gróa  hin  kristna  Geirleifsdóttir  310. 
Gruiidtvig,  N.  F.  S.  88. 
Guðbrandur  Vigfússon    60,    75,  173, 

195,  235.   240,    264,   349,  412,  428, 

461,  487,  495,    503,   508.   510,  526, 

537. 
Guðbrandur  forsteinsson  194. 
Guðbrandur  forvarðsson  202,  203. 
Guðlaugur  hinn   auðgi  f  ormóðsson 

431. 
Guðleifur    Arason    Irá    Reykhólum 

353,  356.  397,  493. 
Guðleifur  Guðlaugsson  473. 
Guðmundur    hinn     ríki    Eyjólfsson 

206,  217-219,    224,   371.  376,  439, 

467,  515-530,   537,   548,  553,  555, 

557,  566-569. 
Guðmundur    Stegitaussou    víkinga- 

foringi  340. 
Guðmundur  Sölmundarson  463. 
Guðný  fórólfsdóttir  498. 
Guðríður  forbjarnardóttir  268,  278. 

283,  287. 
Guðriin  Gjúkadóttir  142. 
Guðrún  Kleppsdóttir  519. 
Guðrún  Ósvífrsdóttir    134,  475,  476, 

478-490.  491,  536. 
Guðröður  Bjarnarson,  konungur  299. 
Gunnar  Baugsson  234,  237,  238. 
Gunnar  Egilsson  154. 
Gunnar  Gjúkason  142. 
Gunnar  Hámundarson  78,   135,  232, 

235,  236.  240-250.  364,  433,538— 

540,  543.  550. 
Gunnar    hinn     spaki     forgrímsson 

lögsögumaður  29,  61. 
Gunnar  Hlífarson  61,  157,  158,  168. 
Gunnar    systurson    Hróars    Tungu- 

goða  233. 
Gunnar  Piðrandabani  490,  536. 
Gunnar  í*orsteinsson  462. 
Gunnb)ö;-n    Úlfsson    260,    261,    263, 

500. 


Gunnhildars^'nir  298. 

Gunnhildur  drotning  konungamóðir 

108,  127,  148-150.  172,  295. 
Gunnhildur  Eiríksdóttir  504. 
Gunnhildur  kona  Vjesteins  310. 
Gunnhildur    Ormsdóttir    (eða    Koð- 

ránsdóttir)  391. 
Gunnlavigur    munkur    Leifsson  323, 

324. 
Gunnlaugur  ormstunga  Hrómundar- 

son  450. 
Gunnlaugur     ormstunga     lllugason 

133,  151,    401,   430,  438,  449-459, 

461. 
Gunnlaugur  f  orbjarnarson  183,  184. 
Gylfi  361.     . 

Hafliði  hinn  örvi  Hrólfsson  206,  207. 

Hafliði  á  Reyðarfelli  506. 

Hafliði  Másson  504. 

Hafur  Hámundarson  241. 

Hafur  f  orkelsson    í  Goðdölum  331, 
514. 

Hákon     Aðalsteinsfóstri    konungur 
I      13,  127,    128,    151.    152,    170,   172. 
256,  257,  -295.  296.  331.  413. 

Hákon  Hákonarson  konungur  66. 
1  Hákon  Hlaðajarl  Sigurðsson  12,  217, 
I     242.  255,    257,    262.    299,  301,  334, 
338.  498,  515,  539. 

Hákon  háleggur  Haraldsson  104. 

Hákon  konungur  Eysteinsson  121. 

Hálfdan  svarti  konungur  12. 

Halla  Gestsdúttir  hins  spaka  489. 

Halla     Lýtingsdóttir.     í    Krossavík 
223,  224. 

Hallbera  Hrollaugsdóttir  531. 

Hallbera    sonardóttir   Ara   forgils- 
sonar  494. 

Hallbera  Pórólfsdóttir  206. 

Hallbjörn  hinn   sterki  i  Hej'dölum 
,     536.  537. 
j  Hallbjörn  Oddsson  260,  448. 

Halldís  Porgrímsdóttir  495. 

Halldór  Guðmundsson  370,  371.  376, 
i     527,  556. 

i  Halldúr  Gunnbjarnarson  500. 
37 


578 


Mannanöfn. 


Halldór  KoUsson  501. 

Halldór  Ólafsson  477,  488,  489.  491. 

Halldór  forgeirsson  513. 

Halldór  Öniólfsson  232. 

Halldóra  Gunnsteinsdóttir  201,  203. 

Halldóra    Hrólfsdóttir    hins    auöga 

252. 
Hallfreður  Halltreðarson  108. 
Hallfreður  Óttarsson  vandræðaskáld 

103,  368-371,  453,  505. 
Hallfríður  Bjarnardóttir  169. 
Hallfríöur  Egilsdóttir  227. 
Hallfríður  Snorradóttir  287. 
HallfríÖur  Porbjarnardóttir  169. 
Hallfríöur  Porkelsdóttir  199. 
Hallgerður  langbrók  Höskuldsdóttir 

135,    146,    240.  242-246,  249,  538, 

540,  541. 
Hallgeröur    Tungu-Oddsdóttir    261, 

448. 
Hallgrímur  víkingur  242. 
Halli  hinn  digri  203. 
Halli  hinn  hvíti  f  orbjarnarson  201, 

400. 
Halli  Sigmundarson  400,  521,  522. 
Hallkatla  Piðrandadóttir  225,  532. 
Hallkell  Idnm.  245,  431. 
Hallsteinn    hinn   breiðdælski  532— 

534. 
Hallsteinn    Hrómundarson    sjá  Há- 

steinn  Hrómundarson. 
Hallsteinssynir  534. 
fiallur  að  Sandfelli  214. 
Hallur  Guðmundsson   463,  464,  466. 
HaUur  tórarinsson  356,  360. 
Hallur  Porsteinsson  (Hallur  af  Síðu, 

Síðu-Hallur)  66,  103,  145,  230,  231, 

335-337,   354,   355,  357,  358,  363, 

381,  387-391,    397,   402,  413,  436, 

521,  532,  546—548,  555-557. 
Hallvarður  hvíti  242. 
Háls  Fjörleifarson  209,  211. 
Hámundur  Gunnarsson  235,  236,  238, 

240,  241. 
Hámuudur     halti     Hróarsson     232, 

233. 
Hámundur  heljarskinn  199. 


Hamall  f  ormóðsson  447. 

Hánefur    í    Oþveginstungu    32,    70, 

209,  210. 
Haraldur  gráfeldur  Eiríksson  kon- 

ungur   69,  172,  175,  257,  298,  299, 

300. 
Haraldur    Sigurðsson   harðráði  289, 

290,  299. 
Haraldur    hinn    grenski    Guðröðar- 

son  300. 
Haraldur  hinn   hárfagri  Hálfdanar- 

son  13,   137,    191,    256,    257,    295, 

341. 
Haraldur    konungur     í    Danmörku 

294. 
Haraldur    konungur  Gormssou  107, 

173,   207,   208,   242,  254,  255.  258, 

295,  298,  303. 
Hárekssynir  463,  464. 
Hárekur    bróðir    Kleppiárns    gamla 

(fórólfsson?)  462,  463. 
Hásteinn  Atlason  250. 
Hásteinn  (eða  Hallsteinn)  Hrómund- 

arson  368. 
Haukur  Erlendsson  158. 
Haukur  berserkur  322. 
Haukur  í^^lgdarmaður  Snorra  goða 

186. 
Haukur  Valdísarson  187. 
Hávarður  Fjörleifarson  212. 
Hávarður  halti  ísfirðingur  143,  334. 

496-498. 
Hávarr  Einarsson    (eða  Kleppsson) 

494,  498,  500. 
Helga  Granadóttir  211,  212. 
Helga  Haraldsdóttir  443. 
Helga  Helgadóttir  198,  206. 
Helga  Ingjaldsdóttir  533. 
Helga  hin  fagra  forsteinsdóttir  451, 

453-458. 
Helga  Kjallaksdóttir  468. 
Helga  Krakadóttir  221. 
Helga  Njálsdóttir  540,  555. 
Helga  Olafsdóttir  feilans  61. 
Helga  Rússadrotning  307. 
Helga  forhíksdóttir  469. 
Helga  tóroddsdóttir  557. 


Mannánöfn. 


579 


Helgi  Arngrímsson  133,  155,  156. 
Helgi  Amsteinsson  (eða  Ingjaldur) 

Austmaðui  524. 
Helgi  Asbjarnarson,    goði   229,  436, 

531-536. 
Helgi  af  Austfjörðum  284. 
Helgi  bjólan  Idnm.  51.  346.  349. 
Helgi  Droplaugarson  136.   231,  400, 

401,  532-534,  536. 
Helgi  Hámundarson  241. 
Helgi  Harðbeinsson  134,  489. 
Helgi  hinn  hvíti  456. 
Helgi  hinn  magri  198,  410,  493,  516. 
Helgi  Hofgarðagoði  488. 
Helgi  Högnason  155. 
Helgi  Höskuldsson  477. 
Helgi  Njálsson   241,    244,   539,   540, 

541.  545.  549,  551. 
Helgi  Olafsson  477. 
Helgi  Óttarsson  349. 
Helgi  Sigmundarson  444. 
Helgi  trausti  Ólafsson  251. 
Helgi  Vjesteinsson  268. 
Helgi.  víkingur,  sjá  Sleitu-Helgi. 
Helgi  í'orbjarnarson  211.  212. 
Helgi  f  orbrandsson  =  Snorri  Por- 

brandsson  267. 
Helgi  forgilsson  108.  132,  222. 
Hella-Björn  Herfinnsson  262. 
Herdis  fórðardóttir  frá  Höfða  524. 
Herjólfur  landnámsmaður  266. 
Herjólfur  Bárðarson  266,  268. 
Herjúlfur  Eyvindarson  169. 
Herjólfur  Fjörleifarson  211. 
Hermundur  Illugason  133,  391,  450, 

456.  461,  466. 
Hersteinn  Porkelsson  61,  62,  157. 
Herzberg,  Ebbe,  26. 
Hildigunnur   að  Laiigarbrekku  131. 
Hildigunnur     Starkaðardóttir     134, 

142,   230,   231,   417.  418,  542,  546, 

547,  548. 
Hildir  hinn  gamli  í  Borgarhöfn  365. 
Hildur  Baugsdóttir  234.      • 
Hjaltasynir  145,  196,  197.  ^ 

Hjalti  hinn  hugprúöi  187. 
Hjalti  Skeggj^son  25,  103,  247,  252, 


253,   345,    357,   362,  363,  364,  265, 

370,    371,    374—384,  387,  388.  390. 

391,     395-397,      436,     437,     481, 

482,    547,    550-552,    557,    561— 

564. 
Hjalti  fórðarson  (yngri)  197,  513. 
Hjeðinn    hinn    mildi  I'orbjamarsou 

326,  327,  329. 
Hjörleifur  Hróðmarsson  108. 
Hjörtur  Hámundarson  241,  247. 
Hienni  hinn  gamli,   eða  hinn  spaki 

Ormsson  205,  823,  391,  527. 
Hofgarða-Hefur  sjá  Skáld-Eefur. 
Hofkolli  Hróaldssou  169. 
HólmgönguBersi     Vjeleifsson     sjá 

Bersi  Vjeleifsson  161,  188,  189. 
Hólmgöngu-Hrafn  262. 
Hólmgöngu-Ljótur  496. 
Hólmgöngu-Starri  sjá  Starri  Eiríks- 

son. 
Hólm-Starri  448. 
Hólmsteinn  goði  Spakbessason  533, 

536. 
Holta-fórir  547. 
Hraban  ábóti  í  Fulda  355. 
Hrafn  á  Lundarbrekku  70,  209. 
Hrafn  Austmaður  223. 
Hrafn  bóndi  á  Hóli  211. 
Hrafn  Hlymreksfari  286. 
flrafn  Hængsson,  lögsögumaður  16, 

17,  20,  145,  146,  239,  240. 
Hrafn  norrænn  stýrimaður  190, 
Hrafn     stýrimaður,    frændi    Skáld- 

Hrafns  133. 
Hrafn,  víkingur  446. 
Hrafn     Önundarson     (Skáld-Hrafn) 

430,  452-456,  459. 
Hrafnhildur  Stórólfsdóttir  234,  238. 
Hrafnkell  Freysgoði.    Idnm.    19,  31, 

37,  42,  59,  132,  145.  227-229,  306, 

308,  316,  405.  409,  531. 
Hrafnkell  íórisson  531,  533,  536. 
Hrappur,  539,  541. 
Hreðu-Halli    sjá    Halli    Sigmundar- 

son. 
Hrefna  Ásgeirsdóttir  480.  485—487. 
511. 

37* 


580 


Mannanöfu. 


Hreiðar  kaupmaður  198. 
Hróaldur  Eiríksson  514. 
Hróaldur  Höskuldsson  530. 
Hróaldur  Ulfsson  448. 
Hróar  Tungugoði  Unason  214,  232, 

233. 
Hróðný  í  Holti  543. 
Hrói  Arnsteinsson  531. 
Hrólfur  hinn  yngri  Hróaldsson  335. 
Hrólfur  Hróaldsson  448. 
Hróný  Höskuldsdóttir  135. 
Hróný  Skeggiadóttir  187. 
Hrói  bóndi  i  Klifsliaga  210. 
Hrólfur    gípur    Sigmundarson    522, 

523. 
Hrólfur  Helgason  í  Gnúpufelli  516, 

530. 
Hrólfur  hinn  rauðsendski  forbjarn- 

arson  260,  261,  262. 
Hróltur  ki-aki  konungur  187. 
Hrólfur  Móðólfsson  233. 
Hrollaugur  Rögnvaldsson  231,  531. 
Hrolleifur  Einarsson  437. 
Hrolleifur    hinn    mikli  Arnhallsson 

190,  191. 
Hrómundur  halti  Eyvindarson  188, 

192. 
Hrútur    Herjólfsson    78,    169,    239— 

241,  243,  433. 
Hrærekur  konungur   á  Upplöndum 

274,  494,  528,  566. 
Húngerður,  hálfsystir  Helgu  fögru, 

454. 
Húnröður  Vjefröðarson  503,  504, 
Hænsa-fórir   60,  61,  62,  133,  154- 

158. 
Hæringur  forgrimsson.  250,  251. 
Högni  Gunnarsson  249,  250,  543. 
Högiii  hinn  hvíti  495. 
Högni  Ingimundarson  191,  192. 
Hörðakári  eða  KetiU  Hörðakári  As- 

láksson  12. 
Hörðaknútur,  konungur  i  Danmörku 

.392. 
Hörður  Grímkelsson  443—446. 
Höskuldur  Dala-Kollsson   168—173, 

189,  239,  242,  243. 


Höskuldur  goði  503,  504.      -    ; 
Höskuldur  Hvítanesgoði  Práinsson 

134,  144,  231,  245,  412,  415,  417- 

419,  541-548,  556. 
Höskuldur  lögmaður  400. 
Höskuldur  Njálsson    538,    540,    543, 

551. 
Höskuldur  Ólafsson  477. 
Höskuldur    forgeirsson      216 — 218, 

410,  527,  529,  531. 


Illugi  Arason  493,  499. 
Illugi  Ásmundarson  503,  512. 
Illugi  hinn  rammi  Asláksson  471. 
Illugi  hinn  rauði  Hrólfsson  436,  448, 

514. 
Illugi    hinn    svarti  Hallkelsson'  70, 

133,  182,  445,  450,   451.   455,   456, 

460,  461,  466,  467,  473,  474,  493. 
Ingibjörg   Asbjarnardóttir    70,    182, 

450. 
Ingibjörg    Tryggvadóttir    482,    483, 

562,  563. 
Ingigerður  Olafsdóttir  563. 
Ingimundarsynir  190 — 193. 
Ingimundur  gamli  f  orsteinsson  105, 

190-192,  502. 
Ingimundur  Hafursson  331. 
Ingjaldur  á  Arneiðarstöðum  533. 
Ingjaldur  Austmaður  sjá  Helgi  Arn- 

steinsson. 
Ingialdur    Helgason    goði   198,  199, 

516. 
Ingjaldur    Hergilsson    í    Hergilsey 

179. 
Ingjaldur    Hrólfsson    í    Gnúpufelli 

522. 
Ingjaldur  Höskuldsson    að  Keldum 

135. 
Ingjaldur  Porkelsson  Háeyjartyrðils 

355. 
Ingólfssynir  (hins  fagra)  195. 
Ingólfur  Arnarson  Idnm.  23,  25,  50, 

146. 
Ingólfiir    hinn     fagri    Porsteinsson 

194,  195,  322,  445. 


Mannanöfn. 


581 


Ingunn  Pórisdóttir  231. 
ísleifor  Gissurarson    299,    480.    503, 
557. 

Járngerður  móðir  Porvalds  viðförla 

319. 
Jófriður  Gunnarsdóttir  158,  456. 
Jóhannes  guðspjallamaður  242 
Jóhannes  skírari  329. 
Jón  Egilsson.  annálaritari  252. 
Jón  Jónsson  prófastur  151. 
Jón  Jónsson  sagnaritari  141,  143. 
Jóu  Ólafsson  461,  462,  464. 
Jón  Stefánsson  52. 
Jón  forkelsson,  rektor  281. 
Jóreiður  fiðrandadóttir  231,  532. 
Jórunn  Bjarnardóttir  166 — 171. 
Jórunn  Einarsdóttir  frá  fverá   226, 

227,  521. 
Jórunn  Einarsdóttir  261. 
Jórunn  Ingimundardóttir  480. 
Jórunn  manvitsbrekka  Ketilsdóttir 

233. 
Jórunn  Teitsdóttir  199,  252. 
Jósteinn  sjá  Justin. 
Justin  (=  Jósteinn?)  víkingaforingi 

340. 
Jökull  Ingimundarson  191—193,505. 
Jörgensen,  A.  D.  303.  337. 
Jörundur  Atlason  262. 
Jörundur    goði    Hrafnsson  145,  239, 

249. 
Jörundvir  kristni  Ketilsson  498. 

Kálfur  Ásgeirsson  369,  371,  480,  481, 

484,  485. 
Kalman,  Idnm.  335. 
Kár  fóroddsson  186. 
Kári    Sölmundarson    132,    133.    351, 

352,  517.  538-541.   545,  549-552, 

551—556. 
Karl  hinn  mikli  294. 
Karl  hinn  rauði  I'orsteiusson  522. 
Katla  í  Arnardal  500. 
Katla  í  Holti  184,  185. 
Ketilbjörn     hiun     gamli    Ketilsson 

250,  251,  253. 


Ketill  biskup  f  orsteinsson  517. 

Ketill  flatnefur  233. 

Ketill  flatnefur  Bjarnarson  214,  233, 

475.  477. 
KetiU    hinn    fíflski    Idnm.    85.   233, 

310. 
Ketill  Hólmsteinsson  354. 
Ketill  hörski  forsteinsson  212. 
Ketfll  Móðólfsson  233. 
Ketill  Sigfússon  í  Mörk,  541,  546. 
Ketill  f  orgautsson  464.  465. 
Ketill  Porvaldsson  206.  529. 
Ketill  þrymur  f  iðrandason  í  Njarð- 

vík  531-533,  535-537. 
Ketill    þrymur   Pórisson,    fiðranda 

225,  532. 
Kjallakur    Bjarnarson    hins    sterka 

(Barna-Kjanakur)  152,  450. 
Kjallakur    hinn    gamli    Bjarnarson 

50,  162. 
Kjallakur  Hrólfsson  448. 
Kjartan  Ólafsson  338,  369-376,  475 

-487,  492. 
Kjartan  sonur  Puríðar  Barkardóttur 

272. 
Klaufi  forvaldsson  frá  Barði  382. 
Kleppjárn     hinn    gamli   í*órólfsson 

460-462. 
Kleppur  Jörundarson  498. 
Knútur  hinn  ríki  konungur  243.  343, 

570-571. 
Knöttur  I'jóðreksson  496. 
Koðrán    Eilífsson    arnar    319.    321, 

503. 
Koðrán  Guðmundarson  527,  529. 
Kolbeinn  fórðarson    231,    370,    371, 

376,  378._ 
Kolfinna  Avaldadóttir  505. 
Kolli  fórðarson  458. 
Kollur  Kjallaksson  448. 
Kollur  Skeggjason  501. 
Kolskeggur  Hámundarson  241,  242, 

246-249,  312. 
Koltorfa  Skeggjadóttir  388. 
Kolumba  hinn  yugri  293. 
Kolumkille  292,'  303. 
Kolur  bóndi  í  Lækjarbug  359. 


ð82 


Mannanöfn. 


Jvolur  Egilsson  247. 

Kolur  verkstjóri  244. 

Kolur  Víga-Skútuson  529. 

Kolur    Porsteinsson     að     Káifaíelli 

355,  547. 
Kolur  þræll  eða  leysingi  18. 
Konáll  Ketilsson  525. 
Konráð  Gíslason  425. 
Kórekssynir  585. 
Kormákur    Ögmundarson   161,    188, 

189,  257,  314,  455. 
Kraki  á  Krakalæk  221,  222. 
Kráku-Hreiðar  120. 
Kveldúlfur  104. 

Lambi  Sigmundarson  234—236 

Lehmann,  Karl  421. 

Leiðólfur  kappi  232. 

Leifur    hiun    heppni    Eiríksson  271 

-275,  277—279,  281. 
Ljót,  móðir  Hrolleifs  hins  mikla  191. 
Ljótólfur    goði  Alreksson   sjá  Alfur 

goði. 
Ljótur  hinn  bleiki  151,  152. 
Ljótur  hinn  spaki  forgrímsson  405, 

496. 
Ljótur  hofgoði  að  f  verá  68,  69,  70, 

213. 
Ljótur  Ljótsson  eða  Alfsson  (Valla- 

Ljótur)  goði  439,  521-523. 
Liótur  Síðu-Hallsson    519,    547,  555 

—557. 
Loðvík  keisari  hinn  gæfi  294. 
Lón-Einar  131. 

Loptur  Ormsson  í  Gaulverjabæ  250. 
Luther,  Marteinn  85. 
Lýtingur  Arnbjarnarson    í    Krossa- 

vík  220,  222. 
Lýtingur  á  Sámsstöðum  543. 
Lýtingur  úr  Öxarfirði  531. 

Magnús  góði  Olafsson  392. 
Magnús  lagabætir,  Noregskonungur 

34,  58. 
Máni  hinn  kristni  í  Holti  322,  323. 
Már  Hallvarðsson  181,  185,  473. 
Már  Jörundarson  192. 


Már  Víga-GWmsson  201—204,  516. 
Marcian  289, 
Markús  Skeggjason  558. 
Matthías  Jochumsson  365,  383. 
Maurer,    Konrad    10,   13,  25,  26,  27, 

30,  35,  44,  47,  75,  81,  83,  290,  355, 

381,  412,  424,  430. 
Melkorka  Mýrkjartansdóttir  171,  172, 

477. 
Michael  höfuðengiil  354. 
Miðfjarðar-Skeggi    Bjarnarson    145, 

187-189,  460,  501,  502. 
Móðólfssynir  233. 
Móðólfur    hinn    spaki    Eyvindarson 

232. 
Móðólfur  Ketilssoii  546. 
Montesquieu,  Charles   de  Secondat, 

baron  de  la  Bréde  et  de  405. 
Munch,  P.  A.  40,  43,  171,  272,  300. 
Músa-Bölverkur  450. 
Mýrkjartan      (Muircheartach)     171, 

172. 
Mörður  gígja  Sigmuudarson  78,  145, 

234-236,  238-240,  400,  412,  433. 
Mörður  úrækja  232. 
Mörður    Valgarðsson    144,  245,  248, 

250,   542-545,   547,   548,  550,  552 

-555. 

Narfi,  flugumaður  364. 

Nereiður  móðir  forkels   kröflu  194. 

Nielsen,  Yngvar  275,  282,  289. 

Nikulás  Bergason  277. 

Njáll  f  orgeirsson  132,  240,  241,  243, 

244,  246,   249,   314,   351,  355,  357. 

378,  381,   400,   401,  417—419,  421, 

423,  424,  426,  427,  439,  538,  540- 

552,  556. 
Njálssynir   144,  244,  439,  517,  538— 

545,  548. 


Oddleifur  stafur  Flókason  197. 
Oddný   eykyndill  Porkelsdóttir  457 

-459.  ^ 
Oddur  Breiðfirðingur  197. 
Oddur  Halldórsson  232. 


Mannanöfn. 


583 


Oddur  Kötluson  183-185. 

Oddur  munkur  301,  358,  370,  371, 
374,  383,  389,  390,  393,  397,  482. 

Oddur  Ófeigsson  502. 

Odó  ábóti  i  Cluny  343. 

Odó  erkibiskup  í  Kantaraborg  293, 

^  343,  344. 

Ófeigur  Jámgerðarson  224,  521,  530. 

Ólafssynir  487,  489,  491. 

Ólafur  bóndi  að  Haukagili  322. 

Olafur    feilan  forsteinsson  49,  168, 

_  171,  172. 

Olafur  Haraldsson  hinn  helgi,  kon- 
ungur  103.  257.  274,  303,  338.  440, 
458,    473,   491,   492,  494,  499,  500, 

^  509.  528,  557,  560-564,  566-570. 

Olafur  Hávarðsson  143,  497. 

Olafur  konungur  á  Skotlandi  148. 

Olafur  konungur  hinn  sænski  Eiríks- 
son  í  Uppsölum  452,  562,  563. 

Olafur  pái  Höskuldsson  153,  171 — 
173.  376,  436,  463,  476,  477,  479, 
487,  488. 

Olafur  Tryggvason,  kouungur  12, 
103,  198,"  199,  255,  257.  263.  271- 
275.  277,  279.  281,  312,  317.  318, 
332,  334.  337,  339—341,  344—348, 
.350-354,  358.  363,  366—377,  382 
384,  386,  388-390,  393,  394,  396. 
397,  456,  481,  482,  486,  505,  561, 
562. 

Ólafur  tvennumbrúni  251. 

Óleifur  hjalti  Idnm.  146. 

Ólöf  Böðvarsdóttir  199,  251. 

Ólöf  fórisdóttir  220. 

Ormur  bóndi  að  Arnarstapa  267. 

Ormur  hinn   sterki  Stórólfsson  234. 

Ormur  Koðránsson,  Eilífssonar  321, 
391. 

Ormur  Koðránsson  prestur  65. 

Ormur  skógarnef  Hámundarson  241, 
367. 

Orniur  Stórólfssou  312. 

Ormur  tuskubakur  fórisson  323. 

Ósk  f  orsteÍDsdóttir  165. 

Oskytel  erkibiskup  í  Jórvík  293. 

Óspakur  Kjallaksson  á  Eyri  446. 


Óspakur    Ósvífrsson    349,    477,    481, 

486,  495,  496. 
Osvald  erkibiskup  í  Jórvík  293,  343. 
Ósvifrssynir  349,  350,  376,  477,  487. 
Osvííur   Helgason    hinn  spaki   165. 

347,  349,  477-479.  488. 
Otkatla  fórðardóttir  495.  496. 
Otkell  Skarfsson  (Hallkelsson?)  232. 

245,  246,  252. 
Óttar  Bjarnarson  hins  austræna349. 
Óttar  hinn  svarti  563. 
Ottar  í*orvaldsson  194. 
Otto  keisari  annar  299,  301,  303. 
Otto  keisari  þriðji  .345. 

Páll  Briem  69. 
Páll  Melsteð  amtmaður  81. 
Páll  Sölvason  prestur  65.  448. 
Petersen,  Carl  S.  289. 
Poppo  prestur  295. 

Rafn,  Carl  Christian  270,  277. 
Ragnar  loðbrók  104,  126. 
Rannveig  Gnúpsdóttir  438,  452. 
Rannveig  Grjótgarðsdóttir  495. 
Rannveig  kona  Sighvats  hins  rauða 

234-236. 
Rannveig  Sigmundardúttir  235,  236. 

2.38,  240,  241,  249,  541. 
Rannveig  Porgeirsdóttir  135. 
Reeves,  Arthur  Middleton  277. 
Refur  hinn  gamli  Porsteinssoii  51. 
RindiU  sjá  forbjörn  rindill. 
Rjúpa  Porkelsdóttir  490. 
Runólfur  Úlfsson  goði  246.  363,  364, 

371,    .376.  378.  394-396,  436.  541, 

542. 
Rvdberg,  Viktor  112. 
Rygh,  O.  44. 

Rögnvaldur  Eiriksson  150, 
Rögnvaldur  Eysteinsson,    Mærajarl 

531. 
Rögnvaldur  jarl  Ulfsson  482. 

Salgerður  Steinólfsdóttir  198. 
Sámur  Bjarnason  19,  81,  132,  227- 
229,  306,  308. 


584 


Mannanöfn. 


Saxi,  sagnaritari  Dana  87,  112,  141, 

302. 
Selþórir  G-rímsson  120,  473. 
Síðu-Hallur  sjá  Hallur  f  orsteinsson. 
Sigfús  Sigmundarson  234,  235, 
Sigfússynir  540,  547,  555. 
Sighvatur  hinn  rauði,    Idnm.  234 — 

237,  412. 
Sighvatur  skáld  f  órðarson  483,  560 

-562. 
Sigmundur  (fornaldarhetja)  127. 
Sigmundur  Brestisson  338. 
Sigmundur  kleytíir  Önundarson  235, 

236,  238. 
Sigmundur  Lambason  236,  244,  540. 
Sigmundur  Sigfússon  236. 
Sigmundur  Sighvatsson  234—237. 
Sigmundur  forkelsson  199—201,  251. 
Signý  Valbrandsdóttir  443. 
Sigríður  á  Sandnesi  234,  235. 
Sigurður  Austmaður  217. 
Sigurður  biskup  341. 
Sigurður  bjóðaskalli  Eiríksson  199. 
Sigurður  Fáfnisbani  122,  142. 
Sigurður  Grímsson  496. 
Sigurður  Hlaðajarl  295,  297. 
Sigurður    Hlöðvisson,  jarl    í    Orkn- 

eyjum  341,  352,  539,  540. 
Sigurður,  íslenskur  maður  372. 
Sigurður  jarl  í  Skörum  452. 
Sigurður    Vigfússon     fornfræðingur 

64,  448,  551. 
Sigurður  Víkinga-Kárason  198. 
Sigvaldi  jarl  350. 
Simeon  frá  Durham  148. 
Símon  Beck,  prestur  á  Pingvöllum 

379. 
Sinfjötli  127. 
Skáld-Helgi  lögmaður  á  Grænlandi 

271. 
Skáld-Refur  Gestsson  488. 
Skallagrímssynir  355. 
Skallagrímur  Kveldúlfsson    65,    147 

-149,  154,  457. 
Skammkell  245—247. 
Skapti      í*óroddsson      (Lög-Skapti) 

lögsögumaður   400,  413,  417,  418, 


427,   428,  438-440,  452,  453,  553, 

555,  561,  569. 
Skarphjeðinn  Njálsson  133.217,241, 

249,  250,  538,  540-543.  545,  548— 

551,  554,  556. 
Skarphjeðinn  Vjefröðarson  504. 
Skeggbjörn  á  Hítarnesi  359. 
Skegg-Broddi  Bjarnason  415. 
Skeggi  Ásgautsson  378. 
Skeggi  Bjarnason  558. 
Skeggi    í*órarinsson     fylsennis  324, 

476. 
Skíði  hinn  gamli  197,  319. 
Skjöidur,  fjelagi  Sigmundar  244. 
Skúli  f  orsteinsson  452,  456,  457. 
Skúmur  Kjartansson  487. 
Skúta  Áskelsson  212—218. 
Sleitu-Helgi  víkingur  188. 
Smiður  Ingimundarson  191,  192. 
Snorri  Alfsson  úr  Dölum  489. 
Snorri  Hlíð(  ar  Imannagoði  Ey vindar- 

son  218,  407,  409. 
Snorri  Sturluson  66,  87,  88,  91,  97, 

98,  99,  106,  107,  108,  109,  112,  114, 

115,    117,    123,    124,  255,  295,  296, 

297,   300,    301,  303,  338,  358,  370, 

374,  375,  482,  563. 
Snorri    forbrandsson   267,  278,  281, 

283,  472. 
Snorri  forfinnssou  287. 
Snorri    goði  I*orgrímsson   179 — 187, 

263,   384—386,   396,  409,  436,  437. 

446,    447,   450,   460-462,  464,  466 

-475,  479,  487—491,  517,  519,  548, 

553,  555,  556,  569. 
Snæbjörn    galti  Hólmsteinsson  260 

—262. 
Spakbessi,  faðir  Hólmsteins  537. 
Starkaður  Barkarson  247,  250. 
Starkaður  í'úrðarson  231. 
Starri  Eiríksson  196,  197,  436,  514. 
Steenstrup,  Johannes  300,  301. 
Stefnir  Porgilsson  312,  325,  332,  346 

-353,  362,  376,  481. 
Steinar  önundarson  158—161. 
Steingerður  Porkelsdóttir  189. 
Steingrímur  Eyjólfsson  497. 


Maniianöfn. 


585 


Steingrímur  Guðmundsson  463. 
Steingrímur  Ömúlfsson    32,   69,  70, 

207,  209-212,  214. 
Steini  I*órðarson  235. 
Steinn  Guðmundsson  463. 
Steinn    liinn     snjalli    (Snjallsteinn) 

Baugsson  234.  236,  237. 
Steinn  Skaptason  569.  570. 
Steinn  forbjarnarson  211. 
Steinn  fórðarson  231. 
Steinn  í'orkelssonlögsögumaður  509. 
Steinólfur  Arnórsson  202,  203. 
Steinunn,     móðir     Skáld-Refs    352, 

360,  361. 
Steinþór  Ólafsson  477,  480. 
Steinþór    forláksson  461,  468-472, 

491,  493,  497. 
Storm,  Gustav  277,  281,  282,  508. 
Sturla  goði  445. 
Sturla  Kalmansson  335. 
Sturla  Pjóðreksson  446,  495,  496. 
Sturla  fórðarson  lögsögumaður  67, 

158,  169. 
Styrbjörn  261. 
Styrmir  fróði  Kárason  67. 
Styrmir  goði  forgeirsson  502. 
Styrr  forgrímsson  ( Víga-Styr )  182, 

263,   436,   459-462,  466,  468.  470, 

474,  498. 
Sumarliði  Porgeirsson  261. 
Súrssynir  45,  174,  175. 
Surtur  Asbjarnarson  356,  546. 
Svaði  á  Svaðastöðum  213,  333. 
Svanur  Bjarnarson  á  Svanshóli  120. 
Svartkell,  Idum.  325. 
Svartur  ntilegumaður  222,  442. 
Sveinki  eða  Sveinungi  f  órisson  536. 
Sveinn  Astríðarson  konungur  275. 
Sveinn  jarl  Hákonarson  509,  561. 
Sveinn    tjúguskegg    konvmgur   302, 

318,  319,  340,  453. 
Svertingur  Runólfsson  370,  371,  376. 
Sverrir  konungur  26,  28. 
Sæbjörn  Hængsson  goði  236. 
Sæmundur  fróði  300. 
Sæmimduf  hinn  suðurejski  190, 197. 
Sölmundur  Víðarsson  217,  218. 


SörU  Brodd-Helgason  517,  537,  552. 
Söxólfur  Víðarsson  217. 

Tacitus,  rómverskur  sagnaritari  96. 

Taranger,  A.  136. 

Teitur  Isleifsson  251. 

Teitur  Ketilbjamarson  145,  199.  251, 

252. 
Teitur  sjá  Fjalla-Teitur. 
Thalbitzer,  WiUiam  282. 
Theobrandus  (fjóðbrandur)  ='Þang- 

brandur  352. 
Theodricus   296,   300,  352,  357,  358, 

377,  381. 
Thermo  sjá  ^ormóður  377. 
Thietmar  biskup  í  Merseborg  299. 
Tindur  Hallkelsson.  skáld  450,  466. 
Tinfomi  (Æsuson?),  450. 
Tjörvi  berserkur  360. 
Tjörvi  hirm  háðsami  233. 
Tjörvi  hinn  mikli  225. 
Tjörvi  forgeirsson  216,  527,  529. 
Tómas  Sæmundsson  365. 
Torfi  Valbrandsson  444,  445,  449,  454. 
Tryggvi  konungur  392. 
Tryggvi  Ólafsson  199,  299. 
Tungu-Oddur   Öuundarson,    32,   47, 

60-62.  64,  145,  156,  157,  159,  253, 

448,  449. 

Úlfar  á  Úlfarsfelli  185,  186. 

Úlfar  kappi,  Idnm.  431. 

Úlfhjeðinn  Gunuarsson,  lögsögu- 
maður  61,  62. 

Úlfhjeðinn  Vjefröðarson  504,  514. 

Úifljótur  fóruson,  Idnm.  og  lög- 
gjafi  (og  Úlfljótslög)  6,  8—13,  15 
—21,  23,  24,  26-28,  30—34,  37— 
41,  43,  44,  46,  48,  51.  53.  55,  56, 
58,  60,  62,  68,  158-161.  166,  167, 
402,  404,  409,  420. 

Úifur  aurgoði  Jörundarson  239,  240. 

Ulfur  Grímsson  448. 

Úlfur  hinn  skjálgi  Höguason  262, 
493. 

Úlfur  stallari  Ospaksson  478,  495. 

Úlfur  Uggason  112,  352,  356,  357. 


586 


Mannaaöfn. 


Uni  Garðarsson  232. 

Unnur  kona  fórólfs  Mostrarskeggs 

161. 
Unnur   Marðardóttir    78,    239,    241, 

245,  412. 
Unnur  Sigmundardóttir  236. 
Urguþrjótur  jarl  301. 
Útryggur  berserkur  360. 

Valbrandur  Valþjófsson  443,  449. 
Valgarður    hinn    grái  Jörundarson, 

goði   239,  245,  248,  250,  412,  436, 

543. 
Valgerður  Óttarsdóttir  194. 
Valgerður  Runólfsdóttir  206. 
Valþjófur  á  Valþjófsstöðum  262. 
Valþjófur  hinn  gamli  Örlygsson  443. 
Valþjófur  Hrólfsson  516. 
Vermundur    hinn    mjóvi    forgríms- 

son  135,   182,  184,  461,  468,  470- 

472,  498,  500. 
Vestar  f  órólfs.son,  Idnm.  468. 
Veturliði  skáld  353,  356,  362. 
Víga-Glúmur  Eyjólfsson  sjá  Glúmur 

Eyjólfsson. 
Víga-Styr     forgrímsson     sjá     Styr 

Porgrímsson. 
Vigdis  Einarsdóttir  493. 
Vigdís  Hallsteinsdóttir  167. 
Vigdís  Illugadóttir  461. 
Vigdís     Olafsdóttir      feilans      (eða 

Ingjaldsdóttir  Ólafssonar  feilans) 

172. 
Vigdís     Olafsdóttir     frá     Haukagili 

322. 
Vigdís  fórisdóttir  199. 
Vigfús  Bjarnarson  í  Drápuhh'ð  135, 

185,  469. 
Vigfús  Eyjólfsson  199. 
Vigfús    hersir    Víkinga-Kárason    á 

Vors  103,  198-200,  205. 
Vigfús  Víga-Ghímsson  201,  203, 516, 

525. 
Vikinga-Kári  Sigurðsson  199. 
Vilbaldur  greiíi  353. 
Vilborg  Gissurardóttir  252. 
Vilhjálmur  Finsen  27,  30,  32,  40, 44, 


47,  52-55,  70,  75.  77,  81,  83,  424, 

425,  428,  430. 
Vjebjörn  Sygnakappi  Vjegeirsson  77. 
Vjefröður  Ævarsson  504. 
Vjemundur  kögur  Fjörleifarson  207 

-211. 
Vjesteinn  Vjegeirsson  174. 
Vjesteinn     Vjesteinsson      175—178, 

307,  310. 
Vjesteinssynir  268,  495. 
Vladimir  Rússakonungur  306,  307. 
Vöðu-Brandur  forkelsson  520. 

Yngvildur  forkelsdóttir  537. 
Yxna-Pórir  262. 

fangbrandur  prestur   103,  231,  337, 

351—362,  366,  370-374,  383,  397, 

585,  542. 
f  iðrandi  Geitisson  535,  536. 
Piðrandi  Hallsson  335—337. 
Piðraudi   hinn   spaki  Ketilsson  225, 

531,  532. 
fjóðhildur  Jörundardóttir  262,  273. 
fjóðólfur  Eilífsson,  goði  503. 
Pjóðóltur  hinn  hvinverski  121,  122. 
fjóðrekur      Sleitu-     (eða      Sljettu) 

Bjarnarson  496. 
Pjóðrekur  Pjóðreksson  496. 
fjóstarssynir  308. 
I*óra  Hörðakáradóttir  móðir  Úlfljóts 

12. 
fóra  Ólafsdóttir  feilans  161,  165. 
f órarinn    fylsenni    f órðarson    goði 

49,  324,  476. 
fórarinn  goði  í  Langadal  50,  488. 
í'órarinn  Hallkelsson  450. 
Pórarinn  hinn  spaki  forgilsson  463 

-465.  502. 
fórarinn   hinn   spaki   forvaldsson, 

Langdælagoði  503. 
Pórarinn  í  Sunnudal  136. 
Pórarinu  illi  514. 
fórarinn  illi  Steinólfsson  514. 
fórarinn     illi,     tengdafaðir    IUuga 

hins  rauða  514. 


Mannanöfn. 


58'i 


f  órarinn  korni  Grimkelsson  261. 
Pórarinn  Nefjólfsson   274,  370,  371, 

566,  567,  569. 
fórarinn    ofsi  Pórðarson  (eða   Por- 

valdsson?)  494,  499.  _ 
fórarinn  Ragabróðir  Olafsson  lög- 

sögumaður  146,  168. 
Pórarinn  Smiðkelsson  445. 
fórarinn  svarti  í  Máfahlíð  183, 184. 

498. 
fórarinn  sælingur  fórisson  (=  í*ór- 

arinn  í  Sælingsdalstungu?)  519. 
fórarinn  fórisson  á  Espihóli  201 — 

206. 
Pórarinn    fórisson     í    Sælingsdals- 

tungu  486. 
l*orbergur  höggvinkiuni  214,  216. 
I'orbergur  Ólafsson  477. 
forbjörg    bekkjarbót    eða  bæjarbót 

Ásgeirsdóttir  480. 
Porbjörg  digra  Ólafsdóttir  477,  496, 

497,  510-511. 
forbjörg  knarrarbringa  262. 
Porbjörg  kolbrún  Kötludóttir  500. 
forbjörn  bóndi  á  Hóli,  faðir  Einars 

228. 
Porbjörn  Bnínason  465. 
Porbjörn  digri  Orrasson  183,  184. 
forbjörn  fóstri  Hersteins  157. 
Porbjörn  glora  267. 
forbjörn  hinn  haukdælski  262. 
forbjörn  (eða  Porsteinn)  rindill  526, 

527. 
forbjörn  skrjúpur  172. 
PorbjÖrn  súr  forkelsson  174. 
forbjörn    Vífilsson    263,    267,    268, 

278,  279,  488. 
Porbjörn  f  jóðreksson  334.  495—498. 
forbjörn  forfinnsson  282. 
forbjörn    Porkelsson   úr  Goðdölum 

363. 
forbjörn   þyna  Hrómundarson  188. 
forbjörn  öngull  fórðarson  511 — 514. 
forbjörn  öxuamegin  Arnórsson  509. 
forbrandssj'nir  267. 
Porbrandssynir  í  Álftafirði  185,  186, 

263,  469-472. 


forbrandur  Snorrason  283. 
forbrandur    í'orfinnsson    (eða    Vje- 

brandsson)  163,  180. 
fórðar  synir  Freysgoða  436. 
fórdís  á  Spákonufelli  319,  519. 
f  órdís  Bjarnardóttir  202. 
Pórdís  Grímudóttir  500. 
Pórdís  Olafsdóttir  147. 
fórdís  Súrsdóttir  174,  177,  178,  180, 

181. 
fórdis  todda  Brodd-Helgadóttir  531, 

536. 
í*órdís  Porfinnsdóttir  457. 
fórdís  fórólfsdóttir  158,  437,  454. 
I'órdís   (eða  Pórey?)    Össurardóttir 

keiliselgs  231. 
Pórður  Báreksson  235. 
Pórður  Bjarnarson  á  Höfða  197,  278, 

513. 
fórður  blígur  Porláksson  468 — 470. 
f  órður  dofni  Atlascn  250. 
í*órður   Freysgoði    Össurarson    145, 

230-232,  371,^376,  436. 
fórður   gellir   Ólafsson   30-32,  39, 

40,   47-50,  52,  53,  57.  60-64.  68, 

76,    77,    79,  80,  108,  145,  147,  157, 

158,    161,    163,  164.  168,  171—178, 

178,   182,    187.    253,  263,  399,  404, 

405,   407,   410,   412,  428,  475,  476, 

488. 
fórður  goddi  172. 
f órður  hesthöfði  Snorrason  513. 
Pórður  Hjaltason  196,  197.  513. 
Pórður  hreða  9,  52,  53,  187. 
í'órður  iUugi  Pórisson  215. 
fórður  Ingunnarson  400.  479. 
fórður  Kárason  133,  550,  556. 
I*órður  Kolbeinsson  457—459. 
I*órður  köttur  fórðarson  479. 
fórður  Leysingjason  244.  551. 
fórður    örvöndur  forvaldsson   495 

496. 
Pórelfur  Álfsdóttir  494. 
Pórej^  f  orvarðsdóttir  268. 
Porfinnur  Alftfirðingur  163. 
Porfinnur  Aruórsson  530. 
Porfinnur  á  Skeggjastöðum  222. 


588 


Mannanöfn. 


f'orfinnur  hausakljúfur  jarl  í  Orkn- 

eyjum  286. 
f'orfinnur    karlsefni   Pórðarson    278 

-288,  513. 
Þorfinnur  Kársson  507,  508. 
f'orfinnur  Sel-fórisson  431,  451. 
Porgautssynir  465. 
Porgautur  bóndi  á  forgautsstöðum 

464,  465. 
rorgeir  Eiríksson  514. 
Porgeii"     flöskubakur     Önundarson 

480. 
Porgeir  Geirröðarson  163. 
Porgeir  gyrðilskeggi  444,  446. 
Porgeir  Hallsson  494. 
f'orgeir  Hávarsson  493, 494,498-500. 
Porgeir    Ljósvetningagoði   rorkels- 

son   68,  214-219,  385,  386,  388— 

395,  397,  414,  437,  528. 
Porgeir  Otkelsson  248. 
forgeir    skorargeir     fórisson    538, 

547,  552—556. 
Porgeir  smjörhringur  210. 
Þorgeirssynir  218,  219,  526. 
Þorgeir  Starkaðarson   247,  248.  250. 
Porgeir  Pjóstarsson  228. 
rorgeir  Pórðarson  231. 
Porgerður  Álfsdóttir  493. 
Þorgerður  Egilsdóttir  135,  158.  154, 

173,  463,  476,  477,  488. 
Þorgerður  Glúmsdóttir  538,  541,  546. 
Porgerður  Ketilbjarnardóttir  252. 
rorgerður,  kona  Ketils  ])ryms  537. 
rorgerður  móðir  Gests  hins  spaka 

179. 
rorgerður  Njálsdóttir  541. 
Porgerður  Ólafsdóttir  477. 
Porgerður  Sigmundardóttir  234 — 237. 
f'orgerður  silfra  134-135,  223—225. 
Porgerður  forbeinsdóttir  105,  185. 
Porgerður  Porsteinsdóttir  169. 
Þorgestur  hinn  gamli  163,  262,  268, 

264. 
Porgestur  sjá  Gestur  Pórhallason. 
Þorgils  Arason   467,   498,  494.  499, 

519,  566. 
forgils  Eilífsson  349. 


f  orgils  formaður  463. 

í'orgils  gjallandi,  Idnm.  504,  519. 

forgils  Hölluson  400,  401,  474,  489, 

forgils  Leifsson  272,  273. 

f  orgils  Máksson  499,  508. 

Porgils  úr  Ölfusi  357. 

forgils  forsteinsson   132,  220—222. 

Porgils  Ögmundarson  189. 

Porgils  örrabeinsstjúpur  í*órðarson 

250,  251,  266,  268,  357,  358,  557. 
f  orgnýr  lögmaður  í  Tiundalandi  29. 
Porgrímur  goði  Helgason  51. 
Porgrímur     goði    Kjallaksson     145, 

162,  164,  182,  450. 
forgrímur    goði    forsteinsson    165, 

174-178,  181,  204. 
Porgrímur  hærukollur  Önundarsou 

188,  399,  480,  505. 
forgrímur  karnsárgoði  Hallormsson 

194,  195. 
Porgrímur  hinn  mikli  547. 
forgrímur  nef  176,  178. 
Porgrímur  skinnhúía  192. 
forgrímur  skinnhúfa  á  Miðbæ  534. 
forgrímur  tordyfill  136. 
Porgrímur  trölli  Einarsson  499, 500. 
Þorgrimur    örrabeinn  f  ormóðarson 

250,  251. 
fórgunna  barnsmóðir  Leifs  heppna 

272,  273. 
Pórgunna  að  Fróðá  272,  273. 
Pórhalla  Asgrímsdóttir  244,  540. 
fórhalli  bóndi  á  Jörfa  460. 
Pórhallur  Ásgrímsson  400,  401,  551 

—552,  554-555. 
Pórhallur  Breiðár-Skeggjason  370. 
Pórhallur,  frændi  Hávarðs  ísfirðings 

334. 
f  órhallur  Gamlason  278.  279,  287. 
Þórhallur    spámaður    á    Hörgslandi 

835-337. 
f  órhallur  veiðimaður  276,  279,  281. 

284. 
Pórhildur  Hrafnsdóttir  549. 
Þórhönusynir  487. 
Pórir  (eða  í'orgils)  Akrakarl  524, 525. 
Pórir  Atlason  í  Atlavík  220,  221. 


Mannanöfn. 


589 


Pórir  flatnefur    sjá  f'órir  Ketilsson. 
Þórir  Englandsfari  535,  536. 
i'órir  Grímsson,  Idnm.  215. 
í*órir  Hámundarson  lieljarskinn  231. 
Þórir  Helgason  516,  523-527. 
Þórir  hersir  Hróaldsson  148. 
í'órir  Hrafnkelsson  229. 
Þórir  Hrafnkelsson  (hinn  yngri)  537. 
Þórir  Ingimundarson  191,   192,  194, 

195,  315. 
Þórir   Ketilsson    flatnefs    211,    212, 

214,  215,  233. 
fórir  kroppinskeggi  18. 
f'órir  leðuriiáls  í^orsteinsson  208, 
Í'órii-  Skeggjason  509,  511,  512,  530. 
Þórir  snepiU  Ketilsson,  Idnm.  323. 
Þórir  þömb  507. 
f'órissynir  547. 
fórkatla  Gissurardóttir  543. 
í'órkatla  Ketilbjarnardóttir  238. 
Porkell  á  Hafratindum  488. 
Þorkell  að  Stafafelli  356. 
Þorkell    (=  Þorsteinsson  ?)  Askels- 

son  213. 
íorkell    Eyjólfsson    476,    488—492, 

564,  569. 
Þorkell  Eiríksson  514. 
forkell  farserkur  267. 
í'orkell  fullspakur  Ketilsson  537. 
í'orkell  Geirason  530. 
Þorkell  Geitisson  43,  225—227,  231, 

400,  401,  519-521,   531-534,  536. 

537,  553,  557. 
PorkeU  Gellisson  266,  282,  288. 
Þorkell  Grímsson  469. 
í'orkell    háfi   frá  Mývatni  199—201. 

206. 
Þorkell  hákur  forgeirsson  216,  217, 

523,  524,  526-529. 
forkell  Hallkelsson  456. 
Þorkell    hinn    auðgi    Þórðarson  45, 

174,  175. 
Þorkell  í  Æðey  400. 
Í*orkell  krafla  Porgrímsson  194,  195, 

822,  436,  502.  504-507,  519. 
í*orkell   kugei   Þórðarson   476,  477, 

480. 


Þorkell  Leifsson  274. 
Porkell  Lón-Einarsson  498. 
Porkell  máni  Porsteinsson  lögsögu- 

maður  23„  25,  30,  31,  37,  129.  147, 

165,  215,    313,   314,    326,  399,  436, 

437. 
Porkell  Súrsson  174  —  174,  495. 
Porkeli  Torfason  í  Skáney  454. 
Porkell  treíill  Rauðabjarnarson  157, 

261,  372. 
Porkell  vingnir  Skíðason  502. 
í'orkell   fjóstarsson    228,    305.  306, 

308. 
Porkell  Porgeirsson  261. 
Porketill  Blundketilsson   í   Örnólfs- 

dal  61,  62,  64,  133,  154—157. 
Porlákssynir  469^470. 
Porlákur  Asgeirsson  468. 
Porlákur  Runólfsson  biskup  287. 
Porlaug  Atladóttir  hinn  ramma  524, 

.527. 
Porlaug  Hrafnsdóttir  239. 
Porlaug  Yíga-GIúmsdóttir  215. 
Porleifur  gneisti  238. 
Porleifur  hinn  kristni  Ingileifarson 

223,  311.  .837,  358,  391. 
Porleifur  hinn   spaki  Hörðakárason 

12,  13,  15,  .39,  40. 
Porleifur  hinn  spaki  í  Meðaldal  12. 
Porleifur  Hólrasteinsson  345. 
Porleifur    kimbi    f  orbrandsson  180, 

186,  267,  278,  399,  469-472. 
Porleifur  krákiir  Pórisson  547,  552. 
Þorleikur  Bollason  40,  491. 
Porleikur  bóndi  á  Jörfa  460. 
Porleikur  Brandsson  370. 
Porleikur  geir  Vestarsson(?)  468. 
Porleikur  Höskuldsson  477. 
Porleikur  forleiksson^?)  468. 
Pormóður    goði    Oddssou    á  Rauð- 

kollsstöðum.  Idnm.  50,  162,  430. 
Pormóður  kolbrimarskáld  Bersason 

274,  494.  498-500. 
Pormóður.  Norðmaður  536. 
Pormóöur  prestur  377.  382. 
Pormóður  skapti  250,  557. 
Pormóður  Tretilsson  462. 


590 


Mannanöfn. 


Pormóður  Pjóstarsson  238. 
Pormóður  Porgautsson  465,  465. 
Pormóður  forkelsson  allsherjargoði 

23,  447. 
Pormóður  forláksson  468. 
Pórný  5 orgilsdóttir  558, 
Pórodda,  systir  Tungu-Odds  499. 
Póroddur  að  Fróðá  273. 
Póroddur    goði     Eyvindarson      að 

Hjalla  108,  215.  250,  357,  384,  400, 

436.  438,  557. 
Póroddur  Snorrason  470,569-571. 
Póroddur  úr  Pingnesi  261. 
róroddur    forbrandsson     180,    186, 

471. 
f'órólfur    bægifótur    163,    182,    185, 

186,  431. 
Pórólfur  heljarskinn  191. 
Pórólfur  hinn  sterki  Skólmsson  256 

—257. 
Þórólfur  Kveldúlfsson  234,  235. 
Pórólfr  leikgoði  504. 
Pórólfur    Mostrarskegg    Örnólfsson, 

Idnm.  6,  49,  50,  107,  119,  161,  163. 
í'órólfur  Ósvífrsson  349,  477,  486. 
Pórólfur  refur  Eysteinsson  61. 
Pórólfur    Skallagrímsson     147 — 149, 

153,  307. 
í*órólfur  sleggja  192. 
Porsteinn  Ásgrimsson  tjaldstæðings 

237. 
Porsteinn  Áskelsson  212 — 214. 
Porsteinn  Böðvarsson  145,  230.  237. 
Porsteinn  drómundur  Asmundarson 

512. 
Þorsteinn    Egilsson    158—161,    376, 

400,  401,  436,  448,  449-457,  480. 
í^orsteinn  Eiriksson    268,    270,    277, 

278,  279. 
Porsteinn  fagri  forfinnsson  132,  220 

-222. 
Porsteinn    Gíslason    449,    460 — 462, 

464,  466,  474. 
Porsteinn  Gnúpa-Bárðarson  208. 
Porsteinn  goði   í  Asbjarnarvík  529, 

557. 


Porsteinn    hinn    hvíti  Ölvisson  132, 

145,  220-222. 
Porsteinn     holmunnur      Skaptason 

553. 
Porsteinn    Ingimundarson  129,  145, 

191—195,  313,  314,  502. 
Porsteinn  Ingólfsson  23,  25,  51,  145 

—147. 
Porsteinn    Kuggason    474,  476,  490, 

492,  499,  502. 
Porsteinn  rauður  Olafsson  490. 
forsteinn    Siðu-Hallsson    220,    521, 

557,  569. 
Porsteinn    skelkur  forkelsson    368, 

480. 
Porsteinn  stangarhögg  I'órarinsson 

135.  136,  441. 
í'orsteinn  Styrsson  461,  462, 466. 
Porsteinn  surtur  hinn    spaki    Hall- 

steinsson  30,  31,  161,  164-167. 
Porsteinn  svarfaður    eða    svörfuður 

Rauðsson  521,  522. 
Porsteinn  svarti  210. 
Porsteinn  Upplendingur  232. 
Porsteinn    uxafótur    (þáttur)    9,   13, 

32,  52,  53.  368. 
Porsteinn     I*orgilsson     úr    Hafurs- 
fjarðarey   54,   429,    430,   461,  473, 
474,  488. 
Porsteinn     þorskabítur     fórólfsson 

50,  107,  120,  161—165,  168,  174. 
Porsteinn  fóruson  152,  153. 
Pórunn  Asgeirsdóttir  250. 
Pórunn  brún  forgilsdóttir  222. 
Pórunn  (Póríður)  Gunnarsdóttir  61, 

157. 
Pórunn  Leiðólfsdóttir  232. 
Pórunn  Skallagrímsdóttir  158. 
Porvaldur  Asgeirsson  480,  502. 
Porvaldur  Ásvaldsson  262. 
í'orvaldur  Eiríks.son  279,  284. 
Porvaldur  Halldórsson  478. 
Þorvaldur   hiun  veili  352,  353,  356, 

357,  362. 
Porvaldur  Hjaltason  196,  197. 
Porvaldur  Ketilsson  537. 


Maniianöfn. 


591 


Porvaldur    krókur    fórisson    202— 

205. 
Porvaldur,  maður  Hallgerðar  244. 
rorvaldur  Ottarsson  103. 
Porvaldur  Skeggjason  378. 
í'orvaldur  tasaldi  203,  367. 
Porvaldvir    Tungu-Oddsson    60,    61, 

156,  157. 
Porvaldur    viðförli  Koðráusson  195, 

264,  311-312,   317-332,  333,  346, 

847,  362,  391.  397,  410,  435.  501. 
Porvaidur  fiðrandason  532. 
í'orvaldur  Örnólfsson  202—205,  209. 
Porvarður  Höskuldsson  415. 
Porvarður  í  Görðum  279. 
Porvarður  Spakböðvarsson  328,  328, 

332,   833.    381.    391.  411.  412.  436. 

512. 
Porvarður  forgrímsson  523. 
Porveig  kerling  189. 
í'ráinn  Sigfússon  232,  236,  538-542, 

543. 
í'raslaug  Porsteinsdóttir  231,  232. 
í'róttólfur  í  EngiWíð  504. 
Pröstur  berserkiir  232. 
Puriðm-  Ásgeirsdóttir  476,  477,  480, 

511. 
Puríður  Auðunardóttir  468. 
í'uríður  Barkardóttir    183,  272,  458, 

472. 
furíður  Ólafsdóttir  463.  477,  485. 
Puríður  Tungu-Oddsdóttir  449. 
Puríður  Porbjarnardóttir  239. 
Puríður  Porgilsdóttir  493,  494. 


Ægileif  Hrólfsdóttir  530. 

Ælfheah,  biskup  (í  Winchester)  340, 

341.  344. 
Æthelwerd  yfirmaður  340. 

Ögmundur  Kormáksson  189. 

Ölkofri  528. 

Ölvir  barnakarl  Einarsson  198. 

Ölvir  hinn  spaki  224. 

Öndóttur  Idnm.  í  Viðvík  197,  323. 

Önundarsj'nir  238. 

Önundur   á   Mosfelli    133,  437.  438, 

451,  452. 
Önundur  bíldur  Hróarsson  234, 285, 

237,  238, 
Önundur  faðir  Ófeigs  530. 
Önundur  sjóni  Anason  159,  160. 
Önundur  trjefótur  Ofeigsson  Idnm. 

480. 
Önundur  töskubakur  232. 
Önundur    Porgilsson    í    Reykjadal 

824. 
Örlygur  gamli  Idnm.  288. 
Örlygur  leysingi  186. 
Örn  austmaður  156. 
Örn  í  Vælugerði  234,  237,  238. 
Örnólfur  í  Skógum  436. 
Örnólfur     töskubakur     sjá     Ormur 

töskubakur. 
Össur  Asbjarnarson  230. 
Össur  í  Asi  400. 
Össur    Hróaldsson    að    Breiðá    355, 

546. 
Össur  keiliselgur  Hrollaugsson  231. 


Skammstafanir 

(sjá  I,  333—335). 

Agr.^  =  Agrip  af  Noregs  konunga  söguin.     Kbhvn.  1880. 

Alv.  =  Alvíssmál. 

Atlm.  =  Atlamál  in  grænlensku. 

Baldrs  dr.  =  Baldui'S  draumar. 

Band.  =  Bandamanna  saga.     Kbhavn.  1850. 

Band.^  =  Bandamanna  saga.     Lund  1874. 

Bárð.  =  Bárðar   saga    Snæfells   áss,    Víglundar    saga    og  fórðar   saga. 

Kbhavn.  1860. 
Bjarn.  (eða  Bj.  Hit.)  =  Bjarnar  saga  Hítdælakappa.     Halle  a.  S.  1893. 
Bj.  r.  =  Bjarka  rimur.     Kbhavn.  1904,  sjá  Hr.  kr. 
Brandkr.^  =  Brandkrossa  þáttur  (i  Austfiröinga  sögum.     Kbhvn.  1902— 

1903). 
Dropl.^  =    Droplaugarsona   saga   (Austfirðinga    sögur.     Kbhvn.    1902 — 

1903). 
Dr.  forst.  =  Draumur   f orsteins    Síðu-Hallssonar   (Austfirðinga    sögur. 

Kbhavn    1902-1903). 
Eirsp.  =  Eirspennill  =  Konunga    sögur.      Sagaer  om    Sverre   og  hans 

Eftei-fölgere.     Christiania  1873. 
E  Sn.  =  Edda  Snorra  Sturlusonar.     Reykjavik  1907. 
Fáfn.  =  Fáfnismál. 
Fjölsvm.  =  Fjölsvinnsmál. 

40  Isl  þ.  =  Fjörutíu  Islendinga  þættir.     Reykjavík  1904. 
Frís.  =  Codex  Frisianus.     Chi-istiania  1871. 
Fsk.*  =  Fagrskinna.     Nóregs  konungatal.     Kbhavn.  1902—1903. 
Gísl.  I  (eða  Gísl.  m.)  =  Gísla  saga  Súrssonar,  skemri  sagan. 
Gisl.   II  (eða  Gísl.  st.)  =  Gísla  .saga  Súrssonar,   meiri  sagan  (=  Tvær 

sögur  af  Gísla  Súrssyni). 
Gísl.^  (eða'GísI.)  =  Gísla  saga  Súrssonar.     Halle  a,  d.  S.     1903. 
Grím.  =  Grímnismál. 

Gunnl.  =  Gunnlaugs  saga  ornistungu  (Islendinga  sögur.    Kbhavn.  1847). 
Gunn.  s.  =  Gunnars  saga  fiðrandabana  (Anstfirðinga  sögur.     Kbhavn. 

1902—1903). 
Gþl.  =  Gulaþingslög  (Norges  gamle  Love). 
Háv.  =  Hávamál. 


Skammstafanir.  -  59B 

Háv.  (Isf.)  =  Hávarðar  .saga  Isfirðing.s.     Kbhavn.  1860. 

Hákm.  =  Hákonarinál  i  Hkr.  I,  219-222. 

Hárb.  =  Hárbarðsljóð. 

Heið.  =  Heiðarviga  saga.     Kbhavn.  1904. 

Heh-.  Br.  =  Helreið  Brynhildar. 

Hist.  Norv.   =   Historia  Norwegiæ   (í  Monumenta  bistorica    Norvegiæ. 

Christiania  1880). 
H.  Hund.  =  Helgakviða  Hundingsbana. 

Hr.  kr.  =  Hrólfs  saga  kraka  og  Bjarkarimur.    Kbhavn.  1904. 
Hrafnk.^  =  Hrafnkels  saga  (Austflrðinga  sögur.    Kbhavn.  1902—1903). 
Hyndl.  =  Hyndluljóð. 

ísl.  dr.  =  íslendinga  drápa  Hauks  Valdisarsonar.    Kiel  1874. 
Járn.  =  Járnsíða  eðr  Hákonarbók.    Havniæ  1847. 
Jb.  =  Jónsbók  ok  réttarbætr.    Kbhavn.  1904. 
Jómsv.  =  Jómsvikinga  saga  (Fornmanna  sögur  XI.) 
Jómsv.'  =  Jómsvíkinga  saga  AM.  291,  4to.     Kbhavn.  1882. 
Kgsk.  =  Konungs  skuggsjá.     Christiania  1848. 
Lokas.  =  Lokasenna. 
Oddr  =  Saga   Ólafs  konungs  Tryggvasonar  (AM  310  4to:    Forumanna 

sögui-  X). 
Oddr-  =  Saga  Ólafs  konungs   Tryggvasonar  (Handrit  i  Stokkhóhni  og 

Uppsölum).     Christiania  1853. 
Oddr^  =  Saga  Ólafs  konungs  Tryggvasonar  (AM.  310,  4to).    Christiania 

1895. 
Ól.  s.  m.  =  Ólafs  saga  hins  helga.    Christiania  1849. 
Olk.  þ.  =  Olkofra  þáttr.    Halie  a.  S.  1880. 
Reg.  =  Reginsmál. 
Rímnas.  =  Ríuinasafu.   Kbhavn  1905. 
Rs.  =  Rafns  saga  (Sturhmga  saga  H.). 

Saxo  =  Saxonis  Grammalici  Historia  Danica.    Havniæ  1839. 
Sigkv.  sk.  (eða  Sig.  sk.)  =  Sigurðarkviða  hin  skamma. 
Sigrdr.  =  Sigrdrífumál. 
Skírn.  =  Skírnismál. 
Skjalded.  =  Den  norsk-islandske  skjaldedigtning  ved  Finnur  .Jónsson. 

Kbhavn   1908  o.  ef. 
Sæm.-e.  =  Sæmundar  edda  hins  fróða.    Udg.  af  Sophus  Bugge.  Christ- 

iania  1867.    í  Eddukvæðiu  er  vitnað  eptir  þessari  útgáfu ;  visutaia 

og  blaðsíðu 
SnE.  =  Edda  Snorra  Sturlu.souar  I— IL    Havniæ  1848-1887. 
Sn.-e.  =  Snorri  Sturhison,  Edda.    Kbhavn  1900. 
Sturl.*    =    Sturlunga   saga    eör   íslendinga    saga    hin    mikla.      Kmhöfn 

1817-20. 
Sturl.^  =  Sturhinga  saga.    Khhavn  1906. 
Theodric  =  Theodricus  mouachus,  Historia  de  anti(juitale  regum  Nor- 

wagiensium  (Monuin    liisl.  Norv.). 
Vafþr.  =  Vafþrúönismál. 
Vápu.*  =  Vápnfirðinga  saga  ( Austfirðinga  sögur.    Khhavii  1902—3). 


594  Skammstafanir. 

Vegt.  =  Vegtamskviða. 

Vsp.  =  Völuspá. 

Vsp.  in  sk.  =  Völuspá  hin  skamma. 

Pórð.  =  Sagan  af  fórði  hreðu.    Kmhöfn  1848. 

Pórð.  s.  hr.    =   fórðar  saga   hreðu  (útg.  með  Bárðarsögu  Snæfellsáss). 

Kbhavn  1860. 
?orst.  bm.  =  Saga  af  forsteini  bæjarmagn  (Fornmanna  sögur  III). 
forst.  hv.^  =  Porsteins  saga  hvita  (Austfirðinga  sögur.    Kbhavn  1902—3). 
torst.  Síð.  (eða  í'orst.  S.)  =  í*orsteins  saga  Síðu-Hallssonar  (Austfirð- 

inga  sögur.    Kbhavn  1902—3). 
í*orst.  st.  =  í'orsteins  saga  stangarhöggs  (Austfirðinga  sögur.    Kbhavn 

1902-3). 
í'rkv.  =  í*rymskviða. 


s^ 


■y 


Prentvillur. 


Bls.  18,  lin.  B,  landsmönmim.  les:  landsmenn. 

—  86,-8.  mynduðust  eða  geymdust  eigi,  les:  mynduðust 

eigi  eða  geymdust. 

—  87,  —  19,  Kumbralandi.  les:  Kuniralandi. 

—  89,  —    3.  þeirri.  les:  þeirra. 

—  93,  —  22.  æst,  les:  æðst;  sömuleiðis  bls.  100,  líu.  7. 

—  94,  —    3,  les:  ?órr  átti  hafra  tvo,  er  hjetu. 

—  108,  —     1  a.  n.  183,  les:  182. 

—  138,  —  21—22,  les:  voru  því    í   fyrstu   allar    skyldur   og 

rjettindi  hjá  ættinni  eins  og  áður. 

—  139,  —    4,  ættaus,  les:  ættlaus- 

—  148,  —  17,  vetrin.  les:  vetrum. 

—  163,  —    4   a.  n..  fyrir,  les:  af. 

—  204.  —    4    -    -,  hundrað,  les:  hundruð. 

—  238,  —  22,  sínum  þeir; .  les:  sínum;  þeir. 

—  253,  —    6,  varð,  les:  verið. 

—  269,  —  17,  þefta,  les:  þetta. 

—  287,  —  20.  Vinlendingar.  les:  Vinlendingur. 

—  299,  —  13  a.  n..  vetrar,  les:  vetur. 

_      — ,  —  12  a.  n.,  vetursins.  les:  vetrarius. 

—  370,  —     3.  Fljótshlíðinni.  les:  Fellshveríi. 

—  477,  —    2,  Steingrímiir.  les:  Steinþór. 


t^ 


íl' 


r 

§s  1 

O   CO' 
CO  CN^ 

University  of  Toronlo 

Library 

116621 

».n 

DO  NO'l'         /^ 
REMOVE     / 

«       r-t 

b     o 

^l 

THE            1 
CARD 

• 

Bí 

FROM          U 

bð     0 
o 

t 

THIS             \ 

<Di       ^ 

*. 

POCKET        \, 

Ht^      H 

a 

0 

1      < 

Acme  Library  Card  Pocket 

^-111 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File'" 

<       H 

1 

Made  by  LIBRARY  BUREAU 

